
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on Hbrary shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



^^^\ Digitized by GoOglC 



Digitized by 



Google 



Mr. WILLIAM MORGAN (Y Bardd), 
Aberdar. 



\ Digitized by CjOOQ lC 



Y CYLCHGRAWN 



YN CYNWYS 



CREFYDD, LLENYDDIAETH, GWLEID- 

lADAETH, AC HANESIAETH. 



DAN NAWDD TREFNYDDION CALFINAIDD CYMRU. 



CYFRES Y DDEÜNAWFED. 



LLANELLY : 
ARGEAFPEDia A CHYHOEDDEDIG GAN D. WILLIAMS A'í FAB. 

M,DCCC,LXXIX. 



Digitized by 



Google 



(jât îi. si.^r 




"^ ÖO^aWt* 



"^ 



Digitized by CjOOQ lC 



!MYNEGAI. 



PREGETHATJ. 

tvdál. 

Anufudd-dod i Dduw 363 

Anwireddau yn atal daioni .*. 101 

Derbyn Crist 173, 245 

Mawredd gostyngeiddrwydd yr 

lesu 137 

MeibionDuw 209 

Yr Orphwysfa hono 77 

TRAETHODATJ, &C. 

Adgofion am rai o'r Tadau ... 17 
Angenrheidrwydd am ddatguddiad 219 
Beídgolofh leuan Gwyllt ... 261 

Bywyd a chymeriad Enoch ... 289 

Cerddoriaeth y Cysegr 346 

Cofhodion am y Parch. J. Evans 184 
Eto E. Morris 281 

Cymeriad Joseph 372 

Dechreu blwyddyn 14 

Duwinyddiaeth Calfin 72 

Dylanwad Addysg Foreuol 149, 325 
Ffyddlondeb i Foddion Gras ... 340 
Hanesbywyd W. Morgan, y bardd, 

gydadarlun ^5 

Hanes Ynjrsfach, Eesolfen ... 376 
Hanesion Dyddorol. — 
Arminiaeth a Chalfiiûaeth ... 380 

DylanwadMam 56 

Dr. Arthur Jones yn "Rhostio" 

' yStudent 415 

Milwr Duwiol yn Marw ... 160 
Nadolig Helbulus djmes ... 54 
'Ehen Brophwyd, Jerusalem ... 379 

Y Parch. Evan Harries a Bech- 
gyny Colegau 416 

Yr lawn yn codi i^rjirst-elass,,, 380 
Hawliau Caniadaeth y Cysegr ... 63 
Islwyn fel Pregethwr, 111, 157, 188, 

223 257 

Eto— gan y Parch. J.C.J. ..! 399 

Llin a'r Lin :— 

Adferiad delw Duw, 68, 104, 140, 

180, 214, 253 

Hunanymholiad 384, 320 

Y ddaear yn eiddo'r Saint 367, 404 
Yr Arluniaeth rsb^dol... 10, 41 

Lloffion bregeth D.D., Aber- 
porth ••« «•• «•« ••• 294 



TtTDAL. 

Llythyr T. Jerman Jones ... 82 

Llythyr Dr. Griffiths, o Cassia ... 329 
Pabyddiaeth a'i Ffrwythau ... 114 

Penodau yn Hooker 109 

Profion ddwyfoldeb Mab Duw. . . 73 

Prydferthwch 47 

Rhagluniaeth 317 

Rhyw fat«r ynglyn a sefyllfa Cref- 

ydd 191 

Teìthio drwy Rwssia 81, 117, 414 

Y Genadaeth Feddygol yn Cassia 151 

Y Parch. J. Elias, &c 221 

Ymgom Gyfeillgar 44, 145 

Ymgom Shon yr Aradwr— Catref 22 

Y dynion ag adjmt ar lawr ... 51 

Basgedaid Briwfwyd y Pwlpud, 56, 86, 

118, 161, 225, 263, 297, 381, 517 

Ffraeth-ddywediadau y Tadau, 25, 88, 

120, 163, 227, 265, 299, 383, 419 

Geiríau y Doethion, 26, 89, 120, 164, 

228, 266, 300, 384, 000 

Llwch Aur, 27, 90, 121, 164, 229, 267, 

301, 385, 421 

BARDDONIAETH. 

Angenrheidrwydd am yr lawn ... 23o 
Ar farwolaeth y Pai ch. J. James. . . 28 
Bardd y Glyn dan Bridd Glo ... 6i 
Bedd y boneddwr— T. HopMn ... 296 
Blodeuyn ar fedd J. Morgans ... 267 

Cartref 349 

Claddedigaeth Islwyn 28 

Cyflwynedig i Mrs. M. A. (Jeorge 9o 

Dagrau'r Gwaredwr 27 

Diolchgarwch am y Cynhauaf ... 386 

Englynion i Alaw Ddu 60 

Er Cof am Mr. D. Hughes ... 28 
Galar Homo Ddu ar ol ei Fab ... 36i 

Gwirionedd ... 385 

Hiraethgan i Mrs. A. Griffiths ... 268 

Hydref, 1878 344 

I blant yr Ysgol Sul 76 

Pr Ysbryd Cenadol 23o 

Islwyn 58,165 

Llinellau Hiraeth ar ol Mam ... 60 

Eto i Mr. a Mrs. Price 197 

Marwnad y Parch. S* Griffiths ... 302 
Nacwyla • • ••• 34q 



Digitized by 



Google 



ír. 



x7adolig «w. «v« «.». .,. 30 

Odlau ar ol Ann JenkiiìB 171 

Pren y blodau gwynion 385 

Rhyddid 122 

SwnyJuwbili 302 

TyBteb i Mr. W. Dayies 196 

Y diweddar R W. Price (Eos 
Inron) 347 

Yflwyddynl878 165 

Y Lleuad 301 

Y 'nefoedd jm datgan gogoniant 
Duw 301 

Yr lesu a wylodd ... 165, 329 

HELYNTION, &C. 

Afiechyd Mr. Evans, y Oenadwr... 71 
AthrofaTrefecca— ArholiadyrHaf 274 
At Mr. Hugh Oweii, Llundain ... 96 
At y Parch. D. Harríes, Ameríca 33 
Cyforfod Misol Qot. Morcanwg 354 
Cymanfa Ysgolion Castellnedd 204,237 

** MerthyrCynog 237 

" Trecastell 205 

Nyth Y Dbyw— 30, 61, 91, 123, 197, 
230, 269, 303, 349, 386, 422 

YLlyfrfa 66,423 

Ymweliad a Chymru 310 

TWB Y ÖWYLIEDYDD— 34, 66, 98, 131, 

166, 202, 238, 276, 337, 354, 390, 427 

Adolygiad y Wasg 123 

MABWOLAETHAU. 

Parch. D. Charles, D.D., Aberdyfi 36 

„ D. Rowlands,Llaneurwg... 35 

„ J. Roberts, Abergynolwyn 36 

„ J. W. Morthner, Caerfyr- 

ddin 68 

„ W. Morris, Rhuddlan ... 70 

,^ D. Pariy, Glynnedd ... 99 

„ D. Davies, Pontypool ... 135 

„ W. Jones, Dwyran, Mynwy 135 

„ J. Dayies, Nerquis ... 135 

„ T. Hughes, Caemarfon ... 136 

„ W. Williams, Caerlleon ... 169 

„ W. Williams, Brynaeron... 240 

„ Abel Thomas, Llanddowror 24i 



Parch. R. Hughes, l^e&n iù 

„ Alíred Howells. Trefeoca... 243 

„ J. T. Jones, Pyìe 356 

,. W. Huffhes, Talysam ... 323 

„ Hugh Jones, Caeigybi ... 394 

„ B. Howells, Castellnewydd 394 

Mr. Ellis James, Ty'nllwyn Casbach 68 

„ E. Coslett ... ... 68 

„ J. Frimston, Manchester ... 68 
„ Rees Rees, Aberbedw ... 68 
„ John Jones, Cwmdare ... 69 
„ John Edwards, Maesteg ... 70 
„ John Bateman, Scolog ... 133 

„ D. Jenkins, Tyllwyd 134 

„ Thomas Jones, Abermeuríg... 169 
„ W. Thomas. Caerfyrddin ... 169 

„ T. Jones, Snepstow 169 

„ Freddie Bach, Aberdare ... 170 
„ T. Roderíck, FwU-Uaca ... 205 

„ D. Eyan, Penhenríw 206 

„ S. Parry, Merthyr 241 

„ T. Davies, Tynbwlch ... 243 

„ D. Davies, Twrgwyn ... 277 

„ T. HjpMn, Aberdaie ... 279 

„ Evan Evans, Tonyrefail ... 311 
MeÌBtrí D. a T. J. Davies, Ffos- 

yffin 312 

Mr. W. Richards, Hafodhalog ... 314 
„ E. Davìes, Maenarthur ... 356 

„ P. George, Castelldu 359 

„ J. Jones, WorMngton ... 394 

„ D. Jones, Treorci 398 

Mrs. Williams, Neuadd 70 

„ Ann Jenídns, Pontardawe... 100 
Mìss Sarah Jones, Blaenllechau... 132 
Mrs. Mary Rees, Pontardawe ... 205 

„ Evans, Pensam 313 

„ EUen Jones, Llandilofan ... 313 
Mise Lucy James, Ba«lan ... 314 

Mrs. Mary Hughes, Llanfabon ... 360 
„ Davies, Treharws, Pontar- 

dawe 395 

Amrywiaethatj— 72, 136, 127, 207,. 
244, 280, 316, 361, 398, 429 



nv 



Digitized by 



Google 



Y Cylchgrawn. 



C¥FRES XVIIL] 



lONAWB, 1879. 



[Bhif 205. 



HANES BYWYD, NODWEDDION, A THEITHI MEDDYLIOL Y DIW- 
EDDAR MR. WILLIAM MORGAN-Y BARDD— ABERDAR. 

GaN Y PaRCH. W. JaMES, AbERDAR, a'ä PaRCH. JopN LBWIS, OAERFyRDDlir. 



I^RODOR ydoedd Mr. Morgan o 
Cefncoedcymer. Ganwyd ef yno 
Gorphenaf 3ydd, 1819. Yr oedd 
ei dad yn aelod gyda'r Methodistiaid, 
ac yn flaenor flFjrddlon ar hyd ei oes. 
Bygwyd ei íam i íyny gyd^'r Annibyn- 
wyr, ond yn mhen amser ar ol iddi 
briodi, ymunodd a'r Methodistiaid. 
Nith ydoedd i'r Parch. Jenkin Lewis,. 
D.D., Athraw Athrofa yr Annibyn- 
wyr yn Ngwrecsam, a phan yn ieuanc 
bu yn aros am gryn amser gýda'i hew- 
y thr. Cyfrìfid hi yn ddynes gall iawn, 
a diamheu ei bod wedi ei chynysgaeddu 
â galluoedd naturiol anarferol o gryf- 
ion, a chafodd fwy o fanteision a chyf- 
leusderau i ddadblygu a gwrteithio ei 
galluoedd nag a roddid yn gyflfredin i 
ferched ieuainc yn y dyddiau ^hjrny, 
Yr oedd hi a'i chwaei*, Mrs. Griflaths, 
gwraig Mr. Evan Grimths, a mam ý 
brodyr GriflSths, Aberdar, yn hynod yn 
mysg eu cyfoedion, ac yn mhell uwch- 
law y canolradd mewn talent a gwy- 
bodaeth, a dylanwad moesol a chref- 
yddol, yn y cylchoedd oeddynt yn troi 
ynddynt; yn wir, ystyrid hwy yn 
famau yn Israel. Teimlai Mr. Mor- 
gan barch dwfn iV fam. Er iddo ei 
cholli pan yn bur ieuanc, gadawodd 
argraflT annileadwy ar ei feddwl a'i 
deimlad, a siaradai am dani bob amser 
gyda serch dwfii, a'r fath edmygedd o*i 
galluoedd a duwiolfrydedd ei chymer- 
iad nas gall y rhai a'i clywodd byth 
aughofio. Pan yr oedd ef oddeutu 
chwech mlwydd oed, symudodd ei 
ríeni i Aberdar. Nid oedd y pryd 
hwnw ond un capel gan y Methodist- 
iaid yn y lle, a hwnw yn un byçhan a 
dystadl iawn. Djrgwyd ef i fynjr am 



beth amser yn yr eglwys yno, ae yr 
oedd yn cofio yn dda am y neidio a'r 
molianu yno gan yr hen saint o dan 
ddylanwad y cynhyrfiadau dẁyfol. 
Yn fuan adeiladwyd Carmel, a symud- 
odd y ddeadell fechan iddo, ac yno y 
gwna^th ei rieni eu cartref crefyddol o 
nyny allan. Bu ef am oddeutu tair 
blynedd i flfwrid yn Merthyr, gydag 
ewythr iddp, ac yn ystod ei arosiad 
jrno cafodd profedigaethau mebyd ac 
leuenctyd ddylanwad mawr arno. Yr 
oedd ei natur fywiog, n wyfus, a'r awydd 
angerddol sydd yn dueddol i ddynion 
ieuainc am weled a phrofi pob peth, 
yn ei wneuthur yn agored iawn i ddy- 
lan wad cwmpeini ofer a Uygredigaethau 
yr oes. Bu agos iddo gael ei lyncu i 
fyny gan y cyfryw demtastiynau, ac 
ystyriai ei hun fel pentewyn wedi ei 
achub o'r gyneuedig dân. Parai yr 
adgof am hyn iddo bob amser gydym- 
deimlo â bechgyn dibrofiad o natur 
danbaid, gyflym, anochelgar, sydd yn 
syrthio î brofedigaethau ymyfed a 
meddwdod. Hawdd y gallafiai gyd- 
ymdeimlo, ganiddo yntaudeimlogrym 
y brofedigaeth, a bu agos iddo iynèd 
yn aberth i'r un teimladau. Nid y 
cymeriadau difywyd, oeraidd, diddrwg- 
didda, sydd yn cael eu Ilithio, ond ein 
dynion ieuainc cymdeithasgar,dysglaer, 
Uawn asbri a bywyd, ydynt fynychaf 
yn syrthio i afael anghymedroldeb ac 
arferion Ilygredig. Dychwelodd yn ol i 
Aberdâr pan oddeutu deunaw oed. Ar- 
dystiodd ddirwest ac ymunodd ag eg- 
Iwys Dduw. Ni thorodd yr adysti^ 
blaenaf ar unrhyw achlysur; ie. ni 
wyrodd yn y gradd Ileiaf oddiwrtn ei 
ymrwymîad byd ei fedd; ac ni chafodd 



Digitized by 



Google 



ft 



UB. WILLUM MOBOAK| AWntDAlU 



eglwys Ddaw achos i weinyddu tin hth 
o ddysgyblaeth amo jn ystod ei hoU 
fywrd. Ni fu ei daith ef mwy nag 
ereiÛ yn ddibrofedigaethau, ona fel 
harweinwyd drwyddynt oll yn ddyo^i 
ac yn hoUol ddiachos tramgwydd i'r 
gymdeithas grefyddol i ba un y perth- 
ynai. Ar gychwyniad yr achos yn 
Llwydcoed, dMrfu i Raduniaeth ei 
gyfarwyddo i fyned yno. JBu yn llanw 
swydd ymddiried yn y gwaith ojrfagos, 
ac ymroddodd i weithio yn egniol gyda 
sefydlu yr achos crefyddol yn y lle. 
Pan yr adeiladwyd capel yn Aber- 
aman, arweiniwyd ef i lawr yno i gy- 
northwyo yn sefydliad yr achos. Ar- 
ferai ddyweyd mai rhan o'i weinidog- 
áeth ef ydoedd adeiladu capelau a 
sefydlu achosion newyddion, a diau ei 
fod yn meddu cymhwysder arbenig at 
hyny. Yn y lle hwn y gwnaed ef yn 
Flaenor gyntaf. Yr ydym yn dyweyd 
yn gyntaft am iddo gael ei wneuthur yn 
flaenor fwy nag unwaith. Ni oddeiai 
i eglwys ei gyhoeddi ef yn flaenor ar 
gymf y dewisiad a wnaed o hono gan 
cglwys arall. Gan y barnai mai rhag- 
orfraint pob eglwys ydyw dewis ei 
swyddogion ei hun, mynai weled hyny 
yn cael ei gario allan i*r llythyren mor 
bell ag yr oedd a fynai ef yn bersonol 
a'r mater. Felly dewisiwyd ef yn 
Bethania ddwywaith drachefn, trwy 
bleidlais reolaidd, ac ar ol ei ddewis y 
drydedd waith arosodd yn ei swydd 
yno hyd ei feld. Dychwelodd o 
Aberaman i Carmel mewn pryd i 
gymeryd rhan flaenllaw mewn sef- 
ydlu achos yn pentref Aberdâr, ac 
adeiladu Capel Bethania. Efe ydoedd 
ysgrifenydd y Pwyllgor, a cnadwai 
gofnodion manwl o'r holl weithrediad- 
au, y rhai sydd ar gael hyd y dydd 
hẁn ; efe hefyd ydoedd ysgrifenydd 
yr eglwys am flynyddoedd lawer. Pan 
yr aed i adeiladu Capel Nazareth, yr 
oedd ef y mwyaf ymroddgar gyda hwnw 
drachefn. Ac yn ystod y ddwy flyn- 
edd y bu yn Ffynon Tâf, cynhyrfodd 
yr eglwys 3010 i helaethu lle y babell 
ac estyn cortynau y preswylfeydd, ac 
ar ol gorphen yr adeilad a'i agor, a 
gosod pob peth yn drefnus yuddo, 
dychweloddi'w hen gartref crefyddolyn 
Bethania, Ue y treuliodd y gweddill o'i 
oes. Wrth sylwi ar symudiadau ei 
fywyd, a'i dreigliadau o'r naill fan i'r 
líall, gwelir fod rhy w gymaint wir- 



ionedd yn y sylw fod ei Dad Nefol 
wedi bwTÌaau iddo gymeird rhantu- 
hwnt i rai o'i frodyr yn helaethu yr 
achos crefyddol yn y byd. Heblaw 
cymwysderau ereill, yí oedd ei ysbryd 
aBturìaethns, a'i allu rhyfeddol i 
weithio ar gynhyrfiad dros amser jm ei 
gyfaddasu at y gorchwyl hwn. 

Cymharol hawdd ydyw cofhodi 
dygwyddiadau a phrif amgylchiadau 
bywyd, ond nid mor hawdd ydyw 
rhoddi desgrifiad cywir o'r cymenad 
sydd yn cael ei flFurfìo, ac o*r dyn sydd 
jrn cael ei ddysgyblu drwyddynt ; ac 
nid yr hawddaf i roddi darlun cy wir o 
hono oedd ein cyfailL Er ei fod yn 
ddyn syml, agored, y mwyaf felly a 
adnabyddasom erioed, eto yr oedd yn ' 
meddu nodweddion cy ferby niol, a ddich- 
on ymddangos ar yr olwg gyntaf yn 
wrthwynebol iV gilydd. Yr ydoedd 
yn berfraith a hollol dan lywodraeth 
cydwyhod dda, ac i fesur helaethach 
na'r cyffredin dan reolaeth ei deiml' 
adau, Yr oedd jrn ddyn cydwyhod ac 
yn ddyn teindad; y mwyaf anhyblyg a 
didroi yn ol ar faterion cydwybod, a'r 
mwyaf agored bawb i gael ei gymeryd 
ymaith yn Uwyr gan dynerwch ac 
angerddoldeb ei deimladau. Gallesid 
meddwl weithiau fod dwy orsedd o*i 
fewn, a dwy ly wodraeth, nid yn hollol 
wrthwynebol, eithr yn fynych yn cyd- 
weithredu, ond eto yn ddwy deymas 
wahaniaethol y naill oddiwrth y UalL 
Mae y ddau allu hyn i'w canfod i ry w 
fesur yn mhob dyn , ond nid yw y 
ddau yn alluoedd llywodraetnol ir 
un graadau a chyda'r fath gydbwysedd 
ag oeddynt ynddo ef. Yn fynych, os 
bydd y teimlad ddyledswydd yn 
gryf, bydd teimlad y galon yn gyfatebol 
wan. Ac os bydd y nwydau a'r serch- 
iadau yn diwysion ac angerddol, bydd 
y gydwf bod yn methu cadw i fyny ei 
hawdurdod priodol ; ond ynddo ef yr 
oedd cyfuniad o'r ddau nerth, mewn 
cyfartaledd, ac i raddau helaethach 
na'r cyffredin. Tuag at ddeall ei 
gymeriad yn iawn rhaid cadw hyn 
mewn cof. I gael golwg gyflawn a 
chywir arno rhaid ei ganfod yn y ddau 
oleuni yma : rhaid edrych arao trwy 
ddau focus, megys, sef yr eiddo cyd- 
wybod bur, gref, a chalon anarferol 
dyner a theimladwy. 

Adnabyddid ef trwy Gymru fel 
Bardd tra ^luo^, a gelwid ef mewn 



Digitized by 



Google 



^ VltLÍAk ÌÌlOÌtGAÌr, A^lbbÀjSL 



àull hoffns gan eî çrfeillion mynwesol, 
"Y Bardd, a diamheu ei fod yn 
meddu ar nodweddion a neillduolion 
arbenig gwir fardd ; ac ystjrrir ef yn un 
o'r eníflynwyr mwyf Uithrig a naturiol 
feddai y genedl. Fe allai nad annv- 
ddorol fuasai edrych ar rai oV amgylch- 
iadau a fu yn foddion i ddwyn i weith- 
rediad ei alluoedd fel bardd. Ar ei 
ddychweliád yn ol o Ferthyr i Aberdar, 
yn Uanc deunaw oed, daeth i gvfar- 
iyddiad a Mr. Howell Jones,* cyfrwy- 
WT, a ffurfiwyd cýfeillgarwch agos ac 
annatodol rhyngddynt. Parhausant fel 
Dafydd a Jonathan i garu ac anwylo 
eu gilydd tra y buont by w yma, a phwy 
a wyr nad yw yr hen gyfeillgarwch 
wedi ei adnewyddu a'i ail-enyn rhynaf- 
ddynt, a'iwnenthurynannhraetholfwy 
santaidd ac anwyl yn y wlad lle y mae 
cymdeithas yn berffaith a thragy- 
wyddol. Dyn o feddwl cawraidd ac o 
wybodaeth gyffredinol helaeth iawn 
ydoedd Mr. Jones. Darllenai y llyfrau 
goreu ar bynciau duwinyddol a hanes- 
yddol, astudiai hwynt yn fanwl, a 
Dwytäai hwynt yn llwyr, fel yr oedd eu 
eynwys yn myned yn rhan o gyfan- 
Boddiad ei feddwl ef ei hun. Ty wysog 
mewn meddwl ydoedd. Medrai fyned 
trwy faterion dyrus a'u deall, a'u 
hegluro i ereill gyda'r fath hawddineb 
boddus, fel yr oedd gwrando amo yn 
adeiliadol iawn, ac yn fwynhad di- 
gymysg. Yn mysg amryw o bethau 
yr ydoedd wedi meistroli Memraic 
Cerdd-dQýod\ ac heblawhyny yr oedd 
yn fardd tra galluog. Un o adynion 
mawr anghyoedd y genedl ydoedd, 
Efe ydoedd tad ac athraw Mr. Morgan 
fel bardd : gydag ef y darfu iddo ddysgu 
cyfansoddi yn y mesurau caethion, ac 
oddiwrtho ef y darfu iddo dderbyn 
llawer o'r awyddfryd a'r ysbrydoliaeth 
i ferddoni. Yn fuan ar ol troi ei sylw 
at farddoniaeth, symudodd ein cyfaill i 
Ynys Cynon, at ei frawd-jm-nghyfraith, 
D. WilÛams, Ysw. (Alaw Gtóch), a bu 
yn brif swyddoff ei waith yno, a'i holl 
weithiau glo, hyd nes y bu farw y perch- 
enog, ac y gwerthwyd y gweithìeydd. 
Gan fod Alaw (Joch yn fardd rhagorol 
ei hun, ac yn noddwr llenyddiaeth a 
barddoniaeth yn gyflredinol trwy y 
Dywysoí^th, cafodd Mr. Morgan bob 
cydymdehnlad, a chyfleusderan i ddod 

* Ymddaiigoaodd by^gra^&ad o hono yn y 
ÇmBOSAwit yohydig amBer j^ oL 



i gyffjrrddiad â beirdd a Uenorion goreu 
yr oes ; a diau fod ctmdeithas y cyf- 
ryw wedi bod yn foddion i ail-enyn y 
ddawn ynddo yntau. Yn y cyfnod 
hwn cyfansoddodd lawer o ddarnau 
barddonol i gyfarfodydd cystadleuol 
ac eisteddfodau, a bu yn fuddugol yn 
amry w o honynt. Gobeithio y cawn 
weled ei gynyrchion barddonolyn^cael 
y cyhoeddusrwydd hwnw trwy y ẁasg 
ag a wir deilyngant. Mae ger ein bron 
yn awr yn agos i ddau gant o gyfan- 
soddiadau, ar wahanol destynau, yn 
'cymeryd i mewn ddeugain nilynead 
lawn lafur ei oes. Ceir darn neu 
ddau wedi eu cyfansoddi pan yr oedd 
yn ddeunaw oed, a chymnsoddai yn 
barhaus hyd y diwedd : a gwelir yma 
rai englynion wedi eu cyransoddi ddiwr- 
nod neu ddau cyn ei farwolaeth. Nid 
ydym yn proffesu ein bod yn alluog i 
leirniadu y cyfansoddiadau hyn, ond 
gosod wn yma farnun o*r beirniaid gallu- 
ocaf a Uymaf fedd y genedl ar rai o 
honynt : — 

**Mae rhai o*ch englynion yn odidog 
iawn. Mae y medrusrwydd cynghanedd- 
ol a (Idangoswch yn fawr iawn yn rhai 
o honynt. Y mae rhywbeth yn eich 
arddull wrth englynu yn debyg iawn i 
Eben. Y mae rhy w ysbrydiaeth ddwys 
a difrifol ; rhy w weithgarwch meddyl- 
iol bywiog, gwydn a gafaelgar, yn 
nghyda rhy w deimlad Uednais a defos- 
iynol iawn yn rhedeg drwy eich holl 
gyfansoddiad." Eto. " Rhes o englyn- 
ion gorchestol a heautiful, heb wall 
mewn sill, gair, na chynghanedd, o'r 
dechreu i'r diwedd. Mae y cynghan- 
eddion mor newydd a chymhleth — ^y 
syniadau mor bur, derchafedig, a thar- 
awiadol, a*r cwbl yn anadlu gan dduw- 
iolfrydedd byw, fel y mae yn üapus ac 
yn falch genym aliu cyflwyno y fath 
farddoniaeth orchestol a diledryw i 
g:ongl ein beirdd clasurol. Y mae awd- 
ẃr yr englynion hyn yn rhwym o fod 
yn meddu graddau helaeth iawn o 
awen, meddwl, athrylith, medrus- 
rwydd, a meistroleda y prif-fardd. 
Mae y " Mjmydd " yn ei gynysffaeddu 
ag assbciation ysblenydd a gwych. Oni 
byddai ein bod yn gwybod fod glo- 
fasnachaeth yn taluei fforddyn well 
na l.en-fasnachaeth, cynghorem ygwr 
hwn i ymgymeryd ar unwaith â llen-. 
yddiaeth. Mae yr englyn hwn eto yn 
peri i ni ^fio am ard^ull Eben FardoA'' 



Digitized by 



Google 



8 



HB. WltlIAlC XOBaAK, ABS&DAB. 



Nîd oes raid ychwanesni dîm at h^rn 
i ddangos fod graddau helaeth o deil- 
yngdod yn perthyn iV gyfansoddiadau. 
Diau eibod yn naturiol iddo ymdebygu 
i Eben, gan ei fod }rn ei edmygu mor 
fawr; jm arbenig ei gynghaneddion. 
Hwyrach y ceir cyfleusdra eto i alw sylw 
at ei athrylith a'i Weithiau Barddonol. 
W. James. 



^s 



MAE dros ugain mlynedd 
bellach er pan ddaethum 
gyfarfyddiaa â'n diweddar 
gyfaîll. Fel athraw yn yr Ysgol Sab- 
oothol yn n^hapel Bethania, y daethum 
1 gyfarfyddiad gyntaf a^ ef, yn haf 
1855, Yr oedd yn ei ddosbarth yr 
adeg hono o ddwsin i ddwsin a haner o 
fechgyn o*r pymtheg i'r deunaw oed. 
Nid wyf yn gwybod nemawr o hanes 
fy hen gyd-ysgolheigion, oddieithr 

Sedwar o honynt ; am y lleill gellir 
yweyd am danynt fel y dywedodd 
leuan Glan Greirionydd am fechgyn 
Ysgol Rad Llanrwst : — 

" Mae rhai mewn pridd yn huno, 

A*r lleill ar led y byd ; 
Nid 063 tin gloch a ddichon 

Eu galw heddyw 'nghyd." 

Ond y mae pedwar heblaw yr ysgrif- 
enydd jm aros, ac y mae y pedwar 
hyny yn llenwi cylchoedd pwysig, sef, 
GrwUym WiUiams, Ysw., MislánManor, 
y Stipendiary dros Pontypridd (nai, 
mab chwaer yr ymadawedig) ; y Parch, 
W. James, gweinido^ presenol Beth- 
ania ; Mr. John A. Williams, golygy dd y 
Giíardian, Llanelli ; a Mr. W. T. Rees 
(Alaw Ddu)f Llanelli ; beth sydd 
wedi dod o'r lleill, nis gwyddom ; ond 
credwn yn mha wlad bynag y maent, a 
pha beth bynag yw eu sefyllfa, nad 
ydynt wedi gallu anghofio " Y Bardd " 
a'r "Athraw'' o Aberdâr. Un o'r 
pethau cyntaf yn nghymeriad ein 
cyfaiU dynodd ein sylw, oedd llonder 
ei ysbryd yn n^hyda dwysder ac 
angerddolder ei deimlad. Yr oeddem 
ni wedi arfer meddwl, ac felly hefyd 
y'n dysgwyd, fod Uonder a difrifwch — 
îod llonder ysbryd a dwysder teimlad, 
yn bethau nas gellid eu huno, nad 
oedd y dosbarth oedd yn feddianol ar 
dymer lon, yn ddynion o deimladau 
dyfnion. 

Ond nid hir y buom yn nghymdeithas 
Y Bardd cyn cael ein hargyhoeddi fod 
y cyfryw dybiaetb yn w gyfeüiomus j 



oblesid cyfunwyd y ddau yn berfiaith 
ynddo ef. Gwyddai pawb a'i hadwaen- 
ent ei fod pi ddyn o dymer lon ; ond 
gwyddai ei ffyfeillion fod ynddo difrif- 
wcn mawr hefyd, cymaint o ddifrifol- 
deb fel yr oedd gwneyd yn hyf ar 
bethau cysegredig yn ei bresenoldeb ef 
yn beth hollol anmhosibL Effeithiodd 
Ilonder ei ysbryd, bywiogrwydd ei 
dymer, ac eangder ei galon, fel y mae 
yn naturìol i ni feddwl, ar ei syniadau 
a'i olygiadau duwinyddoL Magwyd 
ein cyfaill mewn oes ag oedd yn talu 
sylw neiUduoI i dduwinyddiaeth bync- 
iol ; oes y pynciau, oes 'y dogmas oedd 
yr oes y dygwyd ef i fynu ynddi. Ac 
er nad oedd efe mor hyddysg yn y 
" pynciau " a llawer o'i gyfoedion, à r 
drefn yn mha un y gosodir hwynt 
mewA cyrff o dduwinyddiaeth ; ac nad 
oedd, fe allai, mor pronounced, fel y 
dywedir, yn ei olygiadau a Ilawer o 
honynt, eto yr oedd ei dduwinyddiaeth 
type uwch, am mai duwinyddiaeth y 
gaìon ac nid y pen ydoedd ; canys y 
mae yn ddiamheu genym fod duwin- 
yddiaeth y galon, fel barddoniaeth y 
galon, yntraragori ardduwinyddiaeth 
y pen. Trwy garu yr Efengyl, a thrwy 
deimlo dylanwad santeiddiol ei gwir- 
ioneddau arddimol a gogoneddus, y 
daeth ein cyfaill i'w chredu a'i ham- 
gyffred, ac nid trwy ei hastudio lel y 
gosodir hi allan yn ein cyrff o dduwin- 
yddiaeth. Y mae yn rhaid caru 

Eethau dwyfol cyn y gellir canfod eu 
od yn. deilwng o serch ; y mae 
yn rhaid credu yr Efengyl cyn y 
gellir canfod ei bod yn deilwng o gred- 
miaeth. Gall gwybodaeth roi i ni 
argyhoeddiadau, ac argyhoeddiadau 
djînion, ond nid oes dim fedr gynyrchu 
ynom fywyd ond cariad. Amod fawr 
pob dirnadaeth ysbrydol— amod pob 
dimadaeth o bethau dwyfol, yw cariad 
neu dymer ysbrydoL A dyma oedd 
nodwedd neillduol cymeriad ein cyfaill 
ymadawedig— yr oeJd ganddo "galon 
hawddgar a da." Ond yr oedd ei galon 
yn rhy nawddgar, a'i olygiadau ar yr 
lawn, a galwedigaeth yr Efengyl, yn 
Ilawer rhy eang yn ol barn y rhan 
fwyaf o'r hen frodyr. Cyhudd- 
wyd ef fwy nag unwaith o fod yn 
afiach yn y ffyda ; ac oni bae am ei 
dymer a'i natur dda, yr ydym yn sicr 
y buasai rhai o*r brodyr mwyaf selog 
wedi mynu sylw ar ei aohos, a'i ddwyu 



Digitized by 



Google 



ìtk. ẄîtLtÀM JtoBOiJŴ, ABStöAft. 



âaen rhai o lysoedd y Corff. A phan 
ddaeth allan i wrthwynebu y strict 
fSabbatarmns yn adeg dadl fawr y 
Sabboth, credai ceidwaid yr athraw- 
' iaeth, os nad ydoedd yn gwadu hanfod 
y Sabboth Cristionogol, íod ei olygiad- 
au yn Uawer rhy lac ac anmhenodol ; 
ac nid oedd gan lawer o'r brodyr yr un 
rheswm dros yr hyn a haerent, ond yn 
imig fod Y Bardd, a*i gyfaiU, y Uenor 
a'r hynafiaethydd enwog o Ferthyr, 
Mr. Thomas Stephens, o*r un golyg- 
iadau ! Dadl Mr. Stephens a*n cyf- 
aiU oedd, mai ysbryd ac nid llyth- 
yreìiy yw nodwedd fawr y Sabboth 
Oristionogol, a'i bod yn bosibl cyflawnu 
ysbryd y Sabboth, a hyny pan fyddo 
nyd yn nod ei lythyren yn cael ei 
thorî. Anghymeradwyai Mr. Morgan 
syniadau y rhai a alwent eu hunain y 
blaid Efengylaidd, am eu bod, yn ei 
farn ef , yn rhoi gormod pwys ar gorph, 
ar lythyren y Sabboth ; anghymer- 
adwyai olygiadau y blaid arall am eu 
bod yn ceisio gwneyd i ffwrdd â Uy th- 
yren y Sabboth. Ac er ei fod yn 
credu yn ddiysgog mai ysbryd yw 
nodwedd fawr y Sabboth Cristionogol, 
eto credai lawn mor ddiysgog fod yn 
perthyn i'r Sabboth ei lythyren 
— fod Uythyren mor hanfodol iddo 
ag ydyw ysbryd. Ond er ei fod 
yn credu feUy mewn Uythyren 
yn gystal ag ysbryd, yr oedd cyn beU- 
ed ag y w y Dwyrain oddiwrth y Gor- 
Uewin oddiwrth y rhai a elwir gan 
Samuel Cox yn " Weah Ghristiaìis, 
wlw are too weaJc to take a walh on 
Suiiday throicgh the ûeldsj even if they 
be coriìfieldsy 

Peth araU pur nodweddiadol o'n 
cyfaül oedd y Ue mawr a roddai yn ei 
grefydd, ac yn ei hoUymddyddan cref- 
yddol, i Grist fel Dyn, fel dyn gwirion- 
eddol a chyflawn ; daUai aíael yn 
wastadol yn yr ochr ddynol o berson y 
Gwaredwr. Y mae hyn yn mheU o 
fod yn hawdd. Anhawsder mawr yr 
Eglwys tra y bu Crist yn weledig. 
oedd credu yn ei ddwyfoldeb, oedd daí 
gafael yn yr ochr ddwyfol o*i berson ; 
ond anhawsder yr eglwys byth wedi i 
Grist esgyn i'r ddeheulaw, y w credu yn 
sefydlog yn ngwirionedd ei ddynol- 
iaeth, dal gafael yn yr ochr ddynol o*i 
berson. Ac y mae yr hyn sydd jm 
wirionedd am yr eglwys yn gyfitredinol, 
yu virionedd heiyd am oob »eloa 



unigol. Ond yr oedd Orist i'n cyfaiU 
yn para o hyd yn wirioneddol ddyn j 
fan yma oedd dirgelwch a chuddiad ei 
nerth ; credai yn ddiysgog fod ei 
Waredwr,er mewn byd araU, yn parhau 
yr un ; a'i fod mor barod i " dosturio 
wrth y torfeydd," ac i gydymdeimlo âl 
frodyr gweiniaid, ag ydoedd pan yn 
Nghanaan. Yr oedd y meddwî mawr 
oedd gan ein cyfaiU am yr Arglwydd 
lesu Örist, ao yr oedd hyny o dduwin- 
yddiaeth oedd ganddo, fel y sylwasom 
eisoes, yn ganlyniad cariad mawr, a 
ffydd gref, ddiysgog, yn mherson y 
Gwaredwr fel Duw-ddyn. Hyn y w y 
gwahaniaeth hanfodol rhwng gwyddon- 
laeth {science) a duwinyddmeth : can- 
lyniad jmofyniad, canlyniad ymohwU- 
iad dytal a manwl y w y cyntaf ; ond 
canlyniad ffydd a chariad y w yr olaf. 

Yr oedd cymeriad fel hwn yn rhwym 
o fod yn allu mawr mewn ^lwys a 
chymydogaeth ; ac yn marwoTaeth Y 
Bardd, ymae tref Aberdâr, ac yn neiU- 
duol eglwys Bethania, wedi cael coUed 
ddirfawr. 

Mi garwn i'r cyfeiUion yno i gofio 
hyny, eu bod wedi cael colled wirion- 
eddol fawr, ac mai eu dyledswydd 
ywgalaru a wylo ar ei ol ; yn wir 
byddai yn anghristionogol ynom i beidio 
gwneyd hyny. 
" Ar feddrod cyfaill, crefydd bur yw wylo : 
Bu dagrau o'r nef ar fedd cyn hyn yn nofio." 

Ond dylem wyUo rhag wylo yn anghym- 
edrol, oblegid byddai hyny yn ein han- 
aUuogi i wneyd y defnydd priodol o'r 
goUed yr ydym wedi gael, ac i fanteisio 
ar ei ymadawiad. Öamsynied mawr 
Jacob "oedd rhoi gormod ffordd i'w 
deimlad ar ol Joseph; galarodd yn 
anghymedrol ; bu ei alar yn rhwystr- i 
Dduw iroi dimneUlduol iddo mewn 
ffordd weledigaeth nabreuddwyd, o 
werthiad Joseph hyd ei fynediad ef ei 
hunan i'r Aipht. *^ Joseph nid y w fy w, 
Simepn yntau nid yw fyw," oedd y 
peth cyntaf a ddysgynai dros ei enau 
yn y boreu. Meddylia un esboniwr pur 
gyfrifol mai y rheswm na chafodd y 
patriarch nabreuddwyd na gweledig- 
aeth, na dim neUlduol oddiwrth Dduw 
am ysbaid mor faith oamser, sefoddeu- 
tu ugain flynyddoedd, oedd ei alar 
anghymedrol am ei fab. Y mae yr 
ugain mlynedd hyny a dreuUodd Jacob 
i alaru ar ol ei íab Joseph, yii total 
Uank y^ ei hmm orafyddol% 



Digitized by 



Google 



ìft 



itm ÁíLìíà. 



Gwilîwn nman, cyfeillion y brawd 
anwyl ymadawedig, rhaff i*w farwolaeth 
gynyrchu eflFaith gyffelyo arnom ninau. 

Gweinyddwyd y gymwynas olaf i'w 
weddillion marwol prydnaym dydd 
Mawrth, y lOfed o Fedi ; ac er i ni oll 
gefnu arno yr un prydnawn, y mae vn 
dda genym feddwl na chaiff ei gorff tod 
yn y bedd heb neb i ofalu am dano : 
na, fe rydd-. ei Arglwydd ei ofal i ry w 
angel hyd ddydd mawr y codi. Cafodd 
Mo8€8, yr hwn a fu ffyddlon yn hoU 
dỳ ei Arglwydd, ei gladdu yn barchus 
gan y Meistr Mawr ei hun, a chafodd ei 
gladduhefyd yn eìmartûd rohes fel Syr 
John Moore ; ac wedi gosod ei gorff yn 
y ddaear, rhoddwyd ei ofal, nid i angel 
cyftredin, ond i Michael yr archangel, 
a phrofodd yntau ei hun yn deilwng 
o'r ymddiried, oblegid, er nas gwyddom 
natur y rhesymau a ddygwyd yn mlaen 
yn y ddadl gan ei wrthwynebwr diafol 
dros gael corff y gwas, ni a wyddom 
mai Michael gariodd y dydd, ni a wydd- 
om iddo gadw meddiant yn y corff a 
ymddiriedwyd iddo er holl resymau 
ei wrthwynebwr galluog. Un a fu yn 
ffyddlon iawn yn holi dŷ ei Arglwydd 
oedd Y Bardd. Bu yn ffyddlon a llaf- 
urus fel Athrawyn yi* Ysgol Sul ; cyf- 
lawnodd ei swydd fel Diacon gyda 



fiÿddlondeb, a bỳnawsetìiì, a áoethine\> 
mawr ; bu yn bob cefnogaeth i gyfar- 
fodvdd Uenyddol ac eisteddfodau ein 
gwíad ; gwnaeth ei ran i wella caniad-» 
aeth y cysegr ; daeth allan yn wrol o 
blaidyr àchos airwestol ddeugain mlyn- 
edd yn ol ; ac yr oedd yn un o*r rhai cynt- 
af yn Nghymru a ymuuodd â Themlydd- 
iaeth Dda ; a gellir dyweyd am dauo ef 
íel y dywedodd Dr. Johnson am 01iver 
Goldsmith, — " He touched noth%iig 
which he did not adorn," A chan ei 
fod wedi bod mor ffvddlon yn hoU was- 
sanaeth y Tŷ, tueddir ni i feddwl, gan 
mai arfer em Duw ni y w anrhydeddu 
ei wesion ffyddlon a theilwng, os na 
ymddiriedir corff y swas Äw», fel yr 
eiddo Moses, i ofal Mîchael yr arcn- 
angel, y caiff rhyw angel arall ofalu am 
dano hyd ganiad yr udgom y dydd 
diweddaf Mae y ffyddlon a'r teilwng 
yn sicr cael eu hanrhydeddu naill ai 
yn y byd nwn neu yn yr hwn a ddaw, 
oblegid y mae teilyngdod pur mor 
anfarwol a'r enaid ei hun. 

" Teilyngdod pnr I rhaid iddo fythol fyw, 
A ehwyddo 'n mlaen, hollalluawgrwydd yw. 
Yn mlaen ymchwydda 1 ddysgleiriaf dir, 
A thraeth tawelaf anfarwoldeb clir. 
Anfarwoledig fel yr enaid yw." 

Gaerfyrddiii. JoHN Lewis. 



LLIN AR LIN. 



GAN Y PAROH. W. D. EVANS, CYNON. 

(Parhad oWjl. 1876.; 



XIII.-YR ARLUNIAETH YSBRYDOL. 



BYDD gofyn am resymau am 
ysgrifenu yn y wedd yma, y 
mae digonedd Tw cael yn 
esiamplau yr awduron doethaf a mwyaf 
ysbrydoledig, megys Solomon, yr hwn 
wrth gyfansoddi tíairmil o ddiarhebion, 
a mil a phump o ganiadau, a lefar- 
ai trwy gyffelybiaethau, **Llefarodd 
hefyd am brenau, o*r cedrwydd sydd 
yn Libanus hyd yr isop a dyf allan o'r 
pared ; ac efe a lefarodd am anifeiliaid, 
ac am ehediad, ac am ymlusgiaid, ac 
am bysgod ;" ond. " Wele un mwy na 
Solomòn yma," sef yr unig bregethwr 
perffaith a fu ar y ddaear. Yr oedd 
^a yn Uefaru trwy ddamegioo, "Ao 



heb ddameg ni lefarodd efe nemawr 
wrthynt." Cyffelybai deyrnas nefoedd 
i hauwr yn myned allan i hau ; i 
wenith ac efrau yn y maes ; i surdoea 
wedi. ei guddio mewn tri phecaid o 
flawdi; i drysor wedi ei guddio mewn 
maes ; i farchnatawr yn ceisio perlau 
teg ; i rwyd, yr hon a fwriwya yn y 
mor ; i ddeg o forwynion, &c. Pe y 
llefarai felly yn yr oes hon, nid oes 
dadl na chyffelybai deyrnas nefoedd 
i*r ager-beiriant, i'r pellebyr, i'r 
yspien-ddrych, &c. Y mae yn iawn 
1 ni ei gymeryd ef yn esiampl yn hyn 
fel yn mhob peth arall: gwneyd 
dam^on ac athrawiaethu trwyddy^t^ 



Digitized by 



Google 



tuN Áft im. 



11 



Hyn a wnaeih John Bunyan, a hyny 
yn dra effeithiol yn Nhaith y Pererin. 
Yr ydym ninau, san hyny, yn hyf i 
ddefnyddio y ddameg ganlynol : — 
Cyffelyb yw teyrnas nefoedd i arlun- 
ydd medrus yn gwueyd delw hardd, 
ac wedi iddo ei eorphen i'r perffeith- 
rwydd manylaf, a i gosododd i fyoy yn 
ei oriel i fod yn engraiffìb barhaol o 
ardderchogrwydd ei waith. 

Ni wnawn ni yn awr ymdrafferthu 
i egluro i'r darlleuydd yr hoU rag-ddar- 
parìadau angenrheidiol tu ag at wneyd 
delw : hanes dyfeisiad a pherffeithiady 
gelíyddyd; y modd y cafodd yr 
arlunydd ei gymhwyso iV waith ; 
gwahanol ranau yr adeilad, yn yr hwn 
y dygir y gwaith yn mlaen ; a'r holl 
offerynau a defnyddiau aberthynant 
iddo. Gadawn y rhai hyna oli, a sylwn 
w y rhanau hjmy o'r gelfyddyd ag 
sydd yn uniongyrchol gysylltiedig a'r 
ddelw a wneir ar y pryd. Ni wnawn 
ni yn awr gynyg egluro natur na hanes 
trefn ryfedd y prynedîgaeth ; y modd 
y cafodd ei bwriadu, ei chynllunio, al 
dadguddio ; y goruchwyliaethau rhyf- 
eddol y bu raid i Fab Duw fyned 
trwyddynt er ei gymhwyso i fod yn 
Awdwr iachawdwiiaeth; gweinidogaeth 
angylion yn y gwaith, &c. Gadawn y 
pethau hyna oll, a cheisiwn syllu ar y 
rhanau hyny o'r drefn ag sydd yn dal 
cysylltiad mwy uniongyrchol a'r enaid 
y gosodir arno ddelw ei Dduw. 

öylwn yn gyntaf, ynte, ar ddewisiad 
yr arlunydd o blate i dynu y darlun 
arno. Y mae hwnw o'r dechreu wedi 
ei wneyd i'r unig ddyben o dynu llun 
arno. Y mae wedi ei gymeryd o*r 
defhydd priodol, a'i gymhwyso at y ffurf 
a'r maintiolipriodol, a'i arwyneb wedi ei 
13'fnhau yn deg a dysglaer ; eto y mae 
y plates hyn weithiau wedi derbyn y 
fath effeithiau niweidiol oddiwrth y 
Uwch, yr awyr, &c., fel mai gwaith 
anhawdd ydyw eu glanhau yn addas i 
dynu darlun amynt ; ac eto, dyna y 
pethau a ddefnyddir gan yr arlunydd. 

Y plate, y defnydd a ddewisodd 
Duw i osod ei ddelw èi hun amo, 
ydoedd enaid dyn. Cafodd hwn o'r 
dechreuad ei greu a'i gymhwyso i'r 
unig dayben gogoneddus o fod yn ddelw 
ei Dduw ; cafodd ei wneyd o ddefn- 
ydd priodol, sef ysbryd anfarwol. 
Ystynr papyr cyffredin yn beth rhy 
wael a darfodedig i ysgriíenu gweith- 



redoedd pwyág ^m nghylch tìroedd a 
meddianau amo. Ysgrìfenir hwynt, 
gan hyny, ar groen, fel y byddont ar 
gael dros genedlaethau lawer. Goíalodd 
JDuw am ddeíhydd a digon o bara 
ynddo i osod ei ddelw amo, sef enaid a 
fÿdd byth ; lluniwyd ef at y maintioli, 
y ffurf, ac yn yr ansawdd briodol. Yr 
oedd fel y daeth o law ei Greawdwr yn 
llyfn a dysglaer, heb amo gymaint a 
brycheuyn, na gwrthuni o un math. 
" A gogoniant ac â harddwch y coron- 
aist ti ef.'' Ond nid hir yr arosodd 
dyn yn y cyflwr bendigedig hwnw : 
cafodd ei lychwino yn wi^hus gan 
bechod ; aeth yn Uygredig o ran ei 
natur oll, fel nad oes na man glan na 
chyfan arno : ** Y galon sydd fwy ei 
thwyllnadim : drwg diobaith ydyw ;" 
y mae yn nyth i bob aderyn aflan. 
Nid oes unrhyw aflendid ar wyneb y 
ddaear na cheir lloches iddo yn nghalon 
pechadur, ac eto, er syndod i bawb, 
dyna y defhydd a ddewisodd Duw 1 
osod arno ddelw santaidd ei Fabj 
dyna y defnydd a ddetholodd efe i 
wneyd i fyny ei briodoledd ; hyny y w, 1 
berffeithio mewn fragywyddol addura- 
iant yr arddangosiad o Dduw mewn 
cariad. Bydd y fath adlewyrchiad o'r 
briodoledd ogoneddus hyna ar yr enaid 
fel ag y darllenir amo byth— " Düw 

CARIAD YW." 

Ar ol gwneyd dewisiad o 6Zaíe, y 
mae gan yr arlunydd yn nesaf ei lan- 
hau. Os bydd wedi ei ystaenio yn 
ddrwg, y mae goruchwyliaeth y glan- 
hau yn un galed : rhaid cymwyso ato 
acids cryfìon, y rhai ydynt yn llosgi ac 
yn bwyta ymaith yr: anmhuredd ; 
rhaid wedi hyny ei rwbio yn dda a 
phethau fei alcohol a loadMonepowdera. 
Gwasanaethed hynyna i osod allan y 
goruchwyliaethau hyny ag sydd yn 
cymeryd lle yn enaid y pechadur yn ei 
droedigaeth. I'r dyben o'i lanhau, 
carthu allan y budreddi ag oedd yn 
aros yn ei galon, a'i ddwyn i gasâu 
pechod, y mae yn rhaid wrth oruch- 
wyliaeth lem yr argyhoeddiad : ar- 
weinir ef heibio Sinai danllyd, lle y 
mae yn gweled y myuydd yn mygu ac 
yn crynu uwch ei ben, mellt a tharan- 
au euogrwydd ynrhwygoeiawyrgylch, 
birlais udgorn deddf Duw yn cyhoeddi 
ei mhelldithion yn eiglustiau, acyntau 
wrth gael ei hunan yn sefyll wyneb yn 
wyneb a'i golledigaeth yn cael ei 



Digitized by 



Google 



lâ 



unsr A& UN. 



'wteithio Fr fatìi wasfffa nes gorf od llef- 
ain yn groch, "Pa beth a wnaf fel y 
byddwyf cadwedigî" Y mae yr or- 
uchwyfiaeth hon i ambell un wedi bod 
mor llem nes y teimlent eu hunain dani 
yn mron gwalltgofi. Ond yr Yebryd 
Glan, yr Arlunydd Dwyfol, oedd yno 
yn ysbryd argyhoeddiad yn clanhau 
JT enaid oddiwrth ystaenau pecnod, yn 
peri iddo weled ei natar aflan al gan- 
Iyniadau truenus, nes iddo ei ffîeiddio 
yn dragy wydd. 

Ar ol glanhau y platej y mae yr ar- 
lunydd ynnesaf yn ei orchuddio â gwisg 
arianaidd (nürate of 8Üver)y yn yr hon 
yr argreffir y ddelw gan belydrau yr 
haul. Gwasanaethed hyn eto i osod 
allan y goruchwyliaethau hyny ar yr 
enaid ag a fyddo yn ei ragbarotoi i 
dderbyn argraff o ddelw ei Waredwr. 
Wedi y caffo y fath olwg ar erchylldod 
pechod nes ei ffîeiddio, ac ar druenus- 
rwydd ei sefyllfa nes arswydo, yna y 
mae yn cael ei lanw âhiraeth a dymun- 
ladau angherddol am gael golwg ar 
lachawdwr, a gafael ar iachawdwr- 
iaeth. Y dymuniadau hyna ydynt y 
wisg arianaidd am yr enaid yn ei add- 
asu i wneyd derbyniad o Grist. 
Llawer math o oruchwyliaethau a 
ddefnyddir gan Ysbryd Duw i ddwyn 
eneidiau i'r naws briodol : rhaid eu 
gwisgo yn dda yn ngrasau amynedd, 
üirymaros, gostyngeiddrwydd, hunan- 
ymwadiad, dyoddefgarwch, maddeu- 
garwch, &c. ; ac i'r dyben o iddynt 
ddyfod i feddiant o'r grasau hyna, rhaid 
iddynt yn fynych gael eu cystuddio, eu 
siomi, eu colledu, eu hamddifadu o 
gyfoeth, o bleserau, o gyfeillion, &c. : 
*'Oblegid hyny yr ydym yn gorfoleddu 
mewn gorthrymderau, gan wybod fod 
gorthrymder yn peri dyoddefgarwch ; 
a dyoddefgarwch brofiad, a phrofiad 
obaith, agobaith ni chywilyddia, am 
fod cariad Dhw wedi ei dy wallt yn ein 
calouau ni trwy yr Ysbryd Glan, yr 
hwn a roddwyd i ni." Y gobaith, y 
cariad, a'r dymuniadau ysbrydol, y 
rhai a gynyrchir yn aml trwy orthrym- 
derau, ydynt yn gwisgo yr enaid ag 
addasrwydd mawr i dderbyn delw 
Crist, ac felly y mae "ein byr ysgafn 
gystudd ni yn odidog ihagorol, yn 
gweithredu tragywyddoi b«rys gogon- 
iant i ni." 

Ypeth neaaf a wneir â'r jotee fydd- 
ei ft^ŵ>, ei osod yn y eamera obscwr^f 



a'i ddal yno ar ffyfer y peraon yr ydytl 
yn cymeryd danun o hono ; ac yma 
jr ydym yn cael gwersi lawer. Yn un 
peth, gosodir j píait ar gyfer y gwrth- 
ddrych, wyneb yn wyneb, lygad jm 
lly^ â'r hwn y tynir ei lun. Bhaíd 
i'r peohadur gael ei ddwyn i safle yn 
yr hon y gall edryeh yn graff ar lesu ; 
gosod ei hunan yn fyfyrgar ar gyfer 
ei Waredwr: gwneyd'ei fywyd pur, 
santaidd. a goruchel ef yn esiampl ac 
yn gynlíun ei fywyd yntau : " Gan 
edrych ar lesu, pentywysog a pher- 
ffeithydd ein ffydd ni. Trwy edrych 
jm ffyddiog amo ef yr ydys yn graddol 
ymnewid i'r unrhyw ddelw, o ogoniant 
1 ogoniant, megya gan Ysbryd yr Ar- 
glwydd. Y mae Uinellau ardderchog 
ei gymeriad yn dyfod yn nodweddion 
amlwg yn ein cymeriad ein hunain. Y 
mae edrych ar ei fy wyd diwyd a Uaf- 
urus ef yn effeithio i'n gwneyd yn 
ddiwyd a ìlaf urus ein hunain. Édrych 
ar ei ostyngeiddrwydd a'i hunanym- 
wadiad digytfelyì) ef a'n gwna yn os- 
tyngedig a hunanymwadol ein hunaîn. 
Nis gall edrych ffyddiog ar ei gariad 
rhyfiöddol ef lai na chynyrchu cariad 
cynhes yn ein calonau ein hunain : *''Yr 
ydym ni yn ei garu ef, am iddo ef yn 
gyntaf ein caru ni." 

Peth arall, tra fyááo yplate yn y 
camera, a'r ddelw yn cael ei ffurfio, 
rhaid iddi fod yn yfocuSf yn y goleuni 
mwyaf a chryfaf ; yn y fan y byddo yr 
hoU belydrau ag sydd yn cario delw y 
gwrthddrych yn cydgyfarfod ; yn 
enwedig gofelir fod Ilygad y darlun yn 
y pwynt hwnw. Os bydd y llygad yn 
glir a pherffaith, bydd yr holl ddarlun 
ond odid yn brydferth ac yn hardd. 
Y mae yr enaid yn cael ei dywys ar 
ade^u yn neiUduoI i oleuni mawr y 
dwyfol ddylanwadau, yn yr hwn y mae 
yn teimlo nad oes dim ond pelydrau ei 
gariad ef yn ymdywallt arno. Y mae 
yn dra phwysig fod y goleuni ysbrydol 
hwn yn neillduol yn bywiocau y ffydd, 
yr hon ydyw Ilygad yr enaid. Pan y 
mae llygad ffydd yn glir, goleu, a di- 
gwmwl, y mae yr hoU enaid yn llawn 
bywyd a goleuni ; y mae yn gweled ei 
Anwylyd oU 3^ hawddgar, yn rhagori 
ar ddeng mil ; ac yn nhanbeidrwydd 
liewyreh ei wynebpryd y mae yn teimlo 
mai yr lesu yw ei oll ; nad oes ganddo 
ddim i ymô'rostio ynddo ond croes q[ 
Arglwydd lesu Grist, ac nad ydyw, ey 



Digitized by 



Google 



IiLm AE LtK. 



13 



eî hoU ymchwilîadau, yn gwybod dim 
ond lesu Grist, a hwnw we(u ei groes- 
hoelio. ! am gael mynych brawf o 
nerthol ddylanwadau ei Ysbryd ef, 
** Fel yr adnabyddom ef, a ^rym ei ad- 
gyfodiad ef, a cnymdeithas ei ddyoddef- 
ladau ef, gan fod wedi ein cydffurfìo àl 
farwolaeth ef." 

Rhaid i'r pelydrau gario delw y 
gwrthddrych trwy wydrau priodoL Y 
tube leìises, a'i hargraflfu ar wyneb y 
plaie oddifewn. Er fod delw Crist yn 
cael ei ffurfio ^n yr enaid gan yr Ysbryd 
Glân, eto rhaid i belydrau yr Ysbryd 
ddyfod i dywynu amo trwy foddion 
gras. " Pa fodd gan hyny y galwant 
ar yr hwn ni chredasânt ynddo î a pha 
fodd y credant yn yr hwn ni chlywsant 
am dano ì a pha fodd y cly want heb 
bregethwrl a pha fodd y pregethant 
onis danfonir hwynt ? — ^Am hyny ffydd 
sydd trwy glyweâ, a chlywed trwy air 
Duw." Y bregeth, yr Ysgoi Sabboth- 
ol, V cyfarfod gweddî, y gyfeillach 
bronadol, yr allor deuluaidd, yrystafell 
ddirgel, darlleniadyr Ysgrythyi-au, &a, 
ydynt y moddion, trwy ddyfal ym- 
wneyd â pha rai y mae yr Ysbryd Giân 
yn ffurfìo delw Crist yn enaid y 
credadyn. 

Eto, tra byddo y ddelw yn cael ei 
ffurfìo, rhaid fod yno berffaith lonydd- 
wch, ni oddefir i neb gymaint a cherdd- 
ed ar hyd Uawr yr ystafell, rhag i'r 
plate íçryûu, ac i linellau y darlun 
fyned i annhrefii. Y mae yn dra 
phwysig fod yr enaid yn cael perffaith 
lonyddwch i edrych ar lesu, hyd oni 
ffuraer Crist ynddo. Gofaler gan hyny 
na chaffo twyll golud, swynolíeb ples- 
erau, temtasiynau, profeaigaethau, na 
dim arall, siglo ei ffydd, nac aflonyddu 
ar ei gariad. Myi>ych y cwynir fod y 
syniadau yn gymylog, y galon yn farw- 
aidd, y cariad yn ychydig, a'r ffydd yn 
wan. Diau mai yr achos o hyn oU y w 
fod awelon y byd hwn, o wahanol gyf- 
eiriadau, yn chwythu ar acynaflonyddu 
yr enaid, fel nad ydy w y ddelw ddwyfol 
yn cael chwareu teg i ymffui-fìo ynddo. 
'* Merched Jerusalem, tynghedaf chwi 
trwy iyrchod y maes, na chyffroch ac na 
ddeffroch fy nghariad hyd oni fyno ei 
hun'.' Iyrchod ac ewigod y maes yd- 
ynt greaduriaid bychain prydferth, ond 
nynod o gyffrous eu teimladau. Ac at 
hjm, y maent mor glust-deneu ac ys- 
gafu4roed, fel aj^yoiae ytrw£itUei^ 



yn eu dychryno, a byddant ar onwaith 
wedi dianc ymaith yn mheU o'r golwg. 
FeUy y mae yr eglwys yn gweled ei 
Hanwylyd oU yn hawddgar, ac eto 
ymdeimla a'r perygl ol goUi i'r feth 
raddau fel ag y mae yn dwyn i ystyr- 
iaeth merched Jerusalem yr anhawsdra 
o ddal iyrchod ac ewigod y maes gan 
mor gyffrous ydynt, a thrwy y riiai 
hyny y mae yn eu tynghedu i fod yn 
orofalus i beidio gwneyd dim i yru 
ymaith Ysbryd Crist. 

Tra fyddD y ddelw yn cael ei ffurfio, 
y mae yr arlunydd yn dra gofalus na 
byddo unrhy w oleuni yn tywynu ar y 
plate, ond y goleuni hwnw ag afyddo 
yn dyfod yn uniongyrchol oddiwrth y 

Eerson y tynir ei lun ; rhaid iddo fod 
efyd yn oleuni pur yr haul. Y mae 
celfyddyd o bob math yn rhy wan i 
gael yr effeithiau priodoL Felly hefyd, 
os mynir i ddelw Crist çael ei fifurfìo yn 
ji enaid, y mae yn rhaid ì bob goleuni 
gau gael ei gau allan. Y mae rhai, o 
herwydd ei bod yn nos ddu amynt, 
yn eistedd yn ngoleuni lampau o hun- 
an-gyfìawndor, ac yn ceisio cyrhaedd 
perffeithrwydd trwy weithredoedd y 
ddeddf. Cauer allan y goleuni gwael 
yna, oblegid, " Trwy weithredoedd y 
ddeddf nichyfìawnheir un çnawd ger ei 
fron ef." Y mae math araU o deuni 
twyllodrus, yn yr hwn y cynygir 
maddeuant pechodau am arian, a 
by wyd tragywyddol am benydiau, trwjr 

S' hyn y cynygir iawn ychwangol i 
duw at yr lawn Mawr a gafwyd ar 
Galfaria. Cauer y goleuni ynfyd yna 
allanhefyd; oblegid, "Efeywjrr iawn 
dros ein pechodau nL" Cysura rhai eu 
hunain à r gobaith fod Duw yn unig yn 
drugarog ac yn ewyllysgar i faddeu neb 
iawn. Oauer y goleum dall yna hefyd 
aUan yn dragywydd, oblegid y mae 
Duw yn gyfìawn yn gystal ag yn dru- 

farog— yn chwenychu anrhydeddu ei 
deddf yn gystal a^ arbed yr euog : 
" Heb oUwng gwaed nid oes maddeu- 
ant." Nid oes unrhy w oleuni a ddichon 
adferu ynom ddelw Duw ond y goleuni 
hwnw ag sydd yn deUliaw oddiwrth 
groes ein Har^Iwydd lesu Grist, " Can- 
ys nid oes iachawdwrìaeth yn neb 
arall, nac enw araU wedi ei roddi dan 
y nef yn mhUth dynion, trwy yr hwn 
y mae yn rhaid i ni fod yn gadwodig." 
Y mae hyd yr amser i exp08o y plate 
ac i osod amo y ddelw yn dybyuu ar 



Digitized by 



Google 



u 



DMBftBtT BLWTDDTÌJf . 



nerth y goleuni ar y pryd. Os bydd 
y goleuni yn danbaid iawn, megys tua 
chanol dydd, a*r awyrgylch yn ddi- 

• gymylau, gellir ei chymei yd mewn 
pump neu chwech o eiliadau. Y mae 
yr arlunydd yn y cyfamser yn sefyll 
gerllaw ac yn cyfrif un, dau, tri, &c.j 
a phan y byddo digon o eiliadau wedi 
eu rhifo, y mae yn gosod gorchudd du 
dros wyneb y tuhe i atal ychwaneg o 
oleuni i fyned i mewn. Os byda y 
goleuni yii wan iawn, megys pan fyddo 
yr awyrgylch jrn gymylog, neu yn yr 
hwyr, rhaid eistedd ynhir iawn, efalfai 
dri ugain, pedwar ugain, neu gant o 

• eiliadau, a'r arlunydd o hyd yn cjrfrif. 
Ac os bydd rn deall ei waith yn dda, 
y mae ganddo gymysgedd neillduol iV 
roddi dros wyneb y plate ar gyfer rhai 
nad allant aros yn Uonydd yn hir, 
megys babanod, &c., ac y mae yn tynu 
eu darlun hwy ar darawiad. Yn gy- 
ffelyb y gellir dweyd am yr Ysbryd 
Glan yn ei oruchwyliaethau ar wahanol 
bersonau. Yr ydym ni yn credu am 
fabanod bychain, y rhai nas gwelsant 
oleuni rheswm ar y ddaear, eu bod hwy 
yn y nefoedd, a'u bod ar ddelw eu 
Gwaredwr. Pa fodd y íRirfiwyd y 
ddelw ynddynt heb iddynt gael byw 
yma i gredu ynddo uis gwyddom, ond 
diau ei fod Ef yn deall ei waith, ac y 
mae darpariaeth yn nhrefn gras ar eu 
cyfer. Sonir am rai a gawsant eu neill- 
duo o'r groth a*u santeiddio o*r bru, eu 
cymhwyso i'r nefoedd ar unwaith. Y 
mae yn gadael i ereiU i fywary ddaear 
ychydig yn hwy, efallai tair, pedair, 
wyth, pumtheg, neu ugain o flynyddau, 
ac y mae y goleuni ysbrydol wedi 
tywynu arnynt mor nerthol nes iddynt 
hwythau gael eu perffeithio, a hyny 
yn foreu. Y plentyn bach câllaf, an- 
wylaf, a duwiôlaf yn y teulu a gymerir 
ymaith yn aml, a'r Ueill yn caei eu 
gadael. Nid heb sail y dywedir am 
ambell blentyn anwyl iawn ei fod yn 
rhy henaidd neu yn rhy angylaidd i 
gael byw yn hir. Y mae yn henaidd 
am ei fod mor addfed a dyn oedranus 
wedi bod am flynyddau lawer dan y 
pelydrau ysbrydol ; yn angylaiddy am 
ei fod trwy hyny yn fwy ar ddeíw y 
nefoedd nac ar ddelw y ddaear. Ý 
mae ereiU yn cael byw hyd yr amser a 
gyfrifìr yn ganol oedran, ac ereill yn 
cael gweled hen ddyddiau, triugain, 
pedwar ugain, ac efallsd gant o flynydd- 



au, ac y mae yr Arglwydd o hyd yn 
cyftif ac yn gwilio effaith y ffoleuni. 

Y gŵyn a gly wir gan y rhan luosocaf 
o*r cyfry w ydy w fod eu goleuni jm wan, 
eu cariad yn oer, a'u ffydd yn gymylog. 

Y mae Duw yn hirymarhous tua^ 
atynt, yn peri fod dydd gras yn cael ei 
estyn iddynt. Parhewch i edrych yn 
graff ar lesu fel na flinoch ac nad ym- 
ollyngoch yn eich eneidiau, y mae yr 
eiliadau olaf yn mron cael eu rhifo, y 
mae llen ddu marwolaeth ar gael ei 
thaflu dros wyneb y tìihe. 

Weithiau, pan y mae y goleuni yn 
wan iawn, a'r plate yn cael ei gadw yn 
y ca»i«ra yn hir, y mae y gorchudd o 
nitrate o/ 8Ìlver fyddo amo yn sychu 
ac yn caledu, yna ni bydd yn bosibl 
iddo gymeryd arçraff o'r ddelw o gwbl, 
ac y mae yr arlunydd yn gorfod ei 
roddi i fyny fel gwaith ofer. Felly mae 
llawer hen wrandawr wedi ei ddal yn 
hir flaen y drych yn moddion gras, a'r 
cyfan wedi bod yn hoUol aneffeithiol 
iddo, nes y mae ei enaid mewn ystyr 
ysbrydol wedi cwbl sychu a chaledu, 
pob teimlad pryderus wedi cilio, dim 
arswyd bod yn golledig, dim awydd 
bod yn gadwedig, hoU alwadau yr 
efengyl wedi myned yn ddiles, holl 
gymhelliadau Ysbryd Duw wedi myned 
yn aneffeithiol, pob cyngor a phob rhy- 
bydd wedi myned yn ofer. ** Llosgodd 
y fegin, gan dân y darfu y plwm, yn 
ofer y toddodd y toddydd." Ac nid 
oes Dellach ond ei roddi i fyny f w 
galon-galedwch, a gadael iddo fyned 
ymaith ar encil tragy wyddol. 
(2*w oarhmL) 



DECHREU BLWYDDYN. 

'' Manfliei /rom Timet and Time from Man too 
soon; 
In sad divoree, this douhleflight must end.** 

YoüNO. 



" Treuliasom ein blynydddoedd f el chwedL" — 
MOSES. (Psalm xc. 9). 

Jt|yJST! pa swn yw hwn í Onid 
llais amser ydy w, yn ymruthro 
heibio i ymuno a*r canrifoedd 
pell yn ngororau yr oesol fyd, a chyn 
y gwel hyn o ysgrif oleuni y dydd, 
bydd pyrth tragywyddoldeb wedi agor 
i dderbyn yr hen flwyddyn un fil 
wyth cant a deunaw a deugain i mewn 
at y canrifoedd «ydd wedi myned 



Digitized by 



Google 



bíâCHltrò BtWŶI>l>Ýl^. 



15 



Ìiellbio, ac te fyàá wedi cael bedd i 
orphwys ynddo yn mhlith y blypydd- 
oedd ymadawedig, " Lle y gorphwys y 
rhai Uuddiedig." 

Tra yn ysgnfenu yr ydym jrn canfod 
arwyddion henaint a dadfeiliad o'n 
hamgylch yn mhob man. Y mae yr 
hen íryniau yma sydd gyferbyn a ni 
yn edrych yn Uwyd a chrebychaidd eu 
gwedd, eu hireidd-dra wedi cUio a 
chrino, ac y maent yn eu hiaith yn 
traetbu yn groyw wrthym, fod 1878 
wedi gorphen ei gwaith, wedi traethu 
ei nheges i'r byd, wedi gwaghau ei 
hunan o'i thrysorau, ac yn awr ei bod 
ar daro ei thraed wrth y mynyddoedd 
tywyU, a dysgyn i " fedd y blynyddau." 
Y mae natur o'n cwmpas fel hen wr 
yn crymu ac yn gogwyddo i*r bedd gan 
nenaint : 

"líature 9tripx her garment gay. 



And toeara the ve9ture o/ decay. 



Yr hen flwyddyn ! Pwy ddydd yma 
yr oeddem yn clywed clychau yr hen 
Lan vn ei chroesawi ar foreu ei gened- 
igaeth, a'r pentrefwyr yn dymuno 
** blwyddyn newydd dda iV gilydd 
ar y ffordd. Ddoe, megys, jrr oeddem 
yn edrych arni yn mlodau ei ieuenctyd, 
yn dyfod aUan gyda chamrau hoyw, 
ac yn ysgwyd ei gwisgoedd hardd, a 
phawb yn gwenu o dan ddylanwad a 
sirioldeb ei gwedd brydferth. Mor 
fuan y coUodd hi ei thlysni a*i gwyrdd- 
lesni ; mor gynted y gwy wodd ei theg- 
wch, ac yr ymdaenoad henaint a 
methiant dros ei gwyneb hardd ; mor 
fuan yr aeth y baban tlws yn hen wr 
blineclig a beichus ; mor fyred y cam 
o*r caweU i'r bedd. Ond y mae wedi 
myned ! Y mae y pin ar ddial-plate 
y flwyddyn wedi cynawnu ei redfa, ac 
yr ydym ninau heddyw yn gorfod 
sefyll ar lan bedd 1878, yr hon sydd 
fel pob marw araU, wedi myned y 
tuhwnt i derfynau galw yn ol. 

Y mae wedi myned heibio am byth, 
fel chwedl wedi ei hadrodd, fel y 
meddwl yn ehedeg ymaith, fel ochenaid 
yn dianc ac yn dmanu. Ÿ mae wedi 
myned heibio yn ei mẅyniant al 
thraUodau, elUr dim galw yn ol ei han- 
ffodion, ellir dim o'i gwysio yn ol i 

Sel cyflawnu ei gwaith anorphenol. 
ae gagendor rhyogom a'r hen flwydd- 
yn heddy w, nad oes modd ei bontio i*r 
tôithiwr edifeiriol drwy amser fyned 
^roaocld ; ac y mae ei phechodau hefyd 



wedi eu cofnodilyn dragjrwyddol arlyfr 
coffadwriaeth Duw, oddieithr iddynt 
gael eu golchi ymaith a'r "gwaed" 
hwnw sydd yn abl **glanhau oddiwrth 
bob pechod. 

Mae Uyfrau a chyfrifon 1878 wedi 
eu selio i fynu hyd y dydd olaf ; ac y 
mae ar lawer ystyr yn un o'r tudalenau 
pwysicaf yn y gyfrol fawr a agorir yn 
nydd datguddiaid dirgeUon dynion. 
" It has been added to an irrevoeahle 
account ; it has passed into the record 
ofheaven — into the Tnemory of God," 
Mae tragywyddoldeb wedi ei stampio 
arni, ac y mae i aros mwy yn rhan ddi- 
gyfnewid o*n bodolaeth dragywyddol. 

**Treuliasom ein blynyddoedd fel 
chwedl." Y mae y frawddeg fechan 
sydd uwchben ein hysgrif jrn rhan o 
weddi "Moses gwr Duw," yr hon a 
offrjrmwyd ^nddo pan ar derfyn ei 
fywyd, wedi arwain y genedl iymyl 
gwlad yr addewid, ac yntau ei 
hunan ar fyned i mewn i'r Ganaan 
nefoL Er mai cân genedlaethol yw y 
Sahn yn yr ystyr fanylaf, fel y sylwa 
un awdwr, er hyny y mae yn lìawn 
addysg i bawb o bob cenedl, ac i eglwys 
Dduw yn enwedig trwy hoU oesoedd 
y byd. Mae yr hen tóitriarch, ar ol 
cydnabod tragywyddoldeb Duw yn 
nechreu y Salm, yn adolygu taith yr 
anialwch, a goruchwyUaethau yr An- 
feidrol tuag at y genedl yn ystod y 
deugain mlynedd, ac yn dwyn i ystyr- 
iaeth fyrder a breuder by wyd. 

"Treuliasom ein blynyddoedd fel 
chwedL" Dyma un benod eto o'r 
chwedl wedi ei hadrodd, ac fe brofodd 
1878 y benod olaf, ac yn benod chwerw 
iawn i filoedd yn ein byd ; a dyma benod 
araU yn y gyfrol newydd ei dechreu, 
dygwyddiadau a chanlyniadau yr hon 
sydd yn guddiedig oddiwrthym ni 
heddy w, er hyny y mae y dyddordeb 
a*r addysg eUir ei gaei drwyddi yn ym- 
ddybynu i fesur mawr ar y dyn ei 
hunan. 

Mynych y cyffelybir adegau neUl- 
duol'ar fywyd dyn— megys y NadoUg, 
a'r dydd cyntaf o'r flwyddyn— i geryg 
miUdir ar ffordd y teithiwr. '^ The 
milestones of a travellers joumey," 
Teimla y teithiwr blinedig ei galon 
yn ysgafnhau a'i nerth yn adnewyddu 
pan yn cael ei hunan filldir yn nes i 
ben ei daith ; ond y mae y cery^ miUdir 
yr ydych chwi a minaui ädarUeiiydd| 



Digitized by 



Google 



16 



blMOUStf BLWV1>1>YI^« 



newydd fyned heibio nn o hon^mt, o 
nodwedd, ac vn cvnyrchu teinuadau, 
hoUol wahanol 1 hyn. I'r teîthiwr 
drwy amser, y mae pob Nadolig, a 
phob dydd cyntaf yn y flwyddyn, yn 
dwyn i'w gof, ac yn trefiiu ger ei fron, 
flwyddyn o freintiau a ch^eusterau i 
dderbyn arsraffîadau daionus, ac i fod 
yn ddefhydaiol--am ddeuddeg missydd 
wedi eu hiawn, neu eu cam-dreulio, 
y rhai ni ellir eu hail deithio fel fifordd 
y teithiwr. 

Y mae y teithiwr trwy amser, yn yr 
ystyr yma, yn wahanol iawn i deithiwr 
drwY wlad. CUll yr olaf aros ar ei 
daith a chymeryd hamdden i fwyn- 
hau prydferthwch yr olygfa y bydd yn 
teithio drwyddi ; ac os bydd wedi ei 
lyncu i fjrnu gau dlysni y landscape. 
gall ddychwelyd yn ol i gael ail olwg 
ami, er boddio ei chwaeth a'i ddyniun- 
iad. Ond nid felly yn mhererindod 
bywyd, all y teithiwr hwn ddim aros 
na myned vn ol. 

Yr ydych chwi a minau, ddarllenydd 
hoff, yn cael eîn cludo yn mlaen yn 
ddiwrthwynebiad gan lifeiriant amser 
i gefhfor tragy wyddoldeb. 

" Who8€ wavet are yearg" 

Y mae tŷ rhagderfynedig i bob dyn 
byw, ac iV hwn y mae pob dyn by w 
yn cyfeirio ei gamrau. Y mae ayn 
gan nad beth fyddo ei sefyllfa yn 
y byd, ei oed, a'i alluoedd, yn cyflymu 
yn mlaen bob dydd i "dy ei hir 
gai-tref." Teithwyr ydym ni sydd yn 
brysio yn mlaen trwy sceneriea y byd 
hwn, mae ein cartref mewn byd arall. 
" Tuhwnt i'r bedd mewn gwledydd pell." 
Nid oesdim mewn diwedd na dechreu 
blwyddyn ynddynt eu hunain, eto y 
mae ynddynt lawer i'r meddylgar, Y 
mae dechreu blwyddyn yn bwysig, fel 
y mae yn ddechreuad cyfnod o fy wyd 
dyn ar y ddaear. Y mae bl wyddyn, pa 
fodd byna g y treulir hi, yn rhan 
bwysig fywyd gweithgar (active 
liýe) y dyn yn y byd, ac yn neiUduol 
feUy os bydd hwnw yn ateb dyben ac 
amcan by wyd. 

Yr ydym yn siarad Uawer, fel y 
flonia y Beibl hefyd, am fyrder a 
breuder bjrwyd, ac eto anfynych iawn 
y ffurfir idea gy wir genym am reality 
y gwirionedd pwysig hwn. Ý 
mae dyn yn dueddol iawn, drwy 
^\ lagddarbodaet^ ÿi ddysçwy^ 



iadau, i wneyd bjrwyd yn üftwer hẅŷ 
nag ydyw mewn gwirionedd. Deng 
mlynedd a thriugain y w y terfyn gosod- 
edie, tymor digon byr ynddo ei hunan, 
er hyny anfynych lawn y cyrhaeddir 
ef y dyddiau hyn, ac anaml yr eir 
drosto. Pa faint o'n cyd-ddynion 
gafodd achos i gwyno y flwyddyn aeth 
heibio fel y Salmydd gynt : '*Gostyng- 
odd efe fy nerth ar y ffordd: byr- 
haodd fy nyddiau." Fe gipiwyd byw- 
ydau mUoedd, yn 1878, ymaith yn 
nghryfder eu nherth, ac yn mlodau eu 
dyd(üau ; fe'u difuddiwyd o weddiU eu 
blynyddoedd, ac fe'u trosglwyddwyd ar 
ganol eu gyrfa i byrth y bedd. 

Pa sawl blodeuyn tyner a thlws ym- 
agorodd yn y teulu ddechreu y flwydd- 
ynî Ond erbyn heddyw y mae yr 
awelon gwenwynig, gwres y dydd, 
rhew y nos, a barug y boreu wedi eu 
gwywo. Fe giUodd fel cysgod, saf- 
odd ef ddim. Mor fynych yr ydym 
yn gweled syniad y bardd yn cael ei 
wirio : — 

" Love and hope and beauty's bloom, 
Are^blossoma gathered/or tne tomb, 
There's nothing bright but heaven.'* 

Y mae blwyddyn hefyd yn rhan 
bwysig fywyd dyn, os ystyrir hi fel 
cyfnodiddarparu ar gyfer byd aralL 
Dyma sydd yn gwneyd eich blynydd- 
oedd chwi a minau, ddarUenydd, yn y 
byd yma yn bwysig rhyfeddol yw — eu 
perthynas a thragywyddoldeb. Dysger 
ni felly ynte " i gyfrif ein dyddiau fel 
y dygom ein calon i ddoethineb ;" ac ar 
ba adeg mewn by wyd y mae y weddi 
yma yn fwy priodol i'w defnyddio, na 

§han yr ydym newydd ffarweUo â'r hen 
wyddyn, a chroesi trothwy y flwydd- 
yn newydd? Os darfu i ni glust- 
feinio yn ddystaw a gwrando yn astud 
a myfyrgar ychydig ddyddiau yn ol, 
gaUasem glywed hen gloch fawr amser 
yn taro cnul marwolaeth yr hen 
flwyddyn, ac ar yr un pryd yn swnio 
cloch claddedigaeth un tymor pwysig 
o'ch bywyd chwi a minau ar y ddaear, 
Fel y dy wed y bardd — 

" Ä8 if an angel 8poke, 
1 feel the àblemn sound, %f heard aright, 
Jt iê the ìcnell qf tny departed hour»." 

Y mae blwyddyn, fel y darfu i ni aw- 
grymu, yn rhan bwysig o fy wyd gweith- 
gar y dyn, gannad beth fyddo amcan y 
bywyd hwnw ; ac y mae yr ystyriaeth- 
au hyn yn dwyseiddio ac yn dyfnhau, 
03 ystyrii: ÌÁ fel cy&od i ddarpar imt 



Digitized by 



Google 



Al>eK>fIOK AA J3LÂ1 O^B tABÀTT ìMnÈLOÌilS^AIDÙ. 



17 



gyferbyd arall, a*r duU y treulir y blyn- 
yddoedd gan filoedd yn ein gwlad. 

Mae tymor darpar argyfer byd arall, 
yn y cyflfredin, yn Uawer hwy na 
thymor oy wyd gweithgar y dyn, oble- 
gid cynwysa hwn nid yn uuig yr adeg- 
au hyny pan y mae yn mwynhau ei 
iechyd, ac yn nghryíder ei nerth, ond 
tymor mebyd ac ieuenctyd; yr adeg 
oreu, ar lawer ystyr, fel tymor darpar. 
Tymor cystudd hefyd, galarac amddi- 
fadrwydd, adegau pan y mae y dyn 
wedi ei anghymwyso i wueyd y peth 
nesaf i ddim gyda phethau y byd hwn, 
eto fe all wneyd llawer y pryd hwn 
gyda golwg ar bethau y byd a ddaw. 
Mae yn bosibl i*r hen wr, sydd yn 
crymu gan henaint i'r bedd— swynion 
by wyd wedi ei hen adael, a helyntion 
amser wedi coUi eu dyddordeb iddo, 
sicrhau iachawdwriaeth ei enaid, er ei 
bod yr adeg fwyaf anfanteisiol i hyny 
o hoU gyfnodau bywyd. Y mae by wyd 
yn y cyfanswm o hono, gydag ychydig 
eithriadau, yn dymhor o barotoad ar 
gyfer byd arrall. Mae yn wir fod i 
fy wyd amcanion ereiU : mae yma ddyl- 
edswyddau yn cyfodi oddiar gysyUtiad- 
au by wyd, ac os y w y dyn i gael esbonio 
amcan a dyben ei fywyd yn y byd, y 
mae iddo amcanion dirif, a darpar ar 
gyfer byd araU yw yr amcan Ueiaf a 
diweddaf. Ond gan nad beth ydy w yr 
amcanion ereiU yr ydym yn byw yn y 
byd er eu mwyn, ddarUenydd, yr ydym 
i gadw yn sefydlog o flaen ein Uygaid 
amcan mawr ein bodolaeth yn y byd, 
sef, mai ymgeiswyr ydym am fyd araU. 
Wrth gefnu yn dra^ywyddol ar yr 
hen flwyddyn, ac wrtn ddechreu un 
newydd, priodol fyddai ymofyn, beth 
ydyw natur y dylanwad y mae wedi ei 
adael arnomî A oes ynom fwy o 
addfedrwydd a chymhwysder i fyd 
araU wrth ddeehreu y flwyddyn hon, 
na phan yn cychwyn y ddiweddaf 1 A 
ydyw colli ein cyfeiUion, a gweled y 
dygwyddiadau bUn sydd yn cyfarfod 
ein cyd-ddynion yn y byd, yn ein 
dwyn i feddwl mwy am Ddvw, ac i 
"roddi ein serch ar y pethau sydd 
uchod," a chreu hiraeth yn ein myn- 
wesau am y nefoedd, — 

Lle mae'r awel fyth yn dyner, 
Lle mae'r wybren fyth yn glir?" 

Os dygwydd i'r sylwadau hyn ddyfod 
i gyflÿradiad â rhywun sy wedi treuUo 
IffJ^ aUan heb ddarpar dim ar gyfor 



byd araU,— -un na ddarfu i un syniad 
ditrifol am Dduw, nac am iachawdwr- 
iaeth ei enaid gyniwair trwy ei feddwl 
yn ystod y flwyddyn aeth heibio, dy- 
munem ei gyfarch yn ngeiriau y Bardd, 

*'Do8 gweithia'n fy ngwinllan, mae'n adeg 

yn awr, 
Yn darf od mae'th ddiwmod bob eiliad o'r awr ; 
Yn brysio i fachlado mae heolwen dy oes, 
Bydd drosodd am weithio pan elo yn nos." 

Gormod anturiaeth yw i chwi, ddar- 
Uenwyr, ddechreu blwyddyn newydd, 
a gwynebu ar y dyfodol ty wyU, ac an- 
turio ar fordajth ag y mae eich ded- 
wyddwch tragywyddol yn ymddybynu 
ar y modd yr ewch chwi drwyddi, heb 
' Dduw yn arweinydd : 

" Ffrynd pechadnr, 
Dyna'r llywydd ar y môr." 

W. (Glakllwyd) Powell. 
Pontnewynydd, 

ADGOFION AM RAI O'R TADAU 

METHODISTAIDD, 
Mewn dwfn hiraeth apharch mawr. 

R OEDD amryw o honynt yn 
meddu y galluoedd cryfaf, yr 
athryUth a'r doniau helaethaf; 
er hyny meddent ryw-fodd ar galonau 
tyner, hynaws, a charedig, yn liawn o 
gydymdeimlad. Ni chymerent unrhy w 
fantaisar y gwan, yr ofnas, a'r Uwfr 
i*w ddigaloni; ond, yn hytrach, i*w 
gynorthwyo a'i gysuro. " Ni ddryílient 
gorsen ysig, ac ni ddiffbddent Un yn 
mygu." 

Y PARCH. EBENEZER RICHARDS 

oedd yr helaethaf ei ddoniau, a'r mwyaf 
gwUthog ac efengylaidd a wrandawsom 
erioed. '**Gwr Duw, ac angel Duw" 
ydoedd, " yn ehedeg yn nghanol y nef, 
a*r efengyl dragywyddol ganddo." 
Gwelsom y gynuUeidfa fawr ugeiniau 
o weithiau yn foddfa o ddagrau tan ei 
weinidogaeth. Nis gaUwn oUwng 
tros gôf, tra y byddom byw, yr odfa 
fwyaf o arddelwad dwyfol a welsom yn 
ein hoU fywyd. Yn y flwyddyn 1812, 
yn hen gapel mawr dwbl Mr. Row- 
lands, Llangeitho, pan newydd ddyfod 
at grefydd, rhwng deuddeg a thair ar 
ddeg oed. Yr oeád yr odfa yn dechreu 
am naw yn y boreu ; Mr. Richards oedd 
i bregethu, ac yr oedd wedi djrfod yno o 
Tregaron y boreu hwnw, dros bedair 
HìUltir fforddi fel y delai bob mm 



Digitized by 



Google 



18 



ADOOmií Aìí UÂI O^B TADAU HrÌEODÍtTUÍ). 



pan y byddai yno. Yr oedd y dyrfa 
wedi ymwaogu ynghyd mor dỳn yn y 
capel mawr, fel pe gwelsid gwiail neu 
goed meinion wedi eu rhwymo wrth 
eu gilydd. Wedi i rywun ddarllen a 
eweddio yn y dechreu, codai Mr. 
Richards í fyny yn yr areithfa, a golwff 
ddifrifôl iawn arno, a dywedai ei fod 
wedi methu cys^u dim trwy y nos o*r 
blaen, am fod rhyw destyn ofuadwy o 
sobr yn gwasgu at ei feddwl ; a dy- 
wedai, gan wylo, ei fod wedi ei Iwyr 
orchfygu, a'r testyn oedd : — 
"ao ys uffbr^í bfe a gododd ei 
olwg, ao efe mewn poenaü."— 

LÜC XVÌ. 23. 

Yr oeddem yn ceisio gwrando yn 
astud tan grynu, gan fe idwl pa fath 
bregeth sobr a gelem oddiwrth y fath 
destyn ; ond ni chafodd bregethu ond 
ddeg 1 bymtheg mynyd! Torodd 
ugeiniau allan ar unwaith i lefain am 
drugaredd ; ac i ddiolch nad oeddem 
yn utfern y boreu hwnw. Yr oedd yn 

Eregethu am ddau yn y prydnawn yn 
ilwynpiod, un o gapelau Alr. T. Gray ; 
yn nghylch tair milldir i'r dwyrain 
oddiyno. Aeth tyrfa fawr o honom 
yno i'w wrando, heb yr un tamaid i'n 
cyi^h, ac heb deimlo angen dim ych- 
waith ar y pryd. Yn y ffenestr y bu 
yn pregethu yno, a mwy o bobl oddi- 
allan nag oedd oddifewn. Ei destyn 
oedd Jer. ü. 24 : " Asen wyllt wedi ei 
chynefino a'r anialwch," &c. Fe gaf • 
odd bregethu yno dros ry w hyd, ond 
pan y soniodd am "yr oen yn achub 
gwdíf yr asyn," &c. (Ex. xxxiv. 20,) nis 
gallesem glywed dim yn ychwaneg. 

Yn y cyfarfod eglwysi^ yr wythnos 
ganlynol, pan yr oedd Mr. WiUiams 
(Lledrod gynt), a Mr. Richards, yn 
cyd-gynal y cyfarfod, daeth yn agos i 
ddeugain i mewn o'r newydo. : ac yr 
oedd yn agos bob un o honynt yn 
coffâu mewn teimlad dwys y geiriau 
sobr hyny, fel moddion eu hargy- 
hoeddiad. Sylwai Mr. WiUiams — 
"Garw gymaint o honoch chwi a 
saethodd ef ag un^ergyd." Daethai 
hefyd o 10 i 30 bob wythnos, yn yr 
wythnosau canlynol i mewn o newydd, 
fel y chwanegwyd amryw ganoedd at 
yr eglwys yn Llangeitho yn unig. 
Heblaw hyny, yr oedd y bobl o'r holl 
ardaloedd cylchynol, yn y dyddiau 
hyny, yn dyfod i Langeitho bob 
boreu ^bboth. ITid ooda pregethu 



yn un capel o chwech 1 ddeg mîllàir o 

Íwmpas boreu y Sabboth, ond yn 
jlangeitho yn unig : G^lem enwi o 
ddeg i ddeuddeg o gapelau nad oedd 
pregethu ynddynt cyn y prydnawn 
Sabboth. I Llangeitho y byddai yr 
h A\ bobl yn dyfod bob boreu Sabboth. 
Gan hyny, yr ydym yn casglu nas gall 
neb wybod cyn y dyda mawr pa nifer 
a argyhoeddẁyd y pryd hyny trwy y 
bregeth hono, neu y testyn sobr hwnw 
yn Llangeitho. Hwnw oedd y diwyg- 
lad neu yr adfywiad mwyaf grymus a 
welsom yn ein hoU fywyd. Fe daen- 
odd o amgylch Llangeitho a thros ran 
helaeth o'r sir; ac fe ychwanegwyd 
tyrfaoedd lawer at yr eglwysi. 

Hefyd, yr oedd Mr* Richards, ya 
mhob Ue y byddai, yn wr o gynghor, 
ac fel y pethau byw yn Llyfr y JDat- 
guddiad, yn "Uawn llygaid o'r tu ol, ac 
o'r tu blaen." 

Pan yn ei gyfeillach rywbryd, a 
brawd arall hefvd vr un amser, syJwai 
pa mor angenrheidiol oedd i bregeth- 
wýr fod yn ofalus a difiifol wrth ddar- 
llen a gweddio yn nechreu oedfaon : yn 
lle dysgwyl i'r bregeth fod yn effeitniol, 
heb ddim yn ddifrifol a thaer yn y 
weddi. Adroddai hanesyn am y Parch. 
John Elias. Dywedai iddo rywbryd 
yn Sir Benfro gjrfarfod, ar foreu Sâb- 
bath, â rhy w bregethwr arall oedd ar ei 
daith fel yntau. Dechreuai hwnw yr 
oedfa yn fyr, ac yn hynod oer a di- 
fy wyd. Ni fynai Mr. Elias i'r cyfar- 
fod ar y boreu Sabboth gael ei gynal 
heb fod yn fwy difrifol a thaer mewn 
gweddi, gan hyny gweddiodd ei hun 
wed'yn cyn pregethu. 

Yr ydym yn cofio am amryw Sab- 
bothau cymundeb yn Llangeitho yn 
nghylch yflwyddyn 1813, panybyddai 
Mr. Williams a lVír. Richards yn gwein- 
yddu. Mr. Richards fyddai yn preg- 
ethu dydd Sadwrn yn y cyfarfod paro- 
toad; ond Mr. Williams fyddai yn 
pregethu boreu y Sabboth, a Mr. Rich- 
ardö yn gweddio yn y dechreu. Buom 
amryw weithiau yn nghanol y dorf, yn 
myned i fyny trwyy pentref ar frys, hyil 
at redeg, tua'r capel, rhaç i ni eolli 
gweddi Eben., fel y dywedai y bobl: a 
gweddi Eben. fyddai ganddynt yn ben- 
af wrth ddychwelyd. 0! mor gyf- 
lawn, mor adifrifol, ac mor agosat 
Dduw, a thaer y byddai yn gweädîo^ 



Digitized by 



Google 



IBOOnON AH Ul cfZ ÜABAÜ ÌIBimOBIBÎAIB]). 



lÔ 



Sylwaì Mr. RichaFds hefyd yn yr 
un amgylchiad, ar yr angenrl eidrwydd 
am fwy o symlrwydd (simpliciti/) 
gyda'r gwaith o bregethu. Adroddai 
iath o hanesyn, npu yn hytrach 
chwedl, am ryw wr oedd ag awydd 
mawr arno am wneyd son am ei beîi. 
At ryw ddiwrnod yr oedd y brenin jrn 
myned heibio yn ei gerbyd ; fe godai y 
dyn gareg ac fe darawai goach y brenin, 
ac ymaflai ypolice ynddo yn ddioed, iV 
ddwyn i gyfirif ; ac wedi gofyn iddc, 
paham y gwnai mor ddrygionus ao 
ynfyd ] Atebai, gan ddywedyd ei fod 
yn gwneyd llawer o bethau, ond nad 
oedd son am dano, ond bellach mi 
fyddaf yn holl bapyrau'r deyrnas, l son 
am danaf rhwng pob dau. Hyny bar- 
odd i mi daro coach y brenin. Felly 
gwelir weithiau oddiwrth y testyn a 
gymerir, y penau a godir, a'r sylwadau 
neu'r geiriau a ddefnyddir, mai ceisio 
taro coach y brenin fj'dd yr amcan. 

Yr oedd Mr. Richards hefyd yn cael 
ei ystyried yn Apostol yr Ysgol Sab- 
bothol yn y Deheudir, a'r Parch. Owen 
Jones, y Gelli, yn y Gogledd. Ac yr 
oedd eu doniau, neu eu cymhwysderau 
fel holiedyddion, yn anghydmarol. 
Byddai Mr. Richards, rywfodd, yn 
gwybod galluoedd yr ysgolion, ac yn eu 
hegwyddori yn gyfartal i'w gwybod- 
aeth. 

Yr ydym yn cofio ei fod ef rywbryd, 
a rhyw bregethwr arall, yn cynal cyfar- 
fod i arholi. Darfu i'r gwr hwnw 
ddwrdio yr ysgol yn dost wrth eu har- 
holi, am eu hanwybodaeth a'u tywyll- 
wch. Ac er profi iddynt eu bod yn 
dy wyli ac yn anwybodus, gofynai idd- 
ynt am adnod i brofi y bod o Dduw. 
A darfu i rywun o honynt, yn ei wir- 
iondeb, ddy weyd yn uchel : " Yr oedd 
dyn o'r Phariseaid, a'i enw Nicodemus, 
penaeth yr luddewon." Parodd hyn 
iddo eu ceryddu a'u dwrdio lawer yn 
waeth drachefn. Yr oedd Mr. Richards 
yn holi ysgol arall ar ei ol ef. Wedi 
iddo godi i fynu, fe ganmolai yr ysgol 
o'rblaen yn fawram eu hatebion. Dy- 
wedai eu bod wedi cael adnod dra 
chymhwys i brofi fod Duw. " Yr oedd 
dyn ;" a chan droi yn ol ac edrych yn 
serchus yn wyneb y gwr arall, dy wedai 
eilwaith, Yr oedd dyn ; rhaid gan hyny 
FOD Duw. 

Rhywbryd arall yi* oedd yn arholi 
ysgol, yn yr hon ^v gwybyddai fod rhai 



dynion deallus yn perthyniddi, ac efall- 
ai i raddau yn uchelfrydig. Gofynai 
iddynt Pa fath gorff yw corff ysbrydolî 
Gynygent ateb iddo drachem a thra- 
chefn amry w weithiau ; ac yntau yn 
parhau i ofyn yr un gofyniad. O'r 
djwedd darfu iddynt dewi, fel rhai wedi 
methu. Yua aeth yntau yn mlaen. 
Hwy ddaethant ar ol yr oedfa er cael ei 
feddwl ef ei hun ; a'i ateb oedd : " Nid 
wyf yn gwybod. * Nid amlygwyd i 
ni eto beth a fyddwn.' Yr oeddwn yn 
rhyfeddu yn fawr wrth eich cly wed yn 
ceisio ateb, ac yn dysgwyl i chwi 
ddy weyd nas gwyddech ; ond mi feth- 
ais yn lân (meddai, dan wenu) a'ch 
tynuiaddef hyny." 

Yn y flwyddyn 1821, aeth ef a chyf- 
aill gỳdag ef i Gymdeithasfa Pouty- 

E3ol ; ac oddiyno, erbyn nos Wener, i 
lanmartin ; ac nid oedd yr un oedfa 
i fod dydd Sadwm, cyn yr hwyr, yn 
Casnewydd. Wedi iddo gael ar ddeall 
nad oedd yr un Ysgol Sabbothol yn 
Llanmartin, mynodd fyned allan o 
dy i dy, a Mr. Rees gydag ef, mewn 
ardal ddyeithra phellenig felly, i gym- 
hell y bobl i ddyfod i g el eu dysgu 
mewn Ysgol Sabbothol. 

Hefyd, ar foreu dydd Llun, mewn 
teuhi 'parchns yn Penybont (Bridg- 
end), yn Morganwg, pan yn addoli yn 
deuluaidd mewn ystafell fawr : wedi 
agory Beibl, taflodd ei olwg, fel y 
byddai'n arfer, ar bawb yn yr ystaf- 
ell, a chan edrych ar y ddau fab ieuanc, 
un ba rai oedd yn nghylch 17eg a'r 
llall yn nghylch 15eg oed, gofynai 
iddynt a oeddynt yn perthyn i'r Ysgol 
Sabbothol. Atebodd y naill a'r llall 
yn wylaidd iawn eu bod yn myned 
iddi weithiau. Gofynodd eilwaith 
iddynt a wnaent addaw iddo ef y bydd- 
ent, o hyny allan, yn aelodau cyson a 
ffyddlon ynddi. " Gwelwch," meddai, 
"fod y Belbl o'm blaen :— yr wyf am i 
chwi ymrwymo, fel mewn cyfamod, y 
Ì^yddwch o hyn allan fel y dywedais." 
Gwnaethant hyny yn wylaidd tan 
grynu. Ac ni buont yn hir wedi hyny 
cyn ymuno â'r eglwys. Y diweddar 
Barch. John James oedd yr ieuengaf 
o'r ddau ; yr hwn a hunodd yn yr lesu 
Mehefin y 12fed, y flwyddyn hon, er 
mawr golled, tristwch, a gaìar i'r holl 
eglwysi. Efe oedd y mwyaf tebyg i 
Mr. Richards mewn doniau, mewn Ilais, 
mewn lynerwoh, ac efengyleiddrwydd, 



Digitized by 



Google 



ao 



Asaonotr am bai o'b tiS>Av iotbodistais». 



Si 



o bawb a wrandawsom. Y brawd 
arall yw W. James, Ysw., Penybont, 
un o'r blaenoríaid mwyaf parchus yn 
Morganwg. Gobeithioy cawn ei gadw 
yn hir eto. 

Drachefn, ar y daith hono yn Oastell- 
nedd, yn 1821, pan yn bedyddio plent- 
n, sylwai ar yr hanes am y plant 
ychaiu yn cael eu dwyn at Grist, a'r 
dysgyblion yn ceryddu y rhai oedd yn 
eu dwyn : ** A'r lesu pan welodd hyny 
fu anfoddlawn, ac a ddy wedodd wrth- 
ynt, Gadewch i blant bychain ddyfod 
ataf fi, ac na wahepddwch iddynt." 
Dywedai, " Nid ydym yn cael fod yr 
lesu yn anfoddlawn yn ei hoU ddyodd- 
efiadau. Fe boerwyd yn ei wyneb ; a 
glywsoch chwi ei fod yn anfoddlawn ì 
Fe'i coronwyd â drain ; fe'i fflangell- 
wyd ef ; fe'i hoeliwyd ef draed a dwy- 
law ar y croesbren rhwng dau leidr ; 
fe'i gwaradwyddwyd ef yn mhob modd: 
ac fe'i rhoddwyd ef i íarwolaeth : a 
riywsoch chwi ei fod yn anfoddlawn ì 
! naddo, naddo : ond pan y cynygodd 
y dysgyblion rwystro i blaut bychain 
gael eu dwyn ato, " yr lesu fu anfodd- 
lawE iddynt." Yr oedd y fath effeith- 
iau ar y pryd ar y dyrfa, fel yr oedd 
pawb yn wylo yn hidl, heb allu ymataL 
Yr oeddem yn lletya y noswaith hono 
yn nhy rhy w wr parchus, yr hwn oedd 
yn ustus heddwch. Ar ol swper fe 
lanwyd y bwrdd â i)hotelau yn cynwys 
amryw fathau o wirodydd. Gofynai 
meistres y ty iddo yn serchus, pa beth 
a yfai. A'i ateb oedd, nad oedd ef a'i 

fyfa,ììì yn yfed dim ond dwfr, neu tahle 
eer wan. Dywedai y wraig garedig 
wrtho drachefn, ei fod wedi teithio 
ffordd faith, a phregethu dair sjwaith y 
diwmod hwnw, na wnai ychydig ddim 
di'wg iddo. Edrychai yntau yn serchus 
iawn yn ei gwyneb, gan wenu, a dy w- 
edai, " Na wna, yr wyf yn gwybod ; 
ni chaiff ddim trial'* 

Yr oedd Mr. Richards hefyd yn llawn 
tynerwch, cydymdeimlad, a chymwyn- 
as^ai wch. Wrth ddychwely d adref o'r 
daith hono, mewn Ue unig ar ben myn- 
ydd Llanbedr, fe drodd at ei gyfaiU 
gwael, gan ddy wedyd wrtho, D— bach, 
ychvdig agawsochchwiganddynt hwy, 
ni chefais i fy hun ddim llawer ; a chan 
estyn ei law i'w bocket, fe roddodd iddo 
amry w sylltau, «r " gwella y fargen," 
fol vdywedai. 
Âe mewn GTfarfod ì/üao\, yn mh^ 



rhyw ychydig amser wedi hyny, dyw- 
edai fod rhy w fachgen ieuanc yn cynal 
ei hun mewn grammar scliool, a bod 
traul yn myned ar y cyfryw, a'r llyfrau 
i'w dysgu yn ddrud, <fec ; ac nad oedd 
ar y oryd yr un college ^n y Method- 
istiaid. Yna gofynai, ai ni buasai yn 
gymhwys i'r Cyíarfod Misol gynorth- 
wyo rhy w gymaint ar y cyfry w ] Eil- 
iwyd hyny yn gynhes ganMr Williams, 
a gwnaed hyny gyda phob parodrwydd. 
Yr oedd y bach^en ieuanc yn ceisio dy- 
falu pwy ydoedd, ond yn methu dirnad, 
cyn iddo gael ei euwi, a mawr oedd ei 
syndod pan y deallodd mai efe ei hun 
ydoedd. 

Yn y flwyddyn 1822, darfu i ryw wr 
da, yr hwn hefyd oedd yn bregethwr 
cymeradwy, ac yn ysgolhaig, gynvg ei 
hun i gael ei ordeinio i'r Egíwys WÍad- 
ol. Dyn gwan a phruddglwyfus yd- 
oedd, a chanddo deulu Üuosog, mewn 
amgylchiadau isel. Yr ateb a cafodd 
gan yr Esgob oedd, ei fod yn rhy hen — 
" Too old, (00 old;" fel yr adroddai efe 
ei hun yn fynych wedi hyny. 

Dygwyd y gwr da i gyfrif yn y Oyf- 
arfod Misol yn herwydd hyny. Dadleu- 
ai Mr. Richards drosto, gan ddy wedyd, 
pe buasent yn ei adnabod ef, yn nghyd 
a'i amgylchiadau, yn gystal ag oedd ef 
yn ei adnabod, y buasai yn hawddach 
iddynt gydymdeimlo âg ef a maddeu 
iddo. Cododd rhywun i fynu, gan ei 
gyhuddo o rywbeth arall jdibwys, o 
enau rhyw wraig ; ond atebwyd nwnw 
gan y Parch. Ebenezer Morris, gan 

ddy wedyd, " FeUy, D . Rhoddodd 

y wraig bíufyn yn eich cap chwi wrth 
ddy wedyd rhy wbeth felly wrthych ; yr 

wyfyngwybod,D ,yneithafdapwy 

yayw y wraig. Dylasai ymddwyn yn 
fwy tyner at ddyn gwan fel efe." Felly 
gorfu ar hwnw dewi a sôn. Oododd 
un arall i fynu, gan ei gyhuddo yn 
haerllug o rywbeth arall ; ac er bod 
gweinidogion penaf y sir oll yn bresenol, 
^to ni roddodd yr un o honynt un ateb 
1 hwnw. Dim ond silent coiitempt. 

Wedi iddynt gydymgynghori, daeth- 
ant i'r penderfyniad mai atal y gwr da 
i bregethu am fis fyddai oren, am iddo 
gynyg myned felly i'r Eglwys Wladol. 

Yn mhen y mis, mewn Cyfarfod Mis- 
ol a gynaliwyd yn Lledrod, galwyd ef 
yn mlaen drachefn i'w holi am ei 
deimladau. Dadleuai Mr. Richards yn 
d^r dro9to fel o'r bk^n, yaUawn o 



Digitized by 



Google 



ADGOFION AH BAI O'B TADAU HBTHODISTAIDl). 



21 



deimladau tyner. Ao wedi iddo blyga 
ychydig, goÛyngwyd ef yn rhydd. Ar 
y pryd ymanodd Mr. Richards yn ei 
het; gan roi ei rodd ei hun ynddi i 
ddecûeu, jma fe aeth o amgylch y 
capel er derbyn rhoddion pob un 
ewyUysgar ei çalon. Felly fe gafodd 
y gwr & yn ddiau lawer yn ychwan^ 
nag a gawsai pe buasai yn y gwaith 
trwy y mis. Gallem gofnodi amryw 
engreiÔtiau yn ychwan^ o'i garedig- 
rwydd a*i gymwynasgarwch ; ond j 
mae rhy w fath o wylder yn peri i ni 
ymatal. 

Wrth ddiweddu, yr ydym yn tystiol- 
aethu na welsom neb trwy em holl oes 
yn meddu ar y fath gyflawnder o bob 
cymhwysder fel "gwr Duw" a "gwas 
ẃos Grist ;" megys, synwyr cyffredin 
digynüiar, pwyll a doethineb, trefiius- 
rwydd, hunanlywodraeth, a gwyliad- 
wnaeth fanwl ; yn nghyd a gwres 
angherddol, ac eîddi^edd santaidd ; a'i 
awydd am achub ei wrandawyr oedd 
yn eglur yn mhob pregeth a bregethai 
Dob amser ; ac yn y cyfarfodyda eg- 
Iwysig yn yr un modd. Ond uwchlaw 
y cwbl, yr ydym yn edmygu ei dduw- 
lolfrydedd digymhar, ei santeiddrwydd, 
a*i nefolrwydd. Yr un ydoedd yn ei 
deulu gartref, ac yn mhob teulu a phob 
man y byddai, ag y byddai yn y pwl- 
pud. Drachefh, yr ydym yn cymeryd 
yr hyfdrj» o ddyfynu ychydig o Gofiant 
rhagorol y ParcL J. Jones, Talsarn, 
gan y Parch. Owen Thomas, Liverpool, 
am dano :— 

"Yr oedd Mr. Rîchards yn un o'r 
dynion gwerthfawrocaf a mwyaf defh- 
yddiol a íu gan y Methodistiaid jm 
ÍTghymru erioed. Yr oedd y fath gyf- 
lawnder ac amry wiaeth donîau ganddo, 
a'r fath ddeheurwydd ynddo at bob 
math o wasanaeth, fel, yn mha le bynag 
ei dodid, f e*i llanwai mor brydferth, — a 
pha orchwyl bynag a ddy sgwylid wrtho, 
fe'i cyflawnai mor effeithiol, ag i roddi 
i bawb, bob amser, y boddhad mwyaf. 
Yr oedd yn anhawdd dy wedyd jm mha 
le y rhagorai ; pa un ai yn yr Ysgol 
Sabbathol, ai yn y cyfarfodydd eglwysig 
cyffredin, ai yn Nghynadleddau y 
Gymdeithasfa, ai ynte yn y pwlpud. 

" Fe ddywedir fod ei àdawn i hol- 
wyddori yr ysgolion yn ddigyffelyb. 
Yr oedd yn gallu dysgyn yn ddigon 
isel at ddeall y rhai gwanai eu ham- 
l^yffirodion, a'r plant Iteia^- ao ar yr uu 



pryd yn gallu cadw y fath ddyddordeb 
yn y gwasanaeth fel na byddai byth yn 
faich, ond i'r ewrthwyneb yn hjrfryd- 
wch gwirioneddol i feddyuau y rhai 
mwyaf deallus yn y lle. Yn y cyfar- 
fodydd eglwysig, drachefn, yr oedd 
medrusrwydd anghyffredin ynddo i 
borthi yr aelodau Àgwybodaeth ac â 
dealL 

" Fel pregethwr, yr oedd yn un o'r 
rhai mwyaf effeithiol, ac, o*i gychwyn- 
iad cyntaf allan, yn un o'r rhai mwyaf 
poblogaidd yn Sghymru. Yr oedd 
ynddo, felyn uno, iraddau morhelaeth 
ag odid neb yn ei oes, yr amrywiol 
gymhwysderau i wneuthur gweinidog 
da i lesu Grist. Yr oedd ei ymddang- 
osiad allanol yn ardderchog, a'r olwg 
amo yn nodedig o dywysogaidd. Yr 
oedd ei feddwl wedi ei gyflenwi Ägwir- 
ioneddau yr efengyl, ai galonwediei 
thrwytho gan ei dylanwad hi ; yr oedd 
ei ddychymyg yn gyfoethog a bywiog ; 
yr oedd ei ddawn ymadroddi yn un o'r 
rhai mwyaf naturiol a rhwydd, hebbyth 
baU amo, nid yn unig am aîr, ond y 
gair angenrheidiol ; yr oedd ei lais yn 
un o'r rhai mwyaf swynol a thoddedig 
a swniodd erioed yn ein clustiau ni ; a 
byddai ei ysbryd al dymher yn was- 
tadol dan ry w ireidd-dra na welsom ni 
erioed ei gyffelyb. Byddai y dagrau 
mawrion yn ffrydio o'ilygaid mor nat- 
uriol a'r dwfr o'r flÿnon : a'r hyn oedd 
yn hynoi, nid oedd ei wylo ef byth yn 
ei rwystro i siarad, ond yn hytrâch yr 
oedd yn siarad yn rh^ddach pan y 
decJireuai wylo. Ac 01 mor ryíedd 
fyddai yr olygfa : efe yn wylo, a'r holl 
gynuUeidfa yn wylo ; a'r Ile drwyddo 
yn un Bochini." 

Dywedai y Parch. Mr. Evans (gynt 
o'r New Inn) am dano :— "Dyn duwiol 
iawn yw Mr. Bichards,^ Tregaron, a 
phregethwr efengylaidd iawn; y mae 
yn f wy melus na ni gyd." 

Ebenezer Biohards anwyl 
Â bregethai yr ef engyl, 
Nes bai myrdd yn wylo dagran, 
••• :oedd( 



Oan mor wlithog ( 



l ei ddoniao. 



Wylai 'i hnnan wrth draddodi, 
A chymhwyso 'i genadwri, 
Byddai 'r dyrfa oll yn wylo, 
Nid oedd bosibl iddynt beidio. 

Tr Tnÿs. D. H. 

O.Y.— Adysgrifau byr am ereill jn 
fuan etO; os cawn fyw. 

9 



Digitized by 



Google 



YHCIOM 8H0N nt ÁBiDWlU 



YMGOM SHON YR ARADWR. 

Gan y PiBCH. C. H. Sfubobon. 

Xm.-CARTBEF. 




anwyl, cartref^jn 
a swnio i mi fel 



^, . AE y çair 

%JL wastad yn 

5$^ barddoniaeth ; neu fel cydol- 
sain amryw glychau ar ddydd priodas, 
ond jn fwy mwynaidd a melodaidd, ac 
yn treiddio yn ddyfiiach i fy nghalon. 
Nid oes gwahaniaeth pa un a olygir ai 
bwthyn tô cawn ai palasdy, cartref 
ydyw cartref ; bydded ef mor artrefol 
ag y byddo, nid oes le ar y ddaear yn 
gyflíely b iddo ; mae cenin y mur yn 
tyfu amo mor wyrddlas ag erioed, a'r 
mwswgl yr un wedd ar ben y tô ; mae 
aderyn y tô hefyd yn pjerori yn swynol, 
a'r wenol yn curo ei hadenydd yn 
chwareugar o amgylch yr anedd swynol, 
yr hon y w cartrefle fy hyfrydwch a'm 
gorphwysfa. Pob aderyn a gar ei 
nytn ei hun ; y ddulluan a dybia 
fagwyrydd yr hen adfail y breswylfa 
fwyaí dyddorol dan leuad ; a'r cadnaw 
yntau a dybia ei dwll daearol yn ystlys 
y mynydd yn hollol glyd. Pan díieaua 
ceffyl blinedig fy meistr fod ei ben 
tuagadref ni bydd angen defnyddio*r 
chwip, canys rhydd allan ei holl 
angerdd ; ac yr ydwyt finau yn wastad 
yndra chyffelyb iddo, o herwydd tybiaf 
mai yr hen ffordd tua'm cartref i ydyw 
y demyn ôordd oreu yn yr holl wlad. 
Mae yn well genyf weled mwg yn 
esgyn o simnei fy mwthyn fy hun na 
gweled tân ar aelwyd dyn arall ; y mae 
rhy wbeth mor swynol jm y modd yr 
ymdorcha y mwg rhwng brigau y coed 
gerllaw. Mae cloron oerion ar fy 
mwrdd fy hunan yn fwy blasus na 
chig pobedig ar fwrdd fy nghymydog ; 
a chredaf fod y mêl-flodau sydd o 
gylch fy nrws fy hun yn fwy perarogl- 
aidd na dim a aroglais erioed Pan 
fyddoch oddicartref gwna cyfeillion eu 
coreu i chwi, eithr nid cartref 'mo 
hono wed'yn. " Gwnewch eich hun yn 
artrefol," meddant, am y gẃyr pawb 
fod y teimlad cartrefol 3m demilad 
dedwydd 

" GorUewin, DwTrain, Gogledd, De, 
DoeB fan i mi íel cartre'. 

Paham, yn nghartref yr ydych gartref , 
a i)ha beth yn ychwan^ sydd aniooh 
mm^ 'Poes ueb yn grwgnacbb^ẅ 



bynag fyddo eioh ymborth, ac ni roddir 
chwi mewn ^ely llaith ; mae dyn mor 
ddyogel yn ei dỳ ei hun a'r brenm ynei 
balas, teimla ei fod yn rhywoeth, 
ac nid oes amo ofh cael ei ystyríed yn 
falch am dybied felly. (rall pob ceiUog 
^u ar ei domen ei hun ; ac y mae t 
ci yn Uew pan fyddo gartref. Y mae r 
ysgubwr simnei yn feistr o fewn ei dy 
eihun. 'Does oim eisieu gwiliadwr- 
iaeth ar bob gair o herwydd íod rhyw 
elyn yn gwrando, na chadw y galon 
dan glo ac allwedd, canys cynted y 
cauir y drws, neuadd rhyddid ydyw, 
heb neb i yspio na chwiUo. Mae 
"íTgfeydd ysplenydd oddiar y bryn 



gerllaw, y palâs, y capel, a*r ffermydd 
cylchynol ; ond gallaf ddangos i chwi 
rywbeth, i fy meddwl i, a gura yr 
oll yn ddîm am wir dlysrwydd, sef 
bwthyn Shôn yr Aradwr, gyda'r 
crochan yn berwi ar y pentan, yn canu 
fel angel du ansyrthicHÌig, tra y mae 
y gath yn cysgu o flaen y t&n, y wraig 
yn ei chadaìr yn cyweirio hosanau, a'r 
plant yn chwareu oddeutu yr ystafell 
mor Uawn o ystranciau ag wyn bach. 
Y mae yn ffaith arbenig, er efallai yr 
amheua rhai o honoch— ond natur 
anghredimol y w yr achos o hyny — tbd 
ein rhai bychain ni yn wir dlysion, a 

Shob amser yn bwys neu ddau yn 
rymach nag ereill o'u hoedran ; er nad 
ydym yn blino haner cymaint wrth 
eu magu ag wrth fiagu babandod pobl 
ereiU Pa'm, bendith amoch, bydiai 
fy ngwraig wedi blino allan yn haner 
yr amser pe gofynasai ei chymydoges 
iddi edrycn at ry w faban dyeithr ; ond 
ni ymddensys fod ei phlant ei hun yn 
ei büno o gwbl ; yn awr, fy nghred i 
yw, fod yr oU yn cyfodi odoiar eu bod 
wedi eu geni gartref. Felly yn union 
y mae gyda phobpeth araU : ein troed- 
ffordd ydyw y fwyaf swynol am bum' 
miUtir oamgylchedd, o herwydd ei bod 
yn arwain i'n cartref ; ac y mae fy 
ngardd yn baradwys berffaith, am yr 
unig reswm da hwn, ei bod yn perthyn 
i'r hen dỳ gartref 

Nis galìaf wneyd allan paham y 
mae cynifer o weithwyr yn treuUo eu 
prydnawnau yn y dafarn pan y byddai 
eu haelwydydd eu hunain gymaint yn 
well, ac yn rhatach hefyd. Yno yr 
eisteddant awr ar ol awr yn meddwi a 
siarad gwagedd, gan anghofio yr 
çnçidi^u anwyl sydd gartref^ pa mi 



Digitized by 



Google 



^aoẃ 'eaoiÿ Tìt iJtAbẃlt. 



yàynt yn lianer newynlîyd, ac yn flin- 
edig wrth eu dysgwyl hwy adref. Mae 
ea harìan yn myned i logell y ta&m- 
wr, tra y dylent fyned i wneyd ea 
gwragedd a'u plant yn gysurus ; am y 
ddiod a yfant, y mae fel cymaint o 
laeth ffyliaid, i foddi eu synwyraa 
ynddo. Dylai y fath lancod gael eu 
chwipio yn dda ; a*r rhai hyny a'u 
hanogant, ac a íyddant byw ar eu 
cefnau, a ddylent cael teimlo bôn y 
chwip. Y tafamdai ydynt felldith 
y wlad— nis gall dim da by th ddeilliaw 
o honynt ; a'r drygau a wnant nid oes 
tafod all ei ddatian. Yr oedd gwest- 
dai yn ddigon drwff, ond y mae y 
tafaradai bychain yn bla. Buasai yn ddŵ 
genyf pe gorfodasid yr hwn a wnaeth 
y gyfraith i cadw y teuluoedd a ddi- 
nystrir trwyddynt. Tafamau ydynt 
elynion cartref, gan hyny goreu pa 
gyntaf y cymerir ymaith eu trwydd- 
edau ; nid oes angen y fath leoedd ar 
ddynion tlodion, nac ar y cyfoethogion 
ychwaith, gwnant bobpeth yn waeth a 
dim yn well, fel gwraig Twm yr hel- 
iwr. Unrhyw beth a niweidio cartref 
sydd felldith, a dylid ei hela i lawr fel 
ygwna ceidwaid helwriaeth a phryf- 
ctach mewn coedwigoedd. 

Dylai pob penteulu ymdrechu 
gwneyd ei gartref yn ddedwydd a 
chysegredig. Aderyn gwael yw yr 
hwn a ddifwyna ei nyth ei hun; a dyn 
drwg a wna ei artref ei hnn yn resynol. 
Dylai ein tŷ fod yn eglwys fechan, a 
santeiddrwydd i'r Arglwyad uwch ben 
y drws ; eithr ni ddylai byth fod yn 
garchar, gyda Uawer o reolau a gorch- 
ymynion, heb ond ychydig o gariad a 
dim dedwyddwch. Nid siwgr i gyd 
ydyw y by wyd priodasol, ond gras yn 
y galon a geidw ymaith y rhan fwyaf 
o*r pethau surion. Duwioldeb a chanad 
a wnajit i ddyn, fel yr aderyn yn y 
goedwig, i ganu yn mhlith drain a 
mieri^ a chyffroi ereiU i ganu hefyd. 
Dylai fod yn hyfrydwch gan y gwr i 
foddio ei wraig, a dylai y wraig i ofsüu 
am ei gwr. Ÿ mae yr hwn sydd yn 
garedig iV wraig yn garedig iddo ei 
nuu. 1 mae arnaf ofn fod rhai yn 
byw wrth reol hunan, a phan felly y 
byddo nid yw dedwyddwch cartrefol 
ond ffug yn unig. Pan fyddo gwr a 
gwraig wedi eu hieuo yn gymharus, 
mor ysgafh y daw eu baich ! Nid pob 
dan Bydd yu bâr, a mwyaf ydyw y 



trueni. Me wn gwir artref yr holl ym- 
ryson yno sydd, pa un all wneuthur 
fwyaf er dedwyddu y teulu. Dylai 
cartref fod yn Bethel ac nid yn Babel. 
Dylai y gwr fod yn rhwymyn y teulu, 
gan gydio pawb ynghyd fel conglfaen, 
eithr nid yn malurío pobpeth felmaea 
melin. Ni ddylai gwrywod anghar- 
edig a gorthrymus gymeryd amynt eu 
bod yn Griationorion, o herwydd ym- 
ddygant yn hollol groes i orchymynion 
Orist. Eto, rhaid i'r cartrei fod yn 
drefnus, neu ynte fe aiff yn fedlem, a 
bydd yn waradwydd i'r plwyf. Os 
goUwng y tad y ffrwyn, bydd cerbyd y 
teulu yn fuan yn y ffos. Oymysgedd 
doeth gariad a phenderfynoldeb sydd 
yn ançenrheidiol tuag at hyn ; eithr ni 
wna cieidd-dra na meddaldod y tro i 
gadw cartref yn gysuras. Nid ýw 
cartref yn artref lle na byddo'r plant 
yn rhoddi ufudd-dod, y mae yn fwy o 
boen nac o hyfrydwch i fod ynddo. 
Dedwydd yw yr hwn sydd yn dded- 
wydd yn ei blant, a dedwydd yw y 
plant sydd yn ddedwydd yn eu rhiem. 
Nid y w pob tad yn gall. Mae rhai 
fel Eli, yn dinystrio eu plant. Peidio 
croesi ein plant pan fyddo angen yw y 
ffordd i wneyd croesau o honynt. Y 
rhai na roddant y wialen byth iV 
plant, na fydded iddynt ryfeddu os 
daw eu plant yn wialen iddynt hwy. 
Solomon a ddy wcd,— " Oerydda dy fab, 
ac efe a bair i ti lonyddwch ; ac a 
bair hyfrydweh i'th enaid." Nid 
ydy w yn glir i ni fod neb yn ddoethach 
na Solomon yn by w yn ein hamser ni. 
er fod rhai yn tybied eu bod. Rhaia 
tori i mewn ebolion ieuainc neu 
ynte gwnant geffylau anhywedd ac 
ystyfnig. Mae ambell dad jrn llawn o 
dân a brwdfrydedd, wedi ei lenwi a 
natur ddrwg wrth y brofedieaeth 
leiaf ; mae hwn yn waeth na'r llaU, ac 
yn cwneuthur cartrefyn uffem fechan 
yn lle nefoedd. Diffyg gwynt wna'r 
melinydd yn segur, ond gormod a 
ddymchwela ei felin bendramwnwgl. 
Dynion a darawant mewn digter yn 

fyffredin a fethant gyrhaedd eu 
amcan. Pan gynorthwyo Duw ni i 
ddal j ffrwyn yn gadam, ond heb 
ddolurio genau'r ceffyl, mae pob peth 
yn myned yn dda. Pan lywodraethir 
gartref yn ol gair Duw, gellir gwahodd 
angelion i dreulio noson gyda ni, ac ni 
theimlanteubunẃaUafto'uhelfei^ » 



Digitized by 



Google 



a 



^ooH Bttoi^ n ásábWb. 



DjIbì gwragedd deimlo mai oartref 
ydyw eu Ue a'u teyrnas hwythao, ded- 
wyddwch yr hwn aymddybynayn benaf 
amynt hwy. Gwraig êanolig yw yr 
hon a yra ei gwr allaÂ orwy ei thafod 
drwg. Dywedodd gwr wrth ei wraÌÄ 
▼ dydd arail : " Dybla i fyny dy ch wip r 
Meddyliai, cadw dy dafod yn llonyad 
— ^hywyd gresynol yw bod yp. wastad 
dan fflangellau y fath chwip. Pan 
roddodd I)uw i ddyn ddeng talent 
ymadrodd, dywedir i'r fenyw ddwyn 
ymaith naw o honynty ac mewn rhai 
amgylchiadau y mae amaf ofh fod y 
dywediad jrn wirionedd. Mae gwraig 
mmt, afluniaidd, a chlecog yn ddiçon 
i yru ei gwr yn ynfyd ; ac os Ä efe i 
Hafam yn yr hwyr, hi ydyw yr achos o 
hyny. Y mae yn alaethus gorfod byw 
Ue byddo gwraig, yn Ue parchu ei 
phriod, ei bod bob amser ^p difrîo ac 
vn ymgynhenu âg ef. Rhaid ei fod yn 
beth da pan fyddo y fath fenywod â 
chrugni amynt, ac y mae yn draeni na 
bae cynifer o DotheUi ar eu tafodau ag 
sydd ddanedd yn eu genau. Duw a'n 
cadwo ni oU rhag gwragedd ag sydd yn 
angeUon ar yr heol, yn seintiau yn jt 
eglwys, ac yn ddíafliaid gartref. Nid 
wyf fi erioed wedi profi y fath lysiau 
chwerwon ; ond yr ydwyf yn tosturio 
o waelod fy ngoAlon wrth y cyfryw 
sydd yn gonod by w ar y fath ymborth 
bob dydd o'u by wyd. 

Dangoswch i mi wr caríadus, gwraîg 
deUwng, a phlant da, ac nid oes pâr o 
geffylau a garlamant ffordd a aUant íy 
nwyn mewn blwyddyn i weled gohrgMi 
fwy dymunoL Gartref ydyw y setydl- 
iad ardderchocaf o bob sefydüad. Siar- 
ad yn nghylch y Senedd, rhoddwch i 
mi barlwr bychan tawel. Ymflfrostiwch 
yn nghylch pleidleisio, a*r mesur di wyg- 
ladoî os mynwch, mwy dymunol genyf 
fi chwynufy ngardd fecnan, a dy^ 
hymnau i'm plant. GaU yr ethoUraint 
fod yn beth purion, ond byddai yn 
Uawer gweU genyf fi feddianuy fraint o 
brynu fy mwthyn, pe gaUwn gyrhaedd 
yr arian i wneyd hyny. Nis gwn lawer 
am y Magna Charta^ ond os meddylia 
artref tŵwel i bawb, tair gwaedd am 
dano. 

Byddai yn dda genyf pe na ddinystr- 
iai ein Uywodraetnwyr gynifer o artrefi 
ein pobl dlodion drwy offerynoUaeth 
atgas a chreulawn deddf y tlodion ; y 
^pae j^ Uawer mwy cyfaddas i haia o 



Indiaid Cochionna^ i Oymrya Saeson 
Dywedodd gweithiwr wrthyf y dydd 
araU fod ei wraig a'i blant oU yn y 
gweitbdy, a'i artref wedi ei dori i fyny, 
herwydd darpariaeth greulawn deddf 
y tlodion. Yr oedd ganddo wyth o rai 
bychain a'i wraig i'w cadw â naw swUt 
yr wythnos, a'r ardreth i'w thidu aUan 
hyny ; nid oedd hyn yn ddigon i gadw 
cora ac enaid gyda'u gilydd ; yn awr, 
pe buasai i'r plwyf roddi iddo ychydíg 
bach gynorthwyo : torth neu ddwy, 
a swUt neu ddau yr wythnos, gallasent 
dynu trwyddi ; ond na, dim ceiniog 
aUan, celent oli newynu oddieithr idd- 
ynt fyned i mewn i'r gweithdy. FeUy, 
gyda chalon drom a Uawer deìgryn 
chwerw, gorfii i'r truan tlawd werthu 
ei ychydig ddodrefh, ac y mae yn awr yn 
ddiartref ; eto y mae yn ddyn da, ac yn 
weithiwr caleo, acwedi gwafianaetnu 
yr un meîstr am yn agos i u^in mlyn- 
edd. Y mae'r fath amgylchiadau yn 
Uuosog iawn, eithr ni ddylent fod. ra- 
ham na chaiff y tlodion gwir deUwng 
ychydig gynorthwy aUan î Paham y 
gorfodir nwynt i fyned i'r gweithdy % 
CartrefydywcolofnyUywodniethBryd- 
einig, ac ni ddvlai gael ei dryUio yn 
gandryU gan gyrreithiau anghristionog- 
oL Buasai yn dda genyf pe buaswn yn 
areithiwr, ac yn gaUu siarad polilics, ni 
feindiwn fymryn am Whigs na Thories, 
eithr safwn i fyny fel Uew dros artref y 
dyn tlawd, yr hwn, gadewch i mi 
ddweyd wrth yr Arglwyddi a'r Cyff- 
redin, sydd mor anwyl iddo ef ag ydyw 
eu palasau iddynt hwy, ac weithiau 
lawer yn fwy feUy. 

Pe na buasai genyf artref, buasai y 
byd yn rhyw garchar mawr i mL 

Lloegr i mi fel cwlad, S fel sir, ac 

am bentref rhoddwch i mi ; na, ni 

ddywedaf wrthych ei enw, onite chwi 
a fyddwch yn chwiHo aUan am Shôn 
yr Aradwr. Mae Uawer o fy nghyfeül- 
lon wedi ymfudo, ac yn tori fyny 
ddaear newydd yn Austraiia ac Ameri- 
ca. Er fod eu careg wedi treiglo, 
hyderaf yr ymgasglant fwswgl ; o her- 
wydd yr oeddent gartref fel yr iar pan 
yn eistedd, yr hon nad yw yn cael dim 
haidd. Mewn gwirionedd, mae yr am- 
seroedd celyd yma yn peri i mi feddwl 
am adenydd, eithr yr ydwyf fi yn 
glymedig ger fy nghlun wrth fy nghar- 
traf fy hun ; ac, os gwel Duw yn dda, 
gobeithiaf gael byw a marw yn mhUtìi 



Digitized by 



Google 



FfBAETtt DDÝWBDtÁDÁÜ T TADÁtT. 



2& 



îy mhohì iy hun. Dichon y ^allant 
wneyd pethau yn well yn Ffrainc a'r 
Almaen, ond hen Loegr i mi wedi'r 
cwbla 

"Cartref, fyhoffartref r 



FFRAETH.DDYWEDIADAÜ Y 
TADAU. 

Y FFORDD I FYW HEB WNEYD DIM.— 

Daeth offeirìad y plwyf i roi tro un 
diwraod i edrych am ei blwyfolion, yn 
eu plith daeth at Daíydd Robert 
(Bala), çan yr oedd wrthi yn brysur 
yn cyweirio gwair, yn ei ddillad bob 
dydd, yn debyg i ffermwr cyffredin. 
Grofynai yr offeiriad iddo, "Sut yr 
ydych chwi, Dafydd Robert, a chwi- 
thau yn bregethwr yr efengyl, yn 
cy weino gwair, ac mor aflan a hyn V* 
"Mi ddown i yn o dda pe bae pob 
peth at hyny," atebai yntau, " hwyrach 
pe bae genyf ddegwm i fyw amo, fel 
sydd genych chwi, y gallwn inau fyw 
heb wneyd dim." Rhoddodd hyn daw 
ar yr offeiriad ar unwaith. 

Y FFORDD I ROI TAW AR FLAENOR. 

— Medrai y diweddar Barch. J. 
Stephens, yn bur ddidrafferth, roddi 
i lawr y rhai a fynent ei boeni. 
Gofynai i frawd yn y weinidogaeth 
unwaith, "A welsoch ch'i weithiau 
ambell aelod anhywaeth, a fyddai yn 
canmol rhyw weinidog dyeithr er 
mwyn eich poeni ch*i V* " Do, mi 
welais ambell un feily,*' atebai y 
gweinidog. "Wel. a wyddoch chi 
pa fodd iV drin e T* " Na. wn i, yn 
siwr." "Wel, mi ddywedaf i ch'i — 
Dechreuwch ch'ithe yn union ganmol 
rhyw un o'r un grefft ag yntau ; os 
crydd fydd ef, canmolwch rhyw grydd 
arall ; os saer fydd e', canmolwch ry w 




hyny, fyddwch ch'i fawr o dro cyn rhoi 
cauad ar ei biser e'. 'Rwy' wedi sylwi 
ar ambell ddiacon bach croes, hunanol, 
sydd yn wastad yn canmol rhyw 
weinidog arall wrth ei weinidog ei hun, 
ond canmolwch ch'i ryw ddiacon arall 
wrtho, mae e' yn tewi yn y ían. 

YCHYDIG Sy'n RHOI PRIS AR 

AMSER.— ün tro aeth j Parch. R. 
Humphreys. Dyffryn, i dy bychan 
oedd ar ochr y ffordd i cael tori ei 
ìfáUt, ao meddfti wrth yr MÌr'Cttíter, 



" Paîd di a bod yn rho hir yn troi dy 
hun o'm cwmpas i." " Gadewch lonyda, 
Mr. Humphreys," ebe yntau, " ni bydd 
neb yn eriyn arnaf i frysio ond chwL" 
"A wyddost ti hyn, mai ychydig o 
bobl y Dyffryn yma sy'n arfer rhwidi 
prìs ar amser." 

PoPB A SwiFT.— -Dywedir am y 
bardd Seis'nig enwog Pope, er eifod 
yn un bychan iawn o gorffolaeth, fod 
cryn lawer o falchder yn perthyn iddo. 
Gofynodd i Swift ryw ddîwrnod, beth 
oedd pobl yn feddwl am dano yn yr 
Iwerddon. " Oh !" meddai yntau, " y 
maent yn meddwl eîch bod yn ddyn 
bychan, ond yn fardd mawr." I hyn 
atebodd yntau yn bur sarug, " meddyl- 
iant yn Lloegr am danoch chwithau yn 
hollol i*r gwrthwyneb." 

GwYRTH.— Yr oedd Arglwydd Eellie 
un tro yn difyru cwmpeini gydag hanes 

fr^eth a glywodd mewn eglwvs yn 
talyj yn yr hon yr adroddai yr 
offeiriad am wyrth St. Anthony, pan 
yn pregethu ar fwrdd Uong, pryd y 
darm i'r pysgod, mewn trefn i glywed 
ei ymadroddion duwiol, godi eu penan 
o'r dwfr. " Gallaf yn berffaith hawdd 

fredu y wyrth," meddai Mr. Henry 
Irsldne. " Sut fellyî" "Pan yr 
oedd eich arglwyddiaeth yn yr eglwys, 
yr oedd o'r hyn Ileiaf un pysgodyn 
allan o'r dwfr ! ' 

CoDi YN FoREU.— Yr oedd TwmSion 
Cati, pan yn ieuanc, yn dueddol iawn 
i orweddyn hir yn ei wely yn y boreu- 
au ; ac yr oedd hyny yn rhoddi achos 
f w dad ei geryddu yn Ilym am ei ddiogi, 
ac edliw iddo ei fawr segurdod, a dan- 
ododd fod un bachgen wedi cael deg 
gini ar y ffordd wrth godi yn foreu. 
* Pw ! Pw !" meddai Twm, " nid yr 
enillwr sydd yn codi foreuaf ; yr wyf 
yn siwr fod y coUedwr wedi codi yn 
foreuach nag ef, onite ni fuasaidim 
modd i enillwr fod !" 

Y Dall, y Cloff, a'r Athronydd. 
— Gofynwyd i Diogenes un tro, " Pa- 
ham y mae pobl yn rhoddi mor siriol a 
rhwydd i'r cloff a'r dall, ac yn gomedd 
rhoddi dim i'r athronydd r " O her- 
wydd,*' atebai Diogenes, " fod pobl yn 
teimlo y gallant ddyfod yn gloffion a 
deillion eu hunain, ond gwyddant yn 
dda na ddeuantbyth ynathronwyr. 

Os nad ydyw peohod wedimynedyiiddiflM 
gweU m i ẃwi daflii eiŵ orefŷdd i lÿna. 



Digitized by 



Google 



ömtíA^y 7 boifitáîo^. 



GEmiAU Y DOETHION. 

Adenydd Cynysoaeth. — Y mae 
adenydd cynysgaeth wedi eu gwneyd o 
blu amser, pa rai na arosant tra y bydd- 
wn yn eu mesur. — Lüly, 

Y Bachgen Amddtpad a'r Athraw 
— "Nid wyt yn gwybod dim am dy 
dad, nid wyt byth yn myned i'r ys2ol, 
ac ni chlywaist erioed am y fieÌDl í 
Yn awr, gad i mi ofyn i ti, I ba le yr 
wy t yn meddwl myned T Atebodd y 
bachgen b^rohan : — " Os gwelwch yn 
dda, syr, nid wyf yn gwybod— yr wyf 
wedi colli fy flFordd !" 

GwiRioNEDD A Ohelwydd.— Y mae 
celwydd yn ehedeg yn gyflym fel y 
gwynt, a gwirionedd yn ymgripian o r 
tu ol gyda cham malwoden. Ond y 
mae celwydd yn troi i gymaint o gom- 
elau, fel y mae gwirionedd, wrth íyned 
yn mlaen yn sefydlog, heb edrych ar y 
ddeheu nac ar yr aswy, yn dyfod o hyd 
iddo cyn hir. 

Llwyddiant. — Sefyllfa o Iwyddiant 
mawr bob amser yw y sefyllfa fwyaf 
beryglus. Nid oes byth ddiífyg ar y 
Ueuad ond pan y mae yn llawn. 

Llyfrau y Salbíau. — Yr oedd 
duwinydd Ysgotaidd enwog newydd 
godi i fyny yn y pwlpud i arwain y 
gynuUeidfa mewn gweddî, pan y darfu 
i foneddwr a eisteddai yn flFrynt yr 
oriel dynu ei gadach poced allan i 
sychu y chwys oddiar ei wyneb, gan 
anghono fod ganddo becyn o gardiau 
wedi eu rhwymo i fyny ynddo. Chwal- 
wyd yr holl becyn ar hyd Uawr yr 
oriel. Nis gallai y gweînidog ymatal 
rhag ei wawdio, er mor ddifrifol oedd y 
gwaith yr oedd ar fedr ei wneyd. " 
ddyn ! ddyn ! jm sicr y mae dy lyfr 
salmau di wedi ei rwymo yn ddrwg 
iawn !" 

Yr Arferiad o Ffroenwawdio.— 
Pan y mae pobl yn gorbrisio eu hunain, 
y maent yn dibrisio eu cymydogion. 
Hunanoldeb, gan hyny, ydy w ffynonell 
y gwendid phariseaidd hwnw a elwir 
íçwawd. Y mae v dyn sydd yn ym- 
talchio yn ei hynanaid yn ffroenwawdio 
y dyn hwnw sydd yn dibjrnu arno ei 
hun, ac nad ydyw yn maho pwy oedd 
ei hen daid. Y mae y purieithydd 
hunan-ddigonol yn dy weyd wrth yr un 
diras— " Dos ymaith, ti ddyhiryn — ^yr 
wyf yn fwy santaidd na thydi i'' Ac y 
jsm y miüynwr— yr hwa aydd yn 



defnyddio ariannid fel moddion ond er 
cyrhaedd amcanion, yn edrych gyda 
dirmyg ar yr ymdranerthwr sydd yn 
foddlawn ar gymiid cymedrol. Nid oes 
ond ychydig oethau yn y byd hwn mor 
hoUol ddirmygus a àirmyg. Cyneddf 
ddrwg hunanoldeb ydyw, ac y mae yn 
deimlad sydd yn annysbys i wir tawr- 
edd. 

CoDi YN FoREU.— -Y mae y gwahan- 
iaeth rhwng codi bob boreu am wyth 
o'r gloch a chwech o'r gloch, yn ystod 
deugain mlynedd o amser, yn cyrhaedd 
i naw mil ar ugain a dau cant o oriau, 
neu dair blynedd, cant ac un ar 
ugain ddyddiau, ac un awr ar 
bymtheg; yr hyn sydd yn gyfartal 
i wyth awr bob dydd am ddeng 
mlynedd. Felly, y mae codi am 
chwech o'r gloch bob boreu yr un 
peth a phe buasai deng mlynedd o 
fywyd, yr hyn sydd yn deilwns o 
sylw, wedi ei chwanegu, pan y gallwn 
ddefnyddio wyth awr bob dydd tuag 
at goethi ein meddyliau, a hyrwyddo 
ein masnach yn mlaen. 

Gwerth Distawrwydd.— Y mae 
merched yn aml wedi dwyn eu hun- 
ain i helbulon drwy siarad gormod ; 
ond nid eirioed drwy atal eu tafodau. 

Cynghor y Mbddyg. — Aeth dyn 
un tro at feddyg, a gofynodd:— 
"Doctor, pa un ydjrw y ffordd oreu 
i atal meddwdodî" Atebodd y 
meddyg :— " Nid oes un ffordd araîl 
mor sicr a pheidio byth yfed yr 
un derfyn o wirodydd." 

Y Ffordd I Enill Enw Da— 
Enillir enw da gan weithredoedd da^ 
Meddai Daniel Webster wrth ffyfaill :— 
"Y mae genych fyd bychan o'ch 
cwmpas, Uenwch ef gyda gweith- 
redoedd da, a chwi a'i lleuwch a'ch 
enw da." 

Dynion a'r Beibl.— Parodd cym- 
deithas wŷr dysgedig i long gael 
ei hadeiladu, a phenderfynasant gym- 
eryd mordaith er mwyn cael allan 
natur ac ansoddau y nodwydd dyn- 
faenol (magneticj» Pan oedd y llong 
ar hwylio, aethant ar ei bwrdd, gan 
gymeryd gyda hwy nifer mawr o 
lyfrau, a phob math o offerynau. 
ŷna gosodasant y nodwydd yn y 
canol, a chraffasant yn ymchwilgŵ 
ami. Fel hyn, hwyliasant yn ol ac 
yn mlaen dan edrych ar y nodwydd ; 
ac yr oedd gaa bawb ei fam ei huu 



Digitized by 



Google 



nuaa^mjJBtsL 



ÿl 



am j gallu cnddiedig, yr hwn oedd 
yn ei symud hi. Gŵlwai rhai ef yn 
"flErydlif," ereiU yn "anadl," ereill 
drachefn yn "ysbryd." Honai rhai 
ei fod yn symud o'r deheu i'r gogledd ; 
dywedai ereill mai o'r gogledd yr äL 
ŴUy ymryson garw a gyfodid yn 
mhhth y gwyr dysgedig ; a hwyl- 
iasant yn oí ac yn mlaen ar y môr, 
gan ymrafaelio a*u gilydd. Yn ddisy- 
mwth, teimlasant ergyd tost, a 
dilywid trwst ffîroch rhyw ddrylliad. 
Yr oedd y llong wedi taraw ar graig, 
a hoUti, ac yr oedd y tonau yn rhuthro 
yn brysur i mewn. Yna y gwỳr 
dysgedig a lanwyd â braw a chyffro ; 
gadawsant y nodwydd, neidiasant 
oddi ar fwrdd y Uong, ac achubasant 
eu hunain ar y creigiau, tra y 
claddwyd y Uong dan y tônau. Yn 
awr, pan yn eistedd ar y creigiau 
diffaeth, yn wlyb drwyddynt gan y 
dwfr hallt, Uefasant y naill ar y Uaìl 
nad oedd dim dibyniaeth i'w roddi 
ar y nodwyd dynfaenol. — Erummacher, 
Ỳ GofyniadPwysicaf.— CrybwyU- 
odd John Newton mewn cwmni 
unwaith, fod merch ieuanc o'i 
adnabyddiaeth wedi marw. "A pha 
fodd y bu hi farwT gofynai 
boneddiges ieuanc "Yr ydych," 
atebai y gŵr dâ, "wedi anghofio 
gofyn gofyniad Uawer iawn pwys- 
icach." "Wel, syr," meddai hithau, 
*'pa beth a aU fod yn bwysicach 
na'r modd y bydd un farw T *' Oes, y 
mae ; y mae yn Uawer iawn pwysicach 
pa íod,d y bydd un byw.'*^ Felly y 
mae, os bydd i un fyw yn dda, 
gofala Duw am iddo gael marw yn 



LLWOH AUR. 

Peidiwch siarad yn uohel y naül wrth y 
llaU 08 na bydd y ty ar dân. 

ÖoBMESDBTBN ydyw henaint sydd yn 
gwahardd pleseraa ienenctyd, o dan boen 
marwolaeth. 

Anhapus iawn ydyw y dyn nas gaU hoU ei 
honan; ond tmenns yw'r hwn na íeiddìa 
wneyd hyny. 

Y MAE meddwl yn garedig am c-in gilydd 
yndda; y mae siarad yn garedig yu weU ; 
ond gweithredn yn garedig yw y goreu. 

Nis gelUr dysgwyl gorphwysdra parhaus 
ar y ffordd, ond ar derfyn y daitb. 

Êb cyrliaedd rhyw nod, ni raid i ni ond ya 
nnig bendertyno. Y mae pender{yniad yn 



NiD ydyw yr hwn nad ydyw yn boddhan 
neb yn wrthddryob cymaint o dostori a'r hwn 
nas gaU neb ei íoddbau. 

Y MAB gwir gariad yn gyatal a rhÌDwedd, 
yn meddu y íantais hon; sef yn galln ein 
gwobrwyo am bob aberth a wnawn erddynt. 

NiD yw eerydd byth yn gwneyd niwed 
i ŵr doeth. 

Y MAE enUib yn beth a ymarferir gan bobl 
heb galon dda na deall da. 

Y MAE ffolineb a balchder yo gymdeithion 
bob amser. 

Nis dichon neb fod yn wir ddedwydd heb 
fodyn barodiwynebu y gwaethaf a ddichon 
ei^farfod. 

X mae'n Uawn mor angenrheidiol, wrth 
fyned drwy y byd, fod ein äuatiau yn gystal 
a'n Uygaid yn agcred. 

Nid ydy w yr amaethwr caU yn aros i ryw- 
beth droi i fyny ; ond-y mae ef yn aredig y 
tir yn dda, ac yn troi hwnw i fyny. 

Y mae yn wcll bod yn destyn chwerthiniad 
am eich bod heh briodi, na bod yn anaUuog i 
chwerthin am eich bod wcdi priodi. 

Y mae y ferch sydd am weithio yn ysgubo 
pob peth o'i bhien, tra y mae y ferch sydd yn 
dilyn y fiasiwn yn ysgubo pob peth o'r tu ol 
iddt 

Ymddybyna yr atebion a rydd gwirionedd i 
ddyn, i raddau helaeth, ar y cwestiynau a 
ddyry ef i wirionedd ; ac ymdJybjna y duU 

Îr rhydd efé y cwesliynau ar yr egwyddorion a 
ywodraetbaut ei fywyd. 

Hapus yw y dyn ag y mae ei amgylcliiadau 
yn aleb i'w dymer ; ond mwy ffodus yw y dyn 
a aU gyfateb eidymer iunrhyw amgylchiadau. 

Y mae pob calon yn meddu ei thristwch dir- 
gelaidd ei han, am yr hwn nid yw y byd yn 
gw.> bod dim ; ac yn aml yr ydy m yn cyfrif dyn 
yn oeraidd pan nad ydyw ond yn unig yn 
drist. 

Y mae tymer dda fel y wcnyneo, yn casglu 
mél oddiar bob Uyûeuyn; a thymer ddrwg 
fel y pryf copyn, yn sugno gwenwyn oJdi ar y 
blodau melugaf. 

Nid ydyw y galon falch, mwy na'r myuydd 
uchel, yn ffrwythlawn. 



DAGRAU'B GWAREDWR. 

[Cÿfansoddwyd y Peniliion canlynol gan y di- 
weddar James Howell Edwards, mab y Parch. 
Thomas Edwardd, Cwmyätwyth, Cei*edigion, 
dyn ieuanc talentog a hyuod obeithiol. Yr 
oedd yu efrydydd meddygol yn Guý's Uospital, 
liluudain, a bron a gorphen ei dymor yno. 
Bu farw yn ddisymwth yn nhref Aberystwyth. 
ar y dydd y trefnodd 1 fyned adref i dy ei 
rieni, sef Medi 10, 1878. Chiddwyd ei weddiU- 
ion marwol yn mynwent Eglwys Newydd. 
Cwmystwyth. Catwyd y peniUion canlynol 
yn mysg ei bapyrau.— J. M. J.] 

Dbaw dan gysgod du yr ywen 

Gwekis fam^â gwyneb prudd, 
Yn y gwyrddlas gryd ei baban 

Mwyn ^n tftwel huno Rjdd \ 



Digitized by 



Google 



BJLBBBOinÁITB. 



Oalon mam dan bwys jr aiohoU 

Garai yn ei mynwes bnr, 
Dagraa ratbrent o'u 'stafeÚoedd 

Dan 7 pwyt o boen a chor. 

Yn yr ardd. dan ddwylaw'r milwyr, 

Gwelaí nn yo chwysa'r gwaed, 
Dagraa lifent dro9 ei raddiao, 

Syrthient wrlh ei aantaidd draed ; 
Kid o lygaid mam y tarddeot, 

GoUodd f aban hardd ei lan, 
Ond o g Uoa dyner, addfwyn, 

Person dwyfol Mab y Dyn. 
Ar y mynydd nwch y ddinas, 

Yn nhawelwch hwyr y dydd, 
Gwel y tristwch yn ei lygad, 

Gwel y deigryn ar ei rndd ; 
Teml yr Arglwydd ar Moriah, 

Dioas wech Jehofah draw, 
Wrth wel'd diluw distryw'n dyfod, 

Hidlai ddagrau f el y gwlaw. 

Oryfeddod! gweledBrenin 

Pob creadur bach a mawr, 
Yn ei gariad pur yn wylo 

Dagrau'r nef dros blaat y Uawr ; 
Nid oedd deigryn yn ei lygîéul 

Wrth roi'i Douwdod o'r naill du ; 
Ond uwch trallod plaut y ddinas, 

Ffrydient dros ei ruddiau ca. 

üwch y bedd lle hunai cyf aiU, 

lesu^n tawel syUu sydd, 
Dwyfol fawredd yn ei wyneb, 

Gwlith y nefoedd ar ei rudd ; 
*• lesu wylodd "— IHfai'r dagrau 

'N afon lefn o ddyfroedd trwch, 
Nofiodd bywyd ar ei gwyneb, 

Aü briododd gyda'r Uwch. 
Bhed y dagrau heddyw'n afon 

O gylch gorsedd wen y nef, 
laith ei murmur ydy w haeddiant 

Llawn ei waed a'i ddagrau Ef ; 
Gwaed a dagrau roddant heddwch, 

Golchant euog brwnt yn lân, 
Yn y nefoedd yn oes oesoedd 

Bydd y dagran'n destyn cân. 

AR FARWOLAETH Y PARCH. JOHN 
JAMES, PENBONT-AR-OGWY, 

TB HWN A FU FABW MEHEFIN 12fED, 1878. 

Mae oer gwynion yn Morgang— heddyw 
O gladdu dyn enwog ; ' 

Un gwylaidd, aeth o'n golwg, 
O wlad ei ddawn— teinüad ddwg. 
Gweinidog a h^mododd— ei fywyd, 
Yu fy wiog preffethodd 
Crist a'i Groes, i^r oes yn rhodd, 
A'u swyno oedd nes hunodd. 
Gyda'i laia, pan godai'i law— ài i'w hwyL 
A'i waeledd âi heibiaw, 
Ei hyawdledd wnai hydlaw 
Gyáuron i'r fron ddifraw. 

Gwiríonedd garai weini— yn achel 
Yn achos *r eglwysi ; 
Dylanwad ei oleuni 
Hedai'n frwd i'w dwyn i fi^ 



O dir angea y dringodd— ein gwron, 
üwch gweryd diangodd ; 
Gwr addwjm a gyrhaeddodd 
Wlad o fawl— goiud o'ifodd. 

Dyn ddawn yn dwyn oedd o — ^awdorol 
Genadwri n efiro ; 
Pregethodd, daliodd do, do, 
Ynfelus nes adfeUio. 

Un f u'n noddwr i'r Trefnyddion— am oes 
Ar eu meusydd ffrwythlon ; 
O les oedd yn eglwys lôn, 
I'w maetbu flwyddi meithion. 

GwaseiDduw â'igwysl ddaeth— yn doUwng 
Hyd dalar marwolaeth ; 
Un mawr o nûd^marw wnaetb, 
Hir erys tymhor hiraeth. 

Llbision MoBaAKWo. 

(Ymddengyg Coftant i Mr. JAMES yn y 
ddau Rifyn dyfodol o'r Cylchgbawn, gan y 
Parch. D. M. Dayies, Trc/}iy£W.— Gol. J 

CLáJDDEDIGAETH ISLWYN, 

O IsLWTN anwyl 1 uwch dy fedd 
Mae cenedl heddyw'n drist ei gwedd, 
Yn caro'i bron mewn pangawl glwy', 
A'i chalon drist ar fyn'd yn ddwy. 

Ei H18LWYN ddoeth 1 ei Hislwtn fawr, 
Yn fud o f ewn ei arch yn awr ; 
Yr haul fu'n fywyd ac yn wledd — 
Ei mhawredd— heddyw yn ei f edd. 

Os oer i rcU yw'r beddrod rhwym, 
Cei di dy fe Id o hyd yn dwym ; 
Tra gwres yn ein calonau ni 
Cynheswn Iwch dy feddrod di. 
O fedd ! ai tir anghof rwydd yw ? 
O na I 'n ein cof o hyd caiff fyw, 
Er pan wnaeth Islwtk ynddo nyth, 
Nis gaUwn ei anghofio byth. 
Fe geir ei Iwybr o'i ôl yn awr 
Fel ífrwd o ryw drag'wyddol mawr, 
Yn treìddio drwy y beddrod dn 
I'w orsedd yn y nefoedd fry. 

Bu'n canu Uawer am " Y Nef,"* 
Ond gwnaeth o'r diwedd ynddi 'i dref . 

Of beayen he sang— -for heaven he yearn'd, 
In heaven at last a home he earn'd ; 
UntU I ioin thee there to dweU, 
rareweU I dear Islwjm, O I fareweU. 

HoMO Ddtj. 
♦EiAwdlfuddagolar " Y Nefoedd." yn Nhre- 
herbert, Nadolig, 1877. 



ER COF AM MR. DAYID HUGHES, 
Oynt Owmafon, yr hwn a fu farw un 
Poughheepioty New Yorh, Ü.D,A,, Ma.% 
16^, 1877, yn 29am oed, gan ei /rawiL 
y Parch. John Mughes, M,A., Dowlais. 

YcHTDio wyddwn pan yn cyohwyn 

Gyrfa bywyd gyda thi, 
Pan yn nghauol blodaa gwanwyn 

B;rwyd, heb m cwmwldU; 



Digitized by 



Google 



B&BDDORIÁSTH. 



» 



Tn tywyllu nefeodd lacliar 

Ysbryd bywiog boreu'n oea, 
T buaswn 'nawr mewn galar, 

Ac yn crymu dan y groes. 

Hanl pryd hwnw a ddysgleiriai, 

*R awel chwythai'n esmwyth fwyn, 
Ninan'n dan fel bardd rosynao, 

Ymagorem gyda swyn ; 
Nid oedd gofal na'i gyagodion 

Wedi afionyddu'n hedd ; 
Ninan'n frysiog gan freuddwydion 

Am y byd, nid am y bedd. 

Ymddyrehafai bryniau bywyd 
f ry i entrych nefoedd wen, 
Ninaa'n Uawn dyf eisian diwyd 

I chwifio'n lüwian ar ea pen ; 
G adawaist Walia, gan fwriada 

Gwnenthor it' ddedwyddol sedd : 
Bwriad Dnw oedd yn rhagflaenu, 
Owl 'rwy't heddyw yn dy ledd. 

Trom yw'm calon, gwag yw'n hysbryd, 

Ni chaf awr o'th gwmni mwy ; 
*R oedd Gwerydd rhyngom yn ein bywyd, 

*Nawr mae angea, — hwn yw 'nghlwy . 
Mae heol dros y Owerwydd garw, 

Nis gall stormydd, er eu braw, 
Ddiffodd gobaith — ond mae marw 

'N symad pawb i'r byd a ddaw. 

Mae tramwyfa rhwng y gwledydd, 

Sy'n gorwedd dan yr awyr Ìás ; 
Nid yw'r weilgi mor angheifydd 

Nas gall dyn ei wneyd yn was ; 
Mae peÚebroedd dan y moroedd, 

Ac mae enaid ar ei hynt— 
Os mewn cnawd— yn nofio dyfroedd, 

Ac yn marchog cefn y gwynt. 

Mae calonau'n cwrdd a'n gilydd, 

NÌB gall môr a'i stormydd erch 
Fodcü meddwl na'i leferydd, 

Na diryma angherdd serch ; 
Llythyr heddyw, fory neges, 

O eithafion pella'r rhod ; 
Ac mae'r teimlad byth yn gynes, 

£r y pellder sydd yn bod. 

Ond mae'r bedd yn diffodd gobaitfa, 

Bro anghysbell, oer, a da ; 
Ofer rhoddi'r ffrwyn i hiraeth, 

Ni daw gair odd' wrthyt ti ; 
Mae dy dafod byth yn ddystaw, 

Mae dy law yn oer a thlawd ; 
Ni ddaw'r Ujthyr-gludydd hylaw 

Byth à gair odd'wrth fy mrawd. 

Ond 'rwyf yn dych*myga weithiaa 

£in bod eto'n rhodio 'nghyd, 
Fel y gwnaethom ar amseraa 

Gy la'n gilydd yn y byd ; 
*R ydwyf weithiaa yn breaddwydio, — 

£f eilliaid ydyw Cwsg a'r Bedd : 
Pan yn farw 'rwy'n dy deimlo, 

£r yn farw, rhydd hyn heda. 

Ond pan ddaw fy Naw tragarog 

I'm dihano i blith ▼ byw, 
Mae defl^o'n adgyfodiad bywiog, 

Ac yn on o wyrthiaa Daw : 
'Rwy'n dy ^óúi, 'rwyt vn 'madae!» 

l ^sgodion byd a doaw } 



Ac 'rwyf inan wedi 'nfladael, 
Heb ond breaddwrd yn ty Uaw. 

Beth aU f od j weledigaeth 

Flins'm hysbryd i o hyd ? 
Ai enaid sydd yn gwneyd dewiniaetb, 

Pan yn rhydd odd'wrth y byd ? 
Pan mae'r corff mewn cwsg yn dawel 

A y w'r enaid mewn rhyddhad, 
Yn ehedeg draw i'r gorwel, 

Ac yn canfod ffiniau'th wlad? 

Onìd cysgod anfarwoldeb 

Yw brenddwydion am y bedd ? 
Onid marmor trag'wyddoldeb 

Srdd yn aflonyddu m hedd ? 
A aU enaid heb fodolaeth 

Dyna ei ddelw ar y l^ I 
A alì dim ^yrchu efiaith 

Ar f eddyUaa o bob rhyw ? 

Rhaid cael haal i beri cysgod, 

Br mai t'w'Uwch yw ei rawd ; 
FeUy rhaid nad y w fy nhraUod 

Ond rhyw gysgod o f y mrawd : 
Fe ▼w'r haal sy'n rhoi y goleu 

Yn y byd ta draw i'r Uen ; 
Angea rhyngof a'i belydraa, 

Sy'n dwyn y cysgod ar fy mhen« 

Mae adgofion fy ieuenctyd, 

Yn blodeao yn y nos, 
Pan mae hiraeth tost a gofíd, 

Fel mae'r gwUth yn nertha'r rhos, 
Yn ea gwneathar hwynt yn gryfach 

I ymwthio i fyna trwy 

Y meddyliaa diweddarach 
Sydd yn gorwedd amynt hwy. 

Grawnwin sarion ydyw'r ffirwythaa : 

Hiraeth, goftd, gaíar, loes, 
Sydd yn Uwytho fj nheimhidaa;— - 

HYn yw ffrwyth adgofion oes. 
Gwel'd dy wedd a gwrando'th eiriaOi 

Cyfarwyddo a'th hoU rawd, 
Chwaren'n gyson ar y bryniaa, 

Gyda thi, yr wyf, fy mrawd. 

Yn Nghwmafan 'rwy'n cartref a 

£r pan ydwyt yn dy fedd ; 
Mae'r Afan wyUt yn biysio rhagddi, 

A'r Foel yn fyglyd iawn ei gwedd; 
Mae ein hathraw eto'n rhodio 

Fel tywysog yn ein mysg, 
Ac mae pawb yn dweyd am dano, 

"Gwna i'r coed gymeryd dysg." 

Dayiesanwyll gadi'mhawen 
Wrth fyn'd heibio. d' enwi di ; 

Er mewn galar, 'rwyi yn Uawen, 
I goronr th dalcen ca ; 

Y mae cyffro yn fy Ysbryd, 
Pan 3 n cofio am dy wedd ; 

Ac 'rwy'n awr yn teimlo*th fywyd, 
Er dy fod yn fad mewn bedd. 

Trin yébrydion oedd dy ofal, 

Gloywi r meddwl oedd dy swydd ; 
Ae ni f a erioed áj haf al,^ 

'Roedd y Uanciaa'n dyaga'n rfawydd: 
Nid yw'r gwersi wedi 'madael, 

Os yw'r athraw yn ei aich; 
Nid oes eÌBÌea gwéU cefadaU 

J, dy gadw bytfa mewn parch. 



Digitized by 



Google 



M 



HTTB y MTW. 



▲*m hMnryl-dATii fnih áj ijii 
Ef yn Dftwn astndrwydd rinrfedd, 

TiUuta'n rboi j wm dy £an : 
NÌB gallMet ti nao ynUa 

Gjfrií hyd y hywyd brta ; 
Dnw sy'n cyfnf oedran angftn, 

Owaith y dyn yw of addhaa. 

Ao er croeai moroedd mawrion, 

Fe darawodd awrlaÌB Daw, 
Awr drag'wyddol i farwolion, 

Awr i farw— awr i ^w : 
Gadawodd d' ysbryd (Uthaa'r ddtear, 

'Hedodd i'w dra'gwyddol nyih ; 
Ac 'rwyf finaa'n awr mewn galar, 

Heb obaith cwrddyd yma byth. 

Argbrydd graaol ! nertha f enaid 

I ddystewi— bod yn fad ; 
Na'd fl roddi'r nn ocbenaid 

Sydd yn ynfyd yn dy fryd ; 



Ti adwMBort Mh 7w*m ^rllMi, 
Llweh yw'm dtlBydd, pridd yw'm 

onawd; 
Ae mae Uwoh wrth Iwoh yn llefaia 
Uwch ben adgof am fy mrawd. 

NADOLIG. 

Wblb ddydd, prif-wyl a ddaeth— eleni 
AUonirdynoliaeth— 
Crewr yn Waredwr aeih, 
Haol egyr i'n hiliogaeth. 

Cadwn wyl fawr i'n Ceidwad— on bore 
Yn berwi o gariad ; 
Owawr NadoUg rho'wn daUad 
Mewn teml fyg i'n Meddyg mad. 

Syned nef , hosana i ni — heddyw 
Am haeddiant achelfri ; 

lawn drodd marw an o dri 

Wyl o iawn y w aU eni« 
Hannon. ^yàs Dayibb. 



Ptlöttti0n 8 SJis» 



NYTH Y DRYW. 

^ LWYDDYN Newydd dda i chwi, 
un ac oU, heb i ni gymeryd tra- 
flferth i'ch henwi wrth eich enw- 
au ; canys ein cyfeiUion sydd yn amlach 
nag oeddem yn feddwl, a*n geljrnion 
yn Ueihau mewn nifer. Fe aUai fod 
amgsrlchiadau aUanolyn peri hyny : 
fod ein cysyUtiadau â'r aUanol yn hytr- 
ach yn lleihau, a'r mewnol yn cael 
sylw ychwanegol. Beth bynag, Bl wydd- 
yn newydd dda i chwi oU ; feUy yw 
ein dymuniad ni, o galon ; a'n pleser 
yw gweled pawb yn gysurus. Ond 
beth dâl siarad; er dymuniadau da, ac 
er ymdrechion pawb, fe fyn dynion 
ddinystrio eu hunain. Os bydd dyn 
yn dinystrio ei hun, nis gaU yr hoU fyd 
ei achub, na'i gynorthwyo. Hunan- 
ddinystr gan mwyaf y w achos y tlodi 
a'r gwasgfeuon presenol. Effeithiau 
ydynt o annuwioldeb y blynyddoedd a 
aethant heibio, pan nad oead braidd 
dim yn myned yn y blaen, ond by w 
mewn pachodau rhyfygus : gwrando yn 
Ueihau yn y capeU, ac yfed a meddwi 
yn mwyhau ; íe, y Ueoedd addoliad yn 
^aghau a*r tafamdai yn Uanw. Mawl 
i Dduw am ei drugareddau oud mewn 
ychydig iawn o eneuau, tra yr oedd 
cabieddau ameUdithion yn rhedeg dros 
wefusau y werin yn ^ynrediuol, fel pe 
buasai ufíeni,tyn agor ei ^ŵi yn auferth, 



yn goUwns ei chynwysiad, ac yn meU" 
dithio yr hoU dur. Pe bae pob nn yn 
syrthio ar ei ben ei hun, a gwaeddi, 
"Mi a bechais," dyna'r ffordd fwyaf 
tebyg gael cyfiiewidiad. Y Goruchaf 
Dduw sydd yn Uy wodraethu ; ond bydd 
hyny yn weledig yn caelei effeithio 
drwy lawer o l>éthau gweledig. Nos 
Fawrth, tua deuddeg o'r.gloch, y tynodd 
y flwyddyn un fil wyth cant trìugain a 
deunaw ei hanadl olaf, a bu farw. Dy- 
benodd ei gyrfa, a rhoddwyd amdo am 
dani ; do, gwisgwyd hi yn barchus i'w 
chyflwyno i dy ei hir gartref, i aros hyd 
udgamad yr udgom, i archwilio ei 
chynwysiad, sydd drymlwythog o beth- 
au pwysig ac ofnadwy, fydd yn ddar- 
Uenadwy eto, y mae yn debyg. Bu yn 
flwyddyn hynod am ystormydd mawr- 
ion: sorfu i goedydd cedym canrifoeddo 
oed olygu a syrthio o naen ei rhuthr- 
iadau ; tai yn cwympo, a Uonsau yn 
suddo ì*T dyfnfor, a müoedd o ddyiüon 
yn myned i lawr gyda hwynt Aruthr- 
ol y bu y damchweiniau tanddaearol y 
flwyddyn ddiweddaf : UaddwydUawer, 
fi^nawd gweddwon ac amddifaid mewn 
Uawer Ue, a chlywìd eu grìddfan, a 
gwelwyd eu dagrau, nes yr oedd Uawer 
galonau yn barod i lesmeirìo. Hynod- 
wyd yr hen flwyddyn drwy Uwio rhan- 
au helaeth o Ewrop ac Asia A gwaed. 
Ar y cwbl, bu yn flwyddyn Ued waed- 
lyd ; cochwyd ŵ^noedd o filoçdd o çledd 



Digitized by 



Google 



^rîẀtt Ý ÎẂtYt^. 



^l 



ÿì&u à'gwaecL Òes, f mae canoedd o 
filoedd heddvw yn cysgu yn llwch y 
ddaear, a'u heneidiau wedi eu tros- 
glwyddo i fyd arall, o herwydd echrys- 
lonrwydd rhyfel ; îe. mìloedd o*n 
gweddwon a'n hamddifaid sydd wedi 
eu trosglwyddo i'r flwyddyn non, sydd 

£a cychwyn yn brudd eu gwedd, eu 
ygaid yn goch gan wylofain, ac adgof- 
ion o'rhen nwyddyn ymadawedig bron 
tori eu calonau. Y plant amddifaid a'r 
gwragedd gweddwon sydd yn trwsio 
beddau yr nen flwyddyn yn nechreu 
hon. Dan wylo, y maent yn trwsio'r 
bedd, a natur yn apelio i'r nefoedd am 
druffaredd. " Gwynfyd a dosturio 
wrth y tlawd." Yr hen flwyddyn 
ymadawedig sydd wedi bod yn rhyfedd 
ac yn hynod o bwysig yn ei thrafnid- 
iaeth wladwriaethol yn agos dros yr 
holl fyd : teymasoedd yn cenfìgenu 
wrth eu gilyad, yn hogi eu cleddyfau, 
neu yn eu trochi mewn gwaed beunydd; 
yn bygwth saethu eu gilydd ar bob 
cynhyìrí&ad, ac yn sefyll ar eu gwyl- 
iadwriaeth yn barod i ymdrechfa wrth 
swn pob chwa o wynt. Hen flwyddyn 
ryfeadol fu yr ymadawedig yn ein 
gwlad ni, yn ei sefyllfa wlad¥rriaethol : 
rhyw ymdrechfeydd parhaus am y 
goì'on rhwng y llew a r unicom. Ÿ 
goron y w'r pwnc : ** Pwy fydd fwyaf^" 
serch i'r byd fyned yn ben-ben. Ý 
mae Mr. Gladstone wedi colli yr orsedd, 
a Disraeli wedi ei chael; am hyny, 
pob peth a wnel Disraeli, o'r drwg y 
mae medd Mr. Gladstone, a phe bae 
Mr. Gladstone yn cael y Uywodraeth 
byddai yr un fath eilwaith. Byddai 
Mr. Gladstone yn ddyn drwg, beth 
bynag a wnelai gan Mr. Dìsraeli ; felly 
rnyfel o hyd y mae yn debyg o íod 
rhwng Gladstone a Disraeli, a Disraeli 
a Gladstone. Gadewch rhyngddynt, 
gwyrsir Gâr,edrychwch at eich busiìieas 
eich hunain, a pheidiwch ac ymbleidio 
cymaint dros y naill na'r Jiall uwch 
ben y (^m^>er, canys nid chwychwi y 
maent yn geisio eich llesoli, eithr yn 
benaf fel oflerynau i ymladd gyda'r 
naill yn erbyn y Uall. Gofelwch am y 
gwartheg, a'r moch, a'r adar asgellog ; 
cerddwch gartref yn gynar o'r ffair a*r 
farchnad, er cysur i'ch teuluoedd, ac i 
chwi eich hunain, fel Theomemphus,— 

Ta myn'd drwy y byd yn hawddgar ddyn, 
Yn ftúiìryn dim ar neb ond ef ei hoD. 

Yt oedd Haww wedi ymdiechu yn 



galed yn yr hen flwyddyn mewn cŷ- 
sylltiad â'r ^rmrafael rhwng Disraeli a 
Gladstone, a Gladstone a Disraeli, héb 
fod erbyn heddyw *'ẁedi ychwan^ 
un cyfydd at eu maintioli ;" os dim, 
wedi trywanu eu hunain à Uawer o 
ofidiau. 

Rhyw flwyddyn a gofir yn hir fydd y 
ddiweddaf mewn cysylltiad â saethu 
breninoedd. Fel y daeth y tymòr 
saethu i mewn, yn lle myned i saethu 
petrisod, pheasanis, ysgyfaraogod, a 
phethau felly, ag sydd yn difa y grawn 
ac yn difetha defnydd bara, trodd y 
lîobl eu drylliau i saethu brininoeda. 
Peth rhyfedd byth fod*dynion wedi 
myned i feddwl fod breninoedd y 
ddaear yn fwy o faich ar y tiroedd na'r 
game, y rhai y bydd yr holl amaeth- 
wyr yn cytuno fod y rhai hyn yn 
ddigon byth i anafu holl ffermwyr y 
wlíd. Y mae pethau rhyfedd weai 
dygwydd yn y flwyddyn ddiweddaf 
hefyd; ie, pethau anesboniadwy, yn 
enwedig mewncysylltiad â saethubren- 
inoedd. Pwy fuasai yn meddwl am 
drafferthu saethu hen wr fel brenin 
Prwsia, uwchlaw pedwar ugain oed. 
Gedewch fod dyn yn meddwl mai rhy w 
gelfi nad oes eu heisieu ydynt, eu bod 
bellach allan o ffasiwn gwlad ; fod 
sefydliad dwyfol o ddynion felly, fei 
pabau, wedi myned yn hen ac agos a 
diflanu ; eto, buasai yn Uai trafferth i 
adael hen wr felly i íarw yn deg bell- 
ach, ar wellt ei wely, a cheisio atal 
olynwyr iddo i ddringo i'r orsedd byth 
mwy ; yn Ile hyny, y bobl oedd mor 
anamyneddgar nes saethu yr hen wr 
nes oedd yn waed drosto oU, a llawer o 
gynwys y diyll wedi ei sefydlu yn ei 
ystlys. Gadewch fod hawliau dwyfol 
breninoedd wedi eu dadlythrenu o 
gyffes ffydd gwerin gwlad, traéni y w 
saethu nen ddynion ; gwell o lawer yw 
mdael iddynt farw allan yn deg, 
Dyna eto ergyd o ddryll, neu frath 
erfyn awch, at Alfonso, brenin yr Ys- 
paen, dyn ieuanc, newydd briodi, a 
newydd gladdu ei wraig. Gallesid 
dysgwyl tosturi o dan y cyfry w am- 
gylchiadau, eithr yn gymaint ag mai 
brenin oedd, yr oedd yn greadur, yn ol 
eu tyb hwy, i* w ddal ac i'w ddifetha. Y 
gymdeithas sydd yn gweithredu yn 
ddiigel drwy hoU gyfandir Ewrop ar 
hyn bryd, y SoewlistSy sydd yn dal 
f^Uaoi yn tuẃydol w ddylẁ yr m\ 



Digitized by 



Google 






bre&iii ftbod;ẃ pendadSrnMd ^fdd, 
De bynag j oTÛufyddir ag on o'r oyf- 
17W, mai dyledBwydd pob aelod o'r 
gymdeithas yw ei saetiia neueidry- 
wana ft phicell. £i ladd, beth bynag, 
drwy iyw foddion, nid oes Uawer o 
bwys am y doll, ond yn nniff cyrhaedd 

Samcan. Dyna eto erffydat frenin 
dy, gwr ieuanc newyad gladdu ei 
dad; ac ynddiweddar iawn,wedi eaworn 
orsedd yn ei le. Cyffrodd yr Eoll 



i'r 



wlad, îe'r gwledydd, wrth glywed fod 
breninoedd, yn ystyriaeth y bobl, o 
un defnydd ond yn unig eu go8od Tn 
nod i saethn atynt Hen flwydd^ ara 



ryfedd ydyi^ y 
thu: 



_^ ^ ^ ^ ddiweddaf wedi bod 

mewn ^ìáeut£ur ymgais at droi tri 
brenin 1 ddinystr trwy law y llofrudd. 
Beth bynag, yn ngwyneb y fath ben- 
derfyniadau ac ymosodiadau, ymaehi 
wedi bod yn hynod yn ei gwaredû[aeth- 
au : canys er ymosod yn llofTuddiog ar 
y tri, ni Iwyddwyd i ladd yr un hon- 
ynt ; diangasant oll megys à chroen eu 
danedd. Bydd son dro, tebyg iawn, am 
flwyddyn yr ymgais i ladd y brenin- 
oedd. Tebyg lawn hefvd, y bvdd mewn 
coffiadwriaetfi hir, herwydd ei lliw 
porphoraidd a gwaedlyd. Bydd yn 
nynod yn hyn, ac adnabyddir ni fel y 
flwyddyn goch, yn nghanol llawer 
flynyddau. Bydd yn flwyddyn, am 
hir amser, y bydd llawer weddwon 
yn ty wallt deigryn wrth ei choffa, a 
Uawer blant yn ei hadnabod fel y 
flwyddyn y collasant eu tad, ac y fi^ad- 
awyd hwynt yn amddifaid i ymdaro 
goreu by th y gallont. Mae yn wir fod 
Üuaws dròseddau i gyfrif am danynt 
mewn cysylltiad â'r hen flwyddyn ; nid 
ydyw ei haul yn myned i lawr yn glir, 
ac nid ydyw mwynderau ei gwyneb- 
pryd yn cyiateb i amryw flynyddoedd 
ereill ; eto gwelir prydferthion lawer 
ynddi er hyny—- Trugareddau sydd yn 
amlach na dim arall ddigon ; îe, 
"amlach ydyntnagy eellir eu rhifo," 
er, yn ymadangosiadol, yn nghanol 
bam. 

Cafodd yr hen flwyddyn lawer dyn- 
erwch ac ystyriaeth yn ei henaint, wedi 
i'w gwállt fyned cyn wyned a*r eira, a'i 
gwedd yn mron a rhewi yn ei gwyth- 
lenau. Yn grebychaidd ac yn welw y 
gwelid hi yn ei dyddiau olaf ; eto yr 
oedd miloedd froayr caredig yn gwil- 
ied gwmpas ei gwely yn ei horiau 
olafc ■ Yr oedd ein hoU frodyr y Wes- 



leyaid yn btydems yn ed^rcìi yn u 
gwyneb aalw, yn barod i ireuii aim, a 
gwasaiiaetha i'w hangenrb^diaiL Ar 
en glinian yr oeddent, mewn gweddî 
ddyttl, pan yr oedd hi yn nghamd yor 
drechion angen ; nid oes swn dim yn 
nyfhder y nos, ond ambeU ch wa o wynt, 
neu ddyferyn yn syrthio o'r tô, yn 
n^ianol nniffolrwydd. Tra jrr oedd 
pawb ar eu «iniau fel hyn, yn i^hanol 
dyBtawrwydd dybryd, dywwyd odiea- 
eidiau mewnol yr hen flwyddyn tua 
haner nos, a theimlwyd yr ywydwad 
trengawl, nes yr oedd yr hoU Wesleyaid 
yn neidio oddiar en glinìaa, fel mewn 
ofh a braw, ac erbyn edrych ^m syn ar 
eu gUydd, yn deaÛ ei bod wedi newid 
ei gwyneba*i " danfon ffjrwdd," abod 
gwyneb ei holynydd yu ymddangoe, ac 
yn dy wedyd— BÍwyddyn newydd dda 
1 chwi. Gyda hyn, dyna'r galar yn 
troi yn Uawenydd, ac y mae'r holl frod- 
yr, a'r chwiorydd heîyd, yn dechrea 
canu hymn, ac yn Uawenhau ^m ddir- 
fawr, gan roesawi genedigaeth y flwy dd- 
yn un fil wyth cant triugain a phedair- 
arbymtheg. Yr oeddent yn debyg i 
Dafydd frenin : traV oedd y bachgen 
yn fy w, ni fynai y brenin siarad â neb, 
ond gorwedd ar y ddaear, ymprydio, a 
gweddîo, ond mor gynted ag y bu farw, 
cododd, ac ymolchodd, ac ymeneiniodd, 
ac a newidiodd ei ddillad, ac a aeth i 
dỳ'r Arglwydd, ac a addolodd, ac a 
fwytaodd fara. Tra y bu*r hen flwydd- 
yn fyw, bu ein cyfeiUion y Wesleyaid 
yn fiÿddlon iddì ; ie, hyd yr anadlìad 
olaf. Yr oedd pawb ar eu l^gHmau 
mewn ympryd a gweddi ; ni fynasent 
godi trayroeddyr hen flwyddyn yn 
fy w ; eithr mor gynted ag i'r anadl olaf 
fyn^ aUan, dyma bawb ar eu traed jrn 
canu hymn, er groesawi y flwyddyn 
newydd i mewn, gan obeithio y byddai 
yn weU na'r hon oedd nftwydd drengo. 
Cafodd yr hen flwyddyn wylnos barchus 
er hyny, a'r newydd roesawiad serchus 
a cnrefyddol, Yr y dym yn edmyga ein 
cyfeiUion Wesleaidd yn hyn beth byna^, 
ac mewn Uawer bethau ereiU hetya. 
Pe bae gras y Calfìnistiaid a gweith- 
redoedd y Wesleyaid yn caeleucymyí^ 
yn fwy drwy eu güydd, byddai y nadl 
a*r Uall yn Uawer gwelí, a dywedyd y 
Ueiaf. 

Yr oedd y Bardd Glas yno ; mae efe 
yn teimlo mwy serch at y Wes^aid 
na'r Calfinistiaid lawerj ar yr nn 



Digitized by 



Google 



^ktfû Ŷ i>&Y#« 



s& 



pryd y mae yn rhy foneddigaidd i 
gabla neb. Bnoddodd ychydig linell- 
au allan i gana ar ddyfodiad y 
flwyddyn i mewn; eithr yngymaint 
a'u bod yn fesur unodl-union, a rhai yn 
fesur byr, crwca, methwyd a gwneu- 
thur ychydig neu ddim o honynt, er eu 
bod yn farddoniaeth ragorol ; eto, fel 
y dywed blaenor y gàn, nid oeddent 

Si ganadwy. Beth bynag, rhoddodd 
afydd Shon un o hymnau rhagorol 
John Wesley allan, a chanwyd gydag 
ysbryd a hwyl neillduol ; y nwyddyn 
newydd, gan hyny, a wysiwyd i mewn 
gyda sain càn a moliant. Bvddai yn 
dda pe bae y Calfìnistiaid hefyd yn 
dylyn esiampl glodwiw ein brodyr, gan 
wneuthur pob peth mewn gweddi, a 
thalu dîolch ; ond bellach y mae wedi 
dyfod i mewn, a gobeithiwn y bydd 
yn well na'i rhagredegydd mewn 
llawer o bethau. 

Oofiwn, serch hyny, ein bod yn byw 
mewn amseroedd enbyd, nid oes ond 
ychydig o le i obeîthiaw am welliant 
yn fuan ; masnach yn mhob gwlad yn 
trengu, masnachwyr yn gwaeddi am 
ddiangífa, eto nid oes gwaredigaeth ; y 
mynyddoedd sydd yn syrthio amynt 
a'u dryllio yn chwilfriw. Y waedd a 
glywir bell ac agos, " pa le y ffown 
am gynorthwyî" Y gweithfaoedd 
mawrion sydd yn diffodd fel canwyll, y 
rhai a fuasai gynt ynfflamio i'r entrych, 
ac yn toddi y ceryg yn blwm, yn 
haiam, ac yn bres, a llawer o bethau 
ereiU, eithr yn awr, braidd y mae 
filam yn weledig, na swn morthwylion 
iV cly wed, duwch a chysgod marwol- 
aeth, a dystawrwydd y bedd, sydd yn 
teyrnasu dros y Ueoedd oedd yn fy wyd 
drwyddynt er ys ychydig ; îe, y by wyd 
mor gryf, fel nad oeddent yn cysgu nac 
yn hepian byth. Ond ysy waeth, erbyn 
heddyw, y bywyd hwnw ag oedd yn 
rhedeg mor nerthol a phenderfynol, 
sydd yn gorwedd yn ddystaw yn mro 
a chysgod angeu, heb nemawr o 
arwyddiou am adgyfodiad gwelL Na 
y mae yn ofnus nsul y w y glorian wedi 
taro y gwaelod eto ; y mae yn myned 
i lawr yn raddol o hycL 

Anandai mawrion yn methu, miloedd 
ag oedd yn dda arnynt yn cael eu 
gwneuthur yn dlodion ar darawiad am- 
lant am byth. Traenus ac ofnadwy yw*r 
waedd yn y drylüadau mawrion hyn ; 
torcalonaa yw wylofain gwragedd a 



phlant amddi&id: yn teimlo hòil 
obeithion y byd yn tfoi fel cwmwl o 
flaen y gwynt, heb adael ol nac aj:graff 
y tu cefn. Ah I dacw'r cwbl wedi 
myned. Er hyn oU ychydig sydd yn 

Îofyn, "Pa le y mae Duwî' lë, y 
)uw fu er's ychydig yn ol yn ein 
Uwytho a daioni, a pheri i'r gwin lifo 
dros V llestrL Yn mha le y mae 
Duw í ! y mae efe yn bod eto ; 
tebyg iawn mai efe sydd yn f cwmwí 
tew nyna, sydd yn guchiog uwch ben, 
yn llawn o ddryehin, a'r dafnau mewn 
rhai Ueoedd sy'n syrthio yn drwnou 
Pan j Uwythodd efe ni a daionì, 
byddai Uawer o'r llwythau hyny yn 
cael eu cario i'r tafarndai, a'u gwario ar 
ddiodyd meddwol, gan droi y Uwythau 
daioni yn Uwythau o feUdith ac euog- 
rwydd cydwybod. Y mae ad-dalifiwi 
yn y cwmwl acw I Duw sydd yn gofyn 
am y pethau a aeth heibio. Yn y 
cwmwl y gweUr Bamwr yr hoU ddaear 
yn arwyddo ei anfoddlonrwydd. Yn 
hwna j gweUr braich hollaUuog yn 
estynedig, ac yn dangos penderfyniad 
i sefydlu ei awdurdod ar y ddaear. 
Bydd y boblyn cablu yr is-lywodraeth- 
wyr, ac yn taflu y bai ar hwn a'r llaU, 
a dim arnynt eu hunain. Y mae gan 
Dduw offerynau, digon gwir, ac y mae 
syrthio i ddwylaw yr offerynau hyny 
yn fara, wrth gwrs ; yr Arglwydd yn 
gadael pobl i syrthio i law dyn, lel 
cosb, pan y byddont wedi gwrthod 
syrthio i law Duw. Beth dâl siarad 
am Wigs a Thoriea a Goruchwylwyr — 
"Yr Arglwydd sydd yn teyraasu." 
Oadewch i ni gael gweddîo a syrthio 
i lawr gan edifarhau " mewn Uwch a 
Uudw.'' Ymladd a deddfau anorfod, 
ynUe plygu o flaeny Deddfroddwr^ yw'r 
g waitn sy dd yn my ned y n y blaen ; ond ni 
Iwyddir feUy, rhaid y w cydnabod ein 
Ue a cheisio ei wyneb, yna fe ddaw 
pethau ereiU i'w Ue. Yr ydym, mewn 
gwirionedd, yn arswydo yr arwyddion 
auaf caled, a byd caled yn cyd- 
gyfarfod ; y noeth heb ddiUad i gytar- 
fod a rhew ac eira, piinder bwyd i 
gyfarfod a chaledwaith, ac heb fan i 
droi am gynorthwy oddiwrth newyn, 
oddiwrth noethni, oddiwrth gabledd o 
dan law geryddol !— Gwared ni, Ar- 
glwydd daionus. A fyddai hi ddim 
yn synwyr, yn Ue cablu DisraeU, a 
Gladstone, a HaUiday.a phethaa felly, 
gadw ewrdd gweddi i daítt y materiou 



Digitized by 



Google 



|4 



ìitìà Ý bìẃŴ. 



rhagluniaethol, jn gystal a'r rhai tra- 
ffy wyddol, i law Duw, allau o ddwylaw 
dynion 1 

ISLWYN! 
Islwyn! yr ydym yn wjrlofus, 
mewn gwiríonedd, o herwydd i ti farw. 
Yr ydym yn hiraethua byth oddiar y 
diwrnod v cly wsom am dy gwymp. Fel 
taran-folít y cyrhaeddodd y newydd 
i'n clustiau, ac yr ydym bvi;h oddiar 
hyny fel yn swn rhediad **yr hen 
lorddonen." Yr oedd y newydd mor 
annerbyniol, fel yn terf/nu arfod^ 
anghredadwy. Eithr yn erbyn gobaith 
goifod i ni gredu. Nid ydym yn 

§wybod paham y goddefwyd i angeu 
y daro ar ganol y grwn ; paham y 
machludodd yr haul me^ys ar ganol 
dydd : paham y syrthiaist ar fynydd- 
oedd Gilboa. Nid oes genym doim Tw 
ddweyd, os nad oedd dy eisieu yn y 
nefoedd yn fwy na'r ddaear ; nii ydym 
ni yn gweled ond un ochr i*r llen, ac 
nid ydyw yr ochr hono yn ddarUen- 
adwy iawn. Gweli ydyw gadael y 
mater yn nwylaw yr Hwn y mae i)od 
ochr yn berSfaith adnabyddus. Yr 
unig beth sydd adnabyddus i ni yw, 
lod einhanwyl Islwyn wedimarw, a 
bod galar mawr am dano, yn enwedig 
yn y cylchoedd mwyaf adnabyddus o 
hono. Bydd llaw hen amser yn sychu 
gruddiau gwlybion, ond y mae cymer- 
lad a gwaith a fydd yn ein hadgofio 
am dano tra ar y ddaear. Y mae wedi 
myned i'r bedd, ond nid ydyw wedi 
marw ; ei awen, ei fywyd, a i bregethau 
fydd yn fy wyd tra fydd Cymro, Cymru, 
a Chymraeg. Dirgel, yn hytrach, oedd 
ei fywyd; trodd mewn cylch cyfyng 
gymdeithas yn Nghymru ; yr oedd 
cylch ei adnabyddiaeth yn gyfyng. 
Ni theithiodd lawer ; naddo, ddim 
haner digon ; bu hyn yn fai ynddo, 
oblegid trueni na fuasai hoU Gymru 
wedi ei weled, a chael ei glywed. Yr 
oedd yn tynu oddiwrth gyhoeddus- 
rwydd ; yn plygu ac yn ymysgwyddo 
dan ganmoUaeth, ac yn cuddio ei ben 
dan ry w gysgod, os byddai yn ym- 
wybodol fod rhai y n sylwi amo. Bydd- 
ai yn dra gwylaidd, byth yn gwthio yn 
y blaen ; eithr fel angel pur, yn cuddio 
ei wynebâg adenyddgostyngeiddrwydd, 
gan ddymuno bod yn guddiŵdig. Gydag 
un ran o ddeg o'i dalentau ef gaUasai 
Uawer un, gyda digon o wyneb neu 
irT<ddeb, focTyii bróseihwr mawr yn 



Nghymm. Cymerai Á MÍbm W 
gyffro mewn hunan-ddiffyniad ; ie, pm 
y byddai traed rhyw ^reÍBulur amrosf^ 
3m bygwth ei sathru i'r prídd tew a'r 
clai tomlyd, cann a wnai efe gyda chdl- 
iog y rhedyn, gan neidio o lasweU^ i 
lasweUtyn o'i ffordd. £in hanw]4 
Islwyn. nid oedd yn bosibl digio wrtho, 
oddieithr fod dyn yn domen o ialais a 
chenfígen. Buom jm oeiaio digio ein 
hunain wrtho ; do, ymdrechaaom yn 
mhob rhyw fodd, a methasom ^m y 
diwedd. Yr oeddem yn wir anfodd- 
lawn am ei fod yn ton ei gyhoediUad- 
au, a hyny yn Ued aml hefyd. Yr oedd 
iddo efáoTÌ cyhoeddiad yn bwys mawr; 
byddai dynion yn teimlo fod coUi Sab- 
both i wrando a mwynhau Islwyn fel 
pe buasent yn colU un o'r planedau ; 
ac yn myned i'w gwelyau yn guchiog, 
fel dynion newynog wedi coUi gwledn, 
ac feUy yn cymheU cwsg er mwyn 
Uonyddu, eithr cwsg yn cUio oddi- 
wrthynt Digiasom yn anferth un tro ; 
a phan gyfarfyddasom ag ef mewn cyf- 
arfod, gofynasom iddo. wedi cyfìyfch 
yn frawdol, "Wel, Islwyn, pa sawl 
cyhoeddiad sydd y Sabboth nesaff 
Plygodd a phruddhaodd wrth y cwest- 
iwn, a gwelsom ei fod yn teimlo. Nid 
oeddem am ei glwyfo hefyd ; amhyny 
dywedasom, " A wyddoch cnwi beth y 
bydd dynion yn ddywedydl Y maent 
yn eich esgusodi drwy'r cwbl : byddant 
fel yn taflu y bai ar y Crewr wrtìi 
wneuthur hyny hefyd. Meddant, Dy- 
lasai y Cretẃlwr roi cryfich corff iddo, 
neu ynte roi Uai o enaid iddo ; j mae 
digon enaid yn Islwyn i ladd corff 
ugain gwaith cryfach na'r eiddo ef. 
Trueni na fuasai yn bosibl rhanu ei 
enaid erbyn y Sabboth i chwech neu 
saith gyrff, feUy Uenwid ei gyhoedd- 
iadau i gyd, a gaJlai y rhai hyny gysga 
drw/r wythnos tra y buasai yn darpar 
iddvnt erbyn y Sabboth nesaf ; yna 
gaUai ddywedyd wrth hwn, dos ; ac 
wrth arall, tyred; ac wrth y nesaf 
gwna hyn, ac feUy yn y blaen. Y 
mae yn wir, nid oedd yn blasu y Bìm 
yn an^yffredin, ond fel arfer ni roddodd 
le i ddigofaint, fel y byddai efe yn arfer. 
Teimlasom yn anmhosibl digio wrtho, 
er gwneuthur yr ymdrechion mwya£ 
yn enwedig mewn cyfarfod blynyddol 
pan oedd baich y cwrdd yn dyfod 
amom. Penderfynaaom o'r diwead i 
beidio digio, nen yu hytraoh pâdia 



Digitized by 



Google 



KtTH T nmf • 



36 



ymdrechu i ymajà hyny, eanys un- 

waith y dangosai ei wyneb, ac y gwelid, 

ac clywid ef yn y pwlpud, byddai yr 

holl gymylau yn ffoi, a phawb wedi 

maddeu iddo. Yn yr ystyr hyn, yr 

oedd cryn dipyn o waith i faddeugar- 

wch ; a phe gwnelsai y rban fwyaf y 

peth yr oedd yn ei wneuthur, tori 

pum neu chwech cyhoeddiad o restr^ 

Gawsent eu hyrddio i ryw anialwch, i 

dir anghof am weddìll eu hoes ; ond 

rywfodd, pan ddeuai Islwyn at y 

chwechfed Sabboth, byddent yn ystyr- 

ied fod hyny yn ddigon o dalamy 

pomp a aeth ar ddisperod. Yr ydym 

yn dyíredyd hyna, nid er canmoliaeth, 

ond 1 ddangos fod rhyw swyn anghyff- 

redin ynddo ; ond ni charem roi y 

cyngor i neb arall wneuthur felly, o 

herwydd lkwer o resymau ; canys jr 

peth a ddyoddefìd yn Islwyn, ni 

oddefir braidd ynnebarall yn Nghymru. 

Byddai rhy wun, os nid ychwaneg nag 

ìin, yn debyg o gydio yn ngwddf y neb 

a wneiai hyny, a dy wedyd, ** Islwyn a 

adwaenom, ond pwy ydwyt tiî" a 

chyda hyny ei rwygo yn ddamau. Yr 

oedd un bai mawr arall ynddo heblaw 

tori cyhoeddiadau, a fu yn ddiau yn 

niwed iV gyfansoddiad, gorff a meddwl. 

Yr oeid ei awch at ysmocio yn ang- 

erddol ; nid adwaenai derfynau yn hyn, 

nid oedd un flSn y tu yma i fetbiaut 

corfforol. Efe yn gyfausoddiad gwan, 

eto yn ysmociwr cryf, rhaid fod yr 

effeîthiau yn niweidiol. Yr oedd yn 

wastraff ar amser, yn wastraff ar nerth, 

ac yn wastraff ar yni ; ie, yn draul 

parhaus ar gorff gwan, ac fe allai yn 

achos yn aml i dori cyhoeddiadau, o 

herwydd y duedd sydd ynddo i greu 

marweidd-dra ac iselder meddwl. Y 

pethau bychain hyny nad ydynt yn 

effeithio nemawr ar y cryf sydd yn 

ddigon i ladd y gwan. Er hyn eto yr 

oedd yn anmhosibl dàl dig ato, yroeai 

rhyw ddiniweidrwydd açhrydferthwch 

hyd yn nod yn ei ysmocio ; rhaid gan 

hyny ei fod yn dia phrydferth yn ei 

brydferthion. Plentyn natur ydoedd, 

ac yn nheml natur y tyfodd ac yr ym- 

eangodd ei enaid ; byddai yn ymgomio 

ac yn chwareu, fel Dafydd, â'r nefoedd, 

aser y nef, ac ymylon ardderchog y 

cymylau pan yn blentyn bychan, ac yn 

cyfansodai barddoniaeth bur iawn. 

Dywedai wrthym ar noson goleu leuad 

djsglaer, tra yn sefyll i edrych ar ei 



gogoniant, "Mor hardd, mòrardderch- 
og yw*r íleuad heno. Peth rhyfedd, 
pan y bydd y beirdd yn cyfeirio at y 
lleuad, byddant yn ei desgrifio yn 
alarus ac yn bruddaidd, ond y mae 
rhywbeth gogoneddus yn ei pnrudd- 
der, serch hyny." Ganwyd ef yn fardd, 
jT oedd yn sypyn o farddoniaeth, yr 
oedd yr awen fel afonydd o ddyfroedd 
bywiol yn dylifo o*i groth ef ; ac ni 
ddylifodd dyfroedd purach a mwy 
grisialaidd o feddyliau neb o feirdd 
Cymru. Am wir farddoniaeth, nid 
ydyw yn ail i neb yn y Dy wysogaeth. 
Gall fod rhai yn fwy celfydd yn y 
mesurau caethion, heb y ddegfed ran 
o'i farddoniaeth ef j yr oedd yn amheus 
a ddylasai efe wthio ei enaid i mewn 
i'r rhai hyny. Yr ydym yn cofio siarad 
â Chaledfryn rhyw dro am hyny, a 
rhy wbeth felly a ddywedodd yntau, ar 
yr un pryd yn edmygwr mawr o hono, 
Wrth gwrs, yr oedd efe yn awdurdod 
mewn cysyíltiad â phethau felly. Yr 
oedd ysbryd pur ac hedegog y farddon- 
iaeth yn y bardd Islwyn, y mae'n 
debyg, yn fynych yn peri llythyrenau. 
y caethfesuron i ffoi am noddfa i 
a^nau y creigiau, pan y byddai awen 
y Bardd yn tori droa ei therfynau íel y 
mor ar y Uanw mawr. Mewu mesurau 
rhyddion y gwelir y bardd Islwyn yn 
ei ogoniant, ac ychydig iawn o'r darnau 
hyny nad ellir gweled argraph hir oes 
amynt, os nad cyhyd a dyddiau yr 
iaith yr ysgrifenwyd hwynt. Nid 
ydym, ar hyn o bryd, beth bynag, am 
ddwyn i mewn un ran o farddoniaeth 
Islwyn, canys yr ydym yn ofni y dy wed 
y beirdd ein bod yn anturio i dir 
gwaharddedig, mai eu Heden hwynt 
ydyw, i'w llafurio a'i chadw. Wel, 
bydded felly, nid ydym am droseddu ; 
ond feallai y cawn ddweyd gair am 
Islwyn fel pregethwr, os cawn nerth 
yn ein nesaf. Yr ycíym yn gobeithio 
y trefnir. i Dewi Wyn o Essyllt 

fymeryd at y gorchwyl o ddyfod â 
oll weithiau Islwyn allan, ac ysgrifenu 
rhagdraeth amo fel bardd ; nid ydym 
yn gwybod am neb yn gymhwysach, 
na neb fedr gydymdeimlo cymaint ag 
ef. Gwyddom fod Ilawer o'r fard<lon- 
iaeth ar gael na welodd haul erioed, ac 
os na ddaw i oleu yr haul, bydd yn 
ddie^ofus wrth ein cenedl, ac yn debyg 
daflu cwmwl dros ei gwyneb, ac ed- 
rych yn gilwgus ar eiu Tywysogaetb» 



Digitized by 



Google 



M 



AT T PàB0H..1>. HAUtlS, ▲UIBIOÁ. 



08 felly j treûiir, Dewi, oofiweh ffao- 
glu hyd jm nod y briwfẁyd, fefiia 
choller duiL Nid oes dim iV golli, 
gadewch i ni gael y cwbL 

Yr trdd ay'ii gwywo ; ah I y lili wen, 
8T'n colU ei thegwch ao td plyga ei phen ; 
A r rhoejn hârdd, oedd ddoe yn dringo'r mnr, 
S^dd jn ymoUwng fel dan ingawl gnr ; 



Yn gwfteddi, **l8lwyn ! lalwynl" ar ei ihaith. 

Y pyiff yn haner marw ar ei glan, 

A'r ych yn brefu ar y mynydd ban ; 

Yn brudd ar ael y brrn mae'r defáid mân, 

A*r llu wybrenol wedi coUi'r gân ; 

Yr haol mewn undeb a'r gwylofns lu, 

Sy'n tafln droe ei wyneb gwmwl du, 

At ddydd dy angladd mynai ddangos parch» 

Nis gallai edrych ar dy drymaidd arcn ; 

Ymgaddiodd mewn gaíarwisg uwch dy fedd, 

Bhag gwel'd dy glw^ dan awch angeuol gledd ; 

Uwch ben dy arch rhaid fod ei f ron yn brudd ; 

Oan ddagraa daUwyd Uygad pur y dtydd. 

Fy ngwendid barodd na f uatwn i 

'N cael tywaUt deigrjn ar dy feddrod di, 

Fel enaint caraid par ar glawr dy arch ; 

le, olew penaf enaid Uawn o barch ; 

Er hyny wylais, do, a gaUaf 'nawr, 

Pe bae fy mhen yn ddwr, i wlychu'r Uawr, 

A Uanw hen afonydd Cymru bardd : 

Bob dydd y gwlychwn flodeu bedd y bardd. 

Ond, pa'm yr wylaf uwch ben erchyll fedd, 

Ac yntau'n canu'n uweh mewngwlad heb gledd; 

Gadewch im' roi un tulip uwch ei fron, 

A gwlychu'r gwraidd & dw'r y galon hon. 

hanl! Uewyroha ar y fonwent dlawd, 
A gwiUed engyl dnlip bedd fy mrawd ; 
Awelou boreu ddydd, cenadwyr hedd, 
Yn araf, araf hedwch uwch y bedd, 
Bhag rhwygo'r tulip, coffadwríaeth hardd, 
A roddais I i dyfu uwch y Bardd. 

Mae'r Bardd yn fyw,uwchlawbarddoniaethbyd, 
Uwch sér y nef, a'r hoU blaneüau 'nghyd, 
Uwch haul, uwch pwysau byd a chnawd, 
Uwch temtasiynau mae ein hanwyl frawd. 
Yn mhUth y beirdd gynhyrfwyd gan y nef, 

1 ganu am Waredwr ftg un Uef , 

Sydd 'nawr ar dftn mewn ìaith farddonol gref, 
Yn canu byth — *' Gogoniant iddo £f." 

AT Y PARCH. DAVID HARRIS, 
AMERIOA. 

Anwyl Feawd,— Derbyniais eich 
llythyr caredig yn mhen tua deuddeg 
diwrnod wedi ei ddyddiad, yr hyn sydd 
yn dangos fod y ffordd i'r America wedi 
lleihau yn ddirfawr yn ein cof nl Yr 
wyf yn ei ateb drwy y Cylchgbawn, 
gan y gwn v bydd yn eich cyrhaedd yn 
f aan, a'ch bod yn dderbyniwr cyson o 
hono. Gwelwch hefyd ein bod wedi 
rhoi eich Uythyr yn y Cylchgbawn 
yn ^vmaint a'i fod yn cynwys teindad 
wor byfryd {^ ÇhrÌBtionogol ;— 



Mo. MS, Weil HanlMi 8iroa< 

ChicagOÿ DL, U.S.A., Tadi. 20, 1878. 
RSY. Edwàrd Matthews,— Barchedig ae 
anwyl f rawd. da genyf alln eich hysbysu &n bod 
wedi cyrhaedd gartref yn ddyoffel ar y lOf òd • 
Hydra, a chael fy anwyliaid oU yn iach, ac 71 
barod iawn i roddi Uety a dyaglaid o dè go ddai 
mL Nidoedd nebo*reglwTtwedimarw, amyr 
oU mi ddylwn fod yn ddiolehgar ÌAwn, ac ya- 
megm yn Uwyrach i wasanaeth yr '* Hwn al 
dodet ei hun drosof ." Ddoe cef ais bleser mawr, 
a gobeithio wir leshad, wrth ddarUen y eifns^ 
" Wn ' 



uirwy ajn j cain yr 
, pwT bypa« irdyw. 
Charles, f 7 mab, yn 
L gyda dicìchganroh 



a roddaaoch l'r Owyr ieuainc yn 
Gobeithio y bydd i bob pregethwr yn v De ar 
Gogiedd efdarUen yn fyfyrgar. ac ymdrecha i 
fyw yn ol y eynghor rhagorol hwn. Yr wyf ya 
teimlo mwy o awydd o hyd i ymrẁbio mevn 
cymdeithaa agos â Christ, yr hwn sydd yn pe^ 
arogU'r hoU nefoedd— yfed yn helâetb o'i Ys- 
bryd Bf. Dywedaf eto-Diolch yn fawr i diwi 
am ei roddi yn y waig. a thrwy hyn 7 caiff yr 

"Arch Olygydd" leshad. " ' 

Peth arall. y mae DaTid • 

uno i anfon ein serch atoch. „. _ 

i'r Arglwydd am eich harbed eto, a gobeithto am 
fwy na 15 mlynedd, i barfaau yn eich defnyddiol- 
deb. Fe lef odd dros yr hoU le pan itly wodd am 
eich cystudd yn lÌTerpooI ; yr oedd wedi eich 
hoffi mor fawr yn «j^ch agoahad ato. Tr ydymjii 
Uawen iawn wrth ddarUen eich bod wedi gweUa 
yn dda, ac yn pregethu hefyd— diolcb i'r Eiwny 
mae ein hamser yn ei law am arbed ac a^fer. 

Mwvnheais fy nhaith yn f awr. Pe buasai genyf 
ychydig f wy o amser fel y gaUaswn i gael wytii* 
nos rhwng Tretimwn a ronyr^Aii^wythnog 
yn y mwynhad o'oh cymdeithas eicb dan ; pan 
weloch yr anwyl Mr. ETans, coftwch fl yn fawr 
ato. Bvdded prydnawn ei fywyd heb fawr o storm- 
ydd iddo— y mae iddo blant lawer yn Ameriea, 
heblaw yr ysgrifenydd. Cofiaf y gairynyrhwn 
parwyd i mi ebeithio. £i destyn oedd— "Bfsi 
08 cyffesi à'th enau yr ArglwYdd lesu. a chreda 
yn dy galon i Ddu«v ei gyfodí ef o feirw, cadw- 
edig a fyddt'' Yr wyf yn rhyw obeithio i ni 
gredu ynddo, ac yr wyf yn ei gyfeêu, vr hyn yr 
ydwyf yn el deimlo yn fraint. Caffed flynyddaa 
eto ar y ddaear i fynegn mai uniawn yw yr Ar- 
glwydd, ei Oraig a'i Brynwr." Gefais bleier 
mawr wrth wrando vr efengyl yncael «d phreg- 
ethu. ac am yr arwyddion o foa Dnw beb adael 
Cymru. Oobeithio na f u f y vmweUad yn ofid i 
neb ogaredigion yr Arglwydd. Ol amfodyn 
"beraroglCiẁt.'» 

Yr wyf yn gwirbarchu ybrodyr sydd wedi 
bod yn y weinidogaeth am oes faith, ac wedi 
cadw eu diUad yn lán mewn defnyddioldeb, os 
nad yn /awr—peth eilw dynion yn fawr— yn 
ddynion santaiad— *' yn weithwyr d.ifefl.'* 

Maddeuwch i mi, anwylfrawd, amfyhyfdia 
amoch, yn mynegui chwi deimladau fy nghalon. 
Yr hyn a gododd awydd arnaf i ysgrif enu ydoedd 
darUen y Xíyngh&r y n y DRysoRPA, ac yn gwybod 
fod cymìaint o'i angen— teimlad i ddìolcb i diwi 
am anrhegu'r wlad Ag ef, oblegid nid oes dim 
sydd yn gymaint melldith i'r byd & phregethwtfr 
annuioiol, dynion ytgafnf dira^, yn arogh'a 
druenus. 

Beth am ymweliad â'n gwlad bellacb ; go- 
beithio y cawn y fraint, os nad 3^ 1879, y cawa 
ynlSSO, adegein Cymanfa GyffredinoL Gobeith- 
10 y daw Mr. Saunders y flwyddyn nesaf. 

Derbyniwch fy sercn gwresocaf, yn nghyda 
Mrs a David Charles. Dymunwn ran helaí^ 
yu eich gweddíau. Cofiwch fl at " Dafydd 
Wüliam D^fydd." 

Ydwyf yr eiddoch mewn cariad, 

Dátid Harktks. 

Cofion cynhes at yr eiddoch oU, er nad ydwyC 
yn eu hadwaen, a'r hoU frodyr.— D. H. 

Y ii^ae yrhoU wladhonTn teimlQ 



Digitized by 



Google 



APOLYOIAD T 'W^ASO. 



331 



yn gynes atoch, o herwydd eich bod 
"wedi rhoi, drwy eich ymarweddiad a'ch 
gweinidogaeth, ai'graff ar feddyliau y 
oynulleidfaoedd eich bod chwi yn 
teimlo yn gynes at yr Arglwydd lesu, 
ac yn dwyn ei ddelw yri mhob man. 
T mae pawb yn gobeithio eich gweled 
á'ch clywed yn fuan eto. Buasai 
yn dda iawn genyf eich gweled 
yn yr ardal hon ; a gwn hefyd, am fy 
anwyl gyfaill, y rarch. w. Eyans, 
Tonyrefail, ein tad ni oU bellach, na 
fuasai dim vn rhoi mwy o foddlonrwydd 
iddo ef. Buasai yn holì am America 
yn fanwl, a chawsech ddigon o waith 
am rai diwmodau 1 ddywedyd yr 
hanes. Pe baech yn gallu llwyddo 
gydag ef i roi tro i'r America, byddwn 
yü debyg iawn o ddyfod yn gyfaill 
iddo. Ond, fe allai fod hyny yn an- 
mhosibl ; canys y mae efe yn dywedyd 
ei fod yn hen ; ac ereill yn dywedyd ei 
fod yn dychwelyd yn gyflym at ddydd- 
iau ei ieuenctyd eto. Gwülwch fod 
dau feddwl am oeth fel hyn, yn nghylch 
yr hyn, tebygem, y dylai fod yr unfryd- 
edd mwyaf. irwyf ynddiolchgar i chwi 
allawer o gyfeillion ereiU, o bryd i bryd. 
amfy nghyfrif yn deilwngo wahoddiaa 
i'r America ; ac yr wyf yn meddwl i mi 
lianer addaw wrth fy anwyl frawd, 
y Parch. H. Powell, i ddyfod yn 1880 
i'r Gymanfa anodasoch ŷn eich Uyth- 
jT, ond yr wyf yn leimlo fy hun yn 
marweiddio iV fath ymgymeriad bell- 
ach. Rhwng iechyd ansicr, a chyflym- 
der amser, ynghyd ag ymwybodolrwy dd 
a anne&yddioldeb, yr wyf yn meddwl 
fod yn rhaid i mi roi y meddwl am 
America i fynu. Yr ydym, anwyl 
írawd, fel y gwyddoch, yn edrych yn y 
blaen i'r bedd, -a myned iddo yn ein 
t^mladau presenol, ac felly ni charwn 
gael fy nglüaddu yn America. Y mae 
tÿ mnerthynasau agosaf yn gorwedd 
yno, fy nhad, fy mrodyr, íy. chwior- 
ydd; er hyn oU y mae Bro Mor- 
ganwg, gwlad fy ngenedigaeth, yn agos 
lawn ataf, Ue yr wyf yn dymuno 
marw, a llechu yn ei daear hyd ddydd 
gwell— dydd "pryniad y pwrcas." Ond 
anwyl frawd, fe allaí fod hyn yn per- 
thyn yn fwy i'r teimladau dynol ; ad- 
gyfodiad gwell y w gwrthddrych ffydd. 
Yr wyf yn Uawenhau eich bod wedi 
cael pleser wrth ddarllen y Charge yn 
Wrexham, ac am eich hynawsedd yn 
b^a ygall íodo les iieuenctyd yn y 



weinidogaethei darUen a'i myfyrio. Beth 
bynag c^d yr amcan wrth ei thraddodi» 
digon tebyg mai teimlad o gyfrifoldeb 
y weinidogaeth oedd yn ei hawgrymu. 
Oofiwch fi at eich anwyl fab, Dafydd 
Charles, a fy mod yn gwerthfawrogi ei 
deimlad da tuag ataf ; a fy mod yn 
gobeithio, os caf fyw i fyned yn hen, 
ei weled yma yn pregethu yr efengyí 
gyda'i dad. Gyda chofion, — 
Ydwyf, anwyl gyfaiU, 
Yr eiddoch yn rnwymau yr Efengyl 
Édwaed Matthews. 
Parch. D. Habaies, America. 



Cai«udav t Gyseob a'a Teulu: Detheliad. 
newydd o Donau at ìoaaanaeth eunuUeidfa- 
oeda a theuluoedd, gyda gêiriau Cymreig a 
Seis.neg, gan amryw geradorion. Dinbych i 
Argrc^pjoyd a chyhùoedauryd gan Thomas vee. 

liLTFB newydd eto ar ganu. Mor beUed ag 
y mae argraphWBÌth a chelfyddyd yn y 
oweBtiwn, y mae yn bob peth a eUid ddymnno» 
fel yr hoU weithiaa y mae Mr. Geé yn droi 
aUan o'i swyddía. Mae y treíniant yn sicr o 
roi boddhad mawr, yn gymaint a bod yr 
hymnau yn Gymraeg a Seianeg, íel y geUir ei 
roi yn Uaw Cymry neu Saeson. Bydd y 
teoluoedd, Ue y mae'r plant yn tuedda jn. 
f wy taag at y Seisneg, yn debyg o bryna y 
Uyfr hwn a'i arfer yn dealaol. Yn wir» 
yr ydym wedi clywed rhai o honynt yn cael 
ea harfer eisoea. Er nad ydym yn deaU 
nemawr am gana, oddieithr ei fod yn ddrw^ 
iawn.etoymae genym gydymdeimlad cryf â'r 
cyfryw ag aydd yn Uaforio ar v maes hwn, ao 
yn dymonoea Uwyddiant i wellhaa caniadae^ 
y teulu a'r cyaegr. Wedi i'r cyfrolaa hyn 
ddyfod i'n dwylaw, penderfynaaom ar onwaith 
ea rhoi yn nwylaw rbai medrns mewn cerdd* 
oriaeth, er mwyn cael ea bam hwynt, a 
danfonaaant y gymeradwyaeth uchaf i'r 
gwaith, gan ddywedyd gyda Uaw, nad oedd 
eidea dim i hyrwyddo ei ^gylchrediad ond 
adnabyddUeth o'i deilyngdod. Ei íod yn 
cynwys y tonau goreu a'r trefniant mwyaf 
hapus, a'i fod yn sicr o ddyfod i aiferiad 
cyffredinol yn y teulu a'r cyeegr. Fod ei 
symbrwydd, ei gysegredigrwydd, a'i gyfaddaa-^ 
rwydd i'r amcan y bwriedir ef, yn dr& 
rhagorol. Y mae un gyf rol yn yr hen nodiaiit» 
a'r llaU yn y tonic aol-fa, f el y gellir oael y 
naiU neu'r Uall, neu yntau y ddau ynghyd ^ 
yn on gyfrol hardd. Yr ydym yn rhoi pwya 
mawr ar fam y cerddorion sydd wedi traethn. 
eu bam ar y Uyf r hwn, yn gymaint ag iddynt 
baUn rhoi y Uyf r yn ei ol ; yr oedd yn well 
ganddynt dalu am dano na'i ddychwelyd, ao 
f eUy y bu. Gwelir f od hyn yn dweyd cyfrplau. 
Llyfr ydyw, y mae'n debyg, aydd yn cyfateb 
yn hoíloîi'w enw — "Caniadau y cyeegr a'r 
tenlu." Nid oes dim ynddo nad yw o Uuedd 
addoliadol, na dim .aydd yn beryglua iV zoi . 
6 



Digitized by 



Google 



u 



TWR Y aWTIJSDTDD. 



•yfn nwylftw y pUnt. Tn ddiamben mae Mr. 
Oee, fel arfer, wedl cael j dwylaw goren i 

Syfansoddi a threÍDa y gwaith rhagorol hwn ; 
ynion ag sydd yn ymdeimlo ag addoliad 
<[wyfol, o ganlymad y mae naws tyner hen 
•donan Cymrn yn cael ei gadw rhag sycha i 
^na yn graslyd dan law celfyddyd. Hae 
iod y gwaith yn dyfod allan o ewyddfa 
Mr. Gee yn myned yn mhell i ddweyd ei 
fodyn rhagorol, canys bydd eíe bob amser 
ýn dethol y dynion goren sydd i gael 
1 gyfansoddi ei holl weithian. Dyna Desta- 
ment yr Ysgol Sabbothol, a Bibl y Tenln, a'r 
•Owyddoniadar, a llawer ereiU, nid oes ond 
■ol y dwylaw gorea ar y gweithiaa mawrion 
^yna; gweithiaa sydd i fyw ar ol i'r awd- 
wyr gysgd yn Uwch y ddaear ganoedd o 
.flŷnyddoedd. Tebyg iawn mai nn felly fydd 
"♦^Caniadau y Ctbbor a'b Tbulu." Ýr yd- 
ym yn Uawenhaa wrth weled y fath welliant 
mewn cana cysegredig; ac yn dymano, hyd y 
ma«» yn bosibl, gydweiihio gyda ienenctyd yr 
•oes yn y gorchwyl dymnnol hwn. Ewch rhag- 
och a llwyddwch. Cann Cysegredig, cofiwch; 
y canu sydd^ nerthn ysbryd add>liad ynoch, 
yn tynern eich meddyÜaa, nes yr ydych yn 
teimlo hoffder yn ngwrthddrych addoliad, a 
pharch gorwyledd ger ei fron. le, yrhwn 
«ydd f el olew nefol, yn eich ystwjtho i ym- 
•oetwng ger bron eich Creawdwr. Dyna'r 
eann. Gwyddom am lef o'r tiybliih da yn. 
dywedyd, nad oedd genym gydymdeimlad â'r 
«ann, ac naddylasem gaeTrfaan na chyfran 
yn y Gymanfa, mewnUe feltref siroL A'r 
nn awdnrdodan yn dywedyd pethan anhygoel 
«m y Cadeirydd, er ei fod yn nn o ddynion 
nchaf Cymru. Y mae yn wir nad ydym yn 
«ymeradwyo pob math o gann ; eto yr ydym 
JD. cymeradwyo pob ymdrech i wella caniad- 
aeth y cysegr, nen gana er cynyrehn addoliad. 
l^id ydvm yn oymeradwyo defnyddio y Cviegr, 
a*i gylchoedd, i gana pethaa anweddas: 
jáá ydym yn cydymdeimlo A dafnyddio 
meddianaa cynaUeidu i'r dyben o arfer peth- 
«n croes i amcan y sefydliad ; nid ydym yn 
«cymeradwyo coraa yn áytoá ynnghyd noa Sül 
i gana er darparar gyfer Eisteddfod jrr wyth- 
uos ganlynol ; a dy wedyd wrth y pregethwr 
am gwtogi, o herwydd fod y corau yn dyfod 

În nghyd o'r gwahanol gapelaa. I'r eanu 
yna a'r cyffelyb yr ydym yn teimlo ychydig 
<o anghymeradwyaeth; ond eanu y Cysegr, 
«anu i ddyben addoUad dwyfol, yr ydym ^ 
•dywedyd, Ewch rhagoeh, a Uwyddwdu ir 
oedd y canu yn Nghymanfa Gwent a Mor- 
iganwg diweddaf mor efengylaidd, mor deinil- 
•adwy, ac mor nefol, fel yr ydTm, oa byw ae 
iach, ac yn c^eus, yn meddwi y bydd yn an? 
bawdd iawn i ni beiddio myned yno eto. Ae 
«r nawyddom ddim oddiwrth ganu, ac na 
wyddom nemawr oddiwrth siarad, yn enwedig 
^ hyglyw, i gynuUeidf a mor fawr, eto yr ydym 
4un ddan^s ein bod yn pleidio yr ^rmurechion. 
» rhoipludUis ddystaw, drwy fod yn bresenoi 
jn unig. Yn gymaint a bod rhagrmadrodd 
detholwyr **Caiiiadau y Cysegr ar Teulu" 
inor rhagorol, ac yn egluio pob peth mewn 
fdrtbynaa i'r gwaith, a'r dybeoion mor rhag- 
•orol, yn hytrach na dyfynu dim, gweU yw 
^eùáo dn darUenwyr ato, a'n hanog i'w 



ddarUen yn fanwl, a chiint feUy ddigon ^ 
reswm am gyhoeddiad y Uyfr, f el jchwaneg- ' 
iad at ein manteision ereìll. Yn gymaint a 
bod arwyddion amlwg fod yr arweinyddiaeth 
mewn eanu yn syrthio i ddwylaw dynion' 
crefyddol, gelÌir dysgwyl diwygiad cyffìredind. 
jn y rhan hyn o wasanaeth y cysegr,. ae y 
bydd cenfigen a malais yn diflana, a'r crwth 
sy'n efelycha gwahanol greadurìaid y fàrm 
yardy yn cael ei droi aUan o bwlpadau yr hoU 
wUd. Fe allai hefyd fod Uyfrau o fath 
** Caniadan y Cysegr a'r Teula," yu rhag- 
redegwyr amseroedd hyfryd o'r fath hyn. 

[Hûfyd^ mewn ttaw^ adolgydlad <xr vr w 
llyfr gan Aìaw Ddu, eithr nis gaUwn nébgor 
gofody trohwnJ] 



Ctor 8 ^torliẃpbìr» 

** Gosod wyUedydd, myneged yr hyn a welo/ 

LLWTDDIANT ATHB/)FAOL. 

Da genym gnel ar ddeaU mai Cymro ieiiane 
sydd wedi enUl yr anrhydedd uchaf yn medd- 
iant Prif Athrofa Glasgow eleni, sef, Mr. 
Henry Jones, M.A., Llangemyw, Sir Ddìn- 
bych, yr hwn fu am dymor yn YsgoUeistr yn 
Brynamman, Sir Gaerfyrddin, yn yr hwn lo 
y deehreuodd bregetha. Mae ei Iwyddiant 
yn ddyblTg ; pasiodd ei arhoUad mewn athron- 
laeth gyda ŷrtt dofê honoun^ y peth na wnaeẂ - 
yr un Cymro araUerioed yma. Ychwanegjdd 
at eiglod, ychydig ddydmau yn ol hyny, drwv 
eniU Ysgoloraeth Clarh, yr hon sydd yn werth 
£200 y flwyddyn am bcdair blynedd. Yny 
gystadleuaeth hon yr oedd çoreuwyr yr- 
athrofá, y rhai a gawsant fanteision borea oem 
na wyddai ▼ Cymro ienanc ddim am danynt» 
ae eto dyna r Cymro ỳn dwyn oddiamynt, yn 
yr ysbaid byr o bedair blynedd, bltie nbbon yr 
athrofa. Un o delerau yr ysgoloriaeth ỳw, 
bod yr ysgolor i gynorthwro fel Asnstani 
Profeêsor, Gobeithio y bydd i'r brawd lenanc 
hwn fod mor ffodus yn y dyf odol ag ydyw 
wedi bod yn y gorphenol, a bod iddo hir oes 
i wasanaetìiu Duw a'i genedl. 

Yr ydym jn deaU fod ein,cyfeiUicn ieuaine, 
Mr. J. C. Dayies, Uanfynydd; a Mr. J. H, 
Lloyd, LlaneUi, wedi myned trwy eu jpr»— 
Umnary examinatíons am M.A. 



T FUGEILIAETH. 

Caergybi.-—Y mae eglwys Armenîa yn y Ue 
hwn wedirhoddi galwad i'r Parch. £. Thonuuit 
Dmerth, 1 ddyfwl yn fagaU ami. 

ìbrthmadog.^'DBTÍn eglwys t Tabemad yn 
y Ue hwn roddi gwahoddiad i r Parch. J. J, 
Boberts (lolo Caemarfon), Trefriw, i ymgym. 
eryd a'i gof al f ugeiUoI, ac yntau wedi rhod^ 
ei s^dsymad i'r gwahoddiad. 

Jnnmaenmawr. — CynhaUwyd cyfarfodmewn 
cyBylltiad á sefydliad y Parch. John Griflìthi^ 
Caemarfon,ynfngaUynyUehwn. Llywydd- 
wyd gan y Farch. £. Boberts, Caemarfon. 
Cymerwyd rhan yn y cyf arf od gan y Parchn. ' 
D. Bowlands, M.A.. Bangor ; S. Owen, Tany** 
gcisiau; Maitin Jonea, Gwredog, J. Fôoe^ 



Digitized by 



Google 



MABW-BESTB. 



3» 



Îstwyth, i addaw ymgymeryd 
tngeilioL 



gofal 



3uigor, ac ar ddiiredd y gwasaaaeth preg- 
•«thwyd gany Parch. D. Cnarles Davies, MJL, 
Unndain. 

FeUn Ntwydd. — ^Y mae y Parch. B. Mor- 
^ng, Llwydcoed, wedi ymgymeryd a gofal 
ínffeilio] yr eglwys yn y lle hwn. 

rontypool, — Ymae y Parch. Thos. Williams, 
JUsca, wedi ei sefydlu yn fngail ar yr eglwys 
Beisneg yn y lle nchod. 

PorUenoyd. — Y mae yr eglwys yn y lle hwn, 
mewn nndeb ag eglwysi Cwmergyr a Blaen- 
Theidiol, wedi Ûwyddo i gael gan Mr. Owen 
Hnghes, efrydydydd yn Mhrifyägol Aber- 
7d a'i ' ' 

BYD Y DABLITHIO. 

** Dafydd Dariest Cowarchy aH Ämserau.'* 
l^yma destyn darlith adraddodwyd yn nghapel 
DaTÌd's Street, Lirerpool, gan y Parch. E. 
Dayies, Tregeiriog. Llywyddwyd gan Mr. J. 
■J^onea, Thackeray Street. 

" Wilíiam ^ElliSf MaerUwrog:' —Tr^diàoà- 
«dd y Parch.G. Williams, TaUaman, ei ddar- 
líth ddyddorol ar jt hen gymeriad hynod 
lichod, yn Llanberis, y Parch. J. O. Jones yn 
Jljwyddn. 

•* I)yn." — Cafodd y cyfeillion yn nghapel 
JSeol Dwfr, Caerfyrddin, yr hyfrydwch o 
-wrando ar y Parch. Ê. PhiUips, Castellnewydd 
Emlyn, yn traddodi darlith penigamp ar 
"•«Ddyn." Cadeirydd y cyfarfod oedd Mr. 
Alderman Thomas, cyn Faer y dref. 

"3fttŵr a Nerth FfyddJ'—Ái y testyn 
2iẁn bu y Parch. E. Edmunds, Abertawe, yn 
traethu yn nghapel Bethany, Barry Port, Mr. 
J. G. Thomas, gomchwynwr gwaith glo y 
PwU, yn y gadair. 

\ " Natur a'r Bibl."'-Bíi y Paroh. D.Charles 
DaTÌes, M.A., Llnndain, a'i ddarlith odidog 
yii Penrhyndendraeth, ac yn Siloh, Caer- 
niuíon. 

' Germani, ci HaneSy ei B^irferion^ a'i Chrrf- 
yäd» — Cafodd y cyfeÜlion yn Llandderfel y 
íraint o wrando ar y Paich. Dr. Llugnwy 
Owens, Conwy, yn traddedi ei ddarlith ddy^ 
4dorol ar y testyn uchod. 

■ «* Trt oOedìfm y Fwlpud." — Sef y diweddar 
Barchn. Daniel Davies« Aberporth, John 
Jones, Blaenanerch, a Bpbert Boberts, Llan- 
^•Itho, oedd testyn darlitii a draddodwyd gan 
j' Parch. D, Olirer, Twrgwyn, yn Salem, 
Oeredigion. Llywydd, yParch. D. Adaius, 
B'.A. Hawen. 

*'TFarch. Evan Harrieêt o Ferthyr." —Bn 
y Parch. £. Edmnnds, Abertaw«, yn traddodi 
«i ddarlith ffraeth ar yr hen aymeriad hynod 
achod yn Hirwain. Llywydd, Mr.'W. WU- 
Jiams, Bryncvnon, 

'* Ci/nydd2)atguddiadacAthroni'ieth** oedd 
ieityn darllth allnog a draddodwyd yn nghapèl 
Stanley Boad, Bootle, gan y Parch. Dr. John 
Hnghes, Liverpo(d, y Parch. G. Ellis, B.A., 
yn Uywydd. 

**Sêtron yn Brif TTemMÍcy."— Traddododd 
j'Parch. T. James, M.A. Llanelli, ei ddarlith 
ar y testyn uchod yn LlandUo ; J. ThomaSt 
liw., yn y gadair. . 

TB TTCHEL WTLIÁ1I. 

'Äíöẁŵi.— Yn y Ue hwn gweinyddodd y 
Paiehn. D. WiUiams. Llwynhendy ; W. Jonés; 



Treboth ; D. Saunders, Abertawe, ao ereOlr' 

CydweU. — Yn nghapel y Morfa pregethodd. 
y Parchn. £. Jones, CasteUnedd, a D. Lewiff* 
Llanstephan, gydag effeithiau neiUduoL 

Cirmffiedä, — Y Parehn. W. Morgan, Poni» 
ardawe ; P. J. Walters, Cwmtwrch ; D*. 
PbiUips, Abertawe, a J. Cynddylan Jonet^. 
Caerdydd, oeddy cenhadau fu yn cyhoeddi 
gair y bywyd yn y Ue hwn. 

Pontrhy {yfen. — Pregethwyd yn y Ue hwn 
gan y Parchn. W. Jenldns, M.A., Aberafan, • 
W. D. WiUiams, Penclawdd. 

PoìUardulais. — Y rhai oedd yn cyhoeddi 
gair y bvwyd yn Ngbapel Libanns ini y llo^ 
hwn oeadynt > cewri canlynol— y Parchn* 
D. Saunders, a D. PhilUps, Abertawe. ' 

Meríhyr. — Yn nghapâ Pontmorlaia preg* 
ethodd y Parchn. J. Thomas, Carao; J. M. 
Jones, a J. C^ddylan Jones, Caerdydd. 

TBULÁÜ NSWTDDION. 

Penybont. — Yn nghyfarfod agoriadol y 
deml Seisneg newydd yn y dref imblogaidd: 
hon, pregethodd y Parcbîn. W. WilüamSy' 
Abertawe, a J. Cynddylan Jones, Caerdydd. . 

TreforrÌB. — Agorwyd capel newydd a hardl' 
yn y Ue hwn hefyd, pryd yr efengylodd y 
Parchn. B. Jones, Treherbert ; D. WUliams,^ 
Nazareth; J. Cynddylan Jones, Caerdydd, a 
T. LeTÎ, Aberystwyth. 

I^m/atrmttfltWí.— CynhaUwyd cyfarfod cy- 
hoeddos mewn cysyUtiad ag aU-agoriad capel 
Alpha, yn y lle uchod, pryd y pregethodd y 
Parchn. D. Lloyd Jones, M.A., Llandinam;. 
John Jones, Aberhonddu; W. £vans, M.A., 
Aberystwyth; W. HoweUs, Trevecca, a W,' 
WUliams, Abertawe. Yr jrdym yn deaíl fod y; 
cyfeiUion drwy ymdrechion neiUdnol, weol 
casglu yn dda, f d nad oes yn aros o'r ddyled 
ond £500, yehydig yn Uai na haner y dranl 
yr aethp¥^d iddo. xr oedd gan y bobl hys 
galon i weithio. 

Salford.^Otoeoàwyà. meini cofládwriaethol 
capel neẁ^dd yn Broad Street, Salford, yr 
hwn sydd i gostio o gwmpas £6,000. Qo8od« 
wyd un o'r meini gan John Frimston, Ysw., 
Manchester; a'r UaU gan John BowUuidy 
Ysw. Llywydd, Mr. John Bob^. Cafwyd 
anerchiadan gan y Parchn. Owen Thomaa, 
D.D., a John Hughes, D.D., Liverpool ; W. 
James, B,A„aThomas, Orey, Manchester; 
J. Beid, M.A. (Fresbyteriad), MoretonJohn 
DaYÌes, y Trysorydd; H. Bowlands, Alder* 
man Harwood, ac ereiÚ. 



T PARCH. DANIEL BOWLANDB, LLÁNaüBIO. 

Dydd Mercher, Bhagf vr 4ydd, aeth i ffordd 
yr hoU ddaear y Parch. Daniel Bowlanda, . 
Llangurig, Sir Drefaldwyn, yn 78 mlwydd 
oed. Yr oedd yr hen bererin yma wedi bod 
yn wael am dymor maith, ond yn y diwedd 
cymerwyd ef ymaith yn bar ddisymwth* ^ 
TeimUr coUed ar ei ol« nid ýn unig f el preg- ^ 
ethwr, ond hefyd fel meddyg, gan f od dosoarth 
helaeth ar hyd y wlad y n meddu hyder mawr 
y&ddo, «r nad oedd ganddo drwydded i«ol> 



Digitized by 



Google 



1CARW-BI8TB, 



MA i weithreda fel j tjiryw, Claddwyd ef 
^ÎFdd Lliin» y 9fed, yn ntynwent Capel Issa, 
^•11 y ffweinyddwyd to 7 tỳ ac ar lan y bedd 
gan y Fftich. ttícnard Brown, Llanidloea. Na 
ÿdded i droed yr anystyriol byih blyga nn o 
iMweUt ei íedd ; hnned yn dawel ei gwsg 
jdlan hyd ddjdd brawd. 
^ Yr adar deloro nwchben ei orweddfa, 
Ac angel gwarcheidiol ío'n gwylio ei íedd.*' 

Y PIBOH. JOHH BOBSBTB, IBBBOTHOLWTN. 

Koa Fercher, Tachwedd 27ain, ba farw y 
gweinidog ienane gobeithiol, j Parch. John 
Sobert<«, Abergynolwyn, tn SOain mlwydd 
á>ed. Yr oedd yn encdigol o gymydogaeth jr 
Sala, ac iddo rìeni creíyddol ; yr oedd yn nai 
i> diweddar Barch. Thomas Jonea, y 
cenhadwr. Yr oedd íel Timothens yn gwy- 
lK)d ỳr Ysgrythyr Lan er yn íachgen. 
Dechreaodd bregetha yn 1869, ordeiniwyd ef 
i gyilawn waith y weinidogeeth yn 1876. Ba 
mt dair Uynedd a haner yn weinidog ar 
eifimju Abergynolwyn. Bn Tohydig yn y 
Bala ae Aberystwyth. Yr oedd yn weithiwr 
difefl, ondyn nghanol ei ddyddiaa efe afa 
fÊTẂ ae a gfaddwyd yn mynwent Oapel Taly- 
iMuit ger y Bala, Ue gorphwys Uwch y diwedd* 
BT Bwchn. Dafydd Bolânt, Bobert Ihomas, a 
licwis Jones. o'r Bala. Yn ei gladdedigaeth 
gweÌByddWyd fel y canlyn: wrth y tỳ^yn 
«yehwyn y Parchn. B. Jones, Abeigrnolwyn, 
• W. Williams, Corris ; wedi gosod j corph 



^ 7 bedd, Biaradwyd ar lan y bedd gan y 
Sarchs. B. Boberts, Dolgelhin, a D. Jonea, 



Öwyddelwem ; yna eynbaUwyd gwasanaeth 
jp. j capel, Uvwyddwyd y gwasanaeth gan 
Bdward Griffiths, DolgeUÌaa, a chymerwyd 
lÌLan yn y gwasanaeth gan Mr. £vans, Aber/- 
gynolim ; y Parchn. B. Jones, Abergynol- 
tryn; £. Dayies, Llanarmon; O. Èyans, 
C^mfal ; W. Davies, Llanegryn ; J. WUUams, 
dandriUo; B. Ow«i, M.4^ Penal; £. 
Bdwards, M.A., Bala, a W. WflUaûia. Yr 
áiedd hefyd yn bresenol y Parchn. B. WUliams, 
CÜan'rafon : W. Thomas, lilanawchllyn ; £. 
Jones. Bhydlydan; £. Peters; B. Thomas 
(Ap Yycbao) ; W. Boberts, Bìrmingham ; B. 
A»Morgftn,M.A.,.Abeimaw; O. C. Boberts, 
Maeniwrog ; W. Jones, Trawsfynydd ; O. T. 
WUliams, DolgeUaa; J. Davies, Bontdda; 
B. DaTÌes, Abermaw ; J. H, Symond Towyn ; 
H;. Pagh, Abertrinai)t ; D. Jones, Llanbedr ; 
B. £Tans, Harlech ; £. H. £Tans, Hanley ; 
W. Jones, Penrhyn ; 1. Thomas (A.), Towyn ; 
yn agos i hoU efrydwyr v Bala ; swyddogion 
Abermaw, Corris, Aberlljfni, Towyn, Bryn- 
«rng, a'r amgylchoedd. Pan oedd y cynheb- 
rwng yn myned drwy dref y Bala, yr oedd yr 
oly^ yn fawreddog, y siopiaa a'r marsiandai 
oU weai ea caa. Llefaraì pethaa f el byn yn 
.nchel am gywirdeb a dysgleirdeb cymeiiad, 
ae am y dyrchaíia^ y mae gras Daw yn ei 
niddi i w berchei^og. Yr oedd yr olygfa 
lM>n yn ddigon i heri i bob dya i ddymano 
marw o f arwolaetb yr nnii^wnj a'i ddiwedd íod 
iel yr eiddo yntan. 

T PABOH D. OaABLBS, D.D.ý ABEBDÝFI. 

jg^tt dyddOweneTy BhagfỳrjlS^, pan 



5, 



eiatedd yn ei gadair, wedi bod yn mwini* 
n ei foreofwyd, bn farw y Farch. Dr. 
Charles, Aberdyfi, yn 66 mlwydd oed. Yr 
oedd yn wr mawr yn Israel, ac wedi trenlioei 
oes ar ei hyd yn Uafaras, a'r Uafar hwnw 
wedi bod o wasanaeth annhraethadwy i'r 
genedl. Graddiwrd ef yn B.A. yn Bhyd- 
ychain. Wedi dyfod yn ol >ma, dechrenodd 
ef a Dr. Bdwards y gwattho gychwyn Athiofla 
y Bala. £fe gafodd ei ben^di i gychwjn 
gydag Athrofa Trefecea, a ba yn Uatario yn 
gialed am o gwmpas chwarter canrif. Trsal- 
iodd beth o'i amser yn eglwys Abercam; 
symndodd oddiyno i Abeiystw^b i weithü»* 
gyda'r Brif Ysgol ; ac oddiyno i Aberdyfi, Ue 
y gorphenoddei yrfa, wedi ymdTechn ym- 
drech deg. Claddwydd ef dydd Mereher^ 
Bhagfyr I8fed, yn Llanidloes. Noa flaenor^ 
oherwydd bod yr angladdyn eychwyn yn 
foren, cyniUwyd gwasanaeth yn y eapd. 
Dechrenwyd gan y Parch. J. WiUiams, AbCT- 
ystwyth ; ac anerchwyd y gwyddfodoUon gan 

LParchn. D. DaTÌes, Abermaw ; W. D, 
ewis, M.A., Amwythig : T. J. Wheldon,. 
B.A. ; T. Charles Edwards, M.A., Aberys- 
twTth ; J. H. Symond, Towyn ; Dr. £dwapds,. 
Bala ; W. Perhins (A.) ; a therfynwyd trwj^ 
weddi ganyParch. B. Owen, M.A., Penal. 
Tranoetii cymerwyd rhanyn ngwasanaethy" 
claddn gan y Parchn. B. Bdwards, Wjàí- 

giig; Thomas Becb, Merthyr; B. Boberts,. 
olgellaa ; Thomas Levi, Aberystwyth ;. 
Joseph Thomas, Camo ; Mri. B. Boberts». 
Bala ; Chailea Hnghes, Ù. H. Gwrecsam, ae^ 
ereUl. Yr oedd yn bresenol heblaw y rhai a- 
enwyd nchod, y Parchn. Ll. Edwards, M.A., 
W. ETans, M.A., W. Jones, G. Parry,. 
Aberystwyth; D. E. Edwards, H. TOUams, 
M.A„ £. Edwards, M.A., a £. Peters, BaUi^ 
W. James, B.A , Manchester; Dr. Jenldns» 
LlanfairmnaUt ; W. WilUams, Corris; Q^ 
ETans, Brynewig; J. DaTÌes, DyflfWn; O» 
Jones, B.A., Drefnewydd; T. J. MorganSr 
Penygam; D. Lloyd Jones, M.Â., Llandi- 
nam; £. Joneá, Trewether; N. 0. Jones,. 
Llanidloes; D. Erans, Trddyn; D. Jones,. 
Bhaiadr ; B. Jones ( A.), P. Jones (W.), Llaü- 
idloes, D. Jones. W^ Jonea, a D. WüUams, 
Macbynlleth; T. T. Boberts, Ysw., Man- 
cbester ; T. P. Boberts, Ysw., Ü.H., Dolanog^ 
B. DaTÎes, Ysw., U.H.,Cwrtmawr; C.DaTÌes, 
Ysw., U.H., Llandinam ; W. Thomas, U.H.^ 
Llanidloes ; a Unaws ereUl. 



"Y FRYTHONES.'' 

Y mae y rhifyn cynfaf o'r Frythonea Jit 
awr yn barod. Dywed y GoUuad inewft 
adolygiad arni fel y canIyn':~"A gawn ni 
erfyn ar ein gweinidogion yti y pwlpadaa, J 
Cyfatfodydd Misol á'r Cymanfaoedd, yr arol- 
ygwyr yn ein Hysgolion dabbothol, pawb- 
yinhob.cylclL sydd yn oara drychafiad merched 
a gwragedd Cymra ymhpb gwybodaMÌi «. 
rhiawedd, i daer aigymheU ¥ Frythoneê V^ 
sylw, yn arbenig merched ieaaino istwyal 
darUengar ein cynoUeidfaoedd/ 



Digitized by 



Google 



Y Cylchgrawn. 



CvFBjc8 XVIII.] CJIWEP80E, 1879. 



[ÌBhw 206. 



h ^t. 



Y PAROH. JOHN JAMES, PENYBONT. 
Gan y Paech. D. M. Dayibs (Tebpitydd), Old Walls, Gowsr. 



TADAU, pa le y maentî sydd 
ofyniad y gtllir ei ofyn yn 
bwysleisiol yn ei gysylltiad âg 
aml un a welwyd yn ddefnyddiol gydag 
àchos yr Ajgíwydd yn Nghymru y 
blynyddoedd a aethant heibio. Gtellir 
èi ateb yn hawdd : y maent yn y bedd, 
yn malurio ar waelod dyfii-fedd o ran 
eu cyrflT, tra y mae eu hysbrydoedd 
wedi ehedeg i fvdyr ysbrydion. Yr 
oedd yn gofled ÌT byd hwn eu coUi, ac 
yn eniU fr byd tragy wyddol i'w cael. 
Mae dyn yn greadur Ìw gofio, ac yn 
íreadur hefyd sydd am ei gofio. Y 
maè hon yn reddf gynhenid yn natur y 
dyn : fel gwelir yn amlygu ei hun yn 
mhob cylch o gymdeithas, o'r teym 
ar éi orsedd i lawr hyd y gwaelaf a'r 
dystadlaf o fewn y tir— y da a'r drwg ; 
pawb ydjmt yr un fath yn hyn ; am 
gael eu cofto, Sjmdod y fath drafferth 
yr â dyn iddo er gwneyd argraff ddofn 
ar feddwl ei ^d-ddyn, ag a fyddo yn 
ddigon effeithiol i'w ddwyn iV gof ar 
ol iddo farw ; íe, â dyn i'r fath eithaf- 
îon a dychymygu yr ymadroddion fydd 
am dano yn mhlith y rhal a osodant 
ei gorff yn y gweryd. Parotóa ei fedd- 
adaìl a'i fedd-argraff yn ei fywyd. Y 
mae yn wir fod rhái yn eu hawydd am 
anfarwoli eu hunain, yn mabwysiadu 
fifyrdd dyeithr er cyrhaedd eu hamcan. 
Gosododd Erostratwi deml Diana yn 
Ephesus ar dân, ac anfarwolodd ei enw 
trwy hyny. Ond, or fod dyn yn 
awyddu am gael ei gofio, nid pób dyn 
sydd yn cyrhaedd y fath àrbenigrwydd 
yn ei fywyd fel ag i deilyngn i'w oes 
gael. ei dadlenu ger bron y byd ar ol 
ei &rŵolaeth ; na, perthyna y rhagor- 
tnẁẅ bûD jm benaf i'r rmnẁçcl4Ql 9ív 



duwiol : bydd coffadwriaeth ▼ oyfiawn 
mewn bod byth, felperarogl duwiol- 
deb yn y byd ; ac nid oes amgylchiad 
na chyfnod yn mysg hoU chwymroadau 
amser a fedr ddile)i ei gofl&uÌMrriaeth ef. 
Pe welir dydd pan y bydd y nefoedd 
yn myned heibio gyda thwrf, a'r defn- 
yddiau gan wir wres yn toddí ; y myn- 
yddoedd yn neidio fel hyrddod, a*r 
bryniau fel wyn defaid ; ond fé fydd 
cymaint o nerth a chadernid yn syl- 
wedd y gaír hwnw ag enoed : "Ooffad- 
wríaeth y cyfiawn sydd fendigedig." 

Da genym pe ymgyinerasai rhy wun 
mwy medrusa'r gorchwyio osod ger 
bron y cyhoedd ychydig o nodweddion 
y gweinidog enwog sydd â'i enw uwch- 
ben yr ysgrif hon ; ond gan nad oes 
neb arall yn jrmgymeryd â'r gorchwyl, 
y mae'r ystyriaeth o'n rhwjrmedigaeth 
i dalu ein teyrnged i'w enw al goffGul- 
WTÌaeth yn ein cymell i wneyd yr hyn 
a aUwn er cofhom neiUduolion ei g^rm- > 
örìad. Buasai yn anghyfiawndar &1 
^w, ac yn gam â r wlad, i un a lim wodd 
y fath gylcn cyhoeddus am gyuifer o 
flynyddoedd fod heb grybwỳUìad am 
dano ar dudalenau y OYLCHaBAWN. 

Ar ol cymaint a hynyna o ragUth, 
awn ynnuaen at wrthddrych y C<rf- 
iant, sef y diweddar Barchedig John . 
James. Dyna enw sy'n anwyi i fil- 
oedd o Gymry. Dyna enw a bery yn 
air teuluaidd ar ganoedd o aelwydydd 
dyffrynoedd a bryniau Morganwg. Yr 
oedd Mr. James yn un o'r cymeriadáu 
hyny na cheir ond ychydig iawn tebyg 
iddynt; nid yn aml y d|auir o hyd ineb 
tebyg iddo ef mewmdidwylledd, mwyn- 
eidd-dia, a eostyngeiddnwydd, m^wn. 
ymddìrieijaçtbi mewn purdeb egwŷdd^ 
9 



Digitized by 



Google 



M 



T ^ABOH. JOHH JA1II8, PBrîBOHT. 



orion, ao mewn eangder oalon; ìe, 
bnddd*na ddywedwn am dano yn iaith y 
bardd Shak^peare :— 
" He was a man, take him for all in aü, 

I ahall not look npon liia like again." 
Bhaid, gan hyny, fod hanes person ag 
oedd yn meddu ar v fath ragoriaethau, 
a'i enw yn adnabyddas a pharchos yn 
holl eglwyn y sir a'r airoedd, yn ddy- 
ddoroL Êdrychid amo fel un o gedyrn 
yr areithfa gan Fethodistiaid y wlad. 

Yr arferuíd cyflfredin wrth ysgrifenu 
cofiantau vdyw, crynhoi yr oll a ellir 
ag a fyddo yn dwyn [lerthynas â'r 
l^nrthddrych : sonir am ei dad al daid, 
ei fam a'ì nain, eu henwau, yn nghyd 
a'r lleoedd a*r plwyfau y buont yn 
tri^íanu yndd^mt ; ond ni chaniata 
tenynau ein hysgrif i ni yn bresenol 
fiinylu llawer ar yrfa gynarol bywyd 
Mr. James, pe buasai y defhyddiau at 
law genjrm i wneyd hyny ; ond nid oes 
eu heisieu, oblegid yr oedd efe jm 
ddÌKon 3mddo ei hun, ac wrtho ei hun, 
yn ddigysylltiad â phawb a phob peth, 
yr hyn niéid ellit ei ddweyd am y rhan 
luosocaf y gwneir coffa am danynt yn 
yr oes hon. 

Ganed Mr. James o rieni parchus, 
oedd yn trigfanu mewn flfermdy yn 
agos i r fan y saif capel presenol Hen 
ŵstdl, Penybont, amo. Bu ganddo 
ŵodyr a chwiorydd, ond nid oes yn 
fyw honynt yn awr ond un chwaer a 
brawd, sef Mr. William James, yr hwn 
a f u y blynyddoedd a aethant heibio 
yn un arweinwyr mwyaf defnyddiol 
CyfEurfod Misol y sir, a'r hwn sydd yn 
parhau yn wyliedydd flfyddlon ar achos 
crefydd yn Mhenybont. 

Nid oes dim o bwys neillduol ar gof 
a chadw am ein harwr am ysbaid rhan 
gjrntof ei oes. Cof genym ei glywed 
yn dweyd unwaith iddo dreulio rhan 
o'i dymor boreuol yn anystyriol, a 
phriodolai yr argraffiadau crefyddol 
cyntaf a wnawd ar ei feddwl, i*r 
cynghorion difrifol a gafodd gàn ei 
fem, yr hon oedd wraig rinweadol a 
duwiol ; ac yr oedd ganddo trwy ei 
oes bareh mawr i'w choflfadwriaeth hL 
Dywedai Napoleon y Cjmtaf, nad ad- 
waenodd efe yrun djm mawr nad oedd 
yn ddyledus i'w fam am ei gychwyn- 
iad ; ac yn wir y mae eglwys Crist yn 
ddyiedus i lawer mam yn IsraeL Onid 
mam dduwiol gyflwynodd i*r eglwys 
luddewig un o'i phrif addumiadau—y 



bachgen Samuel!? Pa le y cafodd eg- 
Iwys y Testament Newyda Timotheua 
ond oddiar Uniau mam a nain dduwiol t 
ac hwyrach na fuasai eglwys y Meth- 
odistiaid Calfinaidd erioed wedi ei 
breintio â'r hyawdl Barch. John James 
oni bae am yr hyflTorddiant a gafodd ef 
gan ei fam. Parhaodd am flynyddau 
wedi i'r argraflBadau a soniwyd i gad 
eu gwneuthur heb wneyd proflfes gy- 
hoeddus o grefydd; ond rhyw Sabboth 
daeth y Parch! Hopldn Bevan, o Llan- 
gyfelach, i bregethu i'r Hengastell; 
effeithiodd y bregeth yn ddwys ar ei 
feddwl a'i gy dwybod ; gwasgwyd ef yn 
erbyn y "mynydd teimladwy ;" daeth á 
drueni a'i goiledigaeth i'r golwg, nes 
methai a chodi ei olygon tua'r nef gan 
bwys yr euogrwydd a wasgai arno. Pa 
hyd y parhaodd y mellt, y taranau, aV 
daeargr^n, nid wyf yn gwybod ; beth 
bynag ni pheidioddýr ystorm a'rcyffro 
ofnadwy nes dyfod i gysgod y Gwr 
sydd yn ymguddfa rhag y gwynt— er 
ceisio eweddio nc addunedu diwygio, 
nid oedd dim yn tycio :— 

" Clwyfau gaed, a chlwyf au clyfnion, 
Âo íe fethwyd cael iachad, 
Nes cael eli o Galfarìa : 
Dwyfol ddwr a dwyfòl waed." 

Cysegrodd ei hun o*r awr hono aUan 
i'r Arglwydd, ac iV wasanaeth ; a 

Eharhaodd yn flEyddlawn i'w adduned 
yd yr anadl olaf. 

Nid maith y buwyd, wedi iddo 
ymuno a'r eglwys, cyn gweled fod 
ynddo cymhwysder i fod yn wyliedydd 
i sefyll ar y mur, a rhoddwyd pob 
cefnogaeth iddo gan y rhai a ystyrid 
jm wyr o graffder a bam, i daechreu 
ar y gwaith o bregethu ; ond yr an- 
hawsdra mawr oedd cael ganddo ef i 
ufuddhau i'w cais, nid am nad oedd 
ynddo ef ei hun duedd at hyny, ond 
obledd ei fod yn methu gorchfys^ y 
gwyleidd-dra (timidüy) neillduol 
hwnw a berthynai iddo. Bu y gwyl- 
eidd-dra hwnw yn fagl iddo lawer 
canwaith wedi hyny. O'r diwedd caf- 
wyd ganddo i ddechreu pregethu, a 
buan y tjmodd sylw cyffreainol ato fel 
pregethwr. Yr oedd cymaint o elfenau 
pregethwr poblogaidd yn cydgyfarfod 
ynddo nes ei wneyd yn gymeradwy 
gan bob dosbarth o wrandawyr. Tor- 
odd allan ar unwaith megys haul 
oddi dan gwmwl, a pharhaoda i jmr 
ddysgleirio byd nes i'w haul faoblud 



Digitized by 



Google 



Ý ^JLtCÍL. JOAẀ >ÁMÉâ, tBẀÝÌOẂ'í. 



Ìtò 



yn yt àngèu. Oawn ef ar daith yn y \ 
Gogledd yn gydymaith i'r hybarch 



dad Donyrefail, yn y flwyddyn 1833. 
Cafodd Mr. Evans gryn drafferth gydag 
ef ar y aaith hono. Wedi myned trwy 
Sir Gaerfyrddin, awd yn mlaen i Sir 
Aberteifi, ac wedi cyrhaedd Lledrod 
aeth ein Demosthenes i glafychu, ac 
ni phregethai ar un cyfrif. Nid clefyd 
yn codi oddiar un anhwyldeb corfforol 
oedd hwn, dealler, ond yn hytrach 
oddiar y meddwl ; a'r hyn a f u yn 
achos hono oeddpresenoldeb y Parch. 
£benezer Richari Wedi i*r odfa 
ddybenu, dywedai Mr. Richard wrth 
Mr. Evans, " Yr ydych chwi yn rhwym 
bob amser, ond nid yw ef ddim." Oddi 
yno awd yn mlaen i Meirionydd, a 
Ohaernarfon, ac i Ynys Mon. Bygyth- 
iai Mr. Jamea yn awr ac yn y raan 
ddychwelyd yn ei ol, -m arbenig ar ol 
odfa Jlat; ond yr oedd y gwrol-ddyn 
bach yn benderfynol o fyned rhag ei 
flaen, a gorfu i'w gyfaill of nus fyned 
gydag ef nes cyrhaedd pen y daith. 
Wrth ddychwelyd y tro hwnw y daeth 
i gysylltiad a Mr. Elias mewn cyfarfod 
misol, a phregethodd yn nghlywed- 
igaeth y tywysog hwnw. Ni wyddai 
hyny ar y pryd, gan fod Mr. Elias, ar 
awgrymiad Mr. Evans, wedi myned 
i ymguddio o dan yr areithfa ; a da 
oedd hyny, onide y tebyg yw mai 
repetition o'r hyn a ddvgwyddodd yn 
Lledrod a gymerasai le yno. Bu y 
daith hon yn foddion iV ddwyn i sylw 
prif weinidogion ac eglwysi y Gogledd. 
Cawsom fwynhad neiUduol wrth ei 
•wrando vn adrodd hefyntion y daith 
hono, y aylanwad anorchfygol, meddai 
ef, oedd yn cydfyned a gweinidogaeth 
Mr. Evans, a'r derbyniad cynhes a 
gawsant yn mhob man. Bu ar daith 
trwy siroedd y Deheudir wedi hyny : 
y tro cyntaf gyda Mr. Roberts, Aber- 
tawe, a r olaf gyda Mr. Rees Hopkins, 
Creunant. Yn Nghymdeithasfa ront- 
ypridd, Awst, 1836, cafodd ef ac ereill 
eu nheillduo i gyflawn waith y weinid- 
ogaeth, o'r rhai nid oes ond dau, Mr. 
Lumley, Liverpool, a Mr. Hughes, 
Nantgaredig, y lleiU, ynghyd a Mr. 
James, a hunasant. 

Y cof cvntaf sydd genym am dano 
yw, ei fod yn dvfod, lèl ei gyfoeswyr, 
y rarchn. D. ELowells, E. Harries J. 
Walter& D. Boberts, ac ereill, i'r pen- 
trof gwtodiÿ i'm magwyd ynddo \ ac 



0! y fath ddysgwylìad oedd yn yt 
ardalwyr am weledeu dyfodiad. Dys- 
gwylid am danynt fel y mae y gwylwyr 
yn dysgwyl am y boreu, a mwynheid 
eu gweinidogaeth gan hen a leuainc 
íel y diweddar a'r cynar wlaw i'r ddaear. 
Wrth grybwyll am y dyddiau dedwydd 
^T^Yj y Daa^ lien adgofion yn arllwys 
i fy meddwl nes perì i mi deimlo 
yn hiraethus. Y mae v cedyrn a 
adwaenem pan yn facn wedi eu 
cymeryd ymaith gan angeu, un ar ol y 
llall, diangasant adref oddiwrth eu 
Uafur i dderbyn eu gwobr, a llenwir 
eu cylchoedd gan ereill. Byddai y 
gynulleidfa hono fel pob csmulleidfa 
arall yn cael ei gwneyd i fyny o am- 
rywiol dymherau a gwahanoí dalentau, 
nid yr un pregethwr fyddai yn bodd- 
hau pawb y pryd hwnw. Ystyrid un 
yn nodedig am ei syndrwydd; y llall 
am rym ymreBymiadol ; nodweddid 
im am ei arabedd; y llall am ei 
-ddmhymyg ; llefarai un yn gÿ/lym ; 
y llall yn araf ; a phob un o honynt 
yn bregethwr effeithiol a dylanwadol 
iawn; a byddai gpi bawb eu dewis- 
ddyn ; eto credwn fod mwy o ddysgwyl- 
iad cyffredinol y pryd hwnw am Mr. 
James na neb arall. Na chamddealler 
ni : nid ydym wrth ddweyd hyn am 
dynuoddiwrth fri yr enwogion a nod- 
wyd ; na, pell íyddom oddiwrth hyn ; 
ond dweyd yr ydym fel yr oedd yno ; 
hwyrach mai yr unig ffordd i roddi 
cyfrif am hyn ydyw, fod rhy w elfenau 
yn y pregethwr ag oedd yn cyfarfod a 
chwaeth y cyffredmokwydd o'r gynidl- 
eidfa hono. Pan glywid ei gyhoeddi 
byddai pawb, y Uanc ieuanc a'r hen 
wr methiantus, y meistr a'r gwas, y 
feistres a'r forwyn, brodor a dyeithr, 
caeth a r\íy^à.—pawh a ddysgwylient 
am y Sabboth dylynol, pan yr arlwyid 
gwledd ger eu bron, a phan y byddai 
i'r gwlawogydd ddysgyn, y ifif-ddyfr- 
oedd ruthro, a ffenestrì y nefoedd yn 
arllwys, nes dyfrhau y tir, os y dyg- 
wy ddai y gwynt fod o'r iawn gyfdriad. 

Dichon mai mwy buddiol i ni, er 
mwyn y rhai na chlywsant ac naä 
gwelsant Mr. James o gwbl, fyddai 
ceisio tynu darlun o hono fel JÖyúy 
CristioH, a Phregeihw ; ac 01 i^i 
allwn dynu darluniad byw o hono. 
Nid oedd ef mwy nag ereül o hil Adda 
yn rhvdd oddiwrth wendidau ; ond gan 
íbd Duw wedi mynu «nghoûoi fÿxt^ 



Digitized by 



Google 



40 



T FÀBOB. jomr JAna» pnrrBoir). 



ehwyl Aj «idiaiwdd i ni, na aeb anH 
eu nhodi eUan. Anliawdd iawn yw 
tynn j llinell rhwng j dyna'r Críetiony 
a phendeif vnu lle ^ mae y naiU yn dech- 
leu a'r Uall yn diweddu ; eto, amlws 
yw fod rhyw bethau yn perthrn i 
ddyn fel d^ a phethau ereiU fú j 
mae yn Orietion. 

1. Fd Dyn. — Fe aUai y dvltim 
ddyweyd gair neu ddau am eí adyn 
odaiallan. Dyn o faintioU mwy na 
chyffiredin oedd Mr. James ; meddai 
ben mawr a phrydferth, taloen uchel, 
U^gaid Uon, gwefusau Uuniaidd a thlws, 
a'i wynebpryd yn arddangos ^ cyd- 
gyfarfyddiad mwyaf haj^us o sirioldeb 
a symledd didwyll, a'i wisg yn hynod 
ayml a diaddum, ond yn lanwaeth a 
gweddaidd bob amser. OelUr dweyd 
am dano fel am Burke, sef fod ei ol- 
ygiad yn Ryfiryw ag oedd yn peri i 
chwi deimìo ar unwaîth eich bod yn 
mhreeenoldeb dyn anghyiffrtdin. Pel 
cyfaiU yr oeid yn ddidwyU a flfydd- 
lawn. Yr oedd yn ofynol ymarfer 
ychydig ag ef er gweled plygîon ei 
ragoroldeb jrn dadblygu i'r amlwg ; er 
ei fod yn rhydd a siriol, eto yr oedd 
rhywbeth o*i gwmpas a fuasaì yn cadw 
pawb rhag myned yn rhy hyf amo : 
ond unwaith y ffurfid cyfeiUach ag ef, 
teinüid yn hawdd dynesu ato : eniUai 
ein serch a*n hymddiried nes agor eiu 
calon iddo heb ofni i'w chyfrinach gael 
ei hamlygo. GeUid darUen agwedd 
gyml, unplyg, ei feddwl yn nuU ei 
wynebpryd ; a pha fwyaf yr adwaenid 
ef mwyaf oll y mynwesid ef. Yr oedd 
mor anwybodus o ddichell ddrwg a 
phlentyn sugno. Yr oedd tynerwch 
dwfn ei natur yn ei arwain i barchu 
teimladau ereiU, a dyna'r achos o bosibl 
fod plant bach a hen bobl mor hoff o 
hono. GeUir priodoU iddo ef yn ddi- 
betrus y nodweddiad a rydd y Salmydd 
o breswylydd pabeU a mynydd Duw, 
'' JBEeb absenu â i dafod, heb wneuthur 
drwg i'w gymydog, ac heb dderbyn 
enUib yn erbyn ei gymydog." Ceid ef 
bob amser y çeth oedd mewn gwirion- 
edd— fläeidaiai asmmption. Nidoedd 
ynddo awydd, tuedd, nac ymgais i yni' 
ddangos yn ddim. Byddai yn hawdd- 
ach ei foddhau ef na Uuoedd oeddynt 
yn annhraethol islaw iddo o ran gallu, 
medmswydd. a dawn. ' Syndody dad- 
wrdd y bydd ambeU un yn ei wneyd, 
hyd yn nod yn y byd crefycidpl, am y 



jNMẀMmabaeddaefe. GeOidmíeddiÌ 

wrth eu dywed fod holl Byuwyr 7 
blaned hon, beth byna^ am blanedaa 
ereill, wedi ei gasglu i'w pen^ogu 
hwy ; ond druain nonynt, pan eir f t 
ch«riUo nid oes yno namyn ua, gwair, a 
aofl. Nid feUy ein diweddar arwr 
boneddifpûdd ; ond ehd ef i'r eitha&od 
cyferbýniol. Cefnogol iawn ydoedd i 
bobl ieuain& FeUy y ceir ajiígẁ 
fawr bob amser: llawenychai wded 
ereiU yn dyfod yn y blaen ; ni wyddai 
am un math grebachrwydd yabryd; 
nid crafauffu y cwbl iddo ei han a wmi 
eíe, ond rhoddai {^yfleusderaa i endS, 
ac ni ddiystynd ei frodyr a dy bid isîaw 
iddo,ondparchaibawb. GaUwn anturìo 
dweyd am dano ef, fel am y Rhagflaen- 
or mawr ei hun, iddo gael ei wneyd 
'* yn mhob peth yr un ffunud a ninau.' 
Nid ydym yn gwybod am neb mor 
wylaidd, dystaw, a neiUduedig, a chj- 
maint o'r dyn ynddo a Mr. James. 
£r mor swynol y golygfeydd a am- 
gylchant Penybont, mor brydferth y 
coed ìraidd a addumant y Uechweddi, 
ynghyd a'r rhodfeydd dvmunoI ar hyd 
glenydd yr Ogwy, ni cheid ef ond an- 
aml iawn i'w troeídio ; eithr hwyracb 
fod ei duedd braddslwyfus yn rhodidi 
cyfrif am hyn ; a diddadl i hyn fod yn 
niweidiol ì'w ysbryd, ac yn ataUa i'w 
ddefnyddioldeb. Ni chlywid ei lais 
yn yr heolydd, nac,fel gwraig Socrates, 
yn bygwth ac yn taranu bob amser, 
ond byddai yn ddystaw a thawel, heb 
roddi sen am sen i neb ; ond ei eiríau 
a wrandewid mewn dystawrwydd. 
Yr oedd ganddo ddylanwad mawr yn 
ei gartref ; oddicartref y bydd rhai yn 
oreu, teithio y dylent fod — ar yr aden 
yn dragywydd ; nid felly Mr. James, 
ond hoffai ei gartref, ac yr oedd iddo le 
mawr ynddo ; ac yn wir y peth yw 
dyn gartref ydyw mewn gwirionedd : 
dyna ile y mae yn fiurfío ei gymeriad, 
oblegid yno y mae yn byw, yn siarad, ac 
yn cymdeithasu. Yr oedd yn un o'r 
dynion mwyaf diniwed a didramgwydd 
ar wyneb yr hoU ddaear, ac yn un o'r 
rhai anwylaf yn mhUth ei gyd-ddyn- 
ion. 

[ruì barhau^ 

GWEDDI Y GWIR GRISTIOK. 
Gwylaidd genad o'r galon, — ^yw addien 
Weddi y gwir gristion ; 
A i daith am fendithioii, 
Gra« a ddyg o onedd lon. 
Cwmkmh^ .fi. Sáinntt. ((Mìf^)^ 



Digitized by 



Google 



4i 
LLIN AR LIÍÍ. 



XIV.-YR ARLUNIAETH YSBRYDOL. 



(Parhad o tudal. 10 J 




, R ol gorphen expo8io yplate yn 
y camera obscura, y mae y 
aarlun wedi ei argraphu amo 
1 berffeithrwydd--y mae yr wyneb, y 
gwallt, y dülad, a'r oU yno, ac eto 
• nis gellir eu gweled yn y sefyilfa hyna ; 
îe, pe tynid y plate allan o'r frame 
sydd am dano, a'i ddal yn y goleuni 
cryfaf, byddai y darlun eto yn anwel- 
edig. Felly y Cristion yma : er fod 
Cr'íat wedi ei ffurfìo ynddo, nis gellir 
gweled dim o ogoniant ei ddelw, (Bm o 
gwbl mewn cydmariaéth "i'r gogon- 
iant a ddadguddir i ni." Yr noll 
wahaniaeth a welir rhwng plate wedi 
ei exposio a rhyw blate araÚ ydyw ei 
fod wedi ei orchuddio â gorchudd 
arianaidd ; ac yn y gorchudd hwnw y 
mae y darlun yn gynwysedig ; nid yw 
ymddangosiad y darlun ei , hun yn 
gwneyd un gwahaniaeth o gwbl. Ÿr 
holl wahaniaeth a welir yma rhwng 
dyn wedi ei newid trwy ras a rhyw 
ddyn arall yw, ei fod yntau wedi ei 
orchuddio gan hiraeth a dymuniadaH 
am fod ar ddelw ei Waredwr; a 
rhywle yn yr hiraeth aV dymuniadau 
yna y mae y ddelw ddwyfol mewn 
gwirionedd yn bcdoli. Yn wir, y mae 
aml Gristion ar y ddaear mor drwsgl 
ac annyben eu hymddangosiad cref- 
yddol, fel ag yr ydym dan demtasiwn 
i gredu am danynt nad ^yw yn bosibl 
fod delw Crist wedì ei ffurfio ynddynt, 
aceto y mae; ac yn y dydd y gwnelo 
efe i fyny ei briodoledd, ceir eu gweled 
yn dysglei^io ar ei ddelw mewn gogon- 
iant. 

Y mae yr arlunydd yn nesaf yn 
cymeryd y plate o'r camera obscura ì 
ystafell dywell, ac yno y mae yn ei 
dynu allan o'r /rame ddu, dywell, oedd 
am dano, ac y mae yn tywallt drosto 
ryw wlybwr a elwir deyelopery h.y. 
yn Gymraeg— yr amlygydd, ac yn y 
fan y mae megys Uen yn cilio ymaith 
oddiar wyneb y plate, ac y mae y 
darlun yn ymddangos yn berffaith ; a 
phan ddaw yr arlunydd ag ef allan o'r 
yetafell dywell, gellir ei weled gan y 
rhai a edryohant amo, ei fod yr un 
&th yn hoUol a'r p«reon y mae. yn 



ddarlun o hono. Y Cristion yntau, ar 
ol gorphen a'r expo8Ìo yma ar y ddaear, 
a gymerir i mewn i ystafeli dyẁelí 
angeu; yno y tywelltir drosto y 
developer, yr amlygydd, sef dyfroedd 
afon angeu, yna bydd y llen yn ciUo 
ymaith, pob Uygj-edigaeth yn darfod, 
hen gorph y farwolaeth yn nofìo 
ymaith gyda'r afon, a'r enaid yn llaw 
ei Waredwr yn dyfod aUan o'r ystafeU 
dy weU 'yr ochr draw. Bydd saint ac 
angyUon yn dyfod i edrych amo, a 
byddant yn ei weled yn berffaith ar 
ddelw Crist. 

" Oh, theii shall the veil be remored, 
And roand me thy brightness be poured." 

Heb e;ymeryd amom fanylu ar y 
gelfyddyd o arlunio yn ei hoU gysyUt- 
iadau, ond defnyddio yn unig ÿr 
hyn a etyb ein pwrpas presenol, nodwn 
yma mai y peth nesaf a wneir a'r 
ddelw gan yr arlunydd íydd gosod ami 
y Iliwiau priodol, ei phaentio a'i 
var9iisko, yna y mae megys bywyd yn 
ymddangos ynddi : y mae ei gwahanol 
ranau yn sefyll aUan yn naturiol a 
phrydferth, ac y mae yn dysgleirio. 
Yr enaid crediniol yntau, ar ol ei gym- 
eryd allan o ystafell dyweU augeu yr 
ochr draw a ogoneddir, addurnir ef yn 
dragywydd ag aDniflanedig Uwiau 
gogoniant : gan burdeb a diniweid- 
rwydd bydd ei wynebpryd a'i wddf 
yn deg fel Uli wen paradwys ; gan 
wrid-gariad nefol bydd rhosynau 
anfarwoldeb yn blodeuo byth ar ei 
ruddiau; bydd ei Iygaid ÿn pelydru 
gan fywiogrwydd seraphaidd ; gras yn 
diferu ar ei wefusau nes y bydd gwen- 
au > angylaidd yn chwareu ar ei enau 
pur. Efe a wisgir mewn lUan main, 
gwyn, glan a dysglaer, yr hwn yw cyf- 
iawnder y saint. Ehoddir coron ar ei 
ben a thelyn yn ei law, " Yna y rhai 
cyfìawn a ddysgleiriant fel yr haul yn 
nheyrnas eu Tad ;" yn mhob ystyr- 
iaeth, wedi cyrhaedd Uawn adferiad i 
ogoniant ei ddelw et, gwelir ynddynt 
wybodaeth bur fel ei wybodaeth ef, 
cyfiawnder perffaith fel ei gyfiawnder 
ef, santeidorwydd hoUol fel á fiaot- 



Digitized by 



Google 



ii 



)ÈtẄ À!k LLAÌl. 



eiddrwydd ef, a cliarìad tragywyddol 
feleigariadef. 

Yn nesaf y mae yr arlunydd Tn 
rhoddi y darlun mewn Jrame enraidd, 
hardd, i V arddanffos. Tra jrr oedd y 
ddelw jrn çael ei £furfío, yr oedd yplate 
i gael ei gadw mewn ýrame ddu, uy well, 
Ûe ni clianiateid i oleuni dywynu amo, 
ond yr ychydig belydrau ag a fyddent 
yn dyfòd trwy wydrau bychain oddi- 
wrth y person y cymerid ei lun. Nis 
gallai ddal mwy yn y sefyllfa hono heb 
rr holl ddarlun gael ei dcunystrìo ; ond 
ar ol iddo gael ei gwbl orphen, geill 
ddal y goleuni tanbeidiaf heb gael eì 
niweidio, a gosodir ef mewn /ram^ gUt 
i'warddangosynygoleimihwnw. Felly 
yr enaid yntau, yn y dydd olaf a gaiff 
fforph ysbrydol, dy^laer, fel y goleuni, 
1 breswylio ynddo. Tra y bu delw ei 
Arglwydd yn cael ei ffurfío ynddo, 
cafodd ei gadw mewn corph gwan a 
brau brìdd, a ffenestrì ei synwyrau 
mor fychain a thywyll, fel mai ychydig 
iawn o'r eoleuni ysbrydol a allai ddyfod 
mewn i dywynu amo — dim ond yr hyn 
a wasanaethai i argraffu amhnellìau 
amlycaf y ddelw; ac y mae yn ym- 
ddangos nas gaUai ddal mwy na hjrny 
yn y sefyllfa hono heb iV hoU gyfan- 
soddiadfynedynddrylliau. Dyweairi'r 
goleuni nefol un diwmod dywynu mor 
nerthol ar enaid y duwiol Flavel, nes 
fw gorph fod yn yml cael ei falurio ; 
rhedodd ei waed tra yn marchogaeth 
milltiroedd rai, ac jmtau yn anymwyb- 
odol o'i sefyllfa gan odidawgrwydd y 
dadguddiedigaethau. Dygwyd ef ato 
ei hunan o'r dìwedd gan ymdeimlad o 
wendid llewygol, ac eto yr oedd mor 
Uawn fwynhad nef ol nes y gweddî- 
odd am ollyngdod yn yr awr hono, os 
byddai hyny yn unol ag ewyUys ei 
Arclwydd. Dywedir am yr hynod 
Robert Roberts, Clynog, hefyd, pan yn 
pregethu dan radaau anghyffredin o 
îewyrch ac arddeliad, ddarfo<l iddo 
deimlo y fath orgyflawnder o oleuni a 
gwres ysbrydol yn meddianu ei enaid, 
nes iddo orîbd troi ei wyneb at y pared, 
a gweddio ar ìlt Arglwydd atal, ei fod 
yn methu dal y fath raddau mawr o 
dy walltiadau ; yna, gan droi ei wyneb 
at y gynulleidfa, gwaeddodd, "ben- 
digedig am foreu y caf gorph wedi ei 
ffylcho ag anfarwoldeb fel ag iddo áUu 
dal y tragywyddol bwys ffogoniant.'' 
Bydd hwnw yn goiph weoi ei gym* 



hwyso at wasanaetìi yt enaiá yn à 
ehediadau mwyaf bywiog, tanllyd, ae 
arachel, rhaid y byad felly yn sadani 
fel angel, yn gynymach na'r meUt, yn 
oleuacn na'r wawr, yn sorph goffon- 
eddufl, yr un ffurf a'i gorph ^i^ogoneddtu 
ef. 

** Yn lle eario oorph o Ijgredd, 
Cftf Ryd-dreiddio a'r eor sydd fry, 

I ddidderfyn ryfeddodaa 
Iftcbawdwriaeih Cftlíari." 

Y peth olaf y mae yr arlunydd yn ei 
wneyd a'r ddelw hardd, ydyw ei gosod 
i fyny yn mhlith ereill yn ei orid 
{gaílery) fel eneraifft ijspecimen) o 
ardderchawgrwydd ei waitn ; ac yn ei 
^mpwaith (nuisterjyiece) hwnw y bydd 
ei alluoedd, ei gjrwreinrwydd, a'i dalent- 
au ef fel arlunydd yn caeí eu gosod 
aUan, ac oblegid hyny bydd ef ei hun 
yn gystal a'i ymwelwyr yn cael llawer 
foddhad wrth edrych ar y darlan 
ardderchog hwnw. FeUy enaid j 
pechadur yntau, ar ol iddo gael eí 
gwbl berffeithio ar ddelw ei Brynwr, 
a*i wisgo mewn corph ysbrydol, a osodk 
i fyny yn orìel fawreddog nefoedd y 
gogoniant, bydd yno yn engraifft tra- 
gy wyddol o ardderchawgrwydd trefn y 
prynedigaeth. Ynddo ef y bydd gaUu, 
doethineb, a charìad y Duw mawr yn 
cael eu gosod aUan mewn goleuni gwa- 
hanol i'r hyn y gwelwyd hwy erioâ oV 
blaen ; bydd yno y fath adlewyrchiad 
dysglaer a gogoneddus o*r priodoliaeth- 
au dwyfol, fel mai hyfryiwch y nefoedd 
fydd edrych ar waredigion y ddaear. 
Y mae rhai yn dychymygu am nefoedd 
y gogoniant, ei bod yn rhyw fyd 
annhraethol fawr a gosoneddus yn 
nghanol ygreadigaeth oS, o amgylch 
yr hwn y mae pob cysawdiau a chyfn- 
drefhau yn troi, fel ag y mae y planedau 
yn troi o amgylch yr haul, ac y bydd 
creaduriaid ysbrydoî, rhinweddol, o bob 
byd yn cydgyfarfod yno; y bydd 
pethau rhyfeddaf ac ardderchocaf pob 
planed yn cael eu harddangos yno ; y 
bydd yn exhiòition dragywyddol o hoÛ 
ragorìaethau y greadigaeth. Nid ydym 
ni yn gwybod eto am hyn, ond os felly 
y bydd, gaUwn fod braidd yn sicr y 
bydd y gwaredigion a ddygir i fyny 
o'n bya bach ni yn mhüth y creadur- 
iaid rhyfbddaf a fydd yno ; rhaid y 
byddant feUy, pe na bae ond ar gyfiẃ 
y pris mawr a dalwyd am danynt, a^ 
wedd ryfedd fydd ar ddelw eu Duw yu 



Digitized by 



Google 



HTK A'b IXALL. 



43 



dyttldrio jnàipít, o ffymaint 
bydd adlewyrchiad o ddwyfol dr 



drugar- 
edd yn tyneru eu gwynebau mor 
byfryd nes y gall angylion eiddigeddu 
wrtbynt ; yna y deallir yn iawn ddych- 
ymyg bywiog y bardd— 

" Pan y galwyd yn y boreu 

Bestr enwau sér y nen. 
Benant oll dan fi^ana a dawnsio 

Heibio i'r orseddfaino wen ; 
Yn ei tbro ein daear, hitban, 

YmddangoBai 'mblith y Uu, 
Cododd gwrid i wyneb Cariad 

Dwyfol pan ei gwelodd hi." 

Efallai y bydd yno ryw ddosbeirth 

ereill o ysbrydion yn gallu ymffrostio 

iddynt gael bodolaeth mewn rhy w fyd 

barddach fil o weithiau na*n byd ni — 

rbyw fyd mawr, hyfryd, a pharadwys- 

aidd, lle nad oeidd na gauaf na nos, na 

gofíd na phoen, lle na ddeath pechod 

1 w banurddo, ac o*r hwn ni chollwyd 

neb erioed. Ond, erioed ni chawsant 

hwi/ y fath amlygiadau o gariad y Duw 

mawr tu^ atynt, ag iV Creawdwr 

ddy fod i wis^o eu natur, ac yn eu natur 

£arw yn eu lle ! erioed ni chawsant y 

íath anrhydedd ag i jael eu ffurfio mor 

Ijerffaith i ddelw y Tragywyddol Fab, 

a bod yn ogoneddus byth yn ei natur 

ddjrrchâfedig ef 1 oblegid hyny bydd y 

^çwaredigion yn ihyfeddod iddynt eu 

hunaín ; ac yn yr olwg ]&n a gogoneddus 

a gânt amynt eu hunain hwy a ganant 

mewn tragywyddol hwyl, "íddo ef yr 

hwn a'n caroedd ni, ac a'n golchodd ni 

oddiwrth ein pechodau yn ei waed ei 

bun ; ac a'n gwnaeth ni yn freninoedd 

ac yn offeiriaid i Dduw a'i Dad Ef ; 

iddo ef y byddo y eogoniant a*r gallu 

yn oes oesoedd. Ámen." Bydd yr 

angylion yn ymhyfrydu edrych amynt, 

ac wrth weled eu narddwch mor fawr 

hwy gofiant mewn llawenydd y negesau 

mynycb a gyflawnwyd ganddynt rhwng 

nefoedd a daear, tra yr oeddent yn 

gweini amynt yn ngorachwyliaeth y 

cyfnewid i'r unrhyw ddelw a*u Brenin ; 

ac wrth eu clywed yn canu nis galiant 

hwythauymatal, ond llefant, "Teilwng 

y wyr Oen,yr hwn a laddwyd, i dderbyn 

galíu, a chyfoeth, a doethineb, a chad- 

emid^ ac anrhydedd, a gogoniant, a 

bendith." Bydd y creaduriaid ysbryd- 

ol oll, o bob dosbarth ac o bob gradd, 

yn ymbyfrydu edrych arnynt ; ac wrth 

weled eu gogoniant a chlywed ysbryd 

eu caniadau yn cynhyrf u yr angyliouj 

byddíHit hwytbau befyd yn ymlenwi 



hono, yn oael eu tcnio, ac yn tori 
allan yn daranau o fawl: **A phob 
creadur a*r sydd yn y nef ac ar y ddaear, 
a than y ddaear, a'r pethau sydd yn y 
mòr, ac oU aV sydd ynddynt, a gly wais 
i yn dywedyd, I'r hwn sydd yn eistedd 
ar yr orseddfainc ac i'r Oen, y byddo y 
gogoniant a r gallu, yn oes oesoedd." 
Bydd eu Gwaredwr yn neillduol yn 
ymhyfrydu edrych araynt, y rhai a 
brynodd àl briod waed ; ac wrth weled 
ynddynt y fath adlewyrchiad gogon- 
eddns o*i gariad anfeidrol, a*i holl ber- 
ffeithderau ei hun, efe a gofia mewn 
boddbad am y talu rhyfcädafu am 
danynt,— Y geni yn dlawd yn Bethle- 
hem ; y bywyd gofidus a dolums ; yr 
ingoedd dyfnion yn Grethsemane, a*r 
marw yn felldigedig ar y groes— " Efe 
a wêl o lafur ei enaid ac a ddiwellir.". 
Bydd y Tad yn ymhyfrydu edrych ar- 
nynt ; ac wrth eu gweled yn ffrwy thau 
môr rhagorol o'i arfaeth a'i fwriadau 
tragywyddol, yn gynyrch Ilafur enaid y 
Mab, ac yn adlewyrchiad cyflawnach a 
gogoneddusach o'igariad airasnag a 
geir yn unrhy w greaduriaid ereill, bydd 
yn eu hanwylo fel ei drysorau yn y 
dydd y gwnelo i fynu ei briodoledd, 
— ^hwynthwy a fyddant fendigedigion y 
Tad. 

Y« y Gallery of ArtSj mewn un ar- 
ddangosfa fawr, yr oedd canoedd o'r 
paintings goreu yn yr holl wlad wedi 
eu gosòd i fyny iV harddangos. Yn 
eu plith yr oedd un yn rhagori o ddigon 
amynt oll, ac ar ŷr un hwnw yr oedd 
y tyrfaoedd yn syllu mwyaf : braidd na 
chymerent eu Uw ei fod yn fyw, sJi fod 
yn haner gwenu arnynt ; braidd na 
ddysgwylient ei glywed yn siarad â 
hwy, gan mor natunol ac mor berffaith 
yr oedd wedi ei wneyd. Darlun unig 
tab yr arlunydd ydoedd hwn. Yr oedd 
y mab hwnw wedi marw er ys blyn- 
yddau, ac wedi gadael hen ddarlun 
ewael llychlyd ar ei ol ; ac o'r hen 
ddarlun gwael hwnw yr oedd y tad 
wedi gwneyd y painiùig ardderchog 
hwn ; ond costioad iddo flynyddau o 
lafur a dyfal ymarferiad ol fedr a*i 
dalentau penaf. Yr oedd un yn ad- 
rodd ei hanes, gan ddywedyd, ** Mi a 
welais y darlun hyna yn hynod o salw 
ei wedd ; prin y gellid gweled ffurf 
wyneb arao, gan mor Ilychwynedig yr 
oedd wedi myned. Nis gallai neb 
feddwl y gwelid ef byth yn ddi^on da 



Digitized by 



Google 



44 



ruwn oTimLGiJt. 



iV O0ûd yma. Ond dynft fe yn tr»- 
ragorì ar bob nn arall : j mae yn 
berffaith ddelw y bachgen a fu farw. 
Felly ond odid y bydd llawenydd yn 
ngwydd angylion Duw, yn gaUery fawr 
y nefoedd, pan jt ymdyrant yn fyrdd- 
iynau, ac yn filoedd o fìloedd, i rjrfeddn 
harddwch a gogoniant y rhai a wared- 
wyd. Clywir angylion, eu gwarcheid- 
waid,yntraethu euhanesganddywedyd, 
Ni a welsom y rhai yma yn ngwlad y 
ddaear yn hynod o salw ea gwedd. 
Ni8 gellid gweled amynt un o Imellau 
y ddelwddwyfol fl;an fel yr oeddent wedi 
eu hanurddo gan bechod. NÌ8 gallai neb 
feddwl y gwelid hwjmt byth yn y Ue 
gogonedau8 hwn. Ond cymerodd yr 
Y8bryd Glân afael ynddynt, ac a'u 
newidiodd i*r unrhyw ddelw a'i Fab ef, 
ac wele hwy yn dy8gleirio mewn go- 
goniant, fel y maeyn rhyfeddod ac yn 
hyfrydwch i gael edrych amynt. Y 
maent yn berSaith ddelw yr hwn a fu 
farw drostynt, a*u prynodd, ac a'u 
golchodd yn ei waed. Ac wrth eu 
gweled felly yn "dyrfa fawr, yr hon 
ni allaî neb ei rhifo, o bob cenedl, a 
llwythau, aphobloedd, acieithoedd, yn 
sefyll ger bron yr orseddfainc, a cher 
bron yr Oen, wedi eu gwisgo mewn 
eynau gwynion, a phalmwydd yn eu 
dwylaw, ac yn ílefain â llef uchel, gan 
ddywedyd, lachawdwriaeth i'n Duw 
ni, yr h wn sydd yn eistedd ar yr orsedd- 
fainc, ac i'r Oen. Yna y tyr yr angyl- 
ion allan drachefn i addofi Duw, gan 
ddywedyd, "Amen ; y fendith, a'r ^o- 
goniant, aV doethineb, a'r dìolch, a'r 
anrhydedd, a'r gallu, a'r nerth, a fyddo 
i'n Duw ni yn oes oesoedd. Amen.'' 
W. D. E. 



YMGOM GYFEILLGAR 

Är herthynasyr Ysgol Sabbothol a*r 

Églwys^ éc, 

(Parhad o todal. 406.) 

SiAMs CiCERO JoNEs. — ^Y mae yn 

dda genym eich gweled Paul Evans, 

yn awr yr oeddem ein dau yn son am 

ddod trosodd atoch chwi i gael gwybod 

Si helaethach beth fu y siarad ýn y 
ymanfa ar yr Ysgol, yn enwedig yr 
awgrymiadau y soniech am danynt a 
allent fod yn dda i ni ac ereül éu 
cly wed er eu dwyn i weithrediad. Ond 
dyma chwi yn awr wedi dyfod yma i'n 
barbçd ìú y djrafffeîrtb i ddyfod i'çh ty 



ohwL At yn awr heb i nt soDi & 

amser gyda chyfarch ein gîlydd im6 
arall— y mae eìch ewedd yn dangoB 
eich bod yn iach a phob peth yn dáà— 
ewch yn mlaen. Y mae araaf fì awydd 
cael gwybod yn helaethach sut y bn yn 
y Gymanfa. A rhaid i fi addef fy mod 
yn teimlo yn fwy cynes at y cyfarfod 
hwnw ar ol dywed yr ymddyddaa 
blaenoroL 

Haeri Shon Tdtws.— 'Rim fethy 
teimlaffinau; ond ni wni yn ybyd 
beth sydd eto— gaU y gweddili spwylo 
y cyfan ; gadewen ini gael y rheat,yB 
enwedig yr awgrymau y dymunech i ni 
ein dau eu dwyn i weithrediad yn eiii 
hysgol Sul ni 

Paul Evans.— Da genjrf eich gwefed 
yn ymddangos mor iachus ac yn teiinlo 
mor gysurus gorff ac enaid, yn enwedig 
gweled fod eich teimlad yn argodi yn 
well ar ran y gymanfÌBL Ac y mae yi 
dda genyf hefyd weled fod ein cydym- 
ddyddan &'ch gwaith yn arfer sìand 
yn gyhoeddus— neu ryw beth — ^yh eidi 
gwneyd eich dau i ddefnyddio iuth 
well. A diau y dylem amcanu eáarad 
iaith dda, hyd y mae ynom, pan yn 
dweyd rhywbeth yn gyhoeddus; « 
nid yw debyg y gwnawn hyn yn gy- 
hoeddus, os na arferwn hyn i raddAO 
yn ein hymddyddanion cyŵedin. 

S. C. J.—Y mae hyna yn eithaf 
right, fyewythrShôn Teitws, rhaidi 
chwi adael qf yr epa iaith y Nùrtk 
yna sydd gyda chwi. 

H, S, T.—Wel ie ; ond cofiadidynn 
y trawst mawr o Sisne^ yna sydd y& 
llygad dy iaith di, Cisero|bach, cjfn 
dechreu trwsio y brychau sydd ya 
Uyp-id fy iaith i. 

P. 1?.— Gan eich bod wedi dechrea 
ar hyn, y mae genyf finau air neu ddaii 
i ddyweyd amo ; a chan nad yw hyü 
jm hollol anmherthynasol a'n lestyn yn 
yr ymddyddan hwn, gwnaf draethu fy 
syniad ar hjrn yn awr. 

H. S, ^.— Gwarchod pawb, Sias» 
Cisero Jones anwyl, ni a'i cawn hí 
adref yn awr. 

Ä 0. J.— Yn dra thebyg. Ond 
gobeitha y cura y cyfiawn Paiil ni ya 
garedig wedi y cwbl, ac y byddwn 
ninau yn well a challach drwy hjmy. 

P. È. — Na, ni fwriadaf eich curo o 
gwbl. Ond byddai yn dda g«iyf i*r 
naiU a'r Ilall o honoch gymeryd ^r 
awgryro a roddodd y naiU o hiwoẁi'r 



Digitized by 



Google 



nooH ormuojju 



«5 



llall. Bam i yn meddwl aml i dro i 
ddyweyd wrthych eich dau am y 
diffygion yna ynooh ; ond teimlwn 
gwed yn yn anhawdd gwneyd, rhaÄ ofn 
^wangaloni Siams Cisero Jonee, felgwr 
leuanc, a dolurìo eich teimladau chwi, 
Harri Shon Teitws, fel hen wr. Ond 
yn bresenol wele chwi wedi dechreu ar 
liyn eich hunain, a chaf finau, hwyrîtoh, 
ddybenu amo. 

Nid oes dim braidd yn fwy gwrthun 
mewn iaith, diffygiol mewn chwaeth a 
gwybodaeth, na bod brawd sydd wedi 
ei eni a'i fagu ac yn byw yn un dalaeth 
o Gymru, yn ceisio defnyddio geiriau 
sydd yn neillduol i'r dalaeth aml, yn 
enwedig pan yn gweddio, areìthio, neu 
bregethu; gwneirhyn, mi dybiaf, yn 
y cyflfredin, oddiar anwybodaeth a 
diffyg mewn chwaeth. Gellid meddwl 
fod y brodyr gwan yma yn bamu fod 
rhaid defnyddio y termau neillduol 
hyn-— hyd yn oed yn eu dull anmher- 
ffaith a Uygredig o gael eu traethu gan y 
werin — tuag at iV hiaith fod yn iawn 
ac ymddangosiadol, ac er mwyn bod yn 
gyffelyb i ryw frawd o bregethwr 
galluog a phoblogaidd a fyddo yn dyg- 
wydd myned drwy y wlad, a thjmu y 
tyrf aoedd ar ei oì, a'u swyno â'r ym- 
adrodd am y groes— meddyliant hwy, 
druain, mai llediaith y pregethwr y w 
un brif elfenau ei boblogrwydd, a 
cheisiant wisgo cymaint a hyny o wisg- 
oedd y sant nwn am danynt. Ac er 
nad y w y rhanau yma o wisgoedd y 
cewri yn eu gwneyd hwy yn ddim mwy, 
maent yn foddion effeithiol iawn i'w 
profi hwy yn gorachod. Ac heblaw 
fod yr ymgais hwn yn wrthun ac an- 
chwaethus ynddo ei hun. mae y rhai a 
geieiant hyn, yn y cyfirredin, yn ei 
wneyd moranfedrus, felyrawgrymodd 
S. C. Jones, rhyw epa-iaith y Gogledd 
fydd gan frodor o*r De yn gyffredin ; 
ac feliy am frodor o'r Gogledd gyda 
golwg ar iaith y Deheubarth, fel mae yr 
ymgais yn annymunol, a braidd yn an- 
oddefol 1 ddyn o wybodaeth a chwaeth 
dda. Gran y rhywyma ofrodyr, yn 
aml, gellir clywed mewn un frawddeg 
rhyw glamp o ddeud, hefo, neu mona, ac 
yn y trawddeg nesaf, yn yr uncysylltiad, 
daw allan gweydy gyda,hwm — o*r un 
genau budr daw allan weithiau yn yr 
un ymadrodd, eiriau neillduol lydain 
(lion'd cegau) y Gogledd, a geiriau 
winion gwasgedig ^elildtt^l y De, Fy 



nux)dyr, ni ddylai y peÜiAU hyn &d 
felly. Ac nid llawer sydd i ddwefl 
yn mhlaîd ^rr arferiad arall yòhwaitíi, 
sef arfer dwyn i mewn lawer o eiriau 
Saesneg, ond pan mae riiaid am hyny 
er eglurhad, neu pan fyddo dyn yn 
ddiffysiol yn ei Gyînraeg, ac wedi cael 
dygiad i íyny Seisnig. Ond pan 
glywch unrhyw ddyn yn britho ei 
Gymraeg a geiriau Seìsn^, er mwyn 
addumo ei uûth mewn rhyw ffordd 
y mae yn beth gwrthun, 
iol mewn chwaeth, ac yn brawf 
neUicluol anwybodaeth, fel y dywedaîs 
am yr arferiad arall. Ond gaoawn ar 
hyna yn awr, a gobeithio y bydd hyn 
yn ddigon i beri i ni ein tri i ochel 
rhyw bethau sathredig iawn, a gwrthun 
yn ein iaith, yn enwedig pan yn 
ysgrifenu neu siarad yn gyhoeddus. 

ff. S. T.—m 'roeddwn i yn deud, 
neu ddy weyd, sut y mae y^ûr i fod, yr 
oeddwn i yn dyweyd i ti, Cisero bach, y 
buasem yn ei chael hi yn enbyd ; ond 
fe allaì em bod yn ei haeddu, fi gyda 
fy ambell fastardd alr o'r Godedd, a'ch 
diiàau gyda dy aml air o'r Deheu, tu- 
hwnt i'r clawdd yna. 

Ä C. J.'-Y mae yn too bad hefyd i 
ni ei chael fel hyn. Ond y mae wedi 
mjm'd yn haòü i fi tuo ambell air 
Saesn^. Ond byddai yn dda genyf 
pe ^Uwn dd^od i sìarad Cymraeg 
da, gan mai Cymro ydwŷf, ac 
yn siarad a Ohymru--gadewch i ni 
ein dau i wrando ar Paul, a cheisio 
diwygio yn y peth hwn yn y cydym- 
ddyddsm presenol. 

P, H.—BsL iawn ; gan hyny af fi yn 
mlaen yn awr, a gobeithio mai myned 
yn mlaen at berffeithrwydd fjrdd 
hyny. lë, y Gymanfa a'r Ye^oI Sab- 
bothol oedd genym onide) A dyma 
un awgrym a roed yno, y dylai y prçg- 
ethwyr ymdrechu myned i'r ysgol bob 
amser y ^allant, pan yn myned i 
unrhywle i bregethu; ac y aylai y 
Ueoedd hyn fod a rh^rw waith penodol 
a theilwng ganddynt i*r pregethwyr 
yn yr ysgol ; me^s rhoddi gaîr o 
gyngor i'r leuenctydar iyw bwnc i)en- 
odoî, neu holwyddori y plant a'r ieu- 
enctyd ar ry w fater teilwng ; ac nid 
fel y mae yn ambell Ysgol Siü, yn yr 
hon y bydd dosparth— güluog bid siwr 
— wedì ei benu, neu wedi penu ei hun, 
yn un pwrpas bron i chwiUo am 
Çwestiynau worphen yn y cyfiredin, yu 



Digitized by 



Google 



«'43 



Yiiooic ormttoÂS. 



Bgbànòl y Oroiìiclaü Ben 7 Breninoedd, 
' fe allai, i'r pregethwr. Ac os metha 
• hwnw, draan, a ood yn hollwybodol ar 
ymân gwestiynau hvn, ymaeyrhoU 
ysgol i çael gwybodnyn wrth gwrs, a 
theimla hono yn gyflfredin fel wedi cael 
ysslyfaeth lawer pan yn cael allan nad 
oedd y pregethwr yn nollwybodol, yn 
f wy na oodau isloerawl ereilL Bamai y 
brawd párchus a gyfeiriai at hjm, na 
ddylai y pethau hyn fod felly, am ei 
fod yn amcan rhy isel yn yr ysgolion 
hyn, ac yn dygwydd bôd yn brofedig- 
aeth i lawer pregethwr. Deued y 
jregethwr î'r ysgol pryd y gallo, a go; 
faled swyddogion yr ysgol tod iddo ei 
waith penodoí, atheÙwng o*i swydd 
a'i safle yn yr eglwys, wedi iddo ddy- 
&d*-prin y mae dmi ond rhoddi yr 
hymnau allan, a bod yn athraw ar ryw 
ddosbarth na ŵyr ef fawr am dano — 
hwn weithiau fydd yn ei ofni, neu fe 
allai, yn aml, yn cjrmeryd yn rhy hyf 
amo, fel y aangoswyd yn barod— yn 
waith teilwng, ac yn eistedd jm es- 
mwyth ar urddas gwr Duw, yn enwedîíç 
06 bydd mewn tipyn oedran, ac wedi 
dyfod i'r Ue lawer ffordd. 

S. (7. ./.— Pa awgrymiadau eto a 
toddwyd yno ? 

P. K — Nid wyf yn cofio y cwbl ; 
ond dyna un peth arall, beth bynag, a 
daflwyd allan yno, gan fhiwd a brc^esai 
ei fod yn blentyn yr ysgol Sul, ac yn 
para yn deymgarol iddi ; sef , ei fod jm 
bamu y dylai jfweU deaUdwnaeth a 
mwy gydymdeimlad fod rhwng yr 
eglwys a'r ysgolSabbothol mewn Uawer 
mam— -ein pwnc ddadl ni— a'i fod ef 
yn meddwl íod yr arferiad newid 
swyddogion jrr ysgol wedi ei ddwyn i 
eithafion— y maent wedi myned i ethol 
- pawb, yn Ùe y cymhwys i*r swydd, er 
mwyn newid a bÎMldio pawb, nes y mae 
y swydd yn cael ei diraddio, a'r ysgol- 
lon yn caèl cam. Ac awgrymai ef mai 
da fod un flaenoriaid yr efflwys jm y 
Ue, fel rheol, i fod yn swyddog i'r ysgol 
yn y Ue hefyd, íel y byddo hyny vn 
lantais i'r undéb priodol sydd 1 lod 
rhwng y ddau, ac yn arwydd aUanol 
hono. 

H. S. r.— Wel, dyna hi eto. Yr 
oeddwn i yn dyweyd mai fel hyna y 
byddai— jrr hen flaenoriaid a*r preg- 
ethwyr yn ceisio myned*â'r awdurd<5i 
a'r tipyn swyddau hyna oddiwrthym ni 
ybobl 



P. ^.^Nid dadlen yn mUidd na'eyn 
erbyn y peth hwn wyf fi«yn awr; 
rhoddi adrodcUad o'r hyn basiodd yn 
y gymanfa ar y mater wyf ; a dicbon 
fod mwy yn hyn nag y mae rhai yn 
feddwl. Dyna un peth o bhûd cadw 
un o'r blaenoriaìd i mewn vn arolyg- 
ydd yr ysgol Sabbothol, fel rhed— 
y mae yn dygwydd weithiau fod dyn- 
ion cymhwys iawn mewn Ue heb fod yn 
fi^noriaid, a blaenoriaid anghjrmhwys 
iawn ; ond eithrìadau yw hyn, a'r dyn- 
ion goreu yn mhob eglwyi ddylû fod 
yn fienonaid yr yBgol a'r eglwys— 
gwnai hyn dueddu i gadw yr urddas 
priodol ar swyddau neiUduol yr ysgol 
Sul, a chadw y rhai hyny yn wrth- 
ddrychau uchelgais yr athrawon, yn 
Ue, fel y mae yn awr mewn rhai Ue- 
oedd— bod y swyddau hyn yn cael eu 
gwrthod, a'r gwrthodiad iselwael hyny 
3m cael ei dybied yn anrhydedd iddynt 
eu hunain, gan y rhai a'u gwnant ; ae 
un rheswm fod y s^ddwihyn wodi 
myned mor isel yn ngolwe pobl yw, fbd 
dynion annheUwne ac isel yn eu llanw 
yn rhy aml. Ond, i mi i gael myned 
3m mlaen a darfod ag awgrymiadau 
ygymanfa. Awgrymwyd yno hefyd, 
y ílylai ^ell deaUtwriaeÌh, a mwy o 
gydymdeimlad fod rhwnç y pwlpud a'r 
ysgol Sul. Nid yn unig ystyried ei 
bod yn ofynol i'r pregethwyr i bregethu 
ar yr ysgol Sul yn achlysurol, a rhoddi 
anogaethau o'i phlaid, a dyfod iddi pan 
y gallont, fel y dywedwyd ; ond hefyd^ 
ystyried y dylai mwy ymgynghori i 
fod â gweinidog y Ile gyda golwg ar 
hoU weithrediadau a symudiacmu pwys- 
ig yr ysgol Sul. Ac y mae hyn yn 




yw y swyddog uwchaf yn ýr eglwys. 

S. C. t/.— Dear me, a ydwyf fi i 
ymgyngori a Mr. Seth, ein gweinidog 
ni, gyda golwg ar bob peth yr ysgrif- 
enu yma, a fy nghyfaiU yma gyda 
golwg ar bob peth ei swydd yntau — 
pwy sydd i ddechreu yr ysgol a phwy 
sydd i w dybenu, pa athraw roddir fan 
hyn, a pha athrawes osodir fan araU, 
&C., nonsense i gyd yw peth fel hyna. 

P.B.—'Weì, ie, yn sicr, nonaense 
fuasai pethau fel hyna, ond eich no»- 
sense chwi yw, ac nid nonsence yr 
awgrym a roddid yn y gymanfe— y 
mae bwnw yn Uawn seMe^ <!ommon 



Digitized by 



Google 



^nŶPÝBsMẅcá. 



Ẃ 



àc uncorànion Ìiefyd. Gwnewch chwi 
ddal sylw ar eìrìad yr awgiym— mwy 
o ymgyEghori i fod a gweinidog y lle, 
gyda golwg ar hoU weithrediadau a 
symu(Sadau pwysig yr ysgol Sul— nid 
rhyw fan bethau fel y nodwch chwi ; 
hynv yw, unrhyw gjffarfodydd neiU- 
duol, cynlluniau newyddion, cyfnewid- 
iadaupwysig, unrhywbeth y bydd eisieu 
doethmeb a chydymgynghoriad gyda 
golwg amo, mewn perthynas i'r ysgol 
yny Ue, neu a'r aosparth yn y sir. 
Ond gan fod yr aweiym hwn yn ym- 
ddangos yn newyda i ni, ac ar yr un 
pryd yn teüyngu ein sylw, y mae yn 
■weU i ni ei adael hyd y tro nesaf , gan 
fod y cloch yn galw amom i ymadael 
heno eto, heb i mi son am y bregeth 
dda a fflywais yn Capel Evan ar yr 
ysgol Sabbothol, y Sul a benodasid 
san y Gymanfa i bregethu ar y pwnc 
hwnw; yr oeddwn i yn bwriadu 
rhoddi i chwi rai o syniadau y bregeth 
hono, ond aeth yr amser fel hyna gyda 
phethau arweimol at hjmy. Gobeithio 
y bydd yn weU y tro nesaf— nos 
da'wch. 

PRYDFERTHWOH* 
GiN y DiwsDDAB Mb. T. C. Jokes, Abeb- 

▲YBON. 

MAE yn angenrheidiol tuag at 
i ysgrifenu yn ddeaUadwy 
- ^ ar unrhyw bwnc gael syniad 
cUr a chywir pa beth a feddyUr wrth 
y gair a ddefnyddir i osod aUan y pwnc 
nwnw : yn yr amgylchiad hwn y mae*r 
angenrheidrwydd yn ddyblyg, o her- 
wydd defnyddir amry w eiriau i gyfleu 
braidd yr un syniad, ac y mae yn bur 
anhawdd gwahaniaethu rhyngddynt ; 
y mae y naiU yn nesu mor agos at y 
ílaU fel ag y mae bron yn amhosibl 
gwybod pa le y dechreua y naül neu y 
diwedda y UaU. Defnyddir geiriau 
gwahaniaethol o ran eu hystyr wreidd- 
K)l yn hytrach, heb wneuthur un gwa- 
hamaeth rhyngddynt, ac fe aUai ei fod 
yn ormod dysgwyl i ysgrifenwyr gadw 
y ffwahaniaethhwnmewn golwg wrth 
dcfefnyddio iaith ag sydd mor Uawn o 
eiriau cyfystyr (synonymous) a'r 
Gymraeg. Mae hyd yn nod ein cyf- 
idthiad ni o'r Ysgrythyrau yn ym- 



fMAE 
1 ni : 
ar ui 



ddangps i mi yn Uawa (y eiiiaa oyf- 
ystyr, ac eto mae yn sicr tod rhyw 
wahaniaeth rhyngddynt, a'u bod wedi 
eu bwriadu i gyfleu syniadaugwcJianoL 
Tmddengys fod ein tadau yn aUnog 
iawn i ganfod gwrthddrychau oddiar 
lawer o wahanolsefyU£Eioedd,fel y tystia 
y gwahanol eiriau a roddent ar yr uni 
peth; ac yn wir y mae ein hÌEdth 
drwyddi yn tystiolaethu yn eglur eu 
bod yn gyfarwydd iawn a meddwl yn 
ddwfn am bethau, a synied yn briodol 
amwirioneddaumawrionnatur. Ymae 
hanes cenedl i'w ganfod yn ei hiaith : 
os sudda cenedl yn isel mewn anfoesol- 
deb ac anwareiddiad, cyU ei hiaith ei 
geiriau goreu, a bydd megys peth marw. 

Y mae iaith Uawer o genhedloedd 
anwaraidd yn gyfoethog o enwau 
bryntion. ond yn wag o eiriau am un- 
rhyw ddaioni neu rinwedd. Dywedir 
am un iaith fod ynddi saith o eiriau am 
hunanl^ddiad, a chwech am lofrudd* 
iaeth, ond heb yr un am Dduw a diolch- 
garwch ; eithr nid felly ein hiaith ni ; 
braidd na ddywedem ei bod yn aml- 
eiriog, fel y mae yr un syniad yn aml 
yn cael ei osod allan drwy lawer o wa- 
hanol eiriau. Tybiwyf mai'r syniad 
o Brydferthwch a gynwysir yn y geir- 
iau canlynol : — Harddwch, tlysnì. 
hawddgarwch, ac felly yn y blaen, ond 
ei fod wedi ymddangos i'n tadau o dan 
amrywiol agweddau, a*u bodyn awydd* 
us i roddi enwau amynt 'oU. Yr un 
eUen ydy w, ond ei bod yn gysyUtiedig 
â gwahanol wrthddrychau. ac yn cael 
ei dangos o danamijwioí agweddau. 

Y mae yn ofynol heiyd i ni gysyUtu 
yr elfen hon â rhyw wrthddrych gwel- 
edig, oherwydd ei bod yn feddylddrych 
dansoddol (abstract íaea) : heb hyn 
nid ydy w yn bosibl i'r meddwl dynol i 
synied am dani o gwbl ; nid ydyw yn 
amgyffredadwy ond yn y cysylltipd 
kwn. Y mae yn wybyddus i lawer fod 
amryw syniadau yn nglyn â gwrth- 
ddrychau nad ydy w yn bosîbl eu ham- 
cyŵed ondfel priodoleddau yn ygwrtb- 
ddrychau hyny. Pe meddyUem am 
oleuni, nid oes modd i ni gael syniad 
cywir, nac yn wir unrhyw syniad am 
dano, ond fel yr ydym yn ei gysyUtu 
yn ein meddwl â rhywbeth gweledig ^ 
theimladwy ; wrth geimo meddwl a 
oleu canwyU, byddwn yn uniongyrch 
yn meddẅi am y pabwyr a'r gwer. Y' 
oedd yn rhaid i Dduw ymddangoa yi^ 



Digitized by 



Google 



ẃ 



WÌhtÉBÍtSWCÈ* 



j enawd yn ddyn l)^, gweledig, a 
theimladwy, toag at i ni gael syniad 
príodolamdano. Tr oedd hanfod Du w 
yn anam^rf&edadwy i ni ond mewn 
undeb A Mab y dyn. Yr nn modd 
gvda golwg ar Br^rdferthwch : rhaid i 
m ei ystyríed fel príodoledd mewn rhyw 
wrthddiych neu wrthddrychau cyn y 
gallom synied yn bríodol am dano. Yn 
wìr y mae y gwiríonedd hwn yn gan- 
fyddadwy yn nharddiad y gair. Gwneir 
Ä i fyny o ddau air yn arwyddocau 
gweda-pryd-berth. Dengys fodpryd- 
f erthwcn yn cael ei cy sylltu â'r pry d a'r 
wedd. Ond nid ydwyf am ddywedyd 
nad ydyw Prydferthwch yn bod yn 
hunan-ymddibynol ; yn bod yn ddi- 
amodol, fel ag y mae cyfiawnder a 
santeiddrwydd. Ond fel as y mae yn 
rhaid inigysylltu cyfiawnder ftg ym- 
ddygiadau neu weithredoedd, lell^r 
gyda ffolwg ar Brydferthwch, rhaid 1 
ni feddwl am dano fel ag v mae yn 
bríodoledd mewn gwrthdd^cnau gwel- 
edig. Heblaw hyny, mae prydferth* 
wch yn gymharíaethol ; hyny ydjrw, y 
mae yn cael ei ddeall yn wyneb yr hyn 
sydd yn wrthgyferbyniol iddo. Fel 
hyn y byddwn yn synied am wiríonedd 
wrth ei gymharu â chelwydd ; ac felljr 
am santeiddrwydd, rhinwedd, &c.; ni 
fuasem yn medru deall Prydferthwch 
pe na byddai hagrwydd yn bod iV 
wrthgyferbynu ag ef. Meddwl gwreidd- 
iol y gair Prydferthwch yn ddiamheuol 
yd vw y dymunoldeb h wnw sydd i'w gan- 
fod. mewn gwrthddrychau gweledig, pan 
mae yn ciŵirio yn fwyaf priodol at yr 
hyn sydd yn ddymunol i edrych arno ! 
Eto y mae yn cael ei ddef nyddio am 
bethau dymunol i'r cly w ; er engraifft, 
byddwn yn aml yn siarad am seîniau 
prydferth. Ymddengys hefyd fod yr 
argraff a wneir ar un o synwyrau v 
corayn cael ei briodoli i synwyr arall, 
megys pan fyddom yn son am ysgafn- 
der neu drymderlliw, neufiwsigmelus. 
Er fod y syniad o Brydferthwch yn cael 
ei gysylltu & gWTthddrychau gweledig 
ynfwyaf cyffredinol, etonidydyw yn 
gyfyngedig iddynt ; gallwn gymeryd i 
mewn betnau svdd anweledig i lygaid 
y corff ond sydd ganfyddadwy i lygaid 
y meddwL Byddwn yn aml yn son 
am gymeriad oyn yn brydferth. 

Ond y mae hyn yn ein harwain i 
wrlwi ar Brydferthwch gyda golwg ar 
« Mtur-^ aiwawdd neu gy&oad 



meddwl (emùtion) ydyw) ynte teimìad 
corfforol («eAM/ton) yn unig ? D ywed 
rhai mai y cyntaf ydyw, ac mai dy- 
munoldeb y cyffroad hwn yn ei berth- 
ynas a'r ffwrthddrych a'i cynhyrfa sydd 
yn esbomo pob Prydferthwch. Oa hyn 
yw yr eglurìiad priodol, mae cwestiwn 
naturiol yn codi, naham na fuasai pob 
gwrthddiych gweledig yn brydferth t 
A sut y mae ^erthdcOTchau prydferth 
yn cynyrdiu y teimlad hwn î Y mae 
rhai yn ateb trwy dy wedyd fod rhyw 
wrthddrychau yn mŵidianu prydferth- 
wch yn wreiddiol a diamodol; tra mae 
ereill yn dadleu nadydynt ynddynt eu 
hunain yn brydferth ond fel y mae y 
meddwl yn eu cysylltu à rhywbeth 
sydd yû ddymunoL Y mae y rhai sydd 
yn dàl y golygiad cyntaf yn apelio at y 
ffaith fod rnyw fath o gydgordiad a 
dosbarthiad o liwiau yn hyfiryd i'r 
plentyn cyn y byddo yn medru rhes- 
ymu na chysylltu â nwynt unrhyw 

Ssyniadau pleserus. Teimlir yr un 
ìeser gan y dyn gwyllt o'r coed a*r 
yn mwyaf coeth eî feddwl wrth 
edrych ar berlau dysglaer ; ac nid 
ydyw y pleser hwn yn tarddu oddiar 
yr ystynaeth o*u parhad a'u defiiydd- 
loldeb, o herwyda nid ymddangosant 
yn brydferth heb eu caboli, er eu bod 
yn meddu yrun rhagoriaethau. Yn ol 
bam y lleill, ^ddengys fod y gallu. 
hwn ganfod Prydfertnwcb yn bodoli 
yn y corff, a'i fod yn yn perthyn i'r 
rhan anianyddol o'r dyn, ac nad ydy w 
yn dybynu ar unrhyw weithred o eiddo 
y meddwL Gellid meddwl fod rhai 
anifeiliaid yn gallu canfod Prydferth- 
wch mewn rhai gwrthddrychau, a'u 
bod yn ymwybodol oV teimlad hwn ; o'r 
hyn Ueiaf amlygant adgasrwydd mawr 
tuag at rai Uiwiau pa rai afemirgan 
rai yn brydferth. Beth bynag am hyn, 
y mae y teimlad o Brydferthwch yn 
nhyb y bobl hyn yn dybynu yn holld 
ar drefniad {organizatiovb) y corff dyn- 
ol, ac nid ar ansawdd meddwl y dyn. 
Mae y blaid arall yn tybied fod Pryd- 
ferthwch yn gynwysedig yn y cysyllt- 
iad sydd yn y meddwl rhwng y gwrth- 
ddrychau allanol a rhyw deÌBDLÌadau 
pleserus, ac nad ydyw yn dybynu ar eu 
cydffurfiad, eu graddau, eu lliw, na'a 
Ìlun, ond yn eu gallu i adgoffa y medd- 
wl o'r teimladau hyfryd gyda pha rai 
y maent yn cael eu cylcnynu a'u cy- 
aylltu^ TnM ynbur anhawdd pea^ 



Digitized by 



Google 



ẄAhfisÌíMtlÈ* 



àerívnü pà un o^r ddwy blaid hyn 
sydd yn iawn yn eu syniadau, a pha le 
y trig gwirionedd. Yr ydwyí yn 
meddwl fod gwiiionedd ỳn y ddau 
olygiad, ond nad ydy w yr höll wirion- 
eddyn yr un o honynt. Tuag at ddang- 
os hyn, nia wnawn ranu Prydferthwch 
i ddwy ran, sef Prydferthwch lliw a 
Phry(fierthwch Uun neu ffurf. Y mae 

Sn sicr fod rhyw fath o gydgordiad 
iwiau yn brydferth hyd yn nod jn 
ngolwg pJant ; ac y mae yr un mor wir 
íod plant yn analluog i ymresymu. 
Yn awr, mor belled ag mae cydgordiad 
o liwiau jn brydferth, mae'r gallu iV 
ganfod yn y corff yn annibynol ar y 
meddwl. Yn yr ystyr yma y mae 
Prydferthwch yn gynéddf yn y gwrth- 
ddrych, yn bod yn hunan-ymddibynol, 
Y mae Prydferthwch lliwiau, megys 
eiddo yr haul wrth fachlud, neu Bryd- 
f erthwch y ffurfafen, yn apelio at syn- 
wyrau y corff yn unig ; ond nid felly 
am Brjrdferthwch ffurf ; y mae yma 
waith iV meddwl. Y mae y Prydferth- 
wch yma yn gpwysedig yn y cysyllt- 
i&d a roddir iddo yn y meddwl. Y m- 
ddengys fod yr hoU eiriau hyny a roddir 
ar wrthddrychau allanol, yn cael eu 
harfer hefyd am agweddau y meddwl : 
fel hyn dywedir fod tôn yn llon neu 
leddf, dýfroedd yn dawel, rhagolygon yn 
obeithiol neu bruddaidd, golygfa haer- 
llugj mae'r oUyn dangosfod yn ofynol 
i ni roddi iddynt feddwl a theimlad 
cyn eu gweled yn brydferth. Wrth hyn 
fe welir fod y Prydferthwch yn y 
meddwl ac nid yn y gwrthddryeh. Sut 
y mae i ni gyfrif am yr unoliaeth syn- 
iadau am Brydferthwch yn mhlith 
cynifer o wahanol feddyliau ? Paham 
y mae cymaint o ddynion â'u meddyl- 
lau yn gwahaniaethu y naill oddiwrth 
y llall, a'u syniadau am y Prydferth 
yn cydgordio ì Tybiwyf mai o herwydd 
fod neülduolion ynperthyn Tr rhyw- 
ogaeth yn gystal ag i'r dyn unigol. Y 
mae y tfuríiafen yn brydíerth, nid i un 
dyn, ond i bob dyn. Ond i ddychwely d 
at Brydferthwch ffurf : fel yr ydym 
wedi dweyd, y mae y teimlad o*r Pryd- 
ferthwch hwn yn dybynu ar y cysyllt- 
iad a roudir iddo yn y meddwl. Y mae 
yn rhaid fr meddwl ei gysylltu â 
chymhwysder y ffurf hono i ateb pwr- 
pas ei gwneuthuriad, ac y mae yn rhaid 
i'r meddwl dystioláethu mai y ffurf 
ìmm ydyw j fiuif om. i at^b y dytou 



Hefyd. mae yn ofynol fod pwrpas ei 
wneuthuriad yn ddyddorol i r meddwl 
i'w ystyried ac aros uwch ei ben. Y 
mae yr aderyn yn brydferth o herwydd 
cenfydd y meddwl fod hoU ranau ei 
gorff yn berffaith bwrpasol i ehedeg a 
nofio yn yr awyr. Ond nid ydy w swch 
mochjrn yn brydferth, nid am ei bod 
yn llai pwrpasol, ond am fod y defnydd 
a wneir o noni yn annymunol gan y 
meddwL Y mae aelodau v corff dynol 
yn brydferth rhyfeddol, o herwydd nas 
gellir cael drychfeddwl am unrhyw 
tfurf ag sydd yn ateb y pwrpas yn 
gystal sJt ffurf sydd amynt. Ond.y 
mae rhanau ereill y corff yn llawn môr 
brydferth, ag ystyried eu cymhwys- 
derau i ateb dyben eu gwneuthuriad ; 
eithr y mae y dyben hwnw yn anhy- 
fryd i r meddwl fyfyrio amo. Nis gall 
unrhyw ffurf fod yn brydferth os gall 
ymeddwl ddychymyguam ffurf arall 
a atebai y dyben yn welL Y mae i 
bob peth ei ffurf ei hun. Mae î bob 
llysieuyn ac anifail ei ffurf ei hun. 
Peth hagr a hyll iawn fyddai gweled 
gwddf giraffe ar ysgwyddau Uew, neu 
weled cymcarw ardalcen cL Mae*r 
ffurf sydd yu hardd mewn un creadur 
yn salw mewn un aralL Byddai yn an- 
hyfryd gweled gwyneb gwr arysgwydd- 
au merch. Gwyddai y Groegiaid hyn 
yn dda ; ac er eu bod yn darlunio y 
dduwies Diana fel helwres, gyda'r bwa 
al chwn, a'i ilwynau wedi eu gwregysu 
i redeg, eto ni byddent byth yn rhoddi 
iddi wynebgwryw. Peth hagrydyw 
unrhyw beth sydd yn colli ei flurf 
briodol ei hun : y mae yn annaturiol 
— gelwir pethau felly yn monsters, 
anghenfìlod. £to tuag at i beth fod yn 
brydferth, y mae yn ofynol iddo fod yn 
rhydd oddiwrth bob peth a arwydda 
boen neu ddyoddefaint Dymaun rhes- 
wm am ein bod yn canfod Prydferth- 
wch mewn cydgordiad elfenau unrhy w 
fod by wydoL Bydd creaduriaid mawr- 
ion, fel yr elephant a'r hippopotamus, 
yn jrmddangos yn mhell o íbd yn bryd- 
ferth, o herwydd fod eu symudiadaa 
anhawdd ac anystwyth yn cyfleu y 
syniad o boen a thrafferth. N i fydd- 
ant yn ymhyfrydu yn eu nherth, íél y 
march neu y llew. Y maa pob amlyg- 
iad o ddirywiad a marwolaeth yn wag 
bob Prydferthwch ; mae lliw y ddalen 
wywedig yn llawer Uai prydferth m 
Uiw dyejglAer j iíì»ìm 7a j gwanwTa i 



Digitized by 



Google 



I^ 



^tbÈẅttíẃcàm 



a phan y bydd marwolAeth wedi gor* 
phen ei waith, bydd yr heu dderwen 
yn ddicon anhardd. Ẁedi marw, cyll 
dyn ei noll Brvdferthwch a'i ogoniant 
Y mae meddwl am farwolaeth yncroes 
ac yn wrthwyneb i natur, ac felly y 
mae pob peth syddyu perthynidda 
€k)8tynga y blodeuyn hardd ei ben cyn 
y byddo marw. Elfen arall ag sydd 
yn hanfodol i Brydferthwch ydyw am- 
rywiaeth, ac. ni fyddwn yn canfod 
Prydferthwch, fel rheol, ond yn yr hyn 
aydd amrywiol. Ni themlir llawer o 
hytrydwch i sylluar wladeang,berffaith 
waatad, heb rywbeth ynddi i relievo 
yr olygfa. Yr unig eithriad i'r rhoel 
nonydyw, Prydferthwch y ffurfafen 
pẁ y byddo o*r im lliw ;> ond yma y 
mae dysgleirdeb y lliw fel pe byddaji 
yn gwneydifyny ydiôyg o amryw- 
laeth. Ëlfen araíl aDgenrheidiol i 
Brydferthwch ydyw defnyddioldeb. 
Yn wir nis gall unrhyw beth fod yn 
brydferth oddieithr ei fod yn ddefnydd- 
ioí ac y mae pob peth prydferth yn 
dde&yddioL ra beth sydd yn fwy 
prydferth na phelydrau yr haulî a 
pha beth hefyd sydd yn fwy defnydd- 
lolî Gwyddai Shaltespeare hyn yn 
dda. Bywedai ef fod camddefii- 
yddio rhinwedd yn ei anharddu, " Tir- 
tue turns vice, heing misapplied,** 

Nid ydyw pob peth a ddywed dysg- 
edigion Tw gredu chwaith bob amser. 
Philosophy fawr ArÌÄtotle ydoedd gosod 
rhagoriaeth pobpeth yn y canol rhwiig 
dau eithafion ; ac felly y meddjliai am 
Brydferthẁch, ei fod yn gynwysedig 
mewn maintioli a ch^artaledd ; ond 
nid ydyw hyn yn gywir, o herwydd 
caofydcür Prydferthwch yn mhluf yr 
Jmmming hird yn gystal ag yn un o 
fynyddoedd mwyaf yr Alps. Gall 
peth mawr fod yn brydferth, ond nid 
ei fftWredd sydd yn cyfansoddi ei Bryd^ 
ferthwch. Dywed Burke fod bych- 
ander yn hanfodol i Brydferthweh, a 
thybia fod ein gwaith yn rhoddi eiddil 
eiriau ar wrthddrychau ein serch yn 
profi hyny ; eithr nid ydyw hyn yn 
tarddu oddiar un cy sylltiad sydd yn ein 
meddwl rhwng bychander a phryd- 
fertìiwch, ond yn hytrach odaiar yr 
anghysylltiad sydd rhwng cariad ag 
oôì. fiydd rhai dynion, ag a allasem 
ddysgwyl pethaii gwell oddiwrthynt, 
jn dweyd pethan rhyfedd caigweithiau. . 
; Djweòl BosGwtiii yr arluaẅr wẃm^ 



fod Pijdferthwch amlineìlawl yn isýn^ 
wysedig yn y ffurf sarffaidd a dolenpg, 
herwydd mai hon oedd yn ym- 
ddangos iddo ef y ffurf esmwythaf a 
rhwyddaf. Nid gwiw ymholi yn 
mhellach am opiniynau y doethion a'r 
dysgedigion; y gwir ydyw, pa beth 
bynag a ddywedont hwy, y mae pob 
peth a wnaeth yr Arglwydd erioed yn 
brydferth ac yn hardd. Duw sydd yn 
harddu, a dyn yn anharddu. Y mae 
pob peth yn brydferth fel y niae yn 
waith Uaw Duw ; ac y mae y teimlad i 
anharddwch ag a gyfleuir gan un- 
rhyw wrthddnrch yn dybynu ar y 
syniad a gysylftir ag ef yn y mcddwl 
liygredig, — *• pur y w pob petn i'r rhai 
pur;'' ac er fod gwaith lláw dyn a 
chelfyddyd yn brydferth, eto natur 
sydd yn fwyaf prydferth— ati hi y 
byddwn yn myned i gael ein dyddanu 
gan ei phrydferthion ; yr ydym yn 
ddyledus iddi hi am hyd yn oed 
ein syaiad am y prydferth. Gwelwch 
y dyn yn arlunio — beth mae yn geîsio 
wneuthurî Ceisio gwneyd rhywbeth 
yn debyg i natur y mae, ac os Ûwydda 
bydd wedi Uwyddo i wneyd peth 
prydferth. Benthyca j photographer 
yr haul ei hun i dynu darlun, ond 
metha yn aml ; gwaith anhawdd ydyw 
dynwared Duw ; ac er fod natur yn d 
chyfangorph, ac hefyd yn ei holl ranau 
yn brydferth, eto nid ydyw yn cyn- 
wys pob Prydferthwch ; na, y mae 
prydferthion uwch a dyfnach yn 
myd y meddwl— nid ydyw natur oud 
(iîUroduction) rhagarweiniad i bethan 
fìl mwy hardd na fedd hi ei hunain. 
Ffordd ydy w wedi ei britho a phryd- 
ferthion aneirif, mae*n wir, ond eto nid 
ydy w ond arwain at y palas lle y triga 
Prydferthwch yn ei haníod ; ac iV hwn 
ag sydd yn gweled Duw yn ngwaith y 
greadigaeth, y mae natur yn brydferth 
gwirioneddol. Pan y bydd y brenin 
gartref bydd yn gosod urddas a hardd- 
wch ar bobpeth o i amgylch. Mas synìad 
rhai o'r hen philosophyddion am bryd- 
ferthwch yn bur darawiadol, gan nad 
beth am ei wirionedd. Tybient hwy 
fod i bob enaid ei wrthran, a bod 
UH honynt wedi ei gosod mewn dyn ; 
ac amcan bywyd y dyn hwaw ddylaî 
fod ceisio dyfod o hyd i'r rhan arall o 
hono ei hun, ac nad oes modd iddo fod 
yn ddedwydd nes ei chaeL 

' Dyn^ ydyẁ gwìr ddi9dw7<ldwdi| 



Digitized by 



Google 



raoOU BHO^ Y& AftÁDWB. 



M 



tneddent hwy, ydyw mnad ŷ ddwy 
ran. Prydferthwch yn ceigio Pryd- 
ferthwch, ac yn ei gael. Bod yn bryd- 
ferth oll yn oll, heb ddim yn hyll. 
Fel hyn y mae dyn a delw Duw amo, 
adnebydd waith Uaw ei Arglwydd, ac 
ymhyfryda ynddo; ác yn wir nid 
ydyw Prydferthwch a hagrwydd ond 
geiiiau ereOl am bechod a rhinwedd. 
Yr oedd pob peth yn brydferth cyn i 
bechod eu hafluneiddio, ''Wele da 
oedd " pob peth. Ystyr y gair a gyf- 
ieithir rhinwedd, yn yr iaith Roec, 
ydyw Prydferthwch ; yr oedd pdb 
peth rhinweddol mor brydferth yn eu 
tyb hwy fel yr unent y ddau mewn 
un gair; yn ein hiaith nitybiaygair 
rhi-un-wedd ; hyny y w, yr un wedd a 
Duw; hyn eydd yn wir brydferth. 
Rhinwedd sydd yn çosod Prydferth- 
wch ar ferched ein gwlad, ac nid glen- 
didoorphorol a dillad gwychìon. Os 
dysgir ein gwlad i syni^ yn iawn am 
Brydferthwch, bydd y gwaith mawr 
wedi ei wneuthur, a hyn yw amcan a 
bwriad yr Efengyl santaidd— daneos î 
ddynion beth sydd hardd. Á y 
plentyn ar ol y tegan tlws, â y bobl ar 
ol y prydferth--lle bydd y tiysor 
yno bydd y galon hefyl Tra y oan- 
fyd da y w erin harddwch mewn pechod, 
ymhyfrydant ynddo er pob peth a 
ddywedir wrthynt ; ond dangoser idd- 
ynt rinwedd yn ei iawn liw ; mae yn 
ddiamheu nas gallant fod yn esmwyth 
nes cael o hyd iddo, " Mae efe oll yn 
hawddgar." "Ehosyn Saron a Lili y 
Dyffrynoedd.*' "Fel pren afalau yn 
mysg prenau y coed." 

YMGOM SHOJST YR ARADWR. 

Gan Y PlBCH. C. H. SPUBOBOIf. 

XIV.-DYNIOK AG Y0YNT AB LAWR. 

I wyddom pa beth ydyw sefyll- 
fa neb yn gyflawn nes y byddo 
wedi marw ; mae tyngheddfen 
pawb yn gyfnewidiol vn y fuchedd 
hon. Dichon y rhaid i r hwn a ûirch- 
oga mewn cerbyd ei lanhau ar ol hyn. 
Mae llifwyr yn newid lloedd, rhaid i'r 
hwn fyddo i fynu gymeryd ei dro yn y 
pwlL Mewn Uai na mil o flynyddoedd 
ni a fyddwn oU yn benfoel ac yn llwm 
hefyd, a phwy a ŵyr i ba fath sefyllfa 
y dichcHi i ni ddyfod oyn hjnjí Y 



synìad y gallwn ni fod dan y fibnestr 
iyw ddydd a ddylai ein gwneyd yn 
ofalus pan fyddom yn taflu allan ddwfr 
brwnt. A pha feaur y mesurwn yr 
adfesurir i nmau, gaa hyny bydded i 
ni wilio pa fodd yr ymddygwn tuag yr 
anffodtts. 

Nid oes dim a'm ewna i yn fwv an- 
foddog â'r natur ddynol na gweled r 
modd yr ymddyga dynion tuag atereiíl 
pan SYrtniont i lawr oddìar Tisiau 
nawddfyd. " I lawr ag eí,'' meddant, 
" ni fu erioed yn dda i ddim ar y ddae- 
ar!" 

I lawr, i lawr ag ef dan draed. 

I ìeLwt aea sugner ei hoU waed. 

Ki wnaci fwyta ci, ond dynion a 
fwytàut eu gilydd fel anwanaid, ao 
yjofalchiant yn hyny hefyd. Mae 
miloedd yny byd yma a ehedantfel 
eryrod i ys^yfaethu siopwr neu fas- 
nachwr mor gynted ag yr elo i gyfyng- 
der, Lle byddo y gmin yno yr ym- 
gasgl yr eryrod. Ýn lle rhoddi ychydig 



o gynorthwY, dangosant i'r dyn fyddo 
yn suddo lawer pawn o greulondeb, 
gan lefain, "Ei haeddiant ydyw." 
Gwna'r holl fyd gemodio yr hwn fycjdo 
tynged yn ei lethu. Os bydd Rhaglun- 
iaeth yn ei archolli, bydd chwipiau 
páwb yn cracio. Mae'r ci yn boddi, 
gan hyny bydd ei hoU gyfeilllion yn 
taflu eu dwfr brwnt arno. Y mae j 
pren wedi syrthio, a rhed pawb am ei 
fwyell. Y,ínae*r tŷ ar dân, a*r holl 
gymydogion a ymdwymnant wrtho. 
Mae r dyn jrn anffodus, o herwyddd 
hyny ei gyfedion a'i triniant yn ddrẃg ; 
y mae wedi syrthio ai: yr heol a gyr 
pawb eu ccrti drosto ; y mae ef ar 
Iawr,ahunanoldebawaedaa: **Cadwer 
ef i lawr, a. bydd mwy o le i*r rhai 
sydd i fynu." 

Mor gyffrous ydyw pan fyddo y rhai 
a'ch tarawant i Jawr yn eichtroedio 
am beidio sefyll i fynu 1 Nid dy- 
munol ydyw cly wed eich bod wedi bod 
yn ffwl mawr, a bod haner cant o leiaf 
o ffyrdd y gallasech ymgadw rhag eich 
cyfyngder, ond yn unig nad oeddeòh 
yn feddianol ar ddigon o graffder i'w 
canfod. Ni ddylasecngoUi y chwareu, 
mae hyd y nod Twm Ddwl yngalhi 
gweled lle y gwnaethòch y camsynied. 
** Efe a ddj/lcuai gloi drws yr ystabi /" 
mae pawb yn deall hyny ; eithr md 
oes neb yn cynyg prynu cetfyl iddo yn 
ei le. " T/aẄ dîimiiddofyaẅdffm 



Digitized by 



Google 



5Í 



THOOM BBOir TE ABADWl. 



hdl arpr ia /** y maa hyi» yn wir, 
ondni wna waredu v truan rhag boddi. 
Pan fyddo hugan a7n wedi treulio yn 
denau, mae'n rhwydd tori twll ynddi. 
Ymborth canolig y w cyngor da i denlu 
newyn*g. 

Mae'r BUradni, heb weithreoa, 
Fel gardd anial heb ei chwynu. 



Rhoddwch fenthyg yohydig o linyn i 
lu y gweddau, a chwiliwch y 
a fynoch ar fy ofifer wedi i mi 



ffyrhaedd gartref. Cynorthwywch fy 
hen geffyl ag ychydig o geirch, ac yna 
dywedwch wrtho am fyned yn gynt 
dydymdeimlwch A mi, a byddaTjm 
dra diolchgar i chwi ; eithr gofelwch 
deimlo yn eich llogeli, onide ffîgysen 
am eich teimlad. 

Mae y rhan fwyaf o ddynionjpan yn 
myned ar y gorìwaered yn cyfarfod a 
Judas cyn y cyrhaeddont ygwaelod. 

Y riiai hjmy y darfu i chwi eu cyn- 
orthwyo yn eich dyddiau gwell yn 
gyffredin a anghofíant y ddyled, neu a 
ad-dalant i chwi ag angharedi^ydd. 
Mae y golfen ieuanc yn rhedeg ymaìth 
a'r nodd o'r hen foncyflt Mae yr ebol 
yn sugno ei £äm, ac yna yn ei chicio hi. 
Ÿr hen ddy wediad ydyw, " Mi a*ch 
dysgais i nofio, ac yn awr chwi a'm 
boddwch i," ac yn aml ceir hyny yn 
wirionedd. Ohwery y ci ei gynffon 
hyd oni chaffo yr asgwm, ac yna efe 
a chwyma ac a gnoa yr hwn a'i bwyda 
ef. I bara a fwytawyd a anghofir, a*r 
Uaw a'i rhoddodd a ddìystyrír. Y 
ganwyll a rydd oleuni i ereill ac a losga 
ei hun ymaîth. Yn gyffredin, nid oes 
dim a ddilëir mor rhwydd a gweith- 
red garedig. Rheol auraidd y byd 
ydyw— pob un drosto ei hun, ac ni a 
wyddom oll pwy a gymer yr olaf. Mae 

^ y cadnaw yn edrych at ei groen ei 
hun, ac ni ddychymyga beryglu ei 
^nffon o garecugrwydd at ei gyfaill. 

Y mae ysbr^d rhagorol yn wastad yn 
cymeryd plaid y gwan ; eithr nid yn 
fynych y marchoga y fath ysbrydion 
ar hyd ein ffyrdd ni ; y maent mor 
brin ag eryrod. Chwi a gyferfyddwch 
a phiod, a'r cirillod, aV crychyddod 
wrth yr ugeiniau, ond y rhy w ragorol 
ni welwch un^aith mewn oes. A 
ddarfu i chwi erioed glywed y brain yn 
darllen gwasanaeth angladdol uwchben 
dafad drengedig cyn ìddynt ei bwyta ì 
Wel, y mae hyny yn rhyfeddolo deby| 
i Biarôd y cymydoj^on ; " y " 



draeni ! Pa lodd y dygwyddodd ! 0, 

anwyl ! 0, anwyl !*' ac yna yn ymosoâ 
i weithredu i bob un o honynt i gad 
rhan o'r ysglyfaeth. Y rhan f wyaf o 
bobl a gynorthwyant y rhai nad o» 
amynt angen ; pob teithiwr a daíl 
gareg Ue y byddo crugyn eÌBoes ; mae 
yr holl gogyddion yn eneinio'r mochyn 
tew, tra y mae'r tenau jm cael ìloe^ 

OyfeiHÌon In ffeir mewn Uwyddiaiit, 
Ond mewn adtyd prin na o gant. 

Pan fyddo'r gwynt o'n tu, pawb a'n 
cjmorthwya Tra fyddo'r crochan yn 
berwi, cyfeîUgarwch a flj^ura. Eîtfar 
y gwenieithwyr ni chwiliant am y 
bwthyn ; ac nid oes neb yn ceisio j 
rhosyn çwywedig. Y mae jrr hdl 
gymydogion yn gefoderwyr i'r dyn 
cyfoethog, eithr brawd y dyn tlawd dì 
adnebydd ef. Pan fÿddo genym ddi^ 
ac oen, pawb a floeddia, '^Henffrdi 
well, Pedr !" Fe glywir yr yswaii 
hanermiUdiro ffordd pan fyddo ond 
yn sisial, eithr ni chlywir Anghenns 
Weddw ddeg Uath, gwaedded a fyna 
Dynion a arllwysant ddwfr yn ewyîl- 
yssar i ìestri Uawn, a rboddant wláid- 
oedd i'r rhai hyuy nad oes amynt 
chwant bwyd, o herwydd y dysgwyUaDt 
wahoddiad cystal neu well yn d 
Rhoddi jewydd a chael gwydd. Myn- 
wch geffyl eich hunan yna geUwch 
fenthyca ceffyl. Y mae yn ddyogel i 
roddi benthyg haidd Ue byddo yr 
ysgubor yn líawn o wenith ; ond piff 
a rydd fenthyg Ue na byddo dim! 
Pwy, yn wir, oddieithr rhyw enaid o'r 
hen ffurf, ag sydd yn credu yn ei Feibl, 
ac yn caru ei Ardwydd, ac am hysy 
yn rhoddi heb ^'obeithio am ddim 
yn oL" 

Yr ydwyf wedi sylwi ar foneddi^on 
neiUduol, pa rai a gymerant amynt i 
fod yn gyfeiUion mawrion i ddyn 
syrthiediç, o herwydd fod rhyw yà- 
ydìg bigion i'w cael eto oddiar ei 
esgym. Gwna y cyfreithiwr a'r ech- 
wynwr arian gusgodi y truan tlawd 
a'u hadenydd, ac yna ymosodant arno 
â'u gofynion hyd oni na byddo dim yn 
weddiU. Pan fyddo yr ymhyrwyr hyn 
yn hynod o foesgar a thosturiaethoL 
mae'n bryd i'r bobl dlodion fod ar eu 
gwyUadwriaeth. Nid arwydd dda 
ydoedd pan yr ymwelodd y cadnaw a 
chlwyd yr ieir, ac y dy wedodd, " Boreu 
da i chwi oU, fy nghyfeUHon anwyl i." 
íí\ ddylai dynio^ ag ydynt ^ la^t 



Digitized by 



Google 



HÀWLIÀtT OANIADAtTH Y OTSBOfi Afi 7fi TSOOL STrii. 



63 



modd bynag, anobeitliio, canys y mae 
Duw yn fy w, ac y mae efe yn ymgel- 
eddwr i'r diymgeledd. Ob na fydd 
neb arall i estyn allan ei law i'r hwn 
âg a fyddo wedi syrthio, ni phalla 
braich yr Arglwydd ddwyn gwaredig- 
aeth i'r rhai a ymddiriedant ynddo. 
Dichon dyn da gael ei osod yn y tân, 
eithr ni féiddir ei losgi. Gellir soddi 
èi obaith, ond ni chaiS ei foddi. Efe 
a wregusa ei ddewrder, ac a esyd galon 
gawraidd i ddringo rhiwiau serth, ac a 
esgyn lethrau geirwon, pan y gwna 
ereiU orwedd i lawr a marw. Tra y 
byddo bywyd y mae gobaith. Gan 
hyny, fy nghyfaiU, os ydwyt wedi 
syrthio oddiar gefn llwyddiant, mae 
Shôn yr Aradwr yn dy anog i beidio 
írorwedd ar y flfordd, ond i fynu a 
thi, a chynyg eto. Fe aeth Jonah i 
■waelod y môr, ond efe a ddaeth i dir 
drachefn, ac yr oedd lawer yn well o'i 
daith ddyfrllyd. 

Er fod 'r aderyn yn y rhwyd 

Yn gaeth, dichon eto y cwyd ; 

Os wy£ yn ddwfn yn y llaid, 

Oall bendith Dnw droi o íy mhlaid ; 

Gobeithiaf ynddo tra b'wyf byw, 

Mae digon yn ei 'wyllys wiw ; 

O9 codl gaf o'r pydew hwn, 

Clodforaf ef tra paro'r grwn, 

D. AB a. 



HAWLIAÜ CANIADAETH Y 
CYSEGR AR YR YSGOL SÜL. 

[lAMHEÜ ycydunahoU ddar- 
Uenwyr y Cylchgbawn i ddy- 
weyd mai da yw canu mawL 
Ond y mae gwahaniaeth rhwng llefaru 
â'r genau, a phrofi i'r rhai sydd o'n 
hamgylch ein bod yn credu gwirion- 
edd fel hwn. A ydyw ein hym- 
ddygiadau yn gyffredin tuag at gan- 
iaoaeth y cysegr yn gyfryw ag sydd 
yn profi ein bod yn credu mai da yw 
canu mawl ; neu ynte a ydyw ein 
genau yn traethu un peth, a'n gweith- 
redoedd yn tystiolaethu yn groes i 
hyny ? Mae y Beibl yn llawn gym- 
hellion a gorchymynion i ganu mawl 
i'r Goruchaf. Pan y mae y Salmydd 
yn rhoddi desgrifiâd nerthol a mawr- 
eddog ddaioni Duw yn ei ragluniaeth, 
ac ar ol mynegu mewn barddoniaeth 
aruchel am ei drugareddau i'r byd, 
Yna y mae yn tori allan i waeddi, 
'*jŷaw^a-floçcÌdiwçlí } P4uw^ jrr JjtoU 




ddaear. Yr holl ddaear a'th addolant 
di, ac a ganant i ti ; ae, canant i'th 
enw." mewn man arall yr ydym yn 
cael, "Oenwch fawl i Dduw, çenwcn ; 
cenwch fawl i'n Brenin, cenwch. Cany9 
Brenin yr hoU ddaear yw Duw : cen- 
wch fawl yn ddeallus." Eto, ** Oenwch 
iddo ganiad newydd : cenwch yn gerdd- 
gar, yn soniarus." Fe wasanaetha 
ychydig engreifftiau fel hyn i broû 
fod y Beibl yn rhoddi pwys mawr ar 
ganu mawL Hefyd, nid rhyw fath 
ganu sydd i fod ; nage, ond " cenwch 
fawl yn ddeallus, yn gerddgary ac yn 
soniarm.*^ Nid ydym yn dysgwyl y 
deuwn i ddeall unrhyw gangen wy- 
bodaeth heb yn gyntaf ymdrafferthu 
cryn lawer yn y gangen hono. Yr un 
fath ^da chaniadaeth y cysegr ; ffol- 
ineb tyddai i ni feddwl y medrwn ganu 
yn ddeallus, oddieithr ein bod wedi 
llafurio yn meusydd cerddorìaeth ; a 
chyn y gellir canu yn gerdd^ar ac yn 
Boniarus yn y gynulleidfa, rhaid arferyd 
cydganu yn yr ysgol gàn. Peth digon 
annymunol fyddai clywed rhyw irawd 
pan yn cyfarch gorseddfaînc y gras ^rn 
gyhoeddus yn y ca{>el, yn deinydcuo 
ymadroddion anmhrìodol ac annheil- 
wng ; ond er mor annymunol a fyddai 
hyny, y mae yn Uawn cynddrwg i 
glywed canu aflafar yn ystod y gwaa- 
anaeth cyhoeddus. Yn awr, gan fod y 
Beibl yn dweyd wrthym yn bendant 
am ganu yn ddeallus, yn gerddg^ar, ac 
yn soniarus, mae yn gweddu i ni ddd 
ein hunain yn wyneb y gwirìonedd, er 
deall pa fodd yr ydym yn sefylL A 
ydym yn gwneyd ymdrech i ddyfod i 
fyny â safon yr Hen Lyfrî Os nad 
ydym, taflwn ddiystyrwch mawr ar 
ranau helaeth o'r gyfrol DdwyfoL Ond 
paham y cysylltir ''hawliau caniad- 
aeth y cysegr^' â*r Ysgol Sul % Onid 
â'r Eglwys y mae a fyno caniadaeth y 
cysegr, fel pob rhan arall o'r gwasan- 
aethî ai nid swyddogion yr eglwys 
ddylai gymeryd y rhan hon r swasan- 
aeth Dwyfol, fel y rhanau ereilí? Nid 
oes ynom yr amheuaeth leiaf nad &'r 
eglwys y mae a fyno '* hawliau caniad- 
aeth y cysegr,'* yn y lle blaenaf. P»- 
ham, ynte, y mae angenrheidrwydd am 
ddwyn y mater flaen yr Ysgol Sul fel 
y cyfrywl a ydyw yn bosi1>l fod swydd- 
ogion ein heglwysi yn euog esgeuluso 
eu rhwymedigaeth i'r rhan hon o'r 
^ Ymaeyffaithfodan|;eii 
9 



Digitized by 



Google 



54 



&AirB8tOlf AO TlCDDTDDAmON DTDDOBOL. 



dwyn y cwestìwn i sylw yr Ysgol Sul, 
yn awgryma jm arjf fod eflseulasdra 
yn bod du gwyddogion ein nefflwysL 
Ÿn wip yr ydypa yn ofni fod lluaws 
mawr o flaenoriaid ein heglwysi yn 
mhell ar ol ddyrod i fvnu â '* hawliau 
caniadaeth y cyBegr.** ííid yn unig nad 

Î'^dynt wedi gwneuthur yr ymdrech 
eiaf eu hunain, i fedru canu yn ddeall- 
us, ond nad ydynt hefyd wedi rhoddi 
un cjjmorthwy i'r dynion ieuainc aydd 
wedi bod yn ceisio gwella ein caniad- 
aeth grefyddol. Ÿn gymaint nad 

Ídyw gwyddogion ein heglwysi yn cyf- 
twnu eu rhwymedigaeth tuag at gan- 
iadaeth y cysegr, yr ydym yn canfod y 
rheswm dros ddwyn ei hawliau ger 
t)ron yr Ysgol SuL Dylai'r gwaith 
gael ei wneyd, a chan fod vr eglwygi 
yn ei esÿeuluso, y mae yn dysgyn yn 
naturiol i ran yr Ysgol Sul i'w wneu- 
thúr. 

Bellach cyfyd yr ymofyniad yn nar 
torìol, pa fodd y mae dyfod i fynu & 
hawliau caniadaeth v cysegr ? Wnaiff 
dim liaÌY trona chanu yn ddeallus, 
yn gerddgar, ac yn soniarus— pwy 
bynag a ballo yn un a fydd euog o'r 
oÍL re allai fod rhywun yn barod i 
ddweyd ei bod wedi myne<l trosodd 
«mo ef, nad all ddyfod i fvnu a'r teler- 
au, nerwydd ei fod wedi myned yn 
mlaen mewn dyddiau. GyfaiU anwyl, 
a ddaríu i ti rjrwbryd gymeryd i ystyr- 
iaeth ddifrifol mor Ueied o ymdrech yr 
ydwyt wedi ei wneyd i ddyfod i fynu ft 
isafon yr Hen Lyír am ganu mawL 
Onid y ffaith yw fod lluaws yn ein 
heglwysi nad ydynt yn adrodd eu 
teimladau i'r Goruchaf mewn mawl ; 
Bc y maent o herwydd hyny yn am- 
ddifadu eu hunain o un o brif elfenau 
cysur a llwyddiant y Cristion tra yn 
nhaith yr imialwch. Y mae y Cristion 
pan yn arllwys ei deimladau mewn 
TDawl i-w Dduw, yn teimlo eiysbryd 
yn ymgodi yn uwcn ac yn nes at awdwr 
ei laehawdwriaeth, na thrwy un ran 
arall o'r addoliad. herwydd nid 
erfyn am drugareddau y mae yn unig, 
eithr y mae, o ran ei feadwl a'i ysbryd, 
yn ymddyrchafu uwchlaw pob peth 
gwelediç, ac yn treiddio i'r anweledig ; 
1 gymdeithas â'r saint, ac at fyrddiwn o 
angelion; ac yno gerbron yr orsedd- 
fainc wen fawr y mae yn cyflwyno ei 
fawl i'r Ck>ruchaf Dduw. Os yw ^ 
Cristíon trwy ^u mawl yn dyfod i 



agosach çymundeb a'i Dad nefd iia 
tnr^yr unffordd araH. mae ynam- 
Iwg toa pob crefyddwr difater am gana 
mawl yn colledu ei hun yn fawr iawn. 
Yn awr, gan fod cymaint o bwysig- 
rwydd mewn canu, bydded i ni ym- 
gyraeryd a chyflawnu ein rhwymŵíig- 
aeth i ganiadaeth y cysegr. Mae y 
nefoedd yn dy^çwyl wrthym bellací. 
Awn at ein gwaith o ddiírif i gynorth- 
wyo y dyuion ieuainc sydd wedi eu sad- 
aelgan flaenoriaideinheglwysi i Tmaaro 
oreu y gallont Credwn y gaÙ pawb 
sydd dan ddeu^in mlwydd oed, ac 
fe allai yn henach, drwy ychydig o ym- 
drech a llafur, ddyfod i ganu tônaa 
sjrml yn ddealhis ; a thrwy ymarfer 
i ranu yn gerddgar, a thrwy ymarfer 
cyaganu, ddyfod yn fuan iganu yn 
soniarus. Ond i ni yn y m^d hwn 
i ymcymeryd a chyflawnu ein dyled- 
swyddau, ceir diwygiad cyflOredinol 
gyda chaniadaeth y cysegr. P. 

Pamsiim at gmbbgbbanimi 
Í38bbûr0l 

NADOLIO HELBÜLUS DYNES AMDDIFAD. 

Dydd Gwener, Rhag. 27ain, 1878.- 

"Fy enw ydyw M A . Ba 

farw fy nhad a'm mam o fewn wyth- 
nos i'w cilydd, ddeng wy thnos yn ol ; 
mae fy chwaer wedi myned i Canada. 
Nid oes genyf gyfeillion ereill, nac un 
cartref. Bu'm yn gwneuthur blychan 
nes i'm gwaith ddanod ; edrychais am 
waith, treuliais ty arian, yna gwerthais 
fy nillad, a bum yn trigianu mewn 
lodgings hyd o fewn wythnos yn ol, 
nes i*m holl ddillad fyned. Dydd Sad- 
wrn aethum i heol Bfumer, cefais fara a 
dwfr yn yr hwyr, a'r un peth yn y 
boreu, pan y gorfu amaf droi allan am 
chwech o*r gloch y boreu. Mi a aethum 
i'r capel cynted ag yr agorodd, cerddais 
oddiamgylch trwy ystod y Sabbath 
heb lumueth, a dywedwyd wrthyf 
am fyned i noddfa achlysurol IliambetL 
Cefais fara a chawl dwfr, a golchais 
ddillad hyd unarddeg y boreu. Maes- 
o-law teimlwn chwant bwyd, ac yr 
oeddwn yn llefain, pan ofynodd dyn i 
mi beth oedd arnaf, dywedais wrtìio 
fod arnaf chwant bwyd, a rboddodd i 
mi geiniog. Clywais am le yn Grays' 
InnLanelíey gall$swn eiçtçdd mçwo 



Digitized by 



Google 



ÄÀÌ«Èsioìẃ Àc YtoOTböANÌoiî bÝiẁoboL 



te 



tsègm gynes am geiniog, ac mi. a eis- 
teddais yno gryn amser. O'r diwedd 
yr oedd yn rhaid i mi droi allan ; ni 
wyddwn pa le i fyned, felly cerddais 
oddiamgylch trwy y nos. Oddeutu 
haner nos darfu i heddgeidwad fy 
nghyfarch, gan ofyn paham nad aethwn 
fr *noddía achiysurol.' Dywedais 
wrtho nas gwyddwn am un. Dy wed- 
odd wrthyí am gadw yn agos iddo ef 
drwy'r nos. A phan yn gadael ei was- 
anaeth rhoddodd i mi geiniog, yr hon a 
dreuliais am fara a choifee. 

" Crwydrais oddiamgylch drwy'r 
dydd, ac yn y nos aethum i * noddfa ' 
heól y Vine. Yna yr oedd yn Nadolig, 
ac aethum i Field-lane, a darfu i hedd- 
geidwad fy nghael i mewn yno i gael 
ciniaw. Oddiyno i'r 'Cartref' yn 
heol Manchester, eithr y feistres a 
ddywedodd eu bod yn hollol lawn ; 
yna aethum i * noddfa achlysurol ' Shoe- 
lane. Y meistr yno a ddy wedodd am 
y ' Gartref ' yn Drury-lane, a dywed- 
odd y weinyddes wrthyf hefyd, a 
chyngorodd fi i fyned yno. Mi a aeth- 
um y ddoe a gwelais yr arolyges ; hi 
a'ra cadwodd drwy y prydnawn, anfon- 
odd fi i'r gwely, a dywedodd wrthyf 
am ddyfod atoch chwi boreu heddyw, 
syr. Yr ydwyf yn gryf ac yn ewyUys- 
gar i weithio, pe gallwn gajel lle, ac 
ychydig o bilynau i wisgo. Nidoedd 
fy nhad yn ddyn sobr, ao yr ydwyf yn 
ffieiddio yr enw Pethyfed o'm calon, o 
herwydd darfu iddo fod yn achlysur i 
fy nhad guro fy mam anwyl lawer 
gwaith. Nid wyf fi wedi gwneyd un 
drwg erioed ; a'r unig beth ydwyf yn 
geisio, ydyw cael gwaith o ryw natur, 
fel y gallwyf enill fy nhoc." 

Mi a wnaethum biawf o wii'ionedd 
yr hanes a roddodd y ddynes hon, drwy 
ei chwestiyno yu mhob dull a modd, 
ac yr wyf yn credu fod yr oll a ddy- 
wed yn wirionedd. Bu canoedd, fel y 
ferch' ddiniwed ac awyddus i weithio 
hon, yn ddiartref a diymgeledd ddydd- 
iau oer ac ystormus y JN adolig diweddaf. 
Chwi sydi wrth ben eich digon, cof- 
iwch y gwir dlodion.— 0. J. W. 

DYLANWAD MAM. 

" Yr wyf fl wedi hir gredu, hvd oni 
fyddo'r tadau a'r mamau yn weÙ dyn- 
ion ac yn well benywod, nas gellir 
eîfeitliio ond ychydig o ddiwygiîwì 
^anedlûothol Credaf y byddai i un* 



rhyw foddion a ellid ddwyn i ddylan- 
wadu er gwellhau y mamau, yn benaf, 
yn sicr o wneyd mwy o les na dim 
ag sydd wedi ei fabwysiadu hyd yn 
hyn." -larll Shafteabury, 

Yr oedd gwraig anghyoedd, ond 
duwiol, yn by w mewn dinas yn Neheu- 
harth Lloegr. Mae hane^aeth yn 
ddystaw gyda golwg ar ei hachau, lle 
ei genedigaeth, a'i haddysgiaeth. Un 
mab oedd iddi, addysgu hwn yn ei 
fabandod a wnaeth yn brif orchwyl, 
gan ei ddwyn i fynu yn addysg ao 
athrawiaeth yr Argiwydd. Pan oedd 
ef yn saith mlwydd oed bu farw eî 
fam ; mewn ychydig flynyddoedd 
wedi hyny aeth ef i*r môr, a daeth 
gydag amser yn forwr cyffredîn yn y 
gaethfasnachaeth Affricanaidd. Yn 
fuan efe a ddaeth yn gampwr mewn 
pob drygioni, yn rhegwr o'r mwyaf 
rhyfygus ; ac er yn ieuengach mewn 
dyddiau na Ilawer o*i gyd-forwyr, yr 
oedd yn un o'r blaenaf mewn pecnadur- 
usrwydd. 

Eithr ni allai efe ysgwyd ymaîth 
adgoflon o addysgiadau ei fam dduwiol. 
Er ei bod hi wedi marw, ac yn ei bedd, 
ymddangosai fel pe yn siarad ag ef yn 
barhaus. Ar ol llawer o ddefiroadau 
cydwybod, ac aml i argyhoeddiadllym, 
efe a ddaeth yn Gristion, ac wedi hyny 
yn ffyddlon weinidog yr efengyl. 

Yn ychwanegol at ei lafur gweinid- 
ogaethol eang, ychydig o ysgrifenwyr a 
wnaeth fwy tuag at hyrwyddo gwir- 
ioneddau crefydd. - Yr oedd efe yn 
neiUduoI o ddylanwadol mewn ymddy- 
ddanion crefyddol ; ac y mae ei emynau 
gymeriad gwir aruchel ac ysgrythyroL 

Gadawer i ni ddylyn dylanwad y fam 
hon eto yn mhellach. Ei mhab fu yn 
foddion offerynol i arffyhoeddi Clau. 
Dius BucHANAN, yr hwn gwedi hyny 
a ddaeth yn weinidog yr efengyl, ac 
a aeth i'r India DdwyreinioL Yma 
Ilanwodd swyddogaeth o gyfrifoldeb, a 
bu ei lafur ar ran y boblogaeth Seisnìg 
oedd yno, ac er aiwyllîant moesol ac 
ysbrydol y brodorion, yn deilwng o gael 
ei gyfrif yn mhlith y gweithredoedd 
ardderchocaf o ddyngarwch Oristion- 
ogoL Y Ilyfr bychan a elwir, **YSBren 
yn y Dwyrain," oedd ypeüi cyntef-a' 
dynodd sylw Ádoniram Judson tuag 
at y genádaeth yn yr India Ddwyrein- 
ioi. Gan hyny, om buasai ffyddlondeb 
y fami diohonna foaaai i Dr. Buohana^ 



Digitized by 



Google 



56 



ÌÉÀSOÍDÁb BBIWPWÝD Y TWLPtrb. 



pel eiargyhoeddi, nao i'r gyfres o fad- 
ladau pwysig a ddygwyd i weithrediad 
gael eu cychwyn, y rhai ydynt jm awr 
yn gwasgar cymaint o oleuni ar Burmah 
a'r ffwledydd cylchynol 

Y morwr argyhoeddedig fu hefyd yn 
foddion i rvddhau Thomas Scott o 
rwydau caadiígawl Undodiaeth, a'i 
ddwyn igredu, ymarfer, a phregethu 
gwiríonedd yr efen^yl. Ëu y diweddaf 
yn weinidog Cristionogol am y rhan 
fwyaf o'i oes faith yn mhrif ddinas 
Uoegr, ac ymaflai ffyda phenderfyoiad 
ac yni yn mhob peth a dueddai i eangu 
moesoldeb a iachawdwríaeth dynoby w. 
I ddyhmwad yr un fÌMn dduwiol. yn 
gweithredu drwy ymdrechion ei mnab, 
y gelür príodoli, dan fendith ddwyfol, 
yr oll a grybwyllwyd. 

Heblaw, i gysylltiad y mab hwn À'r 
bardd Cowper, y gellir priodoli yn 
benaf naws efengylaidd a dylanwad 
crefyddolhelaethD^ddoniaeth Cowper. 
Drwy ymddyddanion nefol, agweddi- 
au, a llythyrau ei ffyfaill y dyfnhawyd 
duwioldeb y bardcf ac y gwasgarwyd 
y cadduff oedd yn gordoi ei feddwL 

Eto, iV ddv]anwad ef, mewn cysyllt- 
iad àg eiddo Doddrídge, y príodolir gan 
rai argyhoeddiad Wilbbbforcb, o ÊBr- 
wydd am ystod pedair blynedd ar ddeg 
o'r amser y ewelodd ef Wilberforce 
gyntaf, ac hyd ei argyhoeddiad, efe a*i 
gwnaeth yn wrthddrych ei weddîau. 

Ac O'r fath ganlyniadau pwysig a 
thoreithiog o ieshad i ddyn a fu ar- 
gyhoeddiad Wilberforce! I'w ym- 
drechion ef a'i gydlafurwyr y gellir 
príodoli diddymiad y gaethfasnach 
Affirîcanaidd ; ac, mewn blynyddau dy- 
lvnol, rhyddhad y caethion yn yr India 
OrUewinol ; y mudiad cyntaf a arloes- 
odd y flforad i Loegr i ymgymeryd a*r 
ail. Yn ychwanegol at hyn, yr oedd 
Wilberforce yn awdwr llyfr a elwir, 
** (Jolwg Ymarferol ar Grístionogaeth,^ 
yr hwn a wnaeth lawer er cymeradwyo 
crefydd ysbrydol i sylw y dosbarthiad- 
au cjfoethocaf o*i gydwladwyr ; ac wedi 
ei farwolaeth, a gafodd gylchrediad 
eang iawn, ac a fu o lesbad dirfawr. 
Ymddengys i hwn fod yn foddion i ar- 
gyhoeddi Leigh Ricumond, awdwr 
"Merch y Llaethwr," llyfr ag sydd 
wedi bod yn fendith i filoedd. 

Dyma raí o ganlyniadau gogonectdus 
ac eang ymdrecnion un wraig dduwiol 
yn addyegu ei mhab i Dduw. Pwy 



Îdoedd hil Mau tb iirwoa Johi^ 
ÍEWTON. 

FamauCymrul D^lynwch ei siami^ 
a bydd i chwithau eich gwobr. Wele 
y cyfarwyddyd dwyfol : ^* A bydded y 
geiríau hyn, yr ydwyf yn eu gorchymyn 
1 ti heddyw, yn dy ealon; a hysbysa 
hwynt i*th blant, a chrybwyli am din- 
3rnt pan eisteddech vn dy dỳ, a phan 
gerddych ar y flfordí, a phan orwedd- 
ych i lawr, a phan gyfodych i fyno." 
Deutvi.6,7. 

BASGEDAID BRIWFWYD Y 
PWLPÜD. 

** Cetglwòh y briwf wyd gweddill fel na choUer 
dim."— loAH VI. 12. 

Llypr tr Ysgol Sabbothoi^ — " Yr 
hoil Ysgrythyr sydd wedi ei rhoddi 
ffgn ysbrydoliaeth Duw, ac Byáá fudd- 
lol i athrawiaethu, i argyhoeddi, i ger- 
yddu, i hyfiForddi mewn cy&wnder, fel 

Lbyddo dyn Duw yn berffaith, wedi ei 
írfreithio i bob gweithred dda." Dyma 
lyfr, ni a welwn, " wedi ei roddi trwy 
ysbrydoliaeth Duw;" a phwy a wâd 
na fedr Duw wneyd Uyfr ysgol, fel pob 
peth arall, yn well na phawb ollf 
Dyma lvfr sydd yn " fuddiol 1 athraw- 
iaethu,*'^^ dyma safon-lyfr gan hyny i'r 
athraw. Y mae yn fuddiol ** i argy- 
hoeddi ;" felly dyma lyfr a wna i'r 
dysgybl ddysgu ; a phwy a wàd y 
priodoldeb i hwn fod yn llyfr ysgoH 
Y mae hefyd jm "fuddiol i ger- 
yddu." Dywed rbai nad oes modd 
cadw ysíol neb geryddu. Dyma, ynte, 
lyfr sydd yn gwneyd y gwaith hwnw ; 
ac felly gellir arbed y wialen yn yr 
Ysgol Sul. Ffol yw y Tüieni na hoffant 
i V plant fyned i ysgol fel hon. Ac fe ellir 
anfon ambell blentyn go fawr, ac ystyf- 
nig, sydd wedi myned yn rhy fawr ac 
yn rby ben iV geryddu a gwialen i 
hon, i fyned o dan geryddon y gair; 
gwnant les iddo. Dyma lyfr sydd 
fuddìol, eto "i hyfforddi mewn cyf- 
iawnder," ac onid lle i hyfforddî ynddi 
ydyw ysgol? Ac onid hyfforddi yr 
ieuanc mewn cjrfiawnder sydd ddyogel 
i'r community ? Dyma y moral lesson- 
hooìc goreu a fedd y ddaear, nas gallai y 
nefoedd roddi ei well; a dyma standard 
moesau yr Ysgol SuL lë, dyma lyfr 
sydd yn abl i orphen addysg y dy^gybl 
fyddo wedi gẃneyd y goreu o'i amsèr 



Digitized by 



Google 



ÌASGEDAIẂ ÌÄIWPẂYD Ý^ 



ẅ 



ỳnddî. îíî jraid iddo fyned i ysgol 
uwchraddol i ûnislio ei education^ fel 
y dywedir ; na ! " fel y bydd dyn Duw 
yn berflfaith, wedi ei berffeithio i bob 
gweithred dda." Os y w yr Ysgol Sab- 
bothol i sefyll, os saif ei Uyfr, rhaid i ni 
ddyweyd ei bod yn addaw yn dda 
arni ; ydyw, yn addaw yn well iddi na 
lly wodraethau cadarnaf y bjrd : " Hyd 
onid el y nef a'r ddaear heibio, nia ä 
un iod nac un tipyn o*r gyfraith heibio, 
liyd oni chẃblhaer oU." — Parch, 
JRowlànd Hughes, 

DUW YN EI WEITHEEDOEDD.— I'r 

dyn bâs eì wybodaeth, a chyfyng ei 
ddrychfeddyliau, nid yw y greadigaeth 
ond tebyg i dudalenau llyfr i'r hwn na 
fedr ddárllen. Mae efe yn canfod y 
brithni, yu gweled y llythyrenau ; ond 
nid yw yn deall y synwyr ; nid oes 
dim meddwl iddo ef yn yr hoU frithni. 
Os llvthyr fydd, gall ei ddal yn ei law, 
ac edrych amo o fewn ac o faes, ond 
nid yw yn clywed dim oddiwrth ei 
gyfaill ; nid oes gymdeithas rhyngddo 
a'r ysgrifenydd. Felly y mae yr hwn 
nad yw wedi ystyried gweithredoedd 
dwylaw Duw : ni wel yntau ond y 
brithni Difyrir ei lygaid, mae yn 
wir, gan wyrddlesni'r maes, a chlaer- 
loewder y ffurfafen ; ond nid yw yn 
canfod gogoniant y Gwneuthurwr. 
Wrth ddarllen, y mae gweled mewn 
gweled gan y darllenydd. Felly i'r 
athronydd duwiol : mae efe yn canfod 
pethau anweledig i ereiU, arweinir ef i 
gelloedd o ryfeddodau nad oes i'w 
gymydog ddyfodfa iddynt. — Parch. 
John ìiugheès LŵerpooL 

Ceist Croeshoeliedio. — Bydd y 
Mab byth mwy yn lesu croeshoeÜedig ; 
ac yr ydym yn cael mai fel oen wâi 
ei ladd y gwelwyd ef gan loan. Angeu 
y groes yw ein by wyd ninau ; gwarad- 
-wydd a melldith y groes yw ein hym- 
ffrost ; a thrw.y groes Crist y croeshoel- 
iwyd y byd i ni, a ninau i*r byd. Nid 
oes obaith i bechadur yn Nuw heb 
Grist, nac yn Nghrist heb y groes. 
Gan hyny dylai y geiriau hyny íoà yn 
wastadol yn meddwl a chalon pob 
pregethwr yr efengyl :— Iesu Grist, 

Jl HWNW WEDI EI GROESHOELIO. — 

Parch. Dr, EdwardSy Bala, 

Ceefydd iawn. — ^Yr oeddpob cnawd 
•wedi Uygru ei ffordd, ond cafwyd un 
cyfiawn gerbron Duw yn yr oes annuw- 
iol hono \ ji oedd efe yn nofio mewn 



santeiddrwydd yô^^eẁyn y ffrwd o fyd 
cyfan. A phan yr ofedd poblogaeth y 
byd annuwiol, oil, yn ckel eu boddi à 
dyfroedd y diluw, cafodo^ìlpah arch 
i nofio meẃn dyogelwch nes glìmio ar 
fynyddoedd yr Ararat. Os na chawn 
ninau grefydd a'n cyfyd yn awr uwch- 
law*r byd, hi a fydd rhy wan yn y 
diwedd fn codi uwchlaw'r diluw din- 
ystrioL Crefydd na*n rhwystra i gyd- 
ymffurfio ä'r byd, ni bydd hono yn 
gallu rhwystro ein damnio gyda'r byd. 
— Parch. W, Morris, Tyddefwi, 

Y PBBYGL O DDIBEISIO Y CYPLEUS- 

TRA.— Pan yr oedd Achias, Uywodr- 
aethwr Theban, yn gloddesta yn anys- 
tyriol gyda'i gyfeillion, daeth negesydd 
Athen ar frys ato a Uythyrau i'w 
cyflwyno iddo, gan ddywedyd wrtho, 
*' Fy Arglwydd, mae*r person a ysgrif- 
enodd y Uythyrau hyn atoch yn eich 
tyngedu iV darllen heb oedi, am eu 
bod yn cynwys pethau difrifoV* 
Atebai Achias gan chwerthin yn ynfyd, 
" Pethau diíritoî y fory," ac a'u rhoddes 
hwynt o'r neiUdu \, ond daeth ei elyn- 
ion amo y noson hono, ac a'i lladdas- 
ant. Yn debyg i hyn y gwna miloedd 
a chenadwri yr efengyl, nes iddi fyned 
yn rhy ddiweddar.— ParcÄ. Morgan 
HowelUf Tredegar. 

'Y Groes. — Adlewyrchiad y groes 
yn unig a roddai ddysgleirdeb, gwerth, 
a phwysigrwydd, i hoU gysgodau yr 
Hen Destament. Buasant oll yn weig- 
ion ac heb ystyr, pe na buasent yli 
rhagedrych at y groes fel eu sylwead 
a*u hanfod. Maent hwy yn awr wedi 
myned heibio, ac y mae y groes yn 
teymasu yn oruchaf Cysgodau ac 
aberthau yrhenoruchwyliaethoeddynt 
lampau, yn rhoi goleuni i'r ymdeithydtí 
tua*r nefoedd cyn i'r dydd wawrio ; 
ond yn awr, wrth y groes y mae Haùl 
Cyfiawnder yn tywynu amom gyda 
llewyrch canolddydd. Mae y lampau, 
gan hyny, oll wedi eu diffodd. Nid 
ofts amom anghen gwaed teirw a 
geifr, çan y mae genym waed leau 
Grist ei Fab Ef, yr hwn sydd yn ^u 
ymaith bechodau y byd.— ParGẀ. John 
J)aviesy Gasnewydd, 

Y Ddau Dbstament.— Yr oedd Criit 
flaen Moses. Ni wnaed efengyl Crist 
er mwyn cyfraith Moses, ond ygyf- 
raith a wnaed ôr mwyn yr efengyl. Nid 
yw yr efengyl yn ddibynol ar y gyfraith, 
ond mae y gyfraitu yn gysgod- o'r 



Digitized by 



Google 



M 



kASÌ>D0l^U1Ẅtt. 



efaogjrL Tuag at gredu y Beibl, rhaid 
i ni edrych i fyny, a sef ydlu ein ílygaid 
ar lesu Grist yn eistedd yn y gogon- 
iant nefol, yn dai yr Hen Deatament a'r 
Newydd yn ei law, yn selio y ddaa 
Destament a'r sel, ac yn traddodi ▼ 
naiU a'r llall fel ymadroddion Duw i r 
byd. Rhaid i ni dderbyn y Gair 
ysjrrîfenedig o lawy Gair ymgnawdol- 
eduf. — Dr, Wordsworth 

ôwjflTHRBDWOH.— Cefais yn fynych 
achlysur i sylwi fod dyn brwdfrydig, o 
synwyr bychan, jn gwneuthur Uawer 
mwy o les i'r byd na dyn oerllyd o 
synwyr mawr. Mae y dyn sydd wedi 
jnyned i*r arferiad o ymholi yn ughylch 
gweddeidddra a phríodoldeb, ac amser- 
oldeb hyn ac arall, yn fyny ch yn treulio 
ei fywyd heb wneuthur dim byd i 
bwrpas. Mae cyflwr y byd j fath, ac 
y mae cymaint yn ymddibynu ar 
weithrediad, fel y mae pob peth yn 
ymddangos yn gwaeddi yn uchel ar 
bob dyn : "Gwnewch rywbeth ! gwn- 
ewch, gwnewch f^Cecu. 

Cadwn nod digon uchel.— Cadwn 
"nôd uchel alwedigaeth D'iw yn 
Nghrist lesu," yn wastadol o flaen y 
meddwl, o herwydd y mae safon isel 
ynarwain i brofiad isel. — ParcL Dr. 
Parry, Bala, 

Pechod yn cysgü.— Mae pechod 
weithiau mecys yn cysgu ; ond ni 
wanhawyd ef erioed, megys Samson yn 
ei gwsg. — Parch, D. Gharles (hynaf)^ 
Catrfyrâdin, 

Oadw.— Mae holl fendithion trefn 
iachawdwriaeth wedi eu crynhoi i*r 
gair " cadw.*' Oymaint mae y pedair 
.nythyren hyn yn ddal! Mae hoU 
ddedwyddwch y drydedd nef yn y 
gair bychan hwn, ac yn llifo allan o 
hono yn afonydd gloewon. — Parch. 
Rcbert ThormSy Bala, {A.) 

Os HEB GREDU.— Mae y Beibl yn 

debyg iawn i ahop jjeweíler, Ewch 

yno cnwi sewch rodrwy yn ffitic bys 

pawb; felly yr Ysgrythyrau, chwi 

gewch rywbeth yn y gwirionedd sydd 

yn cyfateb i angen pawb ; ac fe fydd 

, yii hoff iawn gen' i gael cyiárch cynuU- 

eidfaoedd ar dext nad oes àüm odda 

pwy fo*r gwrandawyr. Os ym ni heb 

' gredu, 'dywhi ddim yn rhy ddiweddar. 

■ JNac ýdyw, ac nid yw yn rhy gynar 

chwaith. — Paìch. Evan Harrits^ 

Merthyr, 

liIpS PBIODOl. T GWARBDWR,^Bech« 



adur! meddwl y fitth Wareáwr yt ytji 

Si ei wrthod. T mae ar ddeheulaw 
uw ; yr wyt tithau yn ei osod ef ar 
dyaswy! NisgallasaiDuwroddimwy 
anrhydedd arno na'i osod lle j mae ; 
nis gelíi dithau daflu mwy o ddirmye 
amo na gwrthod credu ynddo. Meddin 
pa fodd ▼ gelU sefyll o'i flaen yn j 
fam, ar of dan^^os tuag ato y fath ddi- 
ystyrwch ! Ti gei dy hunan ry w ddi- 
wrnod — ac fe allai fod y diwmod 
hwnw yn mron dyiod— ti geî dy hmuui 
yn llaw ac wrth ewyllys yr Hwn w 
wyt yn awr yn ei wrthol O botì! 
plygwch iddo! "Cusenwch y Mab 
rhag iddo ddîgio, a*ch difetha aUan o'r 
ffordd." ysbryd Duw! maddea 
galedwch dynion! — Parch. W. Wil- 
JiamSt Abertawe. 

ISLWYN. 

Nis gwn pwy oedd dy dad, na'th fam, sa'tà 

frawd, 
Na nemawr am dy flìn ddaéarawl rawd ; 
KÌ8 gwn ai glftn dy bryd, ai teg dy wedd, 
Tn atDr 'rwy'n tybio bod en gwdl'd yn wledd; 
Ond byn a wn— pob *ysbryd gloew, pnr, 
Ddysgynodd lawr o fforíáfenau clir 
Dyfeddwlfyd— 

Oedd angel gwyn i mi. 
Pob cán o'th eiddot oedd fel Un o 'rhai'n, 
Mewn gwÌBg o gnawd-iaith brydferth Cymm 

gain, 
Yn diagyn ar ryw fryn o ha' gerllaw, 
Pob nn a'i delyn enraidd yn ei law 1 

fel 'rwy'n hoffi dringo i ael y bryn, 

Yn ddystaw iawn rhag tarfu'r engyl gwyn ; 
Mae rhyw fwyneidd-dra yn en hoago i gyd, 

▲ rbjw bereidd-dra yn eu cerdd^ 

Fel cerdd rhyw herffaith fyd. 

TJstl tm sy'n cann mewn rhyw oslef bmdd, 
Fel 'rwy'n dych'myga weithìan glywed dydd 
Yn mnrmur cân wrth fyn'd i 'staf ell mûr, 
Wrth fod y noa yn graddol gau y ddor. 

Y Uall mwy gorf oleddus yw ei sain, 

Fel côr y cystadd mawr f'ai myrdd o rhai'n; 

▲ bellach ymddyrchafa'r g^dgan gref, 
A'r môl delynau fel telynau'r nef , 
Arllwysant i'r gynghanedd fôr eu dawn ; 

1 mae y swn yn bur, yn beraidd iawn. 

Ail-ffurftant weithiau i agweddau newydd, 
Wrth araf esgyn fyny i'r wybrenydd ; 
Gorphwysant eto ar gymylan gwynion, 
A Ued orweddant byoTea Uethran breision, 
Rhai graddau eto'n nwch, frr, fry i'r nefoedd, 
Cartrefol f roydd eu hengyl írodyr luoedd ; 
Tua'r hydred hwn, ar enedigaeth lesu, 
Bu tebyg gor uwch Bethlehem yn canu. 

* Di^ohfoddwl, 



Digitized by 



Google 



fiiJtI>DOinAETH. 



Wn *nry'n eich olywed mwy, »râderchog 

leisiau ; 
Prin 'rwy'n cicli gweled mwy, ddysgleiriaf 

íodan;. 
Ond pan dan effaith rhyw ddysgleiriach olen, 

ryw ddysglciriach, bellach, uwch bhinedau, 
Sy'n crogi ar barwydydd gloewach wybran, 
Yr adlewyrchir eto eich cysgodau. 

Ai gwir nad angel oeddit, frawd ? 
TrwY r^rw gamsynied wisffodd gnawd, 
A g'Iymwydenyd ^rth yîlawr, 
A gollwyd dro o'r nefoedd fawr ; 
A welsoch cbwi 'mo'i eisien ef ? 
Dy wedwch—engyl pur y nef. 

Anfonwyd Islwyn yn ei dro, 
Ar neges i bellenig fre, 
Cychwynodd yntau ar ei daith, 

1 gonglan pelîa'r cread maith. 
Yn ol ni ddaeth dros amser hir; 
Crogwyd ei delyn ar y mnr ; 
Ac wrth ei gweled yno'n fud — 
Oh 1 telyn Iblwtn yno'n fnd — 
Fe wylodd aml i angel prndd ; 

Do, coUwyd dagrau 'ngwlad y dydd. 

Cychwynwyd ymgyrch ymchwiliadol : 
Anfonwyd rhai i Gwener siriol, 
I Jnpiter a Sadwm hardd, 
I chwilio y crwydredig fardd : 
Archwiliwyd yr hoU gyfundrefnau, 
Ka wyddom ni mo'n dirgel enwau, 
Ue mae'r phinedau oU yn heuUau, 
A*r heuUau'n fwY, fil myrdd o weithiau. 
Udganwyd trwy r diderfyn wagle, 
Cyn'weiriwyd trwy yr eangderau 
Yn mlaen — ^yn mlaen at beUaf furiau 
Teríyngylch cread lor. 

Oddiamynt syUwyd i ddiddymdra, 
Trwy spienddj^chan mawr Jehofa ; 
Crochfloeddiwyd — Islwyn, — Islwyn, eto, 
Nes oedd gwlad chaos yn adseinio, 
Deffrow'd dystawrwydd oedd yn huno 
Sr's myrdd o oesan heb ei ddeffro, 
Pan dreiglai'r enw dros gonäau 
Mynyddoedd y trag'¥ryddol nosau — 
Oororau'r t'wyUwch dn. 

Ond Uais nid oedd, nis caf wyd ef, 
Dychwelwyd feUy 'nol i dref , 
A syndod mwya'r helynt bUn, 
O'r diwedd oedd ei gael yn ddyn. 
Bn'r BabeU* dawel wodi hyn^ 
Yn gyrchfán aml angylaidd ]u ; 
Minteioedd ddeuent gyda'r wawr, 
Yn Ue y fintai nosawlfu, 
Yn gwyUo gylch ei wely ef , 

Y dydd, anghanfyddadwy oe'nt, 
Ymrìthient i ronynau mftn 
€k>lenni pnr yr hanl nwchben ; 
Mor ogoneddns oedd eu gwisg, 
Ni phylent ei ddisgleirdeb ef ; 
Ni wjddai pohl y BabeU f od 
Tò o angyUon uwch eu pen. 

Pan dduai'r nos y Uen-barwydydd tew 
Bhwng cysegr pà^df erth y gorllewin peU 

* Bnw ei breswylfod. 



A santelddiolaf y trag'wyddol gwdl, 
Eu ffùrfian ymddangosent ar y nen, 
Ac wedi gdrphen dwndwr maith y byd 
Arferent hedeg at yr anedd lle 
Yr ymbabeUai n flin en *' hangel frawd," 
£r lleddf n ei luddiedig ysbryd ef. 

Âdroddent wrtho am liob newydd wjrrth, 
A'r dygwyddiadau gymerasent le, 
£r pan gadawsai ef yr oror deg ; 
Arlfwysent gordial i'w flindems fron, 
A suent ef i berlesmeiriol hwyl, 
Fel sua mam el baban bach i gwsg, 
Ni ornhwysasant nes ei sngno ef 
Yu ol i'r nef . 

Os felly bn ymweliad Islwyn hoff 
A byd y mynych siom a'r cystudd mawr, 
Bu felly trwy angherddol awydd dod 
fewn cyffiniau rhinwedd Dwyfol Waed : 
Wrth weled seintiau*r llawr yn glanio'n iach, 
A chlywed eu clodforas anthem hwy 
Tn moU'r lesn^-pwy na ddymnnai gael 
"Yr afiach gorff," y cnatndd mawr, a'r bedd, 
£r mẃyn cael pasio Calfari— 
I'r nef, 

Aiff tebyg at ei debyg yma, 

Ai fel y Uawr mae fry yn Ngwynfa ? 

Neilldnwyd nifer o'r trigfanau 

'N drigleoedd i hoU feirdd yr oesau ? 

Os feUy— yno mae Esaiah— 
Mab Jesse, y cadeirfardd pena', 
Job, Soloinon, a Moses wrol, 
A loan Patmos— y bardd brenddwydiol, 
Miltwn mawr — y bardd gorchestol; 
Hiomson, Cowper, Young pelldreiddiol, 
Llywarch Hen a Dafydd lonawr, 
Dewi Wyn ac Eben clodfawr, 
WiUiam WiUiams, Pantycelyn, 
(Dafydd Cymra— Pantycelyn), 
C^an Geirionydd a Chaiedfryn, 
Ac yn eu pUth yn awr mae íslwyn. 
O boed i mi y swydd ddistadla' 
fewn i gylch y f arddol dyrf a. 

Pwy wyr na chawn yn fintai gref, 
Gyd-deithio i gonglau pob rhyw nef ; 
Gwel'd 'nawr yn eglur lawn â'r Uygaid 
Fwy na ddych'mygwyd gan yr enaid ! 
Gwel'd hoU beinanwaith mawr y rhodau, 
Wrth araf ddringo 'rhyd eu cantau ^ 
A pbleserdeithio mewn comedan, 
Neu'n esmwyth iawn ar blu g>mylau ; 
Pryd hyny bydd barddonol ddawn, 
Yn eyrhaedd ei haddfedrwydd Uawn ; 
ArohwUio cefnfor Cariad rhad, 
Yn agerlestri mawr y wlad ; 
Amgylchn pegwn AiÌFaeth fawr, 
Na wenodd arno erioed ond gwawr» 
Trag'wyddol wawr yr hen feddyUan ; 
le, glanio hefyd ar ei draethan. 

Ff arwel yn awr, fy Islwyn anwyl ; 
Os collais di, gwn Ue,mae'th breswyl. 
Y nefoedd oedd erioed yn swynol, 
O'th herwydd di mi^ç'n f wy atdynol. 

Aberayron, Ç^WftAW, 



Digitized by 



Google 



6D 



BABDDONUHB. 



LLINBLLAU HIBÂETH ÁB OL FT 
ANWYL FAM; 

Bef Jam, gwtàdw fy anwyl Dad, Wiüiam 
Lewit, Ditíedyäd, CaêUwchwr, 

Fy Mam ! fy Mftm 1 er fod 7 bedd 
Yn tyna temesÜ dros f^ bedd, 
Nis gall y storm a'i nhiwloedd mwy 
Eich tyna chwi o'm cof a'm cl^' ; 
£r bod fy nngran'n dod b^b dydd 
Yn gyaon f el dwy afon bradd, 
üwch ben eich coffa nid wyf am 
Ddefnyddio'r geiriaa *' Marw Mam T 

Ond 01 fy mron, sawl gwrthddrych aydd 

Yn dweyd y geiriaa hyn beb dydd? 

Mae'ch cadair wag jn lisial hyn, 

A'ch delw ar y pared gwyn, 

A phob peth drwy y tỳ— pob cell, 

Sy'n sisial, megys adsain bell, 

I'm clwyfo i— a'm cofio am 

Yr erchyll eiriaa, " Marw Mam / 

wagder eroh ! O ofid trwm 1 
A hiraeth megya mynydd plwm 

Yn Uetha 'mron— praddhaa fy ngwedd» 
A gwneyd i minaa geisio bedd, 

1 orphwys mwy o dwrf y byd— 
Cymysga'n Uwch ein daa yn nghyd, 
A chareg hardd er oofio am 

Lle'r honwn ni— y mab a r Fam ! 

Mae'r byd mor oer, mor Uawn o ddrwg, 
Heb wén fy mam 'does dim ond gwg 
O'm cylch yn toi, fel ar y biyn 
Gorphwysa'r niwl y dyddian byn ; 
Hawdd geUwch chwi sy'n rhyda eich bron 
Oyhaddo cri y fynwes hon ; 
Na fyddwch drawa pan wylwyf am 
ÌSsÁ marw y w fy anwyl fam I 

Fy mam r'odd i mi laeth ei^ron — 
Bhoddasai 'i bywyd droswy'n Uon ; 
Beth bynag fyddai'r gwyntoedd croes 
A garent fy moreaol oes, 
Yn nghysgod mam 'roedd nodded clyd, 
Lle rhedwn rhag gofidiaa'r byd ; 
Ni wyddwn beth oedd g^g na cham 
Nes sylweddoU *'marw mam." 

Yr oedd ei gwén yn heddwch im', 
'Boedd hywyd yn ei Uygad chwim ; 
Pob gair a ddeoai dros ei min 
Ddyferai fel y melas win ; 
A chydymdeimlad megys ffirwd 
Ymdonai yn ei monwes frwd ; 
Ond rhew yw pob peth imi am 
Mai marw yw fy anwyl fam ! 

Fy mam ! fy mam ! pa beth a wnaf ? 
Yn anaf trodd fy ngwridog haf I 
Nid oes dim Uòdau yn y byd, 
Na ! na ! gwywedig ynt i gyd ; 
A marw yw'm cysuron oU, 
A'm heddwch — ^hedodd ef i goU, 
Y borea daeth y newydd am 
Farwolaeth drist fy anwyl f am I 

0?na f aaswn'ar y pryd 
Yn dal ei phen ar derfyn byd, 
Yn SYcha chwys ei gwyneb hi 
Pan b^lal ançau di|; ei bri ; 



Ae etmwythfta ei cUastog wen, 
Ac anfen gweddi daer i'r nen, — 
A throi fy nghlost i wrando am 
Yr angel-gerbyd gyrchai mam I 

Ond croesodd hi'r lorddonen gref 

Ddau ddydd cyn i mi çyrhaedd tref ; 

Caf mwyach wylo ar ei bedd, 

A phUna'r blodaa hardda 'a gwedd ; 

Ond ni chaf un byth, byth mor f wyn, 

Na neb fel hi dde«Uai 'nghwyn ; 

Ond O, gweddlaf lawer am 

Gad myn'd i'r Nefoedd at fy Mam. 

HoMO Ddu, 
Sef B. S. Lewii. 



GWEDDL 
** 2>ui9, hydd drugarog.*' 

Yr wyf yn adyn tlawd, 

A'm gwisg yn garpiog, 
Yn nôd i saethau gwawd 

Y Ua gwenieithog ; 
Mewn tlodi 'rwyf o hyd, 
Yn crwydro'n wael fy mryd, 
Ac mewn didemlad fyd — 

•' Duw bydd dragarog." 

d'wed, fy Arglwydd mawr, 
A wyf ry halog, 

1 ddysffwyl goleu'r wawr 
I'm henaid eaog — 

Bhy w olea clir o'r nef , 
O'i'haeddawl aberth Ef ? 
0, dyna yw fy Uef— 
'* Duw bydd diuearog." 

O, trugarha, fyiNuw, 

Wrth'enaid euog ! 
Fy nghri wylofus clyw, 

ODdaw gaUuog; 

Y duaf un a|gaed 

Sy'n griddf an wrth dy draed, 
Er mwyn y groes a'r gwaed, 
•* Duw bydd dragaiog." 
Cwmbwrla. J. J. Minod. 

ENGLYNION 

A gyfansoddwyd wrth wrandaw Alaw Ddu ya 
arwain y Corau yn yr Wyl Flynyddol yn 
Hermon, Pentybont-ar-ogwy. 
Alaw Ddu i'n gwyl a ddfteth,--yn addaa 
Fel noddwr oerddorìaeth ; 
Bhydd i'r byd fywyd o faeth 
Eneidiol o'i gaiuadaeth. 
Un goludog i'n gwyliadau— -ydyw, 
Fel awdwr anthemau; 

Y mae yr oes yn mawrhau 
Ei dyner, anwyl dônau. 

Trysor yw'r cerddor i'r cyrddau'— mawrion 
Cymeiiad difylchau; 
Gwr i'r oes wna gywir hau, 
Yr ddUesg ei f eddyUau. 
Arweinydd a rydd gyfarwyddyd — ^mawr, 
Er murio celfyddyd ; 
Sin coran'n ddiau a ddyd 



I fftHfredd digyffyrddyd. 



IION^MÇI^O^IÍW^ 



Digitized by 



Google 



ynmn y dbyw. 



^ 



IB CWMWL. 

Ystor y gwlith, cist i'r gwlaw— yw'r cwmwl, 
w £r cymaint mae'n daaw ; 

Dwr a ddeil i'r ddaear ddaw, 

Yn raddol i'w hireiddiaw. 

LlBISION MOBOINWO. 

BARDD Y GLYN DAN BRIDD GLO. 

•• Bardd y Glyn o dan bridd glo,"— drywana 
Drwy enaid pob Cymro 
O Walia deg — ei íam-wlad o, 
Y daw Bad aceniad cwyno. 

Bhoddi Islẁyn f wyn i'w fedd,— Ow adeg I 

Ydoedd yn rhy ryf edd 
. I engyl Duw, yn ngwlad hedd, 
Yn ea gosteg i eistedd. 

wynfyd ddydd ei farw'n gymanfa 
Ddifyr y deueBt— lluoedd «l^hofa, 

1 hol enaid mawr Islwyn o Walia, 

ing yr hen fyd, ac angan, i'r Wynfa, 

1 f oli lôr — ^mewn nefawl ha' — bythol ; 
Drwy'r cor nefol ei swynol laia seinia. 

Mewn Bwyfus hynt, pan yma yn afiach, 
'E f wriai 'i enaid i'r Ne' gyfrinach ; 



Ei fyw ewyllyi oeddTH ngfayfeillaoh 
Ei anwyl lôr — mewn awyr sydd yn glirach 
Na hon,— Ue mae pawb yn iaoh — o'r tealn, 
Yn moli lesu mewn maẁl melatach. 

'Boedd ei enaid iraidd yno^'n barod, * 

Cyn y " borea gado ;" 
Yn hndol wawl ei ** awdl " o, 
Yn glir mae'r Ne' 'n dysgleirio. 

£i awen nefol, a'i enw hyf wyb, 

Yn anwyl ac uchel— 'sai n ddilychwyn ; 
Ac ei goethos fywiog weithiau — sydd o'i ol, 
Yn arosol glaer emau i'r OMao. 

Âthraw call, a phregethwr coeth — ^ydoedd, 
Drwy 'i adeg bu'n hyddoeth ; 
Ar hyd heirdd Iwybraa y doeth 
ArweÌBÌai ef yr aimoeth. 

Marw WBaeth perchen mawredd, — a'i awen 
Fywiog sydd ^m garnedd — 
Doniaubyw roed yay bedd— *' anÿioí dir ;** 
Ym'i ni welir mwy ei anwyl-wedd, 

Finau oyn hir ofynir, 
niwl du yr anial dir. 

JoHN T. DAYnBÌOlanMaU') 
Aherdar, 



Pilsntiün g pis* 




NYTH Y DRYW. 

> R dir, a môr, yn y ddinas, ac 
yn y wlad, cyfyngderau sydá 
o'n cwmpas yn mhob man. 
Diffyg pob peth yn deuluol ac yn 
wladol; gofìdiau yn amlhau, a ''gwaedd 
yn yr heolydd ;" y masnachwyr a 
chebystrau am eu gyddfau yn croch- 
lefain : y mae masoach yn trengu, yr 
ariandai yn tori, a ^alanasdra dychryn- 
llyd yn rhedeg tel Uu banerog, yn 
sathru pob petb dan draed ; nìd oes 
düm yn ddyogel. Gellid meddwl fod 
pob peth yn ysgwyd o'r nefoedd i'r 
ddaear, o'r bwthyn tlawd hyd at St. 
James', fel pe bae daeargryn yn 
cerdded drwy'r hoU-fyd. Y Frenhines 
sydd yn ddu mewn galarwisg, yn 
rhodio à gwyneb prudd, a'r dagrau yn 
rhedeg yn llu dros ei dwyrudd, ac yn 
plethu dwylaw gan edrych i fynu i'r 
Ne^, a dywedyd, " Pa ofid sydd fel fy 
nghofil iì" Fy merch Alice sydd 
wedi marw ; a bydd, fel ereill, yn 
pydru, ac yn ymborth i bryfed. le, 
nid y w y gwahaniaeth yn fawr rhwng 
Buckingham Palace a bwthyn Shian 
Meredith; ac yn angeu ni byddci^m 
gwahftwaeth; cydorweddant yn j bedd, 



a bydd cwsg y naül mor felus a'r llall. 
Nid ydyw gofidiau a blinderau yn 
tarddu o'r un man; nid yr un pethau 
sydd yn eu cynyrchu, eto dyn, lle 
bynag y byddo, a pha bethau bynag 
sydd ganddo, " a aned i flinder." Os 
dianc a wna rhag tlodi, fe allai y bydd 
pwys a pheryglon cyfoeth yn fwy o 



îaich a blinder na hyd yn oed tlodi. Y 
wlad, ar hyn o bryd, sydd yn myned 
drwy fedydd dyoddefaint ; nid yn 
unig tlodion, ond cyfoethogion hefyd, 
ac y mae yn anhawdd gwybod pwy 
yw'r dyoddefwyr mwyaf Pwy sydd 
yn gweled Uaw Duw ] Pwy sydd yn 
ystyried mai eiddo yr Arglwydd y 
ddaear a'i chyflawnder î Pwy sydd yn 
dwyn hyn arnom î Ai dyn neu ddyn- 
ion? ai'r Llywodraeth; ai Whig, ai 
Tori, ai Radical, neu rywbeth arall? 
Pa le, neu ar bwy y mae'r bai ? lë, 
dyna'r cwestiwn ! Pe buasai Mr. Glad- 
stoue yn Brifweinidog, nid fel hyn y 
buasai, medd liawer. Pe buasai Glad- 
stone a D'Israel, a'r Frenhines gyda 
hwy, wedi suddo i eigion y môr, a chael 
llywodraeth Werinol, fel yn Ffrainc. 
Mae hi'n wir yn Werinol, oto y tlodi 
sydd yn fawr yno; llywodráethfielgiuiu 
sjrdd ju frenìnol^ ac Italy, a'r Yspaes, 
9 



Digitized by 



Google 



u 



MfUl Y MtTlf • 



ac y mae en traeni hwynt yn fawr 
amynt. Yn Rwsia, y Uywodraeth 
sydd yn Ymherodrol, ac yn Gennani 
ac Â.W8trìa hefyd, eto tlodi a diffyg 
masnach sydd yno. America sydd yn 
dyoddef yn breseool gymaint os nid 
yn fwy nag un wlad, eto nid oes brenìn, 
brenines, nac ymherawdwr yno. Pa- 
ham, gan hyny, y mae hi felly I lë, 
hwn yw'r cwestiwn dyrus ; a hwn 
h^d yw'rcwestiwn anhawdd i «ael 
meddwl dynionato. A ydych ddim 
yn meddwl fod cwyn rhwng Arglwydd 
ylluoeddathrigohon ywlád? NidÀ 
rhyw ddosparth o'r wlad, eithr y wlad 
i gyd. Beth pe baem yn troi at flyn- 
yaaoedd llwyadiant, pan oedd trugar- 
eddau yn gorlifo dros jr holl dir ; pan 
oedd arian nemawr fwy o werth yn 
ngolwg llawer na cheryg yr heolydd : 
pan yr oedd ymborth priodol yn caeí 
ei sathru; pan oedd bara wrth y 
tynelli yn cael ei daflu i'r moch ac i r 
cwn ; pjm yr oedd meddwdod yn cael 
ei ystyned yn anrhydedd, a rhegfeydd, 
a Úwon anferth, a chablu Duw a dyn- 
ion, yn beth cyíHfoI mewn cymdeithas ; 
pan yr oedd pob crwt yn ysmocio 
cigars, yn tyngu gyda phob chwiflf, ac 
yn aflonyddu pawb a elai heibio 
iddo ar y ffbrad ; îe, y dyddiau pan 
oedd afradaeth cywilyddus ar wisgo 
yn mhUth benywod a ^^rywod, yn 
gystal ag yn anweddus fr gwabanol 
gylchoedd cymdeithasol ; yr amser y 
gwelid modrwyau aur yn nbrwynau 
hwchod, a chadwynau yn mhleth am 
yddfau meddwon a thyngwyr haerllug, 
oeddynt fel moch yn ymdreiglo yn y 
dom. Yr amseroedd, îe, yr amser- 
oedd pan yr oedd balchder yn teym- 
asu ar bob dosparth ; ac yn lle 
troi ychydig o*r llwyddiant at was- 
anaeth dwyfol, troi yr holl ffrwd o 
ddaiom at wasanaethu Uygredigaeth, 
yr hon oedd yn codi yn furgyn drew- 
edig i ffroenau y nefoedd. ! yr amser 
rhyfedd, pan yr oedd bechgyn godwyd 
mewn cysylltiad â chrefydd yn cyn- 
Uunio Ilwon newyddion i gablu Duw 
a'i drefn i achub dynion ! Y ffermwyr 
hwythau wedi myned yn ffrochwyllt 
yn dychwelyd o'r ffair aV farchnad 
rywbryd cyn toriad y dydd, gan yru 
nes y byddai yr anifail, pe buasai wedi 
cael yr un rhodd ag asyn Baìaam, yn 
llefaru yn. erbyn y fath ynfydrwydd. 
y boneddigion yn codi eu tiroedd, ac yn 



codi safle eu bywoliaetìi, ;rn yehwancga 
y cwn a'r cefÿhiu, a'r tai, aT gwdâon, 
a'r morwynion, gan ddylyn x)od ihitlt- 
wch a melldith ag oeda yn bosibl i 
ddiafol gynllunio iddynt ; eithr am 
waith yr Arglwydd nid (ŵìrychent, a 
gweithredoedd ei ddwylaw ef nid ystyr- 
lent Beth debygech chwi, a oea rhyw- 
beth yn y pethau hyn a'r cyffelyb yn 
achos o*r aflwyddiant presenol f Pe 
buasai Mr. Gladstone yn Brifweinidog, 
a allasai atal tap8 holl dafamdai Ynys 
Prydain, fel na chai neb gwrw i feddwi t 
a allasai atal pob genau rhag cablu y 
Gorachaf ganoedd o weithiau bob 
dydd? A allasai atal gwastraff pob 
teulu ) A allasai atal y gystadleuaeth 
mewn dress ì A allasai atal tyneUi o 
fera da i fyned i'r cwn ac i'r mochl A 
allasai atal pob crwt i ysmocio, a 
gwneuthur idaynt adael tŵwb yn llon- 
ydd ì A ydyw hjm ar ddwylaw dyn, 
bydded yn Whiy neu jm ì)ori% Y 
mae vn wir y gallasai y naill neu y 
Ilall îoà yn offerynau yn ei law i ddwyn 
cospedigaethau neu fendithion ; ond 
Duw sydd yn omchaf wed'yn, nid 

Îdyw y dyn ond swyddog yn Uaw 
)uw. " Peidiwch a'r dyn, jrr hwn y 
mae ei anadl yn ei flfroenau ;" nid ydyw 
ond gronyn bychan mewn cymdeitlMs. 
" Yr Arglwydd sydd yn teymasu.'* Pa 
bryd y cawn well amser 1 Pan y bydd 

Îob dyn yn syrthio amo ei hun, ac « 
)duw, gan ddywedyd, "Mjrfi a bechais, 
bethawnafiti, OGeidwaddynr Fe 
ddaw yn amser braf ^m union ar ol 
hyn. Bydd arwydd y Ilew, yr afìp, a'r 
angel, a gamenwir felly, yn syrthio i'r 
Üawr, y tafamdai wedi sychu i fynu, 
a'r t^amwr yn troi at yr aradr oddi- 
wrth y tap, a sobrwydd a gweddeidd- 
dra, îe, santeiddrwydd yn toi yr holl 
ddaear. Bydded i bob dyn lywodr- 
aethu ei hun, bydd diwedd ar lywodr- 
aeth ddrwg yn fuan wed'yn. 

Wrth ediych ar y papyrau o ffwmpas 
Nadolig, nid oedd bnddd cum iV 
weled ond darpariaethau i wledda, i 
Fed, a phob afreolaeth yn nghlyn â 
ijmy : yr hen gig eidion, a'r plum 
puading, y gwyddau, y twrcis, a wys 
faint bethau ereiIL Gwelsom ertìiygl, 
ar ol desgrifìo ymoethau, y darpar- 
iaethau, y concerts, y miwsig, a'r Uaw- 
enydd, a'r dawnsio, yn cysylltu'r cwbl 
â dyfodiad yr lachawdwr i'r byd ; ac 
yn canmol ein teyrnaç ni am ddan^ 






Digitized by 



Google 



ìítìẅfi Ý bÄÝẄ". 



fSS 



^ ìaái WYch i enedigâeth Crist. Tebyg 
lawn pe gallasem glywed yr iaitn 
ddwyfol ar y mater Ewn, y buasai yn 
debyg, îe, yrun peth aV cwestiwn a 
ofjrnwyd ar fater gwrthgyferbyniol, 
Ai dyma'r ebyrth a ewyllysiaf ^ Yn 
nglun & hyn hefyd, yr oedd swn cryn 
£etwramwledd fr tloJion» a chafodd 
amryw brofi y roast hee/ dJr plummtd' 
ding i giniaw. Ond, beth oeda iV 
wneyd am giniaw dranoeth'2 am dri 
phryd bob d^dd dros yr wythnos. Beth 
yw un giniaw o roast htef a plum, 
pudding, pan y bydd eisieu ciniaw bob 
dydd % Pe na fuasai eisieu ar y cyrph 
dynol ond ciniaw dydd Nadolig dros 
flwyddyn, byddai rheswm gweddol 
dros roobst heef a plum pudding, a 
bwyta hyd yr eithaf^ý diwrnod hwnw ; 
eitbr nid felly, y mae anghenion bob 
dydd, îe, tair gwaith y dydd bydd 
gofjrn am ymborth. Os gofal am y 
tlodion, sef yr anghenus, y rhai nad 
oes ganddynt f wyd, na flbrdd i V gael, 
buasai yn bosibl rhoi nid un pryd Tr 
trueiniaid, ond tri phryd y aydd oV 
gwastraff afreidiol. Tybiwch amgost 
y gwleddoedd, y cyíeddachau, y 
dawnsio, a Uawer abethau ereill sydd 
yn rhy aml eu henwi ; ie, y myrdd- 
iynau dreuliwyd i borthi blys a chnawd ; 
pe buasai pawb yn byw yn gymhedroí 
o gwmpas Nadolig, peidio cymeryd 
dim ond oedd yn an^enrhuidìol, buasai 
dìgon i gynal y tlodion yn gysurus 
dros y gaìmf, heb na chasgliad na dim 
aralL 'Koedd Judas yn fawr ei swn dros 
y tlodion, ac y mae Uawer eto, yn en- 
wedig am gìnîaw Nadolig, ond heb 
ymwadu â dim moethau a gwastraff er 
eu mhwjm. Nid oedd, neb, mor belled 
ag yr oedd yn bosibl i allanolion famu, 
yn rhoi fawr pwys ar ddim ond bwyta 
ac yfed hyd yr eithaf, a thros ben 
hyny hefyd. Wrth fyned heibio y 
tafamdai, pwy fuasai yn meddwl fod 
yr amser yn ddrwg, a bod tlodi yn y 
wladl Tân mawr yn cyneu yn wenJaam 
yn mhob ystafell, y delyn a'r crwth 
yn eu llawn hwyliau, a chwech neu 
saith gyda hyny yn canu nerth eu 
cegau 1. Beth pe bae. yr arian dreulir 
fel hyn ar oferedd, a glythineb, a 
meddwdod, ac ysmocio, yn myned i 
flwch y thlodion, oni fyddai hyny yn 
ddìgoniroi tri phryd y dydd i hen 
bobl a thlodion o bob math 1 Ah I 
byddaii a mwy oa digoo. hefyd« 



Orhyfedd! Dafydd Williàm Dafydd, 
ba le y daethoch chwi I Yr oeddem 
yn meddwl eich bod wedi eich cau i 
fynu yn yr eira, neu yn rhywfodd neu 
^ydd wedi myned ar ddifancoll, canys 
yr ydych yn ddyeithr iawn y ffordd 
yma er ys tro hir. Pa fodd y darfu i 
chwi ymdaro o gwmpas y Nadolig di- 
weddaf ? A oedd ychydig o fwyta ac 
yfed, a bod yn llawen o gwmpas y 
Garth acw ì 

" Dyn cato pawb, oedd ; yr wyf yn 
cytuno yn holiol â chwi, canys clywaÌB 
y discwrs am yr afradaeth ddychryn- 
llyd, ac yn tybio fod rhoi ciniaw i ych- 
ydig dlodion yn iawn, ac yn gymer- 
adwyaeth am y pechodau haerllug a 
gyflawnwyd. Y dyn ! yr oedd arogl y 
pobi a*r berwi, y cig a'r pastiod, y cwrw 
a'r gwirod yn llanw ffroenau dyn wrth 
fyned drwy Gwm Taf. Cato pawb! 
son am wasgfeuon ; pwy allasai feddwl 
wrth fyned o Gaerdydd i Ferthyr y 

Chwnw fod angen mewn un ty? 
lle yr oedd dau neu dri o gryt- 
iaid ar bob drws a'u cigars yn ysmocio, 
a'r wydd yn pobi o flaen y tân, neu 
rywbeth arali. Cwrw a gwirod yn 
rhedeg fel y dwr, a chyn nos yr 
oedd y rhan fwyaf o drigolion y Cwm 
naill aí yn feddw neu allan ou cof. 
Gallésid cael bwyd da a digonedd, 
gwala agweddilirr tlodion,o*r gwastraff 
afreidiol.'* 

lë, Dafydd bach, ychydig o dlodi 
fuasai yn ein swlad nì pe buasai pawb 
yn gymhedroí mewn bwyta, yfed, a 
gwisgo. 

"Pw, cato pawb, pe na bae dynion 
yn cymeryd y pethyfed yma ac ysmocio, 
allawero wastraff heblaw hyny, gall- 
asem oddef ychydig o wythnosau o 
rew ac eira yn burion, a digon o gîg 
moch a thatws yn y ty ; yn lle hyny 
dyna'r fath fyw sydd gan ddynion yn 
awr, "dala llygoden a'i bwyta hL" 
Gyda Uaw myn dyn, a gwaeth na hyny 
hetyd, gwaethaf y Iwc, bydd y rhan 
fwyaf yn ei bwyta cyn ei dala ; a phan 
ddelo cawod o eira, dyna hi'n wbwb. 
Gwledda a newynu bob yn ail yw hi 
tua'r Cwm aew. na baent ddoeth- 
ion, a pheidio caru'r dafam yn well na 
thai eu hunain. Dyna'r agwedd oedd 
arnynt yn Nghwm Taf, yn coflo am 
y boreu "y ganed i ni Geidwad yn 
ninas Dafydd." Bu dadl boeth yn 
Shop y Cryddion ochdoe yu nshyloli^ 



Digitized by 



Google 



te 



BTTH Ÿ MT^* 



yr àmser tìiawd ^ma; bid siwr, nîd 
oedd ganddynt ddimaralli'w wneuthnr, 
canys yr oedd y cwyr wedi rhewi. Y 
pwnc dan sylw, yn benaf, oedd, " Ar 
bwy y mae'r bai, pwy sydd yn gyfrifol 
am yr amser ^asgedig hyn? Eithr 
yr oedd cymamt o anghytundeb yno 
ag sydd yn y Senedd-dŷ ac jm y wlad, 
vn ol eu ihif. John Jones, hynaf, yn 
bamu mai ar y Toriaid y raae'r bai ; 
John ei fab yn bamu mai'r Whigs 
sydd yn y camwedd ; Dafydd Richard, 
y philosophydd, yn hoUolanghydweled 
a'r ddau, ac yn dadleu mai gwyr 
Iwerddon, megys Parnel a'i gyfeillion, 
oedd yn cadw pob peth yn ol ; John 
gwr Ẁtsi (felly yr adwaenir ef yn y 
cwm acw), oedd yn dal yn gryf mai y 
meistri oedd am newynu y gweithwyr, 
ac mai hwy oedd wedi tynu yr holl 
dlodi hyn ar y wlad ; yr oedd Jack 
Teetotsd yn haem mai achos y cwrw, 
a'r gin, a'r ìyrandy, yn nghyd a'r holí 
bethau at yfed yma, oedd y prif achos 
oV trychineb ; a bod y tafamwyr wedi 
bod yn byw ar holl frasder y wlad, 
nes peri i bawb fyned yn gulion ond 
hwy eu hunain. Fel hyn yr oedd y 
discwrs yn myned vn y blaen, nes o r 
diwedd aeth jrn rny boeth i fod yn 
oddefol ; neidiodd un at y lest a'r llall 
at y lapatoney gan ddechreu lluchio at 
eu gilydd, ac jrmddwjrn yn greulon ; 
ond methasant ddyfod i benderfyniad 
eto pwy oedd y pechadur. Pan gaf- 
wyd dystawrwydd, cynygiodd John 
bach, y divine, ychydig sylwadau ar 
oruwchlywodraeth ; eitnr yr oeddynt 
mor aimhymerus, ni fynent wrando 
amo, fel y gorfu i'r divine gymeryd y 
traed, a cheisio noddfa yn nhy Shian 
o'r Garth, felly diangodd megys â 
chroen ei ddanedd. Wedi i*r cryddion 
ddychweled i'w synhwyrau a'u teiml- 
adau cyffredin, aethant yn syth i'r 
White Horse, i gael pethyfed i lon- 
yddu y ffrae ; ond enynodd hwnw dân 
ynddynt eilwaith, fel y Uefarasant â'u 
tafodau, os oedd yn bosibl, yn waeth 
nag erioed ; a felly aeth yr holl 
gwmpeini yn wenfilam wyllt, yn fwjr 
na digon o waith i ddí.u o weision ei 
mawrhydi ei diffodd. Ymadawsant 
fel hyn o dan nawdd yr heddgeidwaid, 
ac heb benderfynu ar bwy oedd y bai, 
ac heb neb wedi gwneuthur y sylw y 
gállasai cryn Jawer o'r bai fod arnynt 
«uhunain. Ác^íelyroedd Shônbach 



y divin€ jtl dweyd, gomwcUywoir- 
aeth yn cyfryngu, o herwydd mecldw- 
dod ac afradaeth, moethau, a balchder. 
Na, nid oes nemawr yn barod i ddy- 
wedyd, * Myfi a bechais ;* eithr hwy a 
bechasant. * bawb,' meddai erth>gl 
yn un o'r newyddiaduron, ' nid oes neb 
fel y genedl Saesonig yn ta^u y fath 
barch i ddyfodiad y Gwaredwr ; y 
maent yn ymdrech i ragori ar eu 
gilydd mewn darpariaethau i fwyta, i 
yfed, i ddawnsio, ac yn mhob rhyw 
fodd yn ymdrech i dalu y parch mwyaf 
i*r Hwn a aned yn Methlehem.' Y mae 
yn ddigon tebyg fod y genedl Saesonig 
yn cynwys y Cymry hefyd ; o leiaf y 
maent hwy yn haeddianol o le mawr 
yn y çwasanaeth hyn, er cof am ddy- 
fodiad y Gwaredwr. Y mae yn fwy 
nathebyg fod y Gwaredwr hwnw 3m 
edrych i lawr yn anfoddus ar y fath 
wasanaeth, ac yn dywedyd, "1 chwi 
eich hunain y gwnaethoch." Gwnaeth- 
och i wasanaethu eich Uygredig- 
aethau eîch hunain, nid i barchu fy 
enw L Pe bae genych barch i fy ym- 
ddangosiad i yn y byd, buasai eich 
gwasanaeth i mi yn rhywbeth ffwa- 
hanol na cheisio rhagori ar eich gilydd 
mewn ciniaw, yfed gwin, cwrw, a 
phethau felly, gan ymcfioi mewn glyth- 
ineb a meddwdod. * Santeiddrwydd 
sydd yn gweddu i fy nhy i, eithr chwi 
ai gwnaetboch yn ogof lladron' medd 
Duw. Pan edrychwn o'n cwmpas, 
gwelir fod pob petb yn pregethu ym- 
ostyngiad ger bron Duw, yn hytrach 
na'r naiU i feio'r UaU : Y drwg a'r da 
yr Arglwydd sydd yn ei orchymyn; 
eto ni fyn dynion gydnabod hyny nes 
y Uaddo efe hwynt. Tra fyddo mod- 
fedd dir i sefyll amo, a Uai na hyny, 
ni chydnebydd dyn mai'r * Arglwydd 
biau y ddaear a'i chyflawnder.^ * Dy- 
wedais yn fy Uwyddiant ni'm synmmr 
yn dragywydd,' heb ystyried mai o 
ddaioni yr Arglwydd y mae'r ddaear 
yn sefylL Os ydym am weUiant ar yr 
amser, dechreuwn drwy weUhau ein 
ffyrdd, a dychwelyd at yr Arglwyud, 
ac efe a gymer dragaredd amom." 
Peidiwch a'r dyn, yr hwn y maeei 
anadl yn ei ffroenau ; bydded ef yn 
DlsraeU, yn Gladstone, neu yn HaUday : 
nid hwy sydd yn teyrnasu, o drugaredd; 
mae tmgaredd yr amddifaid mewn 
gweU dwylaw o lawer. Y mae yn 
ddigon tebyg fod cwyn gan yr Ar* 



Digitized by 



Google 



glwyád yn erbyn meddwon, tyngwyr, 
torwyr Sabbothau, diystyrwyr ar dru- 
gareddau, cablwyr ei Enw mawr, a 
llawer o bethau ereiU o*r fath. Rhodd- 
odd flyn^ddoedd o Iwyddiant, gwlaw- 
iodd ei drugareddau yn dew ar hyd y 
llawr ; rhoddodd fana o'r nef i'w fwyta, 
ond sathrwyd ef dan draed, a dirmyg- 
wyd y Rhoddwr. Yn lle gwasanaethu 
Duw a'n cyfoeth, a'r peth penaf o'n 
hoU dda, yn ei droi ir taiamdai, y 
chwareuyddiaethau, y dawnsio, rhedeg- 
feydd dynion, ceflfylau, asynod, ie, pob 
peth gwarthus a dianrhydeddus i Dduw 
adynion. Gwell fyddai i ni bender- 
fynu mai yr Arglwydd sydd yn gofyn 
yr hyn a aeth heibio yn yr amseroedd 
hyn, yn galw i gyfrif ac yn dy wedyd, 
^'Dychwelwch feibion dynion." Heb- 
law gwasgfeuon masnach, dyma auaf 
caled yn cychwyn, er ychwanegu y 
caledi. Yr ydym yn arswydo, Dafydd, 
y gauaf hyn, yn gymaint a bod y 
gwasgfeuon y fath, cyn ei ddyíodiad i 
mewn yn hollol. Nid oes dim darpar- 
iaeth er ei gyfarfod, eithr yn hoUol i'r 
gwrthwyneb. Masnach wedi llesghau, 
prinder yn mhob man, sefydliadau 
cyfoethog yn myned yn yfílon, haiarn, 
pres, alcan, haiarn a phlwm, wedi 
soddi i'r gwaelodion ; amaethyddiaeth, 
hithauyngwelwi, acarwyddion darfod- 
edigaeth yn ei chytansoddiad ; yr 
ychain heb fod yn gryfion i lafurio, 
y celloedd heb fod yn llawnion, na'r 
defaid yn dwyn miloedd a myrddiwn. 
Na, o'r palas ir bwthyn y clywir 
gyaedd yn yr heolydd. I ba le y 
tfown am gynorthwy 1 Dyma y rhew 
wedi cloi y duaear, a'r eira wedi ei 
gorchuddio, gan gau dyn ac anifail o 
t'ewn caerau cedyrn, yr hyn sydd yn 
ychwanegu anhawster, ac yn mwyhau 
tlodi yn fawr. Ar bwy mae'r bai am 
hyn] Pwy all ddatod y cloion ymaî 
Pwy all beri iddi rewil a phwy all 
ddatod y cadwynau ì Ai tíladstone, 
ai D'Israeli, ai Haliday, neu ry w un 
arall o'r galluoedd tywysogaiddî Y 
maent fel gwibed, fel gwagedd, îe, yn 
Uai na dim- " Duw a wna daranau a'i 
làis yn rhyfedd :" y mae yn gwneuthur 
pethau mwy nag a wyddom ni. Canys 
efe a ddywed wrth yr eira, Bydd ar y 
cdaear ; ac wrth gawod o wlaw, ac 
wrth wlaw mawr ei nerth ef. Efe a 
Beha law pob dyn, fel yr adwaeno 
pawb çi waith ef> yr hwn sydd yn 



anfon ei orchymyn ar y ddaear ; ai air 
a red yn dra buan. Yr hwn sydd yn 
rhoddi eira fel gwlan, ac a daena rew fel 
Uudw ; ýr hwn sydd yu bwrw ei ià fel 
tameidiau ; pwy a erys gan ei oerni ef ? 
Efe a enfyn ei air, ac a'u tawdd hwynt : 
a'i wynt y chwyth efe, a'r dyfroedd a 
lifant. 1 ba'le yr awn am gynorthwy 
yn ngwyneb yr oerfel ì pwy all ddatod 
rhwymau Orion? pwy all ddwyli 
Mawrth yn ei hamser ì pwy all ddyr- 
chafu ei lef ar y cwmwl ? pwy all beri 
ìúái wlawio, neu ei atal? Ai Glad- 
stone, ai D'Israeli, neu rywun aralH 
Ah ! rhaid cael Creawdwr mawr, nid 
creadur gwael, i wneuthur y pethau 
hyn. Ac, yn ngwyneb y caledi pre- 
senol, trowch eich wynebau at yr Ar- 
glwydd, ac efe a gymer drugaredd 
amoch ; peidiwch a'r dyn, canys 
gwagedd ydyw, pan y byddo ar y 
goreu. Dyn sydd yn dinystrio ei hun 
yn mhob peth. Pe rhoddai ^â teddwl 
ar wellhau ei ffyrdd, a dychwelyd at 
yr Arglwydd, gwelai amser gwell, a 
byddai yn gymwys i'w fwynhau. 

Tebyg iawn, Dafydd, fod gwasgfeuon 
gyda chwi y fíbrdd acw, fel y mae yn 
gyífredÌH ar hyd y wlad ar hyn o bryd. 

" D^'^n cato pawb ! nid oes dim arall 
bron i'w gly wed. Ac y mae yn rhyf- 
fedd dweyd fod dyled yr amser da 
yn dyfod yn y blaen, ac yn tynu crwyn 
llawer oddiar eu cefnau. Dyna Peter 
Jones, a llawer Peter gydag ef, am 
hyny, wedi tori ei galon, ac ymollwng, 
a chwedi myned i'r gwallgofdy yr 
wythnos ddiweddaf— o dan bwys gofid- 
iau, druan, methodd a sefyll y profed- 
igaethau. Yr oedd ganddo bob ym- 
ddiried yn Sali, fel y galwai hi, ac ni 
wyddai fod amo gemiog i neb, a bod 
Sali yn sicr o fod ag arian wrth law ; 
ond yr oedd y cymydogion craffus 
ddim yn cydweled ag ef yn hyn, canj^s 
gwyddent ei bod yn gwneuthur gormod 
gyfeillach a'r wraig o'r Star, Éyddai 
yn myned yn fynych i'r Star^ ac ar 
ddiwrnodau pastiod, a gwleddoedd 
felly yn cynorthwyo yn y fasnach. 
Ond dipyn i beth daeth yn amlwg 
fod Sali yn cymeryd pethyfed ; yr 
oedd ei thrwyn yn dechreu arwyddo 
hyny ; ac nid arwyddion felly yn unig, 
eithr yn fynych yr oedd i'w chael wedi 
cwympo, ac neb allu codi ? Rhwng y 
wraig o'r Star a Grocera' Licence Mr. 
Gladstone, aeth Sali rbagddi. Y Star 



Digitized by 



Google 



ttè 



V^ Y Òr'^í^ìtÚÌtDYÌÍb» 



vn ym vl jr Gártìi oedd y ty y byddâi 
Mr. Macaonald, y pachnan, yn rhoi 
fvnu : felly aeth yn gyfeillach agos 
rhwng Sali, y wraig o r Siar, a Mr. 
Macdonald. rrynasant lawer o bethau 
gwychion iawn. yn «a^m, ac yn sidan, 
a phethau ereill at wisgo, nad wyf fi 

SL gwybod eu henwau. Ýr oedd Mr. 
ac yn dweyd wrth werthu, nad oedd 
dim gwahaniaeth am dalu, y gallasent 
wneuthur hyny fel yr oeddynt yn 
ewyllysio ; eithrcyn hir, yr oedd Mac 
yn galw am yr arian ; dim i gael, a'r 
amser wedi troL Sylwyd ei fod yn 
galw yn amlach ; ac nad oedd byth yn 
curo y drws, ond i mewn ag ef yn 
feistrolgar. Yr oedd hyny, meddir, yn 
arwyddo ystorm a thy wydd garw cyn 
nemawr o ddyddiau. ir oedd gan 
Peter fochyn da yn tewychu^ a thebyg 
fod Mac wedi taâu ei lygaid amo, a 
chwedi rhoi swUt i fab Shôn y gof am 
roi gwybod iddo pan y lleddid ef, yr 
hyn a wnawd yn ffyddlon. Dranoeth 
daeth Mr. Mac i'r lle, a beili gydag ef, 
ac i bant a'r mochyn i'r Star yn gryn- 
swth, ac yno y gwerthwyd ef i dÍÉdu 
am wn sidan, a rhyw bethau ereill. 
Druan o Peter; yr oedd stormydd 
ereill wedi chwythu yn drwm arno, o'r 
un natur o'r blaen, nes ydoedd yn Ued 
ddigalon, ond pan welodd y mochyn 
wedi myned, suddodd fel y plwm, ac 
i'r Asylum gorfod myned ag ef. A 
wyddoch chwi beth, y mae tafarnwyr 
a phakmen yn bla ar ein gwlad. Mae 
eisieu cyfraith i alltudio tafamwyr á 
phahmen o wlad Gristionogol, ouite 
rhyngddynt byddant wedi dinystrio 
cymaint o Gristionogaeth ag sydd 
ynddi." 

Dafydd bach, pwyllwch, djmion jw 
tafarnwyr sJrpackme7i, ac y maent yn 
dylyn galwedigaethau cyfreithlon. 

" Cyfreithlon y dyn ! Cyfreithron y 
gelwch y fasnach sydd yn felldith 
gwlad ; yn rhoi'r gostrel i feddwi, ac 
yn melldithio teuluoedd ein gwlad? 
Cyfreithlon yrydych yn g^wpachnen 
yn twyllo'r wlad wrth ddywedyd 
celwydd ; ac yn gwerthu pethau am 
ddwy neu dair gwaith yn fwy na'u 
gwerth ? Cyfreithlon yw peth fel hyn? 
Ỳ rhai hyn yw y locustiaid sydd yn 
difa ffrwythau ein gwlad ni, yn peri i 
deuluoedd cysurns dori i fynu, ac yn 
pwneuthur ein ieuenctyd yn aoAddíui 
i'rtirnaŵi'rdomeiu" 



Dyna, Dafydd bacb, caàewcli 1u yft 
awr, nes oeri ychydig ; fe allai erbyn y 
tro nesaf y byddwn yn cydweled yn 
well. Da y bo'ch, a dibechod. 



Y LLYFRFA. 

Derbyniasom yn y mîsoedd diweddaf 
y llyfrau canlynol at Lyfrfa Gymreig 
Coleg Trevecca : — Oddiwrth Mre. 
Jones, Oswestry, Sir Drefaldwyn, Beibl 
Peter Williams, 1770, y Beibl Cys^- 
lan, 1789, y Beibl 1769, y Beibl yn 
nghyd a hyfforddiadau i ymddygíÌBd 
gweddus a defoesiynol, ^809. Yr ydym 
yn dra diolchgar i Mrs. Jones am y 
Beiblau hyn, y maent yn llanw bwl<m 
cryn fawr yn ygyfres o'r Beibl Cym- 
raeg. Cawsom nefyd gopi o argraph- 
iad cyntaf Beibl Peter WiIUams, oddi- 
wrth Mr. Meyrick Jones, Dolgelley ; y 
mae y bonheddwr hwn yn gyfaill myn- 
wesol i ni, ac nid yn uniç i ni ond i 
lesu Grist, ac yn gyfaill anwyl i 
Athrofa Trefecca, y mae yn ein cyn- 
orthwyo yn mhob dim gyda'r Llyfrfa. 
Yr ydym yn ddiolchgar lawn. Y mae 
hanesyddiaeth yn nghlyn a'r Beibl 
hwn, os cofiwn, cewch yr hanes ryw- 
bryd. Gwyr y rhan fwyaf ein bod yn 
ymdrech i gael i law bob argraphíÉMÌ 
o'r Beibl Cymraeg — o Dr. Morgan, y 
cyfieithiad cyntaf, hyd gychwyn y 
Gymdeithas Feiblaidd. Yr ydym yn 
agos ar ben, cewch glywed eto pa rai 
sydd yn ddiffygiol. Fe allai felly y bydd 
rhaiyngweled sydd yn meddianu riiai 
honynt a chalon ganddynt i'w danfon 
i mewn. Nid ydym wedi cael Testa- 
ment Salsbury, yr ai^aphiad cyntaf, 
cofier, mewn Ilythyren ddu. Gwyn 
fyd na bae rhywun yn danfon hwnw. 
Hef)rd, Beibl Darluniadol leuan Glan 
Geirionydd, a Beibl Darluniadol Kitto, 
gan Dr. Owen Thomas, os y w yn debyg 
ogyrhaedd gorpheniad rywbryd. 

Ctor 2 (gtoEltẃgbb^ 

" Gosod wyliedydd, myneged 3^ hyn a welo, 
TIPYN O BOB PETH. 

Ämaethwyr FJrainc, — Dengys y«tad* 
egau berthynas i alwedigaethau pohl 
Ffrainc fod 18,968,000 (neu 64 y cant) 
yn dylyn gorchwylion amaethyddol; 
ond y ffaith bynotalo'r oU ydyw yr m, 



Digitized by 



Google 



ÎWÄ Y CíWtJJXẄÙl>* 



w 



]gûìilynol :— o*r boblofi»etli\ramaethydd- 
ol nid oes dim llai na 10,620,000 yn 
trin eu tiroedd eu'*.liunain. 

Gweddi y Ffydd, — ^Ymddengys fod 
chwe* mil a thriugain o blant wedi cael 
eu haddyfijgu yn yr amrywiol ysgolion 
cysylltiedig â'r Muller Oaphaoage yn 
Bristol er's pan cychwynwyd y seFydl- 
iad enwog hwnw. Y mae deng mil a 
phuìA* cant o blant yn arfer rhoddi eu 
prcsenoldeb yn yr ysgolionhyn ynawr. 

YB AEHOLIAD CVMDEITHASFAOL. 

Cynhaliwyd arholiad Cymdeithasfaol 
y Deheudir yn Talgarth, pryd y safodd 
deuddeg o ymgeiswyr yr arholiad, a 
darfu i'r rhai canlynol fod morffodus a 
bod yn bwysau yn y clorianau : — 1. 
PhiUip Norman, Penarth ; 2. WilUam 
Jones, Treboeth ; 3. Edwin WiUiams, 
M.A., Caerdydd ; 4. WiUiam Powell, 
Aberdar ; 5. Henry P. James, Mor- 
ganwg; 6. WilUam E. WiUiams, 
IJwynpia; 7. Henry Jones, Ystrad- 
fellte; 8. Richard HoweU, Llansam- 
let. Yr arholwyr oeddynt y Parchn. 
Principal Edwards, M.A., Aberyst- 
wyth; W. James,J Aberdar ; . a E. 
PhiUips, Castellnewydd-Emlf n. 

Pynciau yr arholiad oeddynt:— 1. 
Duwinyddiaeth y Diwygwyr Protes- 
aidd. II. Yr Epistol cyntaf at y 
Corinthiaid xi~xvL 3. Rhyddid yr 
EwyUys. 4. Arweinîad i'r Efengylau. 
5. GwybodaethGyffredinoIo'rYsgryth- 
yrau. 

LLWYDDIANT ATHROPAOL. 

Y mae y Parch. D. C. Edwards, Bala; 
trydydd fab y Parch. Dr. Edwards, 
wedi eniU;y;gradd o B.A., yn Mhrif- 
ysgol Rhydychain. Pasiodd yn y 
trydyddldosbarthîgyda double honours^ 

BYD Y DAELITHIO. 

" Mahomeda'i ŵcj^cíc?."— Traddod- 
wyd darüth ar y testyn uchod yn 
Gilead ger Penfro, gan y Parch. D. 
Symmonds, Abergwaun. Cadeirydd, 
Mr. S. W. WiUing, Penfro. Yr oedd 
yn ddarUth deüwné o'r traddodwr, yr 
elw tuag at leihau dyled y capel. 

^^ Biarhehion Poblogaidd,''-'AT ei 
hoff destyn hwn, bu y Parch. George 
Lamb, Liverpool, yn traethu yn Bolton, 
y Parch. D. C. Davies, bugail y Ue yn 
Uywyddu. Yr oedd yn ddarüth wir 
dda, hynod ffraeth ac awcrymiadol. 
'*/ŵ Morgmwg.—ln Penmŵrk, 



ymddangosodd seren newydd yn y 
byd darUthiawl, yn mherson y Parch. 
W. Lewis, yr hwn fu yn traethu ar 
" lolo Morganwg." Y Parch. 0. Jones 
(B.), yn y gadair. Cafodd y gwran- 
dawyr eu boddloni yn fawr yn y darUth- 
ydd newydd hwn ; melus moes eto 
meddent un ac oU. 

" Ymweliad a Rhufain.^ —CdSoàà. y 
cyfeiUion yn Bethel, Penbre, y fraint 
wrando darUth ddyddorol ar y testyn 
uchod, gan y Parch. Thomas Levi, 
Aberystwyth. DarUth odidog, yr elw 
tuag at leihau dyled y capel hardd sydd 
ynyUe. 

YE UCHEL WYLIATT. 

Fenbre,—Yji nghapel Bethel bu y 
cedyrn canlynol yn cyhoeddi gair y 
bywyd gyda nerth a dylanwad : — Y 
Parchn. Thomas Levi, Aberystwyth, a 
L. Price, LlanelIL 

Gower Road.—Yn Bethel, yn y Ue 
hwn, traethwyd gair y by wyd gan yr 
efengylwyr canlynol — y Parchn. John 
Lewis, Caerfyrddin ; 0. Edwards, B.A., 
LlanelU, a J. Bevan (A), Waunar- 
Iwydd. 

Talybont, Dyffryn Conwy.—Gwem" 
yddwydyn yr uchelwyl yn yllehwn 
eleni, gan y Parchn. D. C. Davies, M. A., 
Llundain ; D. C. Evans, Rhyl, a W. R. 
Jones, Dinbych ; John Masters, Aber- 
maw ; a D- WiUiams, Liyerpool 

Twyncamo, Hhymni. — Gweinydd- 
wyd yn y Ue hwn gan y cenhadau can- 
lynol— y Parchn. R. Jones, Treherbert ; 
a W. Prytherch, Goppa. Yr oedd y 
ddau fi-awd yn eu hwyliau goreu- 

Aberayron. — Yma pregethodd y 
Parchn. Wm. James, Aberdar; O. 
Thomas, DD, Liverpool; D. R. Wil- 
liams, Llanbedr, a J. Jones, RhosUan- 
•rchrugog. Trodd yr wyl hon yn 
gyfarfod jubUee, gan i'r gweddUl dyled 
oedd yn aros ar y capel, o yn agos i 
£300 gael ei Iwyr ddileu. Canys "yr 
oedd gan y bobl galon i weithio." 

(7%ct<^7?i. — Pregethodd y Parchn. 
Dr. Jenkiüs, Llanfairmuallt, a D. 
PhUlips, Abertawe, yn y Ue hwn. Da 
oedd bod yno. 

Llanllechid.-'Y rhai fu yn mynegu 
ffordd yr iachawdwriaeth yma oedd y 
Parchn. T. J. Wheldon, B.A., Ffes- 
tiniog, a G. EUis, B.A., Bootle. Yr 
oedd y weinidogaeth yn hynod bwç- 
paspl, ao oddiẅn jçryu arddẅẃ 



Digitized by 



Google 



6Ô 



ÌIAEW-SiaTB. 



T FUOEILIÁBTH. 

Carrefjlefn, Afo?i.-^ynhalìwyd Cyf- 
arfod mewn cysylltiad a sefydliad y 
Parch. W. Roberts, Pengarnedd, yn 
fugail yn eglwys Bethlehem, yn y lle 
U3hod Llywydd y cyfarfod oedd y 
Parch. John Roberts, Taihen. Y rbai 
a gymerasant ran yn y cyfarfod oeddynt 
yParchn. D. Roberts, Gwalchmai ; J. 
Williams, Llanerchmedd ; H. Wil- 
liams, M.A., Bala ; J. Williams, Bryn- 
siencyn ; D. R. Griffiths, Liverpool, a 
Mr H.Williams,Llwynyrarth. Bydded 
iV undeb sydd wedi cychwyn mor 
addawol fod yn un parhaus a bendith- 
iol. 

PorUarduln.Ì8, — Y mae y ddeadell yn 
Libanus, y Ue gobeithiol hwn, wedi 
rhoddi galwad i'r Parch. D. Phillips, 
Llanddeusant, i ymgymeryd a'i gofaí 
fugeiliol, a dy wedir bod yr alwad wedi 
profi yn un effeithioL Bendith y nef- 
Aedd arni. 



T PABCH. JOHN W. UOBTDCEB, CAEBFYBDDIN. 

Wele na o rai rhagorol y ddaear wedi ei 
gymeryd jrmaith yn nghanol ei dáyddìaa, sef 
yr hynaws a'r dawiol efengylydd, y Parch. 
Jobn W. Mortimer, Caerfyrddin. Ba farw 
yn fionmemonth, lleyr oedd wedi ymnéilldao 
iddo er mwyn iechyd. Gellir dweyd am dano, 
fel y canodd per ganiedydd y Cymra am un 
arall,— 

" Gwnaeth ei farwnad yn ei fywyd." 
Llafuriai lawer gyda'r Ragged Schools, ac 
hf fyd trealiai lawer o'i amser, a defnyddiai 
lawer o arian gyda ei waith dodwiw, o fyned 
ar ol defaid cyfr-goUediíÇ tref Caerfyrddin. 
fiyddai yn llafario yn mhiith sothach y ddyn- 
oliaeth er en cael at y Gwaredwr. Elai ar nos 
Sfthbothan, cyn yr oedfa gyhoeddas, o am- 
gylch y lod{/tng-house8 i gymhell tramps o'r 
dosbarthiadaa iselaf i ddyfod i'r cwrdd, ac 
yna pregethai iddynt Griat fel .digonol Geid- 
wad i'r penaf o bechadariaid. Ond efe a fa 
farw ac a gladdwyd. Do, ba farw yn orfol- 
eddas, a chafodd fynediad helaeth i mewn i 
dragywyddol deyrnâs ei Arglwydd. Traddod- 
odd y Parch. 'oseph Evans, Caerfyrddin, 
bregeth an{?laddt>l iddo yn Zion, nos Sul, 
RhHgfyr löfed, i gynuUeidfa laosog a chyf- 
rifol, oddiar y testyn— " Y rhai nid oedd y 
byd yn deilwng o honynt." 



MR.ELLIS JAMKS, TY'NLLWTN, BANGOE. 

Yn 65 mlwydd oed bn farw Mr. Ellis James, 
Ty 'nllwyn, Bangor. Efe a fn yn flaenor ffydd- 
lon yn y Cyfandeb am flynyddoedd lawer, a 
ha hefyd yn gweini fel Ysgrifenydd Cyfarfod 
]4Ì8ol Aiioü f Caf odd gladdedig^etb deilwi^ff, 



pryd y gweìnyddwyd yû ^r oglwys ob iw*k y 
bedd gan yr hybarch benglor, y Parcb. H. 0. 
Hni^hes, Llanddeiníolen, ac yn y ty cyn cych- 
wyngan y Par«h. W. E. Wiíliams, Pentir. 

MB. EOWABD C08LETT, CA8BACH, MTNWT. 

Y Sabboth olaf yn y flwyddyn, yn 86 mlwydd 
oed, ba farw y gwr achod, yr hwn oedd yn 
fab i'r hynod a'r gwreiddiol bregethwr, y 
diweddar Barch. Edward Coalett. Efeydwdd 
y diacoa hynaf yn Sir Fynwy, wedi bod yn y 
•wydd yn gweint am droa öO mlynedd. Yr 
oedd yn ddyn deallgar, yn feddyliwr gwreidd- 
iol, yn swyddog ífyddlawn, yn Gristion zelog, 
ac ya wr cadam 'yn yr Ysgrythyran. Yn ei 
glaiddedigaeth gweinyddwyd wrth y ty cyn 
cychwjn gan y Parch. D. Dayies, rectory 
plwyf, ac yn y capel gan y Parchn. A. Ed- 
mands, a D. Jame<*, Llanearwg, ac ar lan y 
b^dd gan y Parch. J. Wüliamg, Bisca. Hedd- 
wch i'w Iwch. 

MB. JOHN FBDÍSTON, MANCHE8TBB. 

Dydd Mawrth, lonawr y 7fed, bu farw y 
gwr da, a'r diacon ffydàlon uchod, jn 64 
mlwydd oed. Y Sadwrn canlynol aethpwyd 
a'i gorph i'r ty rhagderfynedig i bob dyn byw 
yn mynwent Ardwick. Yn ei gladdedigaeth 
gweinyddodd y Parchn. Thomas Gray, Man* 
chester; R. Jones, Felinheli; B. Edwards; 
Wyddgrag; a W. James, fi.Á., Manchester. 
Yr oedd Mr. Frimston yu Gristion pur ac yn 
flaenor rhagorol. Ni ba ei gystadd ond byr, 
a'i ddiwedd oedd— efe a aeth i dangnefedd. 

BEES BEE8, ABEBBEDW. 

Btt farw Rees Bees, Ab'îrbedw, plwyf Pen- 
bryn, Sir Aberteifi, ar 30ain o Dachwedd, a 
chladdwydef ynmon»ventTwrgwyn ar y 3ydd 
o Ragfyr, yn 18 mlwydd oed ; pryd y gwein- 
yddwyd > n weddas gnn ddan ddya ieaanc o'r 
ardal, sef Mr. Daniel Jones a Mr. Thomas 
Thomas (yn absenoldeb y Parch. Mr. OIiver). 
Cymerodd Mr Thomas yn de^tyn 1 Tim. iv. 
a'r rhanan olaf o'r 7f ed a r 8fed o* adnodaa. Ni 
ddygwyddodd amgylchiad mwy annysgwyl- 
iadwy a siomedig er ya blynyddoedd yn ardal 
Abei nedw. " Sat byny," meddai rhywun ? 
** Ai nid y w dynion yn marw yn yr ardal hon fel 
rhyw ardal arall?" Pe chwanegid y fath 
ofyniadan, y mae jrr hyn a ddywedasom yn 
wir. Y mae yn wir na ddylid syna fod y 
blodaa yn gwy wo ; fod dail y gwanwyn yn 
syrthio; fod y dderwen yn daäfeilio; er 
hyny, gall fod syrdod hydyn nod yn y pethan 
byny sydd wedi en gwneathar yn hollol ddi- 
syndod gan ymarferiad. Pe gwelsid y gìas- 
welltyn yn ymigor yn y borea ac yn pàrhaa i 
wneuthar felly hyd naw o'r gloch, ac yna yn 
ddisyinwth yn gwywo cyn gorphen ymagor, 
yn enwedîg pan nad oedd ua o nodwedfion 
dadfeiliad i'w ganfod yn ei wynehpryd. Peth 
go chwythi!? fuHsai gweled y dail yn syrthio 
yn mhen tair wythnos ar ol eu hymagoriad, 
nea y dderwen yn gwywo paa ond ieuanc. 
Felly, er fod angea drwy gyffredinolrwydd 
wedi diddymu syndod ; eto f od bachgen 
ieaanc ond 18 mlwydd oed yn gorf od ildio ei 
fywyd iddo, ^m hçb »|S08 cj^wn jma^T, 



Digitized by 



Google 



MÁBW-SSSTR. 



pftn yr oedd y corff yn gryf , yr iechyd yn 

gyflawn,.y Uygaid yu fywiog, y gobaith yn 

ohwim lamio i'r dyfodol, yr ysbryd yn uchel ; 

ie, pan yr oedd hóll hyfrydwch ienenctyd yn 

ŷmseddu ar ei galon íach ddychlamol ; sprmg 

tide byw»d bron bod yn Uawn — rhosyn di- 

wmod oed yn gwywo yn ddisymwth : y mae 

hyn yn syndod. Peth ydyw hwu syud yn 

mheli o fod yn gyll'redin braidd ya mhob 

ardal, ac yn enwedig feily yn yr ardal bon ; 

feUy creodd byndod brawychol drwy y gym- 

ydogaetb, yn enwedig yn uhlith ei gyíoedion 

a*i gyfeiíiion; dycbiynasant oU gan swn 

brawychns saeth angeu yn ei gwaith yn 

rhwygo'r awyr pan ar ei 1 haith fileinig i galon 

Bhys bach Âberbedw. Tybiwn fod ei gyfeill- 

ion wedi eu sobri, ac wedi en dwyn i feddwl 

am fam a thragywyddoldeb. Hynod, onide, 

inai tiwy dÿwgUnch angen y gwelir tragy- 

-wyddoldeb oreu ! Canfyddwn rywbeth 

iebyg mewn natur. Ni welir y sêr drwy 

deunit ac byd y nod y Uoer ond yn annhan- 

haid iawTi ; ond Uanwer y gwagle â tbywyll- 

wch, fe'u gwelir yn ddigon rhwydd, a bydd 

en dysgleiideb yn ymddibynn ar radd y tywyll- 

"Wch. Felly yn gy wir y mae pethau byd tra- 

gywyddol, wrth edrych amynt dtwy oleuni 

hywyd : naiü ni ẁelir hwynt o gwbl, neu os 

byddant i'w canfod, gwan iawn fydd eu tan- 

beidrwydd ; ond wrth edrych arnynt drwy 

dywyllwch angea, ymsaethant yn fyrdd i fod- 

olaeth, ac ymddysgleiriant oll yn gain. Felly 

dylem ni, y rhai byw, ddiolch am angen, 

oherwydd Ultscope ydyw i.weled sylweddau 

tragywyddol, fel ag y dylai pob athronydd, yn 

gystal a phawb er hyny, i fod o'i galon yn 

wir ddiolch^ar am fod nos i' w gael, canys drwy 

Á gyfrwng ef y daeihom i wỳbod am fyrdd 

bydoedd y gwagle, ac hebddo ni fuasem yn 

gwybod am yr un o honynt. O syndod ! Y 

mae tywyllwch wedi datguddio llawer mwy o 

greadigaeth Duw nag y mae'r haul ei hun 

wedi ei wneyd. Dim rbyfedd i'r Salmydd 

ddweyd : " Y nos sydd yn datgan gogoniant 

Dnw." O wybodaeth fychan fyddai genym o 

greadìgaeih Duw oni bae y nos ; felly o dragy- 

wyddoldeb oni bae angeu, hyny y w, yn deiml- 

adol. Ond cftrwn roddi un rhybydd i'r rhai 

hyny sydd wedi eu gwelwi gan yr amgylchiad, 

sef na ddylent gymeryd mautais > natur eu 

cyfansoddiadau i beidio gwneuthur iawn 

ddefnydd o'r dyíçwyddiad sydd wedi ym- 

ddangos mor ddifrifol iddynt. Hyny yw, y 

mae Duw wedi rhoddi i ddyn bump o synwyr- 

au {tkefive sensfs), y golwg, y clyv«r, yr arogl, 

yr archwaeth, a'r teimlad. Yn awr nid yw pjob 

nn o'r rhai yma yn meddu ar yr un ataliedig- 

rwydd {retentireness). Y Uygâd sydd yn 

sefyU uchaf -ar ol gwelèd tỳ unwaith, geU- 

wch ddwyn i gof ei dduUwedd. Yna daw y 

dyw— yr ydych yn oofio Uais a Uefariad eich 

perthynasau. Yna daw y tri ereiU, ond nid 

yw ataliedigrwydd y rhai yma ond gwan 

i&wn. A'r temiad y perthyn 1 ni yn breaenol. 

Dyna ddyn yn cael damwain, ac y mae mewn 

poenau dirdynol ; oni can gynted ag y daw 

ef yn hoUiach, nis gaU alw 1 gof y teimlad 

poenus ag oedd ynddo ychydig o ddyddiau yn 

ol, a hyny gan fod ataUedigiwydd y. teimlad 

JB win ; ac oni welwi^ ni ddoethineb yr lor 



yn hynod ynhyn? Pe bnasai y teimladyn 
meddu ar yr un ataUedigrwydd a'r Uygad, 
buasai eiu bodolaeth yn wae. Ond yn awr y 
peth yr wyf yn cyfeirio ato yw hyn : — Y ma» 
marwolaeth Bees Bees wedi gwneuthnr ar- 
graff ddofn ar deimladau ei ^f oedìon, ond yn 
mhen tri mis fe fydd y teiml^d hyna wedi 
diflanu, os gadewir iddogael ei gwrs naturiol^ 
o herwydd mai argraff ar y teimlad yw. A'ch 
dyledswydd chwi yn awr yw gwneuthur defn- 
ydd o aUu araU sydd yn »*ich meddiant, sef 
cadw yn fyw y teimlad, gyraaint ag sy bosibL 
drwy allu y cof. öellwch, wrth ddala'r ide<d 
picture ger eich bron, adgyfo i yr hen deirahid 
ddigon at y pwrpas, ac eto heb fod yn boenus; 
ac 08 na wnewch chwi hyny, digon tebyg» 
cyn pen blwyddyn o amser y byddwch mor 
ddideimlad â'r garcg, ac yn Ue bod yn fendith 
bydd yn feUdith i chwi. FeUy, gyfeiUion 
ieuainc, cofiwch eich dyledswydd. Gwelwn 

Sddo hefyd un gwirionedd mawr araU, sef 
lagluniaeth Duw. Nid machine yw y byd, 
neu ni f uadai y fath bethau a hyn yn dygwydd 
— Pe buasai dim ond yr hen yn marw, byddai 
gan y Deist ryw Baìl i'w osodiad ; ond gan. 
mai nid felly y mae, ond yn hoUol i'r gwrth- 
wyneb, nid yẁ ei osodiad ond haeriad dìsaiL 
FeUy, dywedwn mai nid damwain oedd mar- 
wolaeth Bhys bach Aberbedw, ond un o am> 
canion gogoneddus a doeth ragluniaeth yr 
lor. Dymunwn heddwch i'w Iwch, ganffydd- 
lon gredu fod ei fedd wedi ei roddi i of al yr 
angel a rydd iddo adgyfodiad CristionogDl. 
Cebbidfbtn, 



JOEN jeNES, CWMDABE. 

Bu farw y brawd ieuanc John Jones, mab 
ieuengaf John ac Ann Jones, Cwmdare, ar 
y 13eg o Hydref, 1878, yn 13eg oed. Yr oedd 
yn un o'r bechgyn mwyaf gobeithiol a 
gweithgar a berthynai i'r Methodistfaid yn 
y Ue; athrwy hỳny, teimlir yma hiraeth 
mawr ar ei ol, a gweUr ei le yn hynod o wag. 
Er i'r Arglwydd ei alw yn ieuanc oddiwrth ei 
waith at ei wobr, geUir dweyd iddo wneyd ei 
oreu i wasanaethu ei Arglwydd yr ychydig 
amser y cafodd y f raint o fo<l ar y ddaear, 
Teitnlai ddyddordeb mawr yn ngwasanaeth y 
cysegr, yn enwedig yr Ysgol Sabbothol ; yn 
hon yr oedd ei feddwl ieuanc yn cael gwledd, 
megys yr oedd ÿn hoff iawn o'i Feibl ; dar- 
Ueuodd'ef i gyd ynystod eiafiechyd diweddaf» 
fel y gwyddai rhyw gymaint am yr *' hen hen 
hanes" o ddecbreu Oenesis hyd ddiwedd 
Dadguddiad. Yr oedd hefyd yn hoff iawn a 
ganu, a meddai ar lais peraidd, a Uawer iawn 
o fedrusrwydd yn y gelfyddyd oruchel o 
ganu. Yr oedd yn gwybod y rhan fwyaf o 
dônau *' Swn y Juwbili," a chanai hwynt gyda 
Uawer iawn o deimlad. Ond cadd ei dori î 
lawr, pan oedd ei aUnoerid ienainc yn dech- 
reu ymagor. Gwasanaethwyd yn ei angladd 
yn hynod fedrus gan y Parch. T. Bowlands» 
gweinidog y Ue, a cherddodd plant yr ysgol 
ddyddiòl o flaen yr angladd i ddangos ea 
guar ar ol eu hanwyl gyfaiU. FeUy y 
rhoddwyd ein brawd anwyl yn nbŷ e hir 
gartref. Heddwch i'w Iwch. 

Cimdare. B. Williahs. 

10 



Digitized by 



Google 



70 



MARW-BBSTB. 



JOHN EDWARDB, MAEBTEO. 

Gorchwyl blin ydyw coíaodi marwolaeth 
4yn ienanc oedd a brnidd pob rhiawe<|d yn 
cyfaríod ynddo : yn fledeuyn prydferth yn yr 
ardd adynol; ie, dyn ieoanc a gymerodd 
amo eow lesn Orist pan yn ieuanc iawn, ac a 
íu byw yn mhob ygtyr yn deilwng o'r enw 
rhftgorol. Mab ydoedd. i James a Margaret 
Edwards, Âlma Road, Maesteg. fiendith- 
iwyd ef â magwraeth mewn caitref crefyddol, 
gyda rhieçi dawiol ; magwyd a methrinwyd 
el yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd. 0*r 
íath fantais ydyw i blant gaiel rhieni dnwioL 
Gwelodd John werth y fantais er yn blentyn, 
a ** choflodd ei Oreawdwr yn moreu ei ddydd- 
ìau," er cysur i'r rhieni a wnaethant ym- 
^rech deg drosto trwy gyaghori, taer weddio, 
a rhoddi esiampl dda, i'w hyfforddi yn mhen 
•ei ffordd, a chawsant yn dál am eu Uafur di- 
flino yr hyfrydwch o weled eu hanwyl John 
yn cysegru ei fy wyd i weithio yn ngwiidlan yr 
Arglwydd. Bhoes ei Dad Nefol ef yn mhaer 
poenus y fiSa'neg {inflammation) ááwy flynedd 
yii ol, ac íe effeithiodd hyny ar ei iechyd hyd 
ei íarwohieth, yr hyn a gymerodd le yn sydyn 
iawn nos Fawrth, Hydref y laf , 1878, pan yn 
18 mlwydd oed. Yr oedd rhai pethau yn 
nodweddu ei fywyd a fyddai yn werth eu 
liefelychu gan ieuenctyd yn gyflredinol. 

1. Ei hoffder o'r Beibl.—Yn wir, hwn oedd 
ei lyfr, a tbrealiodd lawer o'i amser i'w ddar- 
Uen. Yr oedd yn dweyd ei fod yn cael hyfryd- 
wch mawr yndde ; a hawdd gènym ei gredu, 
o herwydd yr oedd yn myned a'i Feibl gydag 
•ef i'r gwaith yn aml iawn. 

2. Ei ffyddíondeb yn mhob m^ddion o raa.— 
Nid oedd braidd un cyfarfod yn myned heibio 
lieb ei f od ef ynddo ; nid ffyddlon i un cyf arfod 
ond pob cyfarfod oedd yn cael eu cyngl yn 
nglyn ag achos ei Waredwr. Yr oedd ei le 

În Uawn yn wastad yn odfeuon y Sabboth, 
sgol Sul, ysgol gan, cyfarfodydd gweddi 
yr ienenctyd, ac yn enwe<|^g yn y seiet. 

3. Ei brofiad Crefpddoh — Cwynai yn aml ar 
•ei fywyd aaffrwythlawn. Synai na buasai 
iredi ei dori lawr fel diffrwythwr y tir; a 
•diolchai yn gynes am eiriolaeth ar el ran yn 
ei arbed flwyddyn ar ol blwyddyn. 

Cafodd ei gladdu dydd Sadwm, Hydref y 
fifed, yn Mynwent Llangynwyd. Oweinydd- 
Tryd ar yr achlysur gan y Parch. T. Salmon, 
jt hwn a wnaeth rai sylwadau nerthol ac 
effeithiol ar yr achlysur. Ar lan y bedd fe 
ganodd y cor, o dan arweiniad Mr. Baniel 
Morgan, " Ar lan lorddonen ddofh," (gan Dr. 
Parry), gyda theimlad mor ddwys fel yr wylai 
pawb wrrh eu gwrandaw. Yna rhoddwyd ei 
^orff i orwedd hyd foreu caniad yr udgom 
diweddaf, pan — 

** Y bydd dorau beddau y byd 
Ar un gair yn agoryd." 

Heddwch i'w Iwch. Byddwn ninau barod, 
"•• Canys yr awr ni thybiwn y daw Mab y Dyn." 
Ymgysured ei rieni, ei frawd, ei chwiorydd, 
a'i berthynasau oll, yn y meddwl fod eu 
lianwyl John wedi newid er gwell. 
Màeateŷ» W^ D. B. 



HRS. WILLIAXS, T NEüADD. 

Bu farw Mrs. WilUams, y Neuadd, Llandüo 
Frtn, Brycheiniog, Tachwedd lleg, 1878, yii 
78 mlwydd oed. Yr oedd yn aelod flÿddlon 
gyda'r Methodistiaid yn fieUu-dn. Elfea 
amlwg yn ei by wyd oedd fiyddlondeb at fodd^ 
iongras, apharch iordinbadauyrefengyL Bu 
yn goddef y blyayddau diweddaf o'i bywyd 
oddiwrth wendid corff, yr hyn oedd yn Á 
hamddifadu o*r cyfarfodydd, ac yn perì 
eryn ofid iddL Llawer gwaith y gwnaeth 
Ymdrech mawr i ddyfod i foddîon gras, yr 
hyn, feddyUem, oedd yn ^aled i'r corff, er 
cael gwledd i'r enaid. Yr oedd yn cael cyBor 
mawr yn nywediadan y Beibl am y cysegr a'i 
breswylwyr : — " Owyn fyd preswylwyr dy dŷ, 
yn wastad y'th foUanant." ** Y rhai a blaa- 
wyd yn nhỳ yr Arglwydd, a flodeuant yn 
nghynteddoedd ein Duw." Byddai yn hoff 
iawn o adnodauyn y ffurf o weddi: — " Chwilia 
fi, O Dduw, a gwybydd fy nghalon ; prawf ft, 
a gwybydd fy meddyUau. A gwel a oes flordd 
annuwiol genyf, a thywygfi yn y ffordd dragy- 
wyddol." Nid rhyw fath o fwyd a diod ys- 
brydol a wnai y tro iddi ; yr oedd yn medni 
dethol y goreu obUth Ihiwer ; pigo ei thamaid 
yn wir dda; ond hi a fu farw dydd Llon 
yr 28ain o Hydref , pan wnaeth angeu yn hys- 
bys ei fod wedi dyfod am dani. DarUenodd y 
gweinidog, y Parch. E. H. Eyans, y benod 
ddiweddaf o r Datguddiad iddi, a'r benod 
ddiweddaf iddi hi oedd hefyd ; er f e ddarUen- 
wyd iddi ddiwmod wedi'n, ond nid i un pwr- 
pas; a rhyfedd y blas a gafodd hi ynddi; 
dTwedai na chlywodd y fath benod erioed o'r 
bíaen, fod ynddi gysur cryf i'r duwioL Yna 
trodd megys oddiwrth y dyn i ymdrech am 
afael yn yr Arglwydd, a dy wedai, — 

" ChwUio am danat, addfwyn Arglwydd, 

Mae fy enaid yma a thraw ; 
Teimlo 'mod i'n beffaith ddedwydd 
Pan y byddi Di gerUaw; 
Ffaelu a'th ffeindio 
I'r cyflawnder sy* araa'i chwant." 
Yn mhen ychýdig dywedai,— "Derbyn fi, 
anwyl lesu." 

** Cwmer, lésu, fi fel ydwwf, 
Byth ni aUa'i fod yn weU." 

*' Arglwyddlesu derbyn fl, derbynfi." Ac yna 
dywedai, — '* Oad i mi fyn'd, lesu ;" ** le. pe 
rhodiwn ar hyd glyn cysgod angeu, nid ofnaf 
niwed, canys yr wyt ti gyda mi." Dydd 
Owener, y l.'>ieg o Dachwedd, ymgasglodd 
YD. nghyd lawer o berthynabau a chymydogion 
j'w hebrwng i dŷ ei hir gartref, yn mynwent 
y plwyf. Owasanaethwyd yn y tỳ gan y 
Parch. E. H. Evan8. Heddwch i'w Uwch, a 
bendith ar ei hUiogaeth. 



Y PARCH. W. MOBBIB, BHUDDLAN. 

Bu farw nos Fawrth, lonawr 28aiii, yn y 
77 fiwyddyn o'i oedran, y Parch. WiUism 
MorrÌB, Bhuddlan. Bu yn pregethn gyds 
nerth mawr am 62 o flynyddan, ac yr 
oedd wedi bod yn flaenor am bedair blynydd 
oyn hyny. Bwriedirei gladdu yn BhnddlaB 
prydnawn dydd Sadwni, Chwefror Itf. 



Digitized by 



Google 



AFIECHYD TBWM ME. EVAN8, Y CEIÎADWR. 



VI 



^ EB COF AX 

; MR. JOHN THOMAS. CiYMSIDAN. 

O ! angau hen elyn hil Adda, 
Ai gormod oedd gofyn it pan 
' Ar daro yr bynaws John Thomas 
Am gadw dy gleddyf i'r lan ? 
Ai gormod oedd gofyn it daro 

Un Uai ei wert»>fawredd nac ef ? 
Ond clywaf di'n ateb yn groew 
Fod Thomas yn aeddf ed i'r nef ? 

Dyn cyflawn mewn maint yn yr eglwys, 

Yn golofn dan achos ei Ddnw, 
Fel halen yddaear ba Thomas 

I'r ardal oedd ynddi yn byw ; 
Fel dinas ar fryn mewn dawioldeb 

Yn amlwg ei ganfod o bell, 
Ac heddy w trwy flfydd fe'i canfyddwn 

Yn amlwg ar f ryniau sydd well. 

Dyn Uawn o weithgarwch crefyddol, 

A'i ael dros ei Dduw oedd yn gryf. 
Ei hoffwaith oedd dadleu'r gwironedd 

Yn achos ei Feistr yn hyf . 
Llefarai bob amser i bwrpas, 

Am Iwybran teg rhinwedd a moeB, 
• A beunydd cyf eiriai bechadur 

I'r noddfa dan gysgod y groes. 

Tn Esgairnant bu am flynyddau, . 

Yn deilwng o Gristinn a thad ; 
, A'r ffyddlon John Thomas, Cwmsidan, 
Ma'i enw yn anwyl trwy'r wlad. 
■£r edrych o gwmpas y capel 

Ni wclir ef yno yn hwy ; 
A'r gadair bu ynddi yn eistedd, 
Nid edwyn mo hono ef mwy. 

Fe'i colîwyd o'r Ysgol Sabbpthol, 

O'r braidd nad yw wylo'n rhy wan, 
Wrth feddwl am goUi'r fath gawrddyn, 

Fu'n dal breicbiau'r achos i'r lan ; 
Yn athraw deallgar a medrus, 

I arwain oi deiliaid yn mlaen; 
A hen bethau dyfnion yr arfaeth 

Yn eglur osodai ar daen. 

Y Maenaf yn mhlith y blaenoriaid, 

Dyn cyflawn yn mho>iman oedd ef, 
Fel pe wedi'i alw'n neillduol 

I lanw ei awvdd gan Dduw'r nef. 
Cynghorai yn f wyn a charedig, 

Ceryddu yn dyner wnai ef, 
A'i eiriau cysurlawn ddyfprent 

Yn ìraidd fel mâu-wUth o'r nef. 

Mor gyson oedd ef yn ei denlu I 

Mor ddedwydd y byddent yn nghyd I 
Yn diolch i Ddaw am eu cynal, 
A'u cadw'tt ddyogel bob pryd ; 
Ar allor dealuaidd offryment 
• Eu haberth boreuol i'w Tad, 
Gan ddiolch am lawn yn ddigonol 
Fw pr^-nu trwy rinwedd y gwa'd. 

i Gorphwysed ei Iwch hyd udganiad 

' Yr udgom yn entrych y nen, 
\ ^d gwelir ef eto'n ddysgleiriach 
I Na'r haol sy'n tywynu.awch ben ; 



A mantell ei dsd fyddo'n dysgyn 

Ar loan «i fab yn ei le, 
Ac nned y ddau yn y diwedd 

I chwyddo y gân yn y nef. 

Edhtotdi). 



AFDECHYD TRWM MR. EYANS, Y 
CENADWR 

Cymerwyd Mr. ETans yn glaf o'r cholera ar 
fwrdd yr agerfad, foreu dydd Llun, Rhagfyr 
y 9fed, ac yr oedd, er pob cyfferiau a roddid 
iddo, ynparhau i ddyoddef yn dopt. Dydd 
Imu, cyrhaeddasant orsaf Bhunisaul, Ue y 
cawsant gyfarwyddiadau a chyffeiriau gan 
feddyg. Dy wedai f od yr afiechyd yn cael el 
achosi gan ddwf r y jnngle, ond G;an nad oedd 
yn y 11« hwn gyfleuaderau i'w Uetya, anogodd 
hwynt i fyned yn mlaen i Dacca, lle y cyr- 
haeddai yr agerfad dydd Sadwrn. Yn y lle 
hwnw, daeth Dr. Crombie i ifyfarfod yr «ger- 
fad, yn unol â chais oedd Mrs. Eyans wedi ei 
anfon ato gyda'r pellebyr, a chymerwyd y claf 
i'rDàk Bnngalow, un o'rtai a ddarperlr gany 
Lly wodraeth at wasanaeth y swyddogion, ac & 
roddir am dal i deithwyr ereiU. Yr oedd Mr. 
Eyans mor wan erbyn hyn fel nas gallai dim 
ond ystimulanta cryfaf ei ddal rbag ymollwng. 
Bu Mrs. Eyans yn ei wylied nos Sadwm yn 
y lle dyeithr hwn. Y Sabboth, daeth Cadben 
WiUiamson i'w gweled, a dangosodd iddynt 
garedigrwydd mawr. Cymro o Dreflynon yw 
y gwr hwn, ac y mae ei enw yn adna^yddus 
er's amser bellach i cídarllenwyr y Cronicl. 
Daeth Mrs. Lyall, gwraig y Magistrate, hefyd 
i gynyg ei gwasanaeth. a chawsant o*i thy hi 
laeth par a dwfr hidlemg, a phob peth angen- 
rheidiol a dymunol er lles y claf , a darf u iddi 
hi a Oadben Williamson eistedd i fyny ran o 
nos Sabboth i wylied Mr. Eyans. Anogodd y 
meddyg Mrs. Eyans i anfon am Dr. Griffithg 
a Mrs. Griffiths. Daethant hwythau gyda'r 
trên cyntaf oedd i'w gael wedi derbyn yr 
hysbysrwydd. Gaÿawsant Calcutta am'haner 
awr wedi naw nos Sahboth, cyrhaeddasani 
y pwynt pellaf y gallasent fyned gyda'r 
tren, sef Goalondo, erbyn haner awr wedi 
pump boreu Llun; yma ^awsant agerffd 
gyda'r hwn y cyrhaeddasant i Narawanganj* 
erbyn tua phump o'r gloch y prydnawn, lle o 
fewn wyth neu naw ujiUtir i Dacca, ac yma 
erbyn wyth o*r gloch. 

Mewn llythyr dyddiedig Rbag. 21ain, rhydd 
Dr. Griffiths hanea ei daith frysiog i Dacca, 
a'r olwg a gafodd ar Mr. Eyans ; yr oed4 
erbyn hyny yn isel iawn yn y collapae stagtr 
ymddangosai fel yn suddo yn ddyrnach hyd 
rhwng haner nos ac un o'r gloch, pan y 
dechrenodd gyfnewid, a pharlui^dd i wella 
hyd brydnawn Mawrth, pryd yr aeth yn ol 
drachefn er gwaethaf pob ymdrech i'wrwystro. 
Tua pbedwar o'r gloch boreu Mercher, cym- 
erodd cyfnewidiad drachefn le er gwell, yr 
hwn sydd yn parhau i gynyddu hyd yn awr. 
Y mae wedi bod mewn perygl dirfawr ; am 
rai dyddiau yr oedd Dr. Crombie heb ond 
obaith gwan iawn am ei adferiad, a nos Lun a 
nos Fawrthyr oeddwn yn teimlo fod bron yn 
anmhosibl iddo íyw hyd y boreu, ond y mae 
, yn awr ar wellhad. 



Digitized by 



Google 



n 



UCBTWIÁSTHAF. 



Diaa mai da íydd gan eioli dmrlleowyr 
-weled yr ycliydig f rawddegau canlyDol o ly tbyr 
Hra. ÌLYanB, d>adiedig Bhagfyr 21ain, er nad 
oedd hi wedi eo bwriadn i w eyboeddi: — 
**Nid oedd fy mhriod all^ o berygl hyd 
ddydd lan ; er y pryd hwnw y mae wedi dal 
i wella yn gysoo, a theimlaf bob amser mai 
mewn atebiad i*m gweddiao taerion yr adfei- 
-wydef. Maeyr Argiwjdd wedi bod yn dda 
iawn wrtbÿf. Cefais J^'f yn dŵr i ffoi iddo 
pan oeddw n yn barod i Buduo. Mae Ef e wedi 
bod yn wir i mi vn well na'm hoU obeithiao, 
ac yn weÜ na'm hoU ofnan, ac yr wyf yn fwy 
awyddoB yu awr i weiihio drosto nog y, boiu 
erioed o'r blaen: Er mor anghydorus yr ym- 
ddangosai y lle hwn ar y cyntaf, ac er mor 
junddifad o gyfeülion, ac mor onig y teimlwn, 
jr ydYm weui gailu ei wneuthur yn gyüuroD, 
«c nid yw K. wedi bod jnewn augen am ddim. 
Dywedui y meddyg boreo heddyw, os parha i 
wella fei y mae yu gwneotbur yn awr, y gall- 
wn gychwyn i*r firyniao wythuos i heddyw, 
Mae dyeiiliriaid hoJloi - y bobl mwyaf dy- . 
lanwadol ynyUe— wedi galw gyda m, ac yr 
ydym wedi ein digoni â pliob peth y gall un 
eíai fod me^n angen am dano. Mae em Tad 
nefol yn wir wedi cyáawnu ein holi raid." 



Oawltniádaü Rhtfel. — ^Y mae'r ymchwil- 
ìadau a wnaed o berthynas i'r coÜiadau a 
ddyoddefwyd gan y Rwsiaid yn Ewrop yn 
^atod y rhyfel diweddar yn mynegu y ffeith- 
lan galarus a ganlyn':— Y mae 129,471 o 
ddynion yn gorwedd yn gladdedig yn y 
Balkan Peninsula ; ac o'r 120,950 a anfoowyd 
yn ol i Bwsia ya glaf neu yn archolledig, bu 
42,950 farw. .Cyfanrif y rhai sydd wedi marw 
ydyw 172,000 o ddyniou. heb gymeryd i mewn 
j rhai a fuont feirw yn Ásia Leiaf . 

Fprainc a'i Phobl.— Dengys yr adr©44- 
iadau a gyhoeddwyd yn ddiweddar o berthyn<ia 
i boblogaeth Ffrainc gryn lawer o gynydd yn 
nifer y tramorwjr ag sydd wedi ymsêfydlu yn 
y wlad hono. Yn 1861 y cyfartaledd ydoedd 
1*38 y cant o'r hc 11 boblôgaeth ; ond yn 1878 
TT oedd yn 217. O'r 8ul,700 tramorlaid a 
oreswylient yn Ffrainc ar ddiwedd y flwyddyn, 
yr oedd 874.500 o Belgiaid, 66,500 yn German- 
iaid, 165,000 yn Italiaid, 62,500 yn Yspaen- 
jaid, 50,000 yn Swisiaid, a 90,000 yn Saeson. 
f faith hynod arall a ddengys yr adroddiadaH 
ydyw y nifer bychan o blaut sydd yn Ffrainc 
o*u cyferbynu a phobl mewn oed. Yn Lloegr, 
ífnrfia y plant (hynj yẃ, personau *islaW 
pymtheg oed) tua 37 y cant o'r boblogaeth, a 
phersonau uwchlaw pymthegoed 63 y cant. 
jTn Ffrainc, njd ydyw y blaenaf yn rhifo dim 
<má 29 y cant, a r olaf 71. 

•RwsiA.— Yn, ol y cyfrifdiweddaraf, y mae, 
BwBÌa yn Ewrop yn cynwys 77,000,000 o bobl, ' 
o'r rhiu y mae 64,000,000 yn amaethwyr, a • 
fnont nnwaith mewncyflwr ogaethiwed.^l^id 
oeg yn mhlith y fath nifer • bobl ond 25,300 6 
ysgolion cyffredin, yn y rhai^ mae 1,152,712 
oblantynderbyn addys^^. ir oU a dalwyd 



yn 1875 am addysggyhoeddus oedd S0,000,00<> 

ddoleri. Yr oeod yr ymadrodd caulynol ar 
ddrysan y trysorfau cyhoeddus dros haner jr 
amser : — Mae coflrau y llywodraeth yn weig* 
ion I" 

Gauafau Caudioh Dbo Canrif — ^Yn j 
Paris Adoertiêer am 1835, cyhoeddodd y 
gwyddonydd hyglodus, y diweddar M. Aragr, 
retitr o auafau calediou y deg cttnrif diweddaf 
yn Ewrop ; a gallai yr haue» fod yn ddyddor- 

01 aryr adeg DresenoL Yn 806 rhewoJd yr 
afon tfhone drosti ; yr oedd yr oemi o ddea- 
naw i ngain gradd islaw i bwynt y rhewi. Yn 
1183 rhewödd yr afon Po, o Cremona h> d i*r 
môr. Yn 1284, yr oedd certwyni Uwythog yn 
caci eu llusgo dros yr Adriadc gyfetbyn a 
Yenice. Yn 1805, r'iewodd pob üf « n yn 
Ffrainc. Yn 1324, gallesid tramwy o Denmaic 
i Lubeck a Dantùc ar hyd y rhew. Yn 1334,^ 
yr oedd hoU afonydd Itali a Proyence wedi 
rhewi; ac yn Paris, parhaodd y rhew am 
ddau fis ac ugain niwmod. Yn 1468, rhaid 
ydoedd drYllio y gwin â bwyelli, er mwyn 
rhoddi peth o hono i'r milwyr. Yn Ffrainc, 
yn 1544, yr oedd yn angenrheidiol gwneyd yr 
un peth. Yn 1524, rhewodd y mçr o M ar- 
seilles i Yenice. Yn 1657, yr oedd yr afon 
Seine (afon Paris) wedi rhewi oU drosti. Yn 
1767, bu yr un afon dan rew am b^rmtheg ar 
ugain o ddyddian yn olynol. Yn 1769, yr 
oedd yr Adriatic a Mor y Canoldir o M>ir8eille& 
hyd yn Genoa wedi eu rbewi. Yn 1717, cod- 
wyd masnachdai ar y rhew ar yr afon Tafwya 
yn Llundain ; ac yn 1742, 1744, 1766, 1788, 
ao 1329, yr oedd y Seine wedi rhewi. • 

Senrdd Fprainc— Y mae y Maesl^rwydd 
MacMahon wedi taflu i fynu ei bwydd o 
Lywydd y Werinlywodraeth Ffrengig, ac y 
mae M. Jules Grèvy wedi ei ethol yn ei le. 
Kid yw yn un syndod iddo roddi i fynu el 
swydd yn ngwyneb yr hyn a gymerodd le 
ychydig ddyddlau yn ol, ac nis geldr dweyd 
êi fod yn uu golled i'r wlad yn gymaint ag nas 
gallai gymodi a'r Gwerinwyr. Darfu i rai o- 
swyddoglon byddin Ffrainc ymhyraeth, yn 
ystod yr ethoUad diweddaf, yn erbŷn y Gwer- 
inwyr, a thrwy hyny daifu i'r Weinyddiacth 
ddiswyddo rhai o honynt ; ac yn awr bwriad- 
ant osed y f^ddin o dnn ly wodrneth y Senedd, 
á'r hyn ni chydsynia MacMahon, ac yn 
hytrach' nag ymryson a'r senedd taflodd ei 
swydd i fynu. Nid y w M. Grévy erioed wedi 
bod yn wíeidyddwreithafol ac ymhongai', ond 
ceid ef bob amser yn pleidio rhyddid ; ac yn 
argyhoeddedig mai Gwerin-lywodraeth gym- 
edrol ydoedd. yr unig ffurf o lywodraeth a 
weddai i Ffrainc; ac nid peth diweddar a 
fabwysiadodd ydyw hyn, eithr fe ddangosodd 
pan tua dwy ar bymtheg oed ei fod yn tueddn 
at Wèriniaeth. M. Gambetta a tffity^ìoáá. 
M. Grèvy i fôd yn Uy wydd ; a gwrthpdodd 
M. Dufaure sefyll am y swydd ; o ganlyniad 
aeth yr etholiad trosodd yn dawel a didwrw ; 
a chrédir f ed y dyn iawn yn y Ue iawn, 

Y MAE gwir gariad yn gystal a rliinw-edd, 
yn meddn y fanfais hon ; seì yn gaUu ein 
gwobrwyo anl bob aberth a wnawn erddynt. > 

NiD ydyw jt hwn nad yw yn boddhan neb^ 
yn wrthddi^ch oymaint o doi^ari a'r hwn nis 
gaU neb ei f oddnau. 



Digitized by CjOOÇIC 



Y Cylchgrawn. 



Cyfriss XVIII.] 



MAWRTH, 1879. 



[Bhif 207. 



, «r. 



Y PAROH. JOHN JAMES, PENYBONT. 

Gan y Pabch. D. M. Dayies (Teepnydd), Old Walls, Gowee. 

(Parhad o'r rhifyn diweddaf,) 

dro ^ y cyfarfod gweddi jm wledd i'n 
henaid : eiriolai dros achubiaeth v 
byd, ymaflai yn addewidion yr efengyl, 
í; dadleuai hwynt gyda gwres a thaer- 
ineb, yn enwedig addewid fawr y 
Testament newydd ; teimlem ein hun- 
ain yn myned gydag ef i gysegr Duw. 
Hawdd oedd deall pan fyddai yn 

fweddío ei fod gyda gwaith cyneûn a 
off iddo. Gwelid mai plentyn yn 
ymddyddan a'i dad ydoedd, ac nid 
gwas yn ffugio ymddangosiad mab. 
Byddai rhyw ddwyslondeb mabaidd 
yn mantellu ei wynebpryd, a chodai ar 
adenydd ffydd uwchlaw y ser a'r plan- 
edau ; cadwynai nefoedd a daear wrth 
eu gilydd nes peri i ni deimlo ambell 
waith mai awyrgylch paradwys oedd y 
fwyafpriodol i'w anian lywodraethol, 
Yr oedd Mr. James hefyd yn dra hoff 
o ganu, a mynych y gwelwyd ei ysbryd 
yn cael ei gỳnhyrfu i'w waelodion pan 
yn canu. Cofus genym ein bodyn y 
cyfarfod gweddi ry w noson yn yr Hen- 
gastell, a rhoddwyd yr hen benili 

fwerthfawr hwnw i'w ganu ar y 
iwedd — 

** Ar Galíari, yn ngwres y dydd, 
Y caed y gwystl mawr yn rbydd, 

Trwy goUi gwaed yn lli' ; 
'Nawr dim heb dalo, rhoddwyd iawn 
Nes clirio Uyfrau'r neí yn Uawn, 

Heb oíyn dim i mL" 

Dechreuai gyda Ilais cryf a digyffelyb o 
soniarus, y rhan ddiweddaf o'r penill 
drachefn a thracheûi, a dy wedai rhwng 
cromfachau, megys — 

»»Hebofyndimitai, 
O dioloh iddo, 
Heb oíyn dim 1 mit'* 

Yr oe44 bwi^w jm w os aad y cyẁr* 



^EL CEISTIOy^—má oes eis- 
ieu argyhoeddi neb o'i dduw- 
ioldeb. Yr oödd delweddwau 
crefydd i'w gweled yn amlwg yn ei 
fywyd, a'i hegwyddorion wedi hen 
orseddu yn ei galon. Yr oedd o ran 
ei ymarweddiad yn ddiargyhoedd, ac 
yn creu tystiolaeth hyd yn nod yn 
nghydwybod yr annuwiol, mai^'gwr 
Duw" ydoedd. Ni wnaeth ddim i 
beri i neb amheu didwylledd eî gref- 
ydd, ond yr oedd symlrwydd a gwedd- 
eidd-dra Cristionogol yn addurno ei 
rodiad. Yr oedd yn amlygu i ereill 
trwy ei ymddygiad nalur a thuedd 
egwyddorion teymas lesu Grist. Cys- 
egrai lawer o*i amser i ddarllen y Beibl, 
a myfyriai lawer ar yr hyn a ddarllen- 
ai. Pa bryd bynag yr yiuwelem ag ef 
yn ei gystudd, byddai ganddo ryw 
olygiad newydd ar ryw gyíran o'r Gaîr 
Santaidd. Nis gallem iai na meddwl 
wrth ei wrando mor briodol oedd y 
desgrifiad a rydd y Salmydd o'r hwn 
sydd yn myfyrio yn ei gyfraithEf ddydd 
a nos. Yr oedd ei ymwneyd cyson â'r 
Beibl yn cario dylanwad ar ei ysbryd 
a'i ymarweddiad er ei santeiddio fwy- 
fwy yn barhaus, nes ei wneyd fel pren 
wedi ei blanu ar lan afonydd dyfroedd. 
Soniai am Air. Duw gyda y parch 
mwyaf. Cyfarwyddai ei gamrau wrtho 
— rhodiai yn ei oleuni— ac ymhyfrydai 
yn ei gynwysiad ; nid rhyfedd gan 
hyny mai pethau y Beibl oedd prif 
destynau ei ymddyddanion. Yr oedd 
hefyd yn weddîwr mawr ; diau y gellid 
dweyd am dano ef a gorsedd gras fel 
ag y dywedwyd am Grist a'r ardd, 
**Canys mynych y cyrchasai efe yno." 
Yr 09d4 ẃ gly wẅ yn jiwçddto mbẅ 



Digitized by 



Google 



eft 



Y PASOH. JOHN JAMBS, PEK7B0KT. 



fod gweddi olaf iddo fod ynddo, ac em 
y canu ar ein cof am lur amser. Tr 
oedd ei brpfiad yn y cyfarfod eglwysig, 
al fy wyd cyffredin, yn dystion j nauí 

gywirdeb y UalL Y mae Cnst nid 
yn unigwedi rhoddi rheolau pa fodd y 
mae i'w ganlynwyr ymddwyn, ond y 
mae ei fywyd ei hun yn ddelw or 
rheolau hyny— "Efe a rodtles i ni 
esiampl fel y canlynem ei ol ef." Felly 
y mae yn rhaid i bob un o*i ganlynwyr 
ymadael âg anghyfíawnder ; os na fydd 
yr ymarweddiad a'r broffes yn cyd- 
weddu y mae enw Crist yn sicr o gaeî ei 
gabhi— " Yn unig ymddygwch yn addas 

1 efengyl Crist.' Dywŵàai gwr bon- 
eddig wrthyf yn ddiweddar fod ym- 
ddygiadau Mr. Jaraes wedi gadael 
argraff ddyfnach ar ei feddwl o werth 
crefydd i fyw, heb son am ei gwerth 
gyferbyn a marw a byd arall, na neb a 
adnabu erioed. Nid traethu â'i dafod yn 
unig a wnai efe, ond arddangosai ei del w 
mewn buchedd, Yr oedd ei ymar- 
weddiad yn ddarlun o'r lesu anweledig, 
ac rînweddau ei angeu drud ger bron 
llygaid y bobl sydd yn amddifaid o 
ffydd. M allodd enllib erioed draethu 
na sibrwd, na halogedigaeth daflu cell- 
weir-wawd at ei fjrwyd difrycheulyd ef. 
Cafodd egwyddorion teymas Crist eu 
hamlygu mewn bri ac anrhydedd 
ganddo ef yn ngolwg y byd annuwiol. 

Fel Pregethwr, — Gan mai yn y cym- 
eriad hwn y daeth Mr. James yn f wyaf 
i sylw y wíad, dilys genym mai fel y 
cyfryw y dylem ninau geisio ei ddes- 
grifio yn benaf. Dywed Andrew Fuller 
am y duwiolfrydig Pierce, — *^Ckrist 
crucijied was hts darlin^ theme from 
first to last" Ac felly gtllir dweyd 
am ein harwr, mai sylwedd ei breg- 
gethau oedd pechadur colledig a Christ 
yn Geidwad. Nid oedd yr hyn a'i 
hynodai fel pregethwr yn gynwysedig 
mewn bod yn dduwinydd dwfn, yn 
athronydd cywrain, yn ymresymwr 
cadam, nac ychwaith yn ei fedrus- 
rwydd i fod yn fanwl a beimiadol ; 
nid oedd yn meddu ar y ddawn i gy- 
soni anhawsderau a mynegu rhyfedd- 
odau ; ond pregethu i'r teimlad a'r 
gydwybod y byddai ef yn benaf, yn 
hytrach nag i'r deall a'r fam. Os na 
fyddai rhyw lawer o drefn a chysondeb 
yn nodweddu ei bregethau, medrai 
chwareu yn hyfryd ar (knau y teimlad; 
09 Aad oedd yn synu çi wr^dawyr trwy 



ddweyd pethaa arathrol wrühynt, 
medrai eu swyno àg efengyl bur mewn 
ysbryd efen^Iaidd. Beth bynag oedd 
yn ddiffygior yn ei brogethau, yr oedd 
ynddynt rywbeth na wna y drych- 
feddyliau godidocaf a'r ymresymiadau 
cadamaf y tro hebddo. Gŵyddai pa 
fodd i arwain y praidd i'r borfa fras, 
i ddychwel y darfedig, i rwymo y friw- 
edig, ac i gryfhau y lesg. feyddai 
tymher ei wrandawyr yn dylanwadu 
i raddau helaeth arno, fel y sallesid dys- 
ffwylar un ag oedd yn med(m natur mor 
fyw i deimlad ag ef. Weithiau byddai 
fel UoDg yn hwylio yn annyben, yn 
ymdrechu ei oreu yn erbyn y gwynt 
gwrthwynebol, ac er pob ymdiêch 
methu yn y diwedd ; bryd araÛ byddai 
fel Uon^ o dan lawn hwyliau. Pan y 
dysgynai y nefol dân ar y tân Cymreig, 
ag oedd yn llon'd ei natur, yr oedd yn 
hwylus iawn, ac arllwysai ôrwd gref o 
hyawdledd drosy gwrandawyr. Ofer 
fýddaii neb geisio ei efelycbu : nid.eis- 
teddai ei ddawn yn gymhwys ar neb 
arall. Gwelwyd efifòithiau anaríerol 
yn cydfyned â'i breíçethu. Cofus gen- 
ym am un tro neillduol mewn ardal 
boblog yn Morganwg. Nid oedd wedi 
bod yn yr ardal am flynyddau cyn 
hyny, ac yr oedd y swn am dano wedi 
cynyrchu awydd mawr, yn arbenig yn 
mhlith y dosbarth ieuainc, am ei wefed 
a'i gly wed. Erbyn yr awr benodol i'r 
cyfaifod ddechreu, yr oedd yr adeilad 
eang yn orlawn. Wedi myned trwy 
ranau arweiniol y gwasanaeth, e^yn- 
odd i fynu i'r areithfa, edrychai yn 
bryderus ac ofnus, ac ymddangosai 
difrifoldeb ofnadwy yn ei wedd, rhodd- 
odd y penill hwnw i'w ganu tra y 
chwiUai am ei destyn— 

** 'Rym yn dy erfyn, Arglwydd mawr, 
Djsgyn o entrych nef i lawr". 

Darllenai ei destyn gyda llais uchel a 
soniarus, fel y gallai pawb ei gly wed, — 
" Ac phecha neb, y mae i m Eiriolwr 
gyda'r Tad, lesu Grist y Cyfiawn." 
Nid oedd dim neillduol yn ei sylwadau 
rhagarweiniol : siaradai yn rhwydd ac 
yn rhydd, gan ddiystyru pob rheol a 
threfn. Gellid tybied weithiau ei fod 
am ymaflyd yn ei fater, ond gyda ei fod 
yn ei gyffwrdd symudai yn ddirybydd 
at ran arall o'r maes. Rhagddo yr elai 
nes y llwyddai i siarad ei wrandawyr 
i deimlad, ac i'r teimlad hwnw gynhyrfu 
ychydig ar çi ysbryd, ^wol^ ei 



Digitized by 



Google 



^ >AKCH. ÌrÌOÌẀr JÀliCÈÖ, tENẂÖírt?. 



Ŵ 



iwì, sìriolaì ei wedd, drylliwyd y 
cadwynau o un i un yn chwiîfriw 
mân ; erbyn hyn yr oedd rhyw naws 
nefolaidd yn daenedig ar y gynulleidfa, 
ac amlwg oedd fod y pregethwr a'r 
gwrandawyr ar delerau da à'u gilydd. 
0, olygfa harddl rhag ei flaen yr 
elai nes o'r diwedd y gwresogid ei 
ysbrjrd, dysgleiriai ei wyneb, meüten- 
ai ei lygaid, codai ei law ddeheu at 
ei glust ddeheu, dyrchafai ei lais 
mewn nerth a melusder ; erbyn hyn yr 
oedd y dyrfa fawr fel coedwig yn cael 
ei hysgwyd gan wynt nerthol, ac yntau 
fel angel yn ehedeg yn nghanol y nef, 
a'i lais fel udgorn Duw yn treiddio 
trwy y lle. Terfynai yn ddisymwth, 
gan adael y dyrfa mewn gorfoledd 
grymus — rhai yn wylo, ereiU yn mol- 
ianu, a phawb yi^ mwynhau. 0, oedfa 
fyth-gofìadwy ! teimlem fod y nefoedd 
yn agored iddo y tro hwnw, a'r enein- 
lad oddiwrth y "Santaidd hwnw" yn 

gorphwys ar ei ysbryd. Llawer gwaith 
eblaw y noson ffrybwylledig y cododd 
y cynuUeidfaoedd mawrion â^i hyawdl- 
edd tyneri ond difrifoL 

Ni chlywodd neb ef eirioed yn 
gwneyd defnydd o enwau a geiriau 
a barai i neb wrido o'u herwydd, 
ond cadwai bob amser o fewn t^rfynau 
coethder. Darllenai lawer ar ẁeithiau 
yr hen Buritaniaid, ond ei hoff awdwr 
oedd Dr. Owen ; yr oedd yn hyddysg 
yn hwn. Y rhanau pura,f o bob peth 
a gai le ganddo ; nid oedd ganddo le 
i sorod gwag. Traethai feddyliau jrn 
ei eiriau ei hun, ac nid yn ngwisg 
addumiadol neb àrall. Cyhuddir rhai 
honom y dyddiau diweddaf hyn 
gan ddysgawdwyr pregethwyr am 
fyned i winllanoedd ereill i ymofyn, 
neu yn hytrach i ladrata gwrawnwin 
oddiamynt ; ond nis galload yr un o*r 
hyfforddwyr maleisus hyn ddwyn y 
charge hon yn erbyn ein harwr ; na, 
rhodiai Iwybrau ansathredig. Nid 
oedd yn enwog am ymweled ar profed- 
igaethus, y cystuddiol, a'r methiantus, 
ac hwyrach y ceir gan rai i ddweyd 
fod hyn yn ddiffyg mawr ynddo ; ond 
pan gymerir i ystyriaeth mor dueddol 
yr oedd i syrthio o dan draed y gelyn 
pruddglwyf, a bod tuedd uniongyrchol 
yn mhob peth o'r^fath i*w gynhyddu 
yn hytrach nag i'w liniaru, nid yw 
yn rhyfedd. Ni chymerai arno 
ÿdnwaìth lan yn nhrafodaeth gyfired* 



inol yr achos, ond byddaì yn ddystaw, 
am y bamai fod ei frodyr yn gymhwys- 
ach nag ef. Pan welai yr arwydd 
Ueiaf fod storm ar dori allan, byddai 
yn llawn pryder am ryw foddion i 
ragflaenu yr aflwydd. ün o'r cymeriad- 
au hyny oedd Mr. James ag oedd yn 
caru myned trwy y byd yn esmwyth, 
ac nid un o'r rhai sydd yn symud y 
byd rhag ei flaen, ac yn newid croes- 
amgylchiadiau trwy ymladd yn erbyn 
rhwystrau arhagfamau, a thrwy hyny 
yn gwneyd ei hun yn nod i saethau 
y gelyn, ond cilio hyd y medrai o'r 
goîwg y byddai ef bob amser, yn 
neillduol yn mhresenoldeb gwrthwyn- 
ebiad. Nid oedd yn un o'r dosbarth 
hyny sydd yn awyddu am boblogrwydd. 
Mae dynion rhyfedd yn ein byd ni, 
dynion anhywaeth — dynion yn tra- 
chwantu i wneuthur son am danynt 
eu hunain, a bod yn destynau siarad 
yn ngeneuau y werin, heb unrhyw nod 
o'u bìaen ond pohlogrwydd, Kid yw 
poblogrwydd a gyrhaeíidir felly byth 
yn sefyll; na, cilia fel cysgod, a 
gadewir hwythau yn wrthddrychau 
gwawd a dirmyg y call a'r synwrol. 
Hid dyna anian Mr. James, ond 
ciHo rhag poblogrwydd a fyddai ef. 
Eithr poblogrwydd a'i goddiweddai, 
dylynai ef, a gorphwysai arno, bodd 
neu anfodd. 

Ni chafodd ei gystuddio yn hir, ond 
yr oedd arwyddion amlwg er ys talm 
fod ei babell yn dadfeilio, ac yr oedd 
yn ofid i'n calon i sylwi fod yr yni a'i 
nhodweddai gyntynymadaelyn cyflym 
a^ efl Cymerwyd ef jm glaf yn Canton, 
Caerdydd, ar nos Sul, wedi myned 
trwy waith y dydd, ac ni chafodd 
ddiwraod iach byth wedi y noswaith 
hono. Dychwelodd adref dydd Llun, 
gwellhaodd ychydig, ac mor gryf oedd 
ei serch at bregethu fel yr aeth i'r Pil 
yr ail Sabboth ar ol hyny, a hwnw 
oeddyrolafam byth iddo allu preg- 
ethu. Ymaflwyd ynddo gan angeu, ac 
er gwneyi pob ymdrech y meddylid 
am dano, dim yn tycio, too late, Boreu 
dydd Mercher, Mehefin y 12fed, tar- 
awyd yr ergyd olaf, y frwydr drosodd, 
y glyn ty wyll wedi myned trwyddo, ý 
corff yn trengu, a'r enaid yn ehedeg i 
feddianu yr orsedd ag oedd wedi ei 
pharotoi er cyn seiliad y byd. Y 
dydd Llun canlynol ymgasglodd tyrfa 
nas gwelir oud anaml iawn ei bath q 



Digitized by 



Google 



«6 



ÌXtít Alt Lt». 



bell ac ftcoB i wneyd y gymwynas olaf 
i'w wedaiUion marwoL Oludwyd ei 
gorff i'r gladdfa yn yml Capel y Pil, 
yn ol ei ddymuniad ef ei hun. Yr oedd 
Dob amser 3m teimlo ymlyniad at y 
PiL A pha ryfedd ! oblegid dyma y 
daith Sabbothol gyntaf a*r olaf y 
cafodd yr hyfrydwch o bregethu ynddL 
Ond trwm yw adrodd, y mae y genau 
a ollyngai allan ífrwd o hyawdledd 
wedi eu cau ; y llais cryf, soniarua, 
wedi tewi am oyth, a phriodol yw 
dweyd gyda lorwerth Glan Aled : — 

** Rhaiaârau'i dda wn a hyrddient árwj 

Y torfeydd mawrìon, mod, 
A lyncwỳd i ddystawrwydd mwy 

Tn mor trag'wyddol fyd. 
Ni chlywir twn deínynau'r groet 

Yn dysgyn trwy ei lef , 
I dynu, esmwythan pob loes, 

xn mronao plant > nef." 

! fy ngwlad, fy ngwlad, pa bryd y 
gwneir dy golled i fynuî Pwy a 
gyfyd Duw i lanw yr adwy î 

Ond cyn ei adael, pa fodd y bu farw ? 
pa fodd y croeaodd dir tywyllwch a 
chysgod angeu ] Wel, goddiweddwyd 
yntau, fel y Sahnydd duwîol, canys, 
'* Ofn angeu a syrthiodd amo." Yn 
wir, nid peth dibwys ydy w tynu hoel- 
ion y babell bridd yn rhydd, nid 
gorchwyl ysgafn ydyw rhodio dyflTryn 
cysgod angeu, ac nid gwaith i gellwair 
ag ef ydyw gwynebu tonau chwydd- 
edig yr lorddonen, hyd yn nod i'r 
Cristion mwyaf crasol ei feddwL Nid 
ofni yr hyn sydd y tudi-aw i angeu yr 
oedd, ond ofoi y poenau, y loesion, y 



drem ar f renin y dyáirymaáaiL Pbìí 
aethum i edrych am dano y diwmod y 
dyoddefai boenau dirdynol^ a phan nad 
oedd neb o'r teulu mewn cyfleusdra i'w 
glywod yn dweyd wrthyf ei gyfyngder, 
** Peth brawychus yw marw " meddaL 
" Yr wyf yn teimlo peth arswyd amaf 
rhaff pangfeydd 'marw,'" acymddryll- 
iodd ei dymer, torodd i wyîo, a*i 
ddagrau yn flfrydio ar ei ruddiau ; 
ond am ganlyniadau roarw yr oedd yn 
berflfaith dawel, teimlai fod holl gyf- 
lawuder y Duwdod rhyngddo a phob 
perygl ; ond pan ddaeth yr amgylchiad 
ag yntau wyneb yn wyneb, cafodd ei 
waredu yn llwyr oddiwrth yr hyn a 
ojhai Cafodd fyned trvfy, neu jr 
hytrach, cipiwyd ef dros yr hen lor- 
ddonen heb brin wlychu gwadnau ei 
draed. Do, do, trodd cysgod angeu yn 
oleu dydd. Yr oedd y wên an^aidd 
a chwareuai ar ei wefus, a'r tawelwch 
nefol oedd ^rn argraflfedig ar ei wyneb- 
pryd, yn arwydd i ni ei fod jm aawel 
oddifewn, a'i fod yn marw gan deimk> 
ei gydwybod o dan waed y taenelliad. 
Cafodd y làn ar dir ImoianueL Y mae 
yn blaguro yn awr yn nhy ei Dad, ac 
y mae miloedd o galonau yn hiraethus 
ar ei ol. Teithiodd ar hyd ei oes a'i 
wyneb at sodiad haul ; o'r diwedd 
cyrhaeddodd foreugwaith dysglaer heb 
gymylau, heb ofni nos mwyach. Bon- 
eddwr oedd Mr. James yn ei fy wyd, a 
bufarwíelgwr boneddig,'gyda syBal- 
edd ag oedd yn gweddu i etifedd yr 
etifeddiaeth anllygredig. " £fe a aeth 
i dangnefedd." 



LLIN AR LIN. 



XV.— ADFERIAD DELW DÜW. 



ŴMAE 
^J^ gwisgo 
«ŵ byddo 



(Pafhad o tucUü. ii.) 



MAE wyneb y ddaear yn 
'jgo delw yr haul pan 
lo pelydraü yr haul yn 
goleuo ei hawyrgylch, a phryd na 
byddo felly, yr ydym yn cael fod 
tywyllwch y nos mor annyoddefol, nes 
y mynwn ii?neyd delwau bychain o'r 
haulinieîn hunain. A phan y mae 
un wyneb i'r ddaear yn ogoneddus 
gan nn ddelw fawr o oleuni, y mae 
y wyneb anJl yn ddu dy wyll, ac yn 



cael ei Mthio gan filfyrdd o ganwyllau 
a llusemau bychain, y rhai oll gyda 
eu gilydd nid ydynt yn eflfeithio fawr 
i ymlid ymaith y tywyllwch cyflTre- 
dinol. Yn gyflfelyb y mae y greadig- 
aeth foesol yn gwisgo de% ei Duw pan 
y mae pelydrau bywiolcaríad, santeidd- 
rwydd, a gogomant Duw yn goleuo 
ei hawyrgylch. Duw yn ei ogoniant 
sydd yn goleuo yr holl nefoedd, ac 
i raddau ar y ddsear hefyd, Os bydji 



Digitized by 



Google 



V.ìte AÄ 'm. 



^9 



^nian ààuwiol à phurdeb santeidd* 
rwydd oddifewn, yn peru i eneidiau 
lewyrchu, y maení yn ddelw eu Duw, 
ac y mae Duw a*r Oen ynddynt yn 
goleuo. Duwioldeb ydyw delw Duw, 
ac y mae y ddelw hono yn oleuni 
dysíflaer. 

Yn anffodus tywyllwyd awyrgylch 
y ddynoliaeth yn foreu iawn trwy 
bechod, ciliodd haul ei gogoniant o'r 
golwg, a difla^odd yr aùlewyrchiant 
gogoneddus arni hithau, a byth er 
hyny y mae yn Uafurio dan yr ym- 
cehnlad poenus o amddifadrwydd o 
ddelw ei Duw, yn chwilio yn ddyfal 
am dani, ac yn ei dallineb ysprydol, 
yn Ue dyfod o hyd iddi, y mae yn 
myned yn bellach bellach oddiwrthi ; 
y mae yn ceisio dychymygu lluniau 
o'r Anfeidrol, ac yn gwoeyd milfyrdd 
ddelwau bychain iddi ei hunan. 
" Ofer fuont yn eu rhesymau, a'u calon 
annealhis hwy a dywyllwyd. Pan 
dybient eu bod yn ddoethion, hwy a 
aethant yn ffyliaid ; ac a newidiasant 
ogoniant yr anllygredig Dduw i 
gyffelybiaeth llun dyn llygredig, ac 
ehediaid, ac anifeiliaid pedwar-camol, 
ac ymlusgiaid .... Newidiasánt 
wirioneda Duw yn gelwydd, ac a 
addolasant ac a wasanaethasant y 
creadur yn fwy na*r Creawdwr ;" ie, y 
mae yn wirionedd trist, ddarfod iddynt 
fyned mor bell ag i ddychymygu y 
llunian mwyaf gwi-thun o gythreuhaid, 
addoli y rbai nyny, a thrwy hyny 
ymnewid i ffurf gytbreulig eu hunaìn. 
Os yw ychydig o gyfnodau byrion 
amser o ymddyeithriad oddiwrth y 
gwir a'r bywiol Dduw wedi trawsnewid 
y ddynoliaeth i'r fath agwedd erchyll, 
i ba raddau annhraethol o erchylldod 
cythreulig y rhaid y byddai wedi 
myned iddo yn ymsuddiad diwaelod y 
diderfyn dragy wyddoldeb ì 

Ond er pelled ei gwrthgilîad, ac er 
cymaint em gwrthuni, tosturiodd y 
Duw trugarog a graslawn wrthym, a 
phryd nad allem ni o herwydd llesgedd 
a gorwendid ddal adferiad i gymundeb 
digyfr wng a'r santeiddrwydd Vr gogon- 
iant dwytol, yn ol yr amlygiadau 
cyntefig a wnaeth Duw o hono ei hun 
i Adda, ymddarostyngodd efe i'n gwen- 
didau ni, gan ddyfod i lawr yn mherson 
y Mab i'r diriogaeth bell, dy wyD, afiun- 
uádd a gwaff yr oeddem ni wedi crwydro 
idâu filioadodd heibio ar y {osrd oi 



ogoniant tragywyàáoì, a chymhwysodd 
ei hunan at ein hamgylchiadau ni. 
Ymddangosodd yn ein naturiaeth ni, 
fel y gallem ddal cymundeb ag ef. cytV 
ranogi o'i rinweddau ef, a thrwy nyny 
gael ein nhewid yn raddoli'w ddelw ef, 
a'n dyrchafu o'r diwedd i'w santeidd- 
rwydd ef, a*n gwneyd yn gymwys eto i 
ddal tanbeidrwydd gogoniant y Tad. 
Er fod y Mab yn Dduw bendigedig yn 
oes oesoedd, gwnaeth ei ymddangosiad 
yma, yn hytrach yn nelw y Duw 
anweledig, yn Gyfryngwr rhwng Duw 
a dynion, fel ag y gallem weled y 
Duw byw trwyddo. " Y neb a*m 
gwelodd i a welodd y Tad." Ynddo ef 
y mae delw Duw, yr hon y collwyd 
golwg arni yn Eden, yn ymddangos eto 
yn nmlith dynion, a hyny yn nysgleir- 
deb ei ogoniant ef, ac yn wir lun ei 
berson ef. Ond rhaid oedd i'r dysgleir- 
deb gogoneddus hyna gael ei guddio 
mewn cnawd, a phelydru trwy gnawd, 
cyn y gallem ni edrych arno, "A'r 
Gair a wnaethpwyd yn gnawd, ac a 
drigodd yn ein plith ni, ac ni a welsom 
ei ógoniant ef, gogoniant megys yr 
Uniganedig oddiwrth y Tad, yn llawn 
gras a gwirionedd." Ónd o herwydd 
yr eithafion o dy wyllwch y mae y byd 
wedi myned iddo, nis gallodd ond i 
raddau bychan iawn eto ei adnabod. 
" A*r goleuni sydd yn llewyrchu yn y 
tywylîwch, a'r tywyllwch nid oedd yn 
eiamgyffred. . . . At ei eiddo ŵ 
hun y daeth, a'r eiddo ei hun nis der- 
byniasant ef, ond cynifer ag a'i derbyn- 
iasant ef, efe a roddes iddynt allu i fod 
yn feibion i Dduw." Yr hyn sydd yn 
cynwys gallu i ymadfern i berffaith 
d'delw eu Duw. " Byddwch chwi gan 
hyny yn berffaith, fel y mae eich Tad 
yr hwn sydd yn y nefoedd yn berfiGaith." 

Y mae deddf natur yn meddu gallu 
yn fynych i fwrw allan elfenau afiechyd 
o'n cyfansoddiadau, ac adferu yn oli 
ni y ddelw fy wiol a phrydferth o iechyd 
ag oedd arnom yn flaenorol. Ond y 
mae genym mewn hanes engraifft o 
wraig wedi myned i'r fath wendid 
corphorol, fel nad oedd gan ddeddf 
natur y gallu hyna ami, aç yn hytrach 
na gadael iddi farw. boddlonodd ei 
phriod, yr hwn ydoedd ddyn cryf ac 
lachus, roddi rhan fawr o*i waed a'i 
fywyd ei hun ì redçg i'w chyfansodd* 
ìad hi, yr hyn a brcSodd yn effeithiol 
i'w dwya rwhieobyd^fMÌ adforu iddi y 



Digitized by 



Google 



^o 



IXIK AàUr. 



wedd ìachus, {ywiog, ahawddgar ag 
oedd arni yn flaenorol. Yn gyffelyb 
yr oeddem ni wedi ymsuddo mor ddwfn 
yn afiechyd pechod, fel na feddai y 
ddeddf foesol allu i'n iachau. " Ond yr 
hyn ni allai y ddeddf, o herwydd ei 
bod yn wan trwy y cnawd," yn rhv 
wan i fwrw allan y chwantau ar 
tueddiadau pechadurus ag oeddyn jrm- 
godi yn barhaus o'r cnawd, " Duw a 
ddanfonodd ei Fab ei hunyn nghyftelyb- 
iaeth cnawd pechadurus, ac am bechod," 
neu herwydd i bechod ddarostwng 
ein hysbrydoedd i gadwynau blysiau 
a gwyniau y cnawd, "efe a>gondemn- 
iodd," h.y., a orchfygodd bechod yn y 
cnawd, sef y rhan hono o ddyn ag oedd 
pechod wedi ei gwneyd yn gaerfa 
gadam iddo ei hun. Daeth y fath 
nerch anorchfygol, a'r fath rinweddau 
iachusol yn njçlyn a pherson Mab y 
dyni gyfansoddiad y ddynoliaeth, fel 
agi"gwbl iachau y rhai trwyddo ef 
sydd yn dyfod at Dduw," am iddo gyf- 
lawnu yn ogoneddus yr hyn ni allai y 
ddeddf— enill oddiar bechod ei faes 
dewisol ei hun, gwnaeth y fath ddefn- 
ydd o hono fel ag i beri i fywyd flaguro 
yn mro marwolaeth : " Canys y by wyd 
a eglurhawyd, ac ni a welsom, ac 
ydym yn tystiolaethu ac yn mynegu i 
chwi y bywyd tragywyddol, yr hwn 
oedd gyda'r Tad, ac a eglurwyd i ni." 
" Ynddo ef yr oedd by wyd, a'r by wyd 
oedd oleuni dynion.^' Megys ag mai 
cyflawnder o fy wyd naturioi oddifewn 
syddyngoleuo yHygaid, yn sirioli y 
wedd, ac yn llewyrchu ar yr holl 
wynebpryd, felly y mae bywyd 
ysprydol oddiwrth y Tad trwy Grist yn 
yr enaid yn goleuo y deall, yn byw- 
iocau y serchiadau, ac yn adferu yn 
hyfryd yr hoU enaid i ddelw santaidd 
a gogoneddus ei Dduw : " Ac ymad- 
newyddu yn yspryd eich meddwl, a 

fwi^o y dyn newydd, yr hwn yn ol 
)uw a grewyd mewn cyfiawnder a 
gwir santeiddrwydd." 

Tuag at i ni fod yn ngafael trefn yr 
adferiad, gan hyny, y mae yn bwysic- 
ach na dim arall ein bod wedi ein dwyn 
i undeb âV Person yn yr hwn y mae 
"pob peth yn cydsefyll ; i gysgod yr 
hwn sydd, yn ein natur ni, yn ddelw y 
Duw anweledig, yn ddysgleirdeb ei 
ogoniant ef, ac yn wirlun ei berson 
ef." Dymr ni fod hyny yn cad ei 
ddwyn oadiam^lc}i, ar eiu rtiaii iû| 



trwy edrych amo, a chtedu yndào ; à 
chawn yn mhellach fod golwg wiríon- 
eddol ar Dduw yn Nghrist yn ddat- 
guddiad ueillduol wedi ei roddi i*r 
cyfryw bersonau gan Dduw. "Nid 
cig a gwaed a ddatguddiodd hyn i ti, 
ond fy Nhad, yr hwn sydd yn y nrf- 
oedd." " Nid edwyn neb y Mab ond 
y Tad, ac nid edwyn neb y Tad ond y 
Mab, a*r hwn yr ewyllysio y Mabá 
ddatguddio iddo." "Ni welodd neb 
Dduw eríoed : yr Uniganedig Fab, yr 
hwn sydd yn mynwes y Tad, hwnw al 
hysbysodd ef." Dysgir ni trwy amryw- 
iol ysffrythyrau fod cysyiltiaà anheb- 
gorolrhwng gweled neu edrych ar Ddaw 
ac ymffurfio i ddelw Duw. " Myfi a 
edrychaf ar dy wyneb mewn cyfiawn- 
der ; (yna) digonir fi pan ddihunwyf i'th 
ddeíw di." " Eithr nyni oll âg wyneb 
agored, yn edrych ar ogoniant yr Ar- 
glwydd megys mewn drych, a newidir 
i'r unrhy w ddelw, o ogoniant i ogoniant, 
meíjys gan Ysbryd yr Arglwydd." 
" Eithr ni a wyddom, pan ymddangm 
efe, y byddwn gyffelyb iddo, obUgid 
ni a ffatoìi ei weledefmegys ag y moe.'' 
" A hw7 a gant weled ei wyneb ef, a'i 
enw ef," o ganlyniad, ** a fydd yn eu 
talcenau hwynt." Y mae edrych ar 
Dduw yn achosi ein hymnewidiad i 
ddelw Duw. Oadamheir hyn gan yr 
ysgrythyrau a ddy wedant fod anallui 
weíed Duw yn Nghrist, neu anewyllys- 
garwch i edrych arno, yn ddigon i 
rwystro enaid i gyrhaedd adferiaä iV 
ddelw. " Brasa galon y bobl hyn, a 
thrymha eu clustiau, a chau eu Uygaid 
rhag iddynt weled â'u Ilygaid, a chlyw- 
ed â'u clustiau, a deall â'r galon, a 
dychwelyd, a'u meddyginiaethu." "Ys- 
bryd y gwirionedd, yr hwn ni ddichon 
y byd ei dderbyn, am wad yw yti ei 
weled, nac yn ei adnabod." "AÍs os 
cuddiedig y w ein hefengyl ni, yn y rhai 
colledig y mae yn guddiedig. Yn y 
rhai y dallodd duw y byd hwn feddyl- 
iau y rhai digred, fel na thy wynai iddynt 
lewyrch eíengyl gogoniant Crist, yr 
hwnyw delw Duw. Y mae dÉdlineb 
ysbrydol yn atal pelydrau gogoniant 
Duw ynNghrist i lewyrchu yn yr enaid. 
ond y mae gallu i'w gweled a'u derbyn 
yn sicrhau perffaith gydymffurfiad A 
delw ei santeiddrwydd ef. 

Y mae cariad a doethineb yr Ar- 
glwydd yn ymddangos ŷn rhyfeddol» 
Bid yi^ uoig yn ei waith yu daofon «Q 



Digitized by 



Google 



lUN ÂR UIT. 



Tî 



yii cjiaahŵyso ei Fab at amgylcliiadaa 
isel'ei waredigion, ond hefyd yn y modd 
y mae yn egluro ei hun iddynt. 

fymaint a'ubodhwy, o herwydd gwen- 
id, yn analluog i ddal y gogoniant 
dwyfol yn ei danbeidrwydd nefol ar 
unwaith, y mae yn peri ei fod yn 
tywyuu arnyntyn raddol a chynyddol, 
yn ol fel y by Mo eu golygon a'u ham- 
gyffredion hwy yn ymagor ac yn cryf- 
hau iV dderbyn. Felly y mae yn 
ymwneyd â'r eglwys gyflfreJinol, yn 
gystal ag â phersonau yn unigol. Y 
inae genym dri modd i weled fod 
gwrthddrých yn bresenol, neu ^n agos, 
sef ei weled mewn cysgod, ei weled 
mewn drych, a'i weled .mewn gwirion- 
edd. Felly y mae yr Arglwydd yn 
graddol ymddangos iV eglwys dan wa- 
hanol oruchwyliaethau. Dan yr hen 
oruchwyliaeth, gwelwyd ef mewn cysg- 
odau ; dan yr efengyl, gwelir ef mewn 
drych ; a thau ryw oruchwyliaeth 
ddyfodol gwelir ef ei hun " megys ag y 
mae." 

Wrth i ni weled cysgod dyn ar y 
ddaear neu ar y pared, gwyddom fod 
yno ddyn yn agos. Y mae yna ben, 
corff, ac aelodau dyn yn ymddangos yn 
y cysgod ; gwyddom ei fod yn fy w wrth 
ei symudiadau, ondnis gwyddom pa 
fath ddyn ydyw, pa un ai bychan ai 
mawr, ai du ai gwyn, ai ieuanc ai hen, 
ai hawddgar ai anhawddgar. Y mae 
mân linellau ei ffurf yn guddiedig ; yr 
oll a welir ydy w cysgod. Fel yna yr 
ymddangosai Duw yn Nghrist i'r eg- 
glwya dan yr hen oruchwyliaeth : yr 
oedd ganddi oífeiriaid, aberthau, she- 
cina, &c., " y rhai hyn oeddent gysgod 
pethau i ddyfod, ond y coríf sydd o 
örist." Yr oeddent yn dangos fod gwir 
offeiriad, gwir aberth, gwir ddwyfol 
bresenoldeb, a gwir ogoniant gerllaw ; 
ond pa tath yn hoilol oedd y person 
rhyfeddol a osodid aUan felly mewn 
cysgodau, pa fath ydoedd yr iachawd- 
wriaeth trwyddo yn ei tíoll gysyllt- 
iadau, nis gallai wybod. Gwasanaethai 
y cysgodau i roddi iddi er hyny gym- 
aint o amlygiadau o hono ag a allai hi 
yn ei sefyllfa fabanaidd ac anaddfed 
hono dderbyn. Parent hefyd i lawer 
hiraethu am gael golwg ar y sylwedd 
gwirioaeddol, trwy yr hyn y parotowyd 
yr eglwys i dderbyn yr amlygiadau hel- 
aethach ohonb dan yr efengyi, " Obleg- 
iàynyfiiy dywŵf i çbwi cbwçnycbu 



o lawer o brophwydi, a rhai cy&awn^ 
weled y pethau a welwch chwi, er nis 
gwelsant, a chlywed yr hyn a gly wch 
chwi, ac nis clywsant." " Am yr hon 
iachawdwriaeth yr j'^mofynodd ac y 
manwl chwiliodd y prophwydi, y rhai 
a brophwydasant am y gras a ddeuai i 
chwi, gai^ chwilio pa bryd neu pa ry w 
amser yr oedd ysbryd Crist, yr hwn 
oedd ynddynt, yn eu hysbyeu, pan oedd 
efe yn rhagdystiolaethu dyoddefaint 
Crist a'r gogoniant ar ol hyny. . . . 
Ar yr hyn bethau, y mae yr angylion 
yn chwenychu edrych." Er fod yr 
angylion yn y nefoedd y pryd hwnw 
yn gweled trwy y cysgodau, ac yn 
rhyfeddu yn yr oíwg ar ogoniant y 
sylwedd yn nhrefn gras, nid oedd yu 
ymddangos i'r eglwys ar y ddaear dros 
ganrifoedd lawer ond y cysgodau, ond 
gwelsant trwy y rhai hyny gymaint o 
Dduw ac iachawdwriaeth nes y 
goleuwyd eu heneidiau, ac yr adferwyd 
hwy i ddelw eu Pryniawdwr. " Edrych- 
asant arno, a hwy a oleuwyd." Yr 
ydym yn cael y fath adlewyrchiad 
dysglaer o Dduw yn rhai o dduwiolion 
yr Ëen Destament, nas gallwn wrth 
ystyried aneglurder yr oruchwyliaeth 
hono, lai na rhyfeddu yn fawr. Wele 
mor danbaid y mae y ddelw yn dys- 
gleirio yn Job, " Myfi a wn fod fy 
Mhrynwr yn fyw," &c. 

Pan ddangosir i ni ddyn mewn 
drych (loohing-glass), gallwn weled 
Uinellau manylaf ei wedd ; dangosir i 
ni ei faintioli, ei lun, ei liw, naturiaeth 
ei wyneb-pryd, tafliad ei olygon, ffurf 
ei ysgogiadau, lliwiau ei ddillad, gwelwn 
pa un ai golygus ai anolygus, pa un 
ai llon ai sarug o wedd ydy w. Felly y 
mae yr Arglwydd yn ymddangos i ni 
dan yr efengyl yn egíurach o lawer 
iawn nag yr ymddangosai dan yr hen 
oruchwyiiaeth. " Gweled yr ydym yr 
awr hon trwy ddrych." Gallwn ni 
weled, nid rhyw Fessia, heb wybod yn 
iawn pa fath, fel ag a ddysgwyliai yr 
luddewon, ond y gwir Fessia, yn yr 
amlygiadau gwerthfawr a geir o hono 
yn nrvch goleu yr efengyl. Dangosir i 
ni ddwy natur ryfedfdol ei berson, 
llinellau prydferth ei wedd, amgylch- 
iadau ei fywyd ar y ddaear, a chywrain 
gysylltiadíau iachawdwriaeth ynddo. Y 
mae yr efengyl yn rhagori cymaint ar 
yr hen oruchwyUaeth ag y mae ad- 
hwyiGìM 7 pelydr^u mewp di^oh y^ 



Digftized by 



Google 



w 



ubr A& im. 



rhagori ar gjrsgod; yn ŵ, hanfod 
cysgod ydyw giiddau o d^rwyllwch, y 
pelydrau yn cael eu hatal gan gorph a 
sylwedd. Fellv yn hollol yr oead y 
seremoniau luddewig jm gorchuddio 
y gwir oleuni ; yn lle rhoddi i bechad- 
unaid faddeuant a gras eu hunain, yr 
oeddent yn dansos na chai gras na 
maddeuant flfoidd i ddyfod atynt heb 
aberth, ac yn lle tynu ymaith bechod 
yr oedd " yr aberthau hyny yn adgoffa 
pechod bob blwyddyn ;" ac hyd y 
dydd heddyw r mae yr un gorchudd, 
wrth ddarllen Moses yn yr Hen Desta- 
ment, yn aros heb ei ddadguddio, yr 
hwn yn Nghrist a ddilëir ; pan ym- 
chwelo at yr Arglwydd, tynir ymaith y 
gorchudd. **Ac yn awr yr ydym ni 
oll â gwyneb agored yn earych ar 
ogoniant yr Arglwydd, megys mewn 
drych, a newidir i'r unrhyw ddelw o 
ogoniant i ogoniant, megys gan ysbryd 
yr Arglwydd.'^ Y mae "ygogoniant 
tra rhagorol " i ni, nid dan orchudd y 
seremoniau mwyach, ond aralwg yn 
nrych goleu yr efengyl. Nid rhyfedd 
gan hyny y dysgwylir fod delw Duw 
yn amlycach o lawer ar dduwiolion yr 
efengyl nag y gallai fod ar dduwiolion 
yr Hen Destament. Cyfeirir at bech- 
odau Dafydd ac ereiU o gewri yr oruch- 
wyliaeth hono, a theimlir anhawsdra i 
gymodi hvny â'r cymeriad a roddir 
iddynt o fod yn dduwiol iawn. Rhy- 
fedàir hefyd fod aml ymadroddion o 
dueddiadau dialgar yn britho hyd yn 
nod y Salmau a'r rhanau íîoreu o'r Hen 
Destament ; a bod ysbryd a medr i 
ryfela yn cael y fath ganmoliaeth ; 
ond rhaid i ni ystyried amgylcbiadau 
yr oesoedd hyny, nad oedd ganddynt 
ond cysçodau nos serenawl yr hen 
oruchwyliaeth i'w cyfarwyddo, ac nad 
oedd ein dynoliaeth yn yr oedran hwnw 
yn alluog i dderbyn goleuni tan'oeid- 
lach. Y rhyfeddod, gan hyny, y w, nid 
fod gwaeleddau o'r iath a nodwyd yn 
eu hamgylchynu, oud fod delw Duw, 
gan lleied y goleuni, yn gallu ymffurfio 
ynddynt o gwbL Er ymddangosiad 
Orist yn y cnawd, ymwelodd Duw â 
ni godiad haul o'r uchelder, " y týwyll- 
wch a aeth heibio, a'r gwir oleuni sydd 
yr awr hon yn tywynu." " Ohwychwi 
oll plant y goleuni ydych, a phlant y 
dydd." Y mae yn iawn, gan hyny, 
" Ddodi honoch heibio o ran yr ymar- 
wçddjad cyntef, yr bw ddyn, yr bwij 



«ydd lygredîg, yn ol y diwantau twyH- 
odrus, ac ymadnewyddu yn ysbryd 
eich meddwl, a gwisgo y dyn newydd, 
yr hwn yn ol Duw a grewyd mewn 
cyfiawnder a gwir santeiddrwydd." 

Y mae gweled dyn ei hunan yn 

llawer iawn perffeithach golwg eto 

na'r hyn a welir o hono mewn drych, 

gymaint ag y cawn felly ymgymdeith- 

asu ag ef, a thrwy hyny welea, nid yn 

unig ilinellau allanol ei wedd, ond 

hefyd ansawdd fewnol ei feddwl, ei 

dymer, ei olygiadau a'i dueddiadau 

tuag atom. Cawn gly wed ei laÌB, a'n 

cynhesu ond odid gan fy wiogrwydd ei 

deimladau ; mewn gair, cawn gyfleustra 

i weled yr 'enaid, y preswylydd 

anfarwol, ac nid rhyw adlewyrchiad 

mewn drych o'r ty pridd yn yr hwn 

y mae yr enaid yn trigo. Cawn ein 

dysgu fod goruchwyliaeth eto i ddod 

dan yr hon y byddwn yn gallu gweled 

Duw yn Nghrist i raddau annhraethol 

berffeithiach nag y gallwn ei weled 

yn awr. Gwelir ef y pryd hwnw 

** megis ag y mae." " Canys gweled 

yr ydym yr awr hon trwy ddrych 

mewn dameg; ond yna, wyneb yn 

wyneb. Yn awr yn adwaen o ran ; 

ond yna, yr adnabyddaf megys i'm 

hadwâenir." Bydd yr oruchwyliaeth 

hono yn rhagori mwy ar y presenol, 

nag y mae ymgyradeithasu yn í^os 

a chyfaill anwyl iawn yn rhagori 9X 

weled yn unig adlewyrchiad o hono 

mewn drych. Y mae Uawer o ddrych- 

au gŵyrgara yn camddesgrifio y 

gwrthddrychau a ddangosir ynddynt 

Y mae ambell ddrych yn gosod wyueb 

cywir a hardd allan yn wyneb cam 

ac anhardd rhyfeddol. Felly yn wir 

y mae hyd yn nod drych yr efengyl, 

fel y delir ef gan lawer o athrawon 

haner cyfeiliornus, yn anffurfio gwedd 

y person gogoneddus a geisir ddangos 

ynddo i raddau annymunol iawn. 

Ond yn y nefoedd ni bydd dichon 

gwneyd camarddangosiad o hono, 

oblegid nid trwy gyfryngau yr ymdden- 

gys yno, ond ceir ei weled ef ei hunan, 

" megis ag y mae." Yn y dyn Orist 

lesu gwelir perffeithrwydd dynoliaeth 

yn mherffeithrwydd ei ogoniant ar 

ddelw Duw ; ac os oedd golwg aneglnr 

arno yn ngoleuni gwan yr hen oruchwyl- 

iaeth yn effeithio i ffurfio ei ddelw 

ar eneidiau dynion, a golwg oglurach 

an^o yn n^l^uni cryfacb yr ŵn^l 



Digitized by 



Google 



DtJWlNtDDIABTa CALVIK. 



n 



fti gwneyd cì ddelw yn amlycach eto, 
1 ba raddau annhraethol amlycach a 
gogoneddusach drachefn y perffeithir 
ei ddelw amynt yn ngoleuni anfeidrol 
danbaid y Dwyfol bresenoldeb ei hun ì 
Nid delw Duw fel y meddienid hi gan 
Adda cyn y cwymp, fydd gogoniant y 
gwaredigion yn yr adferiad ; oblegid 
yn Adda, nid oedd y ddynoliaeth ond 
yn ei mhabandod, a'r ddelw ynddi o 
ganlyniad yn fwy yn yr egwyddor 
anelwig nag yn yr ymddangosiad ; llech- 
ai yn nghnewullyn (germ) ei henaid yn 
hytrach nag yn yr ymddadblygiad 
Uawn. Ond trwy undeb â Christ yr 
ydym yn cynyddu, "Hyd oni ymgyf- 
arfyddom oll yn undeb ffydd a gwy- 
bodaeth Mab Duw, yn wr perffaith at 
fesar oedran cyflawnder Crist." Ac 
yn Nghrist ymddangosant byth yn 
nghyflawnder gogoniant delw Duw. 
Desgrifiad hynod o darawiadol o **Bri- 
odasferch gwraig yr Öen," neu yr 
eglwys, wedi ei llawn adfery ar ddefw 
Duw, ydoedd yr hyn a gafodd loan o 
hoDÌ dan gyffelybiaeth dinas annhraeth- 
ol fawr ac uchel wedi ei hadeiladu o'r 
meini mwyaf dysglaer a chostus. Seil- 
iau mur y ddinas oedd wedi eu harddu 
â phob rhyw faen gwerthfawr, jaspis, 
sápphir, chalcedon, smaragdus, sar- 
donyx, sardius, chrysolithus, beryl, 
topazion, chrysoprascus, hyacinthus, 
ao amethyrstus. Ac ar y seiliau 
hyn y gorphwysai ei mur o faen 
jispis, yn Joew íel grisial, a deuddeg 
porth y ddinas oedd o ddeuddeg perl, 
a'i heol hi oedd aur pur, fel gwydr 
gloyw. "A'r ddiuRS nid rhaid iddi 
wrth yr haul na'r Ueuad i oleuo ynddi, 
canys gogoniant Duw a'i goleuodd hi, 
a'i goleuni hi ydyw yr Oen .... 
ac nid â i mewn iddi ddim aflan, i)ac 
yn gwneuthur fläeidd-dra na chelwydd, 
ond y rhai sydd wedi eu hysgiifenu yn 
Uyfr bywyd yr Oen." Ajddangosiad 
oedd y weledigaeth o'r eglwys fawr yn 
yr adferiad, yn mhob gallu o'i heiddo, 
pob cyneddf, pob synwyr, pob 
rhinwedd, pob trefn, yn mhob peth 
a berthynai iddi megys meini bywiol 
yn adlewyrchu mewn anfeidrol ogon- 
iant ddelw ei Duw, yr hon mewn 
cariad, santeiddrwydd, gogoniant, a 
myrddiynau o rínweddau dwyfol, a 
fydd yn ei goleuo trwyddi oll. ** Pan 
aŵdeüado yr Ajglwydd Seion, y gwelir 

rf jn çi ogoniwjt/' "?ftu yw"^ 




ddangoso Orist eln ì)ywyd ni, yna 
hefyd yr ymddangoswch ohwithau 
gydag 01 mewn gogoniant," 

W,D.E. 



DÜWINYDDIAETH CALYIN. 

PEOFION O DDWYFOLDBB MAB DITW. 

T Logos neu y Gair, 

^^^^ATGUDDIR y Mab yn yr 
Ysgrythyrau fel Logos, neu Air 
Duw. Mae yr enw yn golygu 
nid y datguddiad o ewyllys Duw yn 
ysgrifeniadau yr Hen Destament a'r 
Newydd, ond Person Dwyfol, cydradd 
a'r Tad a'r Yspryd. Mae y Logos, y 
Gair, yn wahanol iV llais oedd yn 
llefaru wrth y patriarchiaid a'r proph- 
wydi. Cyfeiria yn hytrach at y Doeth- 
ineb a breswyliai gyda Duw, trwy ba 
un y crewyd y byd, yr ysprydolwyd y 
prophwydi, ac y rhoddwyd yr oradau 
dwyfol. Tystia yr Apostol Pedr fod 
y prophwydi gynt, yn gystal a'r apos- 
tolion ar ol hyny, yn Uefaru trwy 
yspryd Crist (1 Pedr i. 11). Er nad 
oedd Crist eto wedi ymgnawdoli, yr 
ydym o angenrheidrwydd i ddeall fod 
y Gair wedi ei genhedlu gan y Tad 
er tragywyddoldeb. Ond os oedd yr 
Yspryd hwnw a ysprydolai y prophwydi 
yn perthyn i'r Gair, y casgliad anwrth- 
wynebol yw fod y Gair jm Dduw. 
Eglurir gan Moses, yn ei adroddiad o'r 
greadigaeth, fod y Gair yn gweithredu 
fel Cyíryngwr. raham y dengys fod 
Duw wrth greu pob un o'i weithred- 
oedd yn aywedyd, Bydded hyn — 
Bydded y Uall ; ond fel y byddai i 
ogoniant annhraethadwy Duwlewyrchu 
yn y Logos. Mae dosbarth o feddyl- 
wyr yn gwrthod y syniad hwn, trwy 
íod y Grair yn cael ei ddefnyddio am 
orchymyn, Profir gan jr apostolion 
fod yr hoU fydoedd wedi eu creu gan y 
Mab, a'i fod yn cynal pob peth trwy 
air ei nerth (Heb. i. 3). Gwelir fod y 
Gair yma yn cael ei ddefnyddio am 
amnaid neu orchymyn y Mab, ond fod 
y Mab ei hunan yn gyd-dragywyddol, 
ac yn gyd-hanfodol à'r Tad. Ac nìs 
gaU yr un meddwl diduedd lai na 
chanfodystyr Solomon pan y dengys 
Doethineb ynbresenol ynngbreadi^th 
y byd, ^ brfy4 inewn rhaglw^i^tli 



Digitized by 



Google 



Í4 



DüWniTDDIAlTH CALTIH. 



(Diar. Tiil 1). Bjrddai vii afresymol 
edrych arDdoetiiineb fel gorchymyn 
pan oedd Duw yn deohreu c^wnu ei 
fwriadau tragywyddol a (ugyfhewid. 
At hyn y cyfeina geiriau ein Gwaredwr, 
" Y mae fy nhad yn gweithio hyd yn 
hyn, ac yr wyf finauhefyd yn gweithio." 
Sicrha ei fod yn cydweitnio yn cyson 
a'i Dad er creadigaeth y byd, a rhydd 
esboniad eglur ar yr hyn a gyflfyrdd- 
wyd 3m ys^n gan Moses. Ÿr ystyr, 
gan hyny, y w fSi Duw wedi llefaru yn 
y fath K>dd fel ag i adael i'r Oair ei 
ran arbenig yn y gwaith, ac o gan- 
lyniad mae y greadigaeth yn waith y 
Tad a'r Mab. Prof a loan fod y Gair, 
yr hwn oedd o'r dechreuad yii Dduw a 
chyda Duw, ao yn cyd-weithio a'r Tad 
i pen pob peth vn y dechreuad. 
Pnodola iddo hanfod sylweddol a 
pharhaus, a dengys yn eglur pa fodd 
y llefarodd Duw y ^eadigaeth i fod. 
(îelwir pob datguddiad o'r nef wrth y 
teitl gair Duw, ond rhaid rhoddi y 
teitl mewn modd neiUduol i'r €kiir 
sylweddol, ffynonell pob ysprydoliaeth, 
yr hwn sydd uwchlaw cysgod troedig- 
aeth, ac a erys yr un yn dragywydd 
gyda Duw, ac yn Dduw. 

Gwrthddadleuai rhai fod y Logos yn 
dn^ywyddol. Dadleuant iddo gael ei 
genhedlu pan y creodd Duw y byd. 
Maent yn dychymygu fod rhyw gyf- 
newidiad wedi cymeryd lle yn han- 
fodDuw. Mae ynwirfod enwau yn 
cael eu rhoddi i Dduw mewn cysylltiad 
a'i weithredoedd, megys Creawdwr 
nefoedd a daear ; ond nid yw y rhai 
hyny jrn awgrymu yn y meaur lleiaf 
gyfhewidiad yn y Duwdod. Dengys 
yr amrywiol enwau cysylltiadau Duw 
â'r greadigaeth. Nid jrw crefydd na'r 
ysgnrthyr jm cydnabod unrhyw enw 
sydd yn aw^rymu fod cyfnewidiad 
wedi cymeryd lle jm Nuw ei hunan. 
Mae JT ysgrythyr yn condemnio y 
drychfeddwl hyny, "Pob rhoddiad 
daionus a phob rhodd berffEÛth oddi- 
uchod y mae, (yn dyfod) yn dysgyn 
oddiwrth Dad y çoleuni, gyda'r hwn 
nid oes gyûiewidiaa na chysgod troedig- 
aeth." 

Nid oes dim yn fwy annyoddefol na 
dychymygu fod dechreuad i'r (Jair, yr 
hwn oedd erioed yn Dduw, yr hwn 
hefyd yw Creawdwr y bjrd. Tyhia rhai 
fod Moses, yn ei adroddiad o'r greadig- 
aeth, yn aw^pTmu nad oedd y Logos 



yn preswYlio ya Nuw yn flaenorol ít 
cread. Nid yw yn canlvn o angen- 
rheidrwrdd, o herwydd fod peth yn 
cael ei ddatguddio am y tro cyntaf, ar 
adeg neillduol, nad oedd yn bod yn 
flaenorol i hynv. Gellir t^u casgliad 
hoUol wahauol, yn gymaint ag ar y 
foment pan y dywedodd Duw, " Bydd- 
ed goleuni," i'r Logos roddi ei nerth 
mewn gweithrediad, rhaid ei fod yu 
bodolicyn hyny. Mae er tragywydd- 
oldeb, " Ac yr awrhon, Dad, gogon- 
edda di fyfi gyda thi dy hun, â'r go- 
goniant oedd i mi gyda thi cyn bod y 
byd." Dywed loan, cyn dechreu dar- 
lunio creadigaeth y byd, "Yn y 
dechreuad yr oedd y Gair, a'r Gair 
oedd gyda Duw, a Duw oedd y Gair." 
Mae y Logos wedi ei genhedlu gan 
Dduw, ao yn preswylio gyásL Duw er 
tragywyddoldeb. Mae ei hanfod yn 
dra^ywyddol, a dwyfoldeb ei natur yn 
winonedd sefydlog ac anwrthwyneb- 
adwy. 

Yr emoau dwyfd a roddir ir Máb. 

Gelwir ef yn JElohim : ** Dy orsedd- 
fainc di, Dduw, syáá yn oes oes- 
oedd." Dadleua jrr luddewon fod yr 
enw Elohim vn cael ei roddi i angelion 
a breninoedd, a de&yddiant y dull 
yma o ymresymu er mwyn gwadu 
dwyfoldeb person y Gwaredwr. Ond 
ni cheir un engraint jm yr Ysgryth- 
yrau fod Du w wedi gosod i fynu orsedd- 
fainc dragywyddol i un creadur. Ni 
roddir y teitl by t^ i unrhyw ddyn heb 
fod rhyw chwanegiad ato: megys y 
dywedir fod Moses yn Dduw i Pharaoh. 
Gelwir unrhyw beth sydd yn meddu 
gradd anghyffiredin o ra^oriaeth ar enw 
dwyfol ; ond canfyddir ar unwaith 
wrth y gwrthddrychau a'r amgylchiad- 
au beth a feddylir. Mae y geiriau a 
ddifynwyd yn barod yn profi tuhwnt i 
bob dadl nad oes neb 3m meddu hawl 
i'r orsedd dragywyddol ond Duw yn 
unig. Mae y Mab yn Elohim, ac yn 
eistedd ar orsedd dragy wyddol a gogon- 
eddus y greadigaetL 

Mae y Prophwyd Esaiah yn pentyru 
teitlau gogoneddus amo, y rhai a 
briodolir i neb ond Duw yn unig. 
Gelwir ei enw Ef yn " Dduw Cadam," 
"Tad Iraffwyddoldeb," a "Thywysog 
tangnefedd." Mae ýr luddewon yn 
gwyrdroi yr adnod fel hjm : Dyma yr 
e&w y bydd i'r Duw Cadarn, Tad 



Digitized by 



Google 



ì>\)^Úl ŸÌ>btÁftrH CAÎiŸÚÌ'. 



% 



î; 



bagjrwyddoldeb ei alw Ef, Tywysog 
Tan^efedd. Ku hamcan yw yspeüio 
y Mab ol ogoniant hanfodol. Yr un 
y w y Duw Cadam a'r Immanuel Duw 
gydani. 

Glelwir Ef Jéhofàh, A dnna yr enw 
wrth ba un v gelwir Ef yr Ar- 
glwydd ein Cynawnder, neu Jehofah 
ein Cyfiawnder. Dadleua yr luddewon 
yn ffyrnig yn erbyn rhoddi y teitl hwn 
i*r lesu, oblegid bjrddai caniatau hwn 
yn m^ed dan wraidd eu hoU synìadau 
cyf eiliornus a gelynol. Dadleuant fod 
Moses wedi rhoddi yr enw i allor a 
adeiladodd, a bod Ezeciel wedi defn- 
ddio jx enw mewn cysylltiad a'r 
erosalem Newydd. Moses a adeilad- 
odd allor, a galwodd ei henw Jehofa- 
NÌBSÌ (sef Jehofah fy Nyrchafìad). 
Amcan Moses oedd profi mai Duw oedd 
yn ei waredu ac yn ei amddiffyn, ** Ac 
enw y ddinas o'r dydd hwnw allan 
fydd, Yr Arglwydd sydd yno." Mae yr 
engreifftiaunyn yn profìfod Jehofah 
Moses ac Ezeciel yn wir Dduw, ac yn 
Waredwr ei bobl, a hawl i'r teiti. 

F Jehoýah yn ymddangos yn ffurf 
angeU 

Ymddangosodd y Jehofa ar amryw- 
iol achlysurou yn fforf angeL Ymwel- 
odd felly a Manoah a'i wraig. Hawliai 
yr angel iddo ei hun yr enw Duw tra- 
gywyddoL Nid oes un o angelion y 
nefoedd yn euog o dderbyn addoliad 
oddiwrthneb. Gwrthodant yr addol- 
iad gan uad yw yn eiddo iddynt. 
Gwrthododd jrr angel fwyta bara, ond 
gorjchymynodd i'r offrwm dyledus i 
Dduw gael ei aberthu iddo Ef. Mae 
yr holl amgylchiadau yn profì fod jrr 
Angel yn wir Dduw. Symudodd yr 
Angel bob amheuaeth am ei natur yn 
yr atebiad. "Paham yr ymofynwch 
am fy enw, gan ei fod yn Ëhyfeddol ! 
Darfu i Manoah a'i wraig addoli a 
pharchu yr Angel f el eu Jehofah. Dy- 
wedodd y gwr, "Gan farw y byddwn 
feirw ; canys gwelsom Dduw." Ateb- 
odd y gwraig, "Pe mynasai yr Ar- 
glwydd ein lladd ni, ni dderbyniasai 
efe boeth-offrwm o'n Uaw nl" (Barn. 
vi. viL xiil 16—23^. Fel angel yr ym- 
ddangosodd y Jenofah i Jacpb yn 
PenueL Teimlai y patriarch fod yno 
un mwy nag angel crëedig. Dywedodd, 
"Gwelaia Ddnw wyneb yn wyneb." 
(P^xsdL29,30baos.m6}. ^ed 



Paul fod Crist wedi arwain plant 
Israel yn vr aniálwch (1 Cor. x. 4). 
Yn y benod gyntaf a'r aÙ o Zechariah, 
gwelir fod yr Angel sydd vn anfon 
angel arall ^m neb llai nag Arglwydd 
y lluoedd, a bod gallu dwyfol yn cael 
ei roddi iddo. Cysegrwyd y deml i 
Dduw yn unig, a hawlia y prophwyd 
hyn i Grist (MaL iiL 1). 

Ei Weühredoedd. 

Mae Duwdod Crist, os bemir wrth 
y gweithredoedd a briodolir iddo yn yr 
Ysgrythyrau, yn brawf amlycach na 
dim wirionedd yr athrawiaeth. 

(a) Creaiigaefh, Dy wedodd ei hun- 
an, "Mae fy Nhad yn gweithio hyd yn 
hyn, ac yr wyf finau hefyd vn gweithio." 
Deallodd yr luddewon ei fod yn hawlio 
nerth dwyfol yn hyn. Dywed loan 
iddTnt geisio ei ladd, nid yn gymaint 
am iddo dori y Sabboth, ond am iddo 
ddweyd fod Duw yn Dad iddo, gan ei 
wneuthur ei hun yn gydradd ag ef. 

Î) Bhagluniaeth. Mae lly wodraeth 
^ yd a'l holl amrywiol amgylchiadau 
trwy nerth cynenidyn perthyn i Dduw 
yn unií?. Priodola yr Apostol hyn i'r 
Gwaredwr (Heb, i. 3). Mae y Mab, 
nid yn uni^ yn gyfranog â*i Dad yn 
Uywodraethiad y byd, ond hefyd yn y 
swyddau ereill nas gellir eu priodoli i'r 
un creadur. 

(c) Maddeuant Pechodau. Cyhoedda 
Duw trwy y prophwyd, "Myfì, myfi 
yw yr hwn a ddilea dy iamweddau er 
îÿ mwyn fy hun." Hawliodd lesu 
Grist yr awàurdod a'r nerth hwn iddo 
ei hun, a phrofodd ei hawl i faddeu 

Sechodau trwy gjflawnu gwyrth ar y 
yn claf (Mat. ix. 6). Mae adnabod 
holl ddirgelion y galon ddynol tu hwnt 
i gyrhaedd çawb ond Duw ; ond prof- 
odd lesu Grist ei fod yn medru darllen 
y meddyliau dirffelaf; o ganlyniad 
rhaid el fod yn Dduw ei hun. 

Gwyrthiau. 
Mor ogoneddusydysgleiriaei Dduw* 
dod yn ei wyrthiau I Éhaid addef fod 

Lprophwydi a'r apostolion wedi cyf- 
wnu gwyrthiau cyffelyb i'r eiddo ef ; 
ond y mae gwananiaeth hanfodol 
rhyngddynt. Cyflawnent hwy eu 
gwyrthiau fel gweision Duw— nid yn 
eu nherth eu hun ; ond yr oedd Crist yn 
cyflawnu yr oll trwy nerth ei fraich ei 
hun. Weithiau, mae yn wir, gweddiai 
I cyncyflawnuy wyrthyermwynilioddi 



Digitized by. 



Google 



76 



DÒ ẂÌÀ ỲhDtÀJBítU CAL'ỲtÈ. 



j gogoniant iV Dad : ondy rhan amlaf 
cjrnawnaiei weithredoedd nerthol trwy 
ei nerth neillduol ei hun. Paham nad 
allasai ef fod yn awdwr gwyrthiau, pan 
tiwv ei awdurdod ei han yr anfooai 
ereill i'w cyflawnu ] Dy wed jrr efeng- 
ylydd i'r Gwaredwr roddi nerfch fr 
apostolion i fwrw allan gythreuliaid, 
iachau gwahanol glefydau, ac adgyfodi 
y meirw. Profent mai trwy Grist y 
cyflawnent eu gweithredoedd nertho). 
'*Yn enw lesu o Nazareth," meddai 
Pedr wrth y cloflF, "cyfod i fynu a 
rhodia." Nid yw yn rhyfedd, gan 
hyny, fod Mab Duw yu apelio at ei 
wyrthiau, er mwyn darostwng anghred- 
iniaeth yr luddewon, gan ei fod yn eu 
cyflawnu trwy ei nerth dwyfol ei hun, 
fellv yn dystiolaeth amlwg o*i Dduw- 
dod. 

Drachefn, os nad oes iachawdwr- 
iaeth, cyfiawnder, na bywyd tu allau i 
Dduw, a chan fod yr holl bethau hyn 
yn Nghrist, rhaid felly ei fod ef ei 
nunan yn Dduw. Nid yn unig mae 
iachawdwriaeth yn rhedeg trwyddo, 
ond efe ei hunan y w yr iachawdwriaeth. 
Ac 08 nad oes neb da ond Duw, pa fodd 
y gall dyn yn unig fod yn burl pa fodd 
y gall, meddaf, fod nid ynunigyn dda 
a chyfiáwn, ond hefyd yn ddaioni a 
chyfiawnder ? Ty stiolaetha yr efengy 1- 
ydd am dano, " Ynddo ef yr cSid 
by wyd, a*r bywyd oedd oleuni dynion," 
o ddechreuad y greadigaeth. Gan ym- 
ddiried yn y cyfryw brofion, gallwn yn 
hyt roddi ein gobaith a'n ffydd ynddo 
et, er y gwyddom y byddai ymd'iiiried 
mewn unrhyw greadur yn annuwioldeb 
cableddus. "Ÿr ydych yn credu yn 
Nuw; credwch vnof finau hefyd," 
meddai Crist. in y goleu hwn yr 
esbouia yr apostol y rhanau canlynol 
brophwydoliaeth Esaias : — " Pwy 
bynag sydd yn credu ynddo ef ni chy- 
wilyddir. Ac yn y dydd hwnw y bydd 
gwreiddyn Jesse, yr hwn a saif yn ar- 
wydd i'r bobloedd, ag ef yr ymgais y 
Cenhedloedd." (Esa. xxviii. 16 ; xi. 10. 
Khuf.x.ll; xv.l2), Tystiolaefch Crist 
am dano ei hun ydy w, " Yr hwn sydd 
yn credu ynof fi sydd ganddo fywyd 
tragywyddol." 

Offrymir Gweddi iddo» 

Mae gweddi, mewn modd neillduol, 
yn perthyn i Dduw ; rhaid fod Crist 
yn Dduw, gan fod addoliad yn cael ei 
loddi iddo^ Dywed y prophwyd Joel> 



" A bydd yr achubir pob un a alwo ar 
enw yr Arglwydd ; a bydd ymwarei" 
Gweddîir yn enw Crist am iachawdwr- 
iaeth ; o ganlyniad rhaid ei fod yn 
berson dwyfol. Cyflwynodd Stephan 
eienaididdo: "Arglwydd lesu, derbyn 
fy jrsbryd." Gwna yr holl eglwys ym- 
ddiried ynddo. Cyfarchodd Ananias 
ef, " Arglwydd, mi a glywais gan 
lawer am y gwr hwn, faint o ddrygau a 
wnaeth efe yn Jerusalem : ac ỳma y 
mae ganddo awdurdod oddiwrfch yr 
ArchoÖeiriad i rwymo pawb sydd yn 
galw ar dy enw di.' 

Gweinidogaeth jrr apostol oedd, fod 
hoU gyflawnder y Duwdod yn preswylio 
yn gorfforol yn y Mab— fod tírist wedi 
ei groeshoelio— wedi marw — wedi ad- 
gyfodi ac esgyn i'r nef, i*w bregethu yn 
iy wyd i'r byd ; ac mai yn ei enw ef y 
rhaid gweddio— a bod jpawb sydd yn 
ei adnabod ef yn meddu by wyd tn^y- 
wyddol. Mor ogoneddus yw yr athraw- 
iaeth am dano. Efe yw'r lawn — efe yw 
enaid yr efengyl. Ÿnddo ef yr ydym i 
gredu, i orfoleddu ynddo. Gan nad 
ydyw yn bechod i'w addoli a gweddîo 
amo, rhaid ei fod yn Dduw ei hunan. 

Yn ei gyfarchiadau arweiniol ì'r 
epistolau, byddai yr apostol yn gweddio 
am yr un bendithion oddiẁrth y Mab 
ag oddiwrth y Tad. Dysgir ni yn yr 
Ysgrythyr, fod y bendithion a rydd ein 
Tad nef ol i ni, nid yn unig yn dyfod i 
ni trwy gyfryngdod y Mab, ond fod y 
Mab ei hun yn awdwr iddynt, gan ei 
fod yn gyfranog o'r un nerth a hawliau 
dwyfol. Mae gan yr enaid duwiol y 
syniadau e^luraSf am Dduw, a gall bron 
ddweyd ei fod yn ei deimlo pan y byw- 
heir ei ysbryd, y goleuir ei feddwl, yr 
achubir ef oddiwrth ei elynion, ac y 
santeiddir ef oddiwrth ei holl bechodau. 

I BLANT YR YSGOL SABBOTHOL. 

O Arglwydd, nertha blentjn gwael 

I lefara am dy ras ; 
Ac ym'ìl arnat ddydd a nos 

I íaddeu 'mhechod cas. 

rho' dduwioldeb i mi'n rlan, 

Ya morea dyddiau i' oes ; 
A chalon gynes at y Gwr 

Fa farw ar ar y groes. 

Tragaredd, Arglwydd, dod i mi, 

O dyro i mi 'chael ; 
Peth rhyfedd iawn os gwrendy Daw 

Ar weddi im mor wael. 



Digitized by 



Google 



ÜÈ. 0B9PHẀÝSBA. BO^. 



Ýt 



ÝR OÉPHWySFA HONO. 



''Byddwn ddyfal, gan hyny, i fyned i mewn 
i'r orpbwysfa hono, fel na syrthio neb yn 
ol yr un esiampl o anghrediniaeth. Canys 
bywiol yw gair Duw, a nerthol, a llymach 
nag un cleddyí dau-finiog, ac yn cyrhaeddyd 
trwodd hyd wahaniad yr enaid a'r ysiryd, 
a'r cymalau a*r mêr. ac yn barnu meddyüaa 
a bwriadau y galon. Ac nid oes greadar 
anamlwf^ yn ei olwg ef : eitlir pob peth sydd 
yn noeth ac yn agored i'w lygaid ef am yr 
hwij yr ydym yn son." Heb. iv. 11—13. 

Gan t Parch. E. H. Evans, Nantbran. 

jjOTAE yr apostol yn galw sylw 
J[Kv^ yma at y r orphwysfa hono, sef 
^^^B§>^ yr orphwysfa sy(id yn ol i 
bobl Dduw, ac yn anog ei ddarllen- 
wyr i arfer dyfalwch i gyrhaedd neu i 
fyned i mewn i'r cyfryw orphwysfa. Y 
mae yn siarad yn y benod o'r blaen, ac 
ynrhanau blaenorol y benod hon, amfwy 
nag un orphwysfa, sef am orphwysfa 
gysgodol agorphwysfa sylweddol, am 
un naturiol ac un ysbrydol, am un am- 
serol ac un dragywyddol. Mae yr 
apostol yn edrych yn ol ar y bobl dan 
yr Hen Oruchwyliaeth, ac yn neiliduol 
ar y genedl yn yr ainalwch, yr hon 
ddarfu gychwyn o wlad yr AÌflft am 
wlad Canaan, pa un yr oeddynt yn 
edrych arni feî gorphwysfa. Dyna 
oedd y nod oeid ganddynt i gyrchu 
ati— -ac yr osdd hono wedi ei haddaw 
iddynt gan yr Arglwydd. Nid oeddynt 
yn cyrchu am dàni heb sail a gobaith 
cryf o'i chyrhaedd. Ond cysgodol oedd 
yr orphwysfa oedd ganddynt hwy 
mewn golwg. Nid hi oedd y wir or- 
phwysfa, oblegid ni roddodd gwlad 
Canaan ben ar y dysgwyliad am or- 
phwysfa er iddynt ei mheddianu. Yr 
oedd rhyw hiraeth am orphwysfa yn 
bod ynddynt wedi hyny, fel nad oedd 
hono ddim wedi rhoddi atalfa arnynt 1 
obeithio a dysgwyl am un weli. Oble- 
gid fe géir fod dysgwyliad am orçhwys- 
fa yn bod yn eu plith wedi iddynt 
gyrhaedd gwlad Canaan; fel mae yr 
apostol yn dyweyd fod Jesus yn sôn 
am ddiwmod arall, a bod Dafydd hefyd 
yn sôn am orphwysfa ; a chan eu bod 
hwy ac ereill yn sôn ac yn dysgwyl 
am orphwysfa, a bod yr Ysbryd Glán 



n dysgu hyný, mae yn rhaid, ac mae 
iyny yn brawí' digonol, fod gorphwysfa 
ẅioiieddol yu bŵ i bobl yr ^lwy dd« 



V 

n: 



" Y mae, gan hyiiy, orphẅyöfa etó yn 
ol i bobl Dduw." 

Myn rhai mai meddwl yr adnod yw, 
fod cadw y Sabboth yn bod eto i bobl yr 
Ai^lwydd ; ond yr ydym o angen- 
rheidrwydd i fyned yn mhellach na 
chadw Sabboth. Un peth, a'r peth 
penaf hefyd, mi feddyliaf, sydd yn ein 
gorfodi i feddwl am orphwysfa, heblaw 
cadwSabboth,yw y cymhwysderangen- 
rheidiol mae yr apostol yn son, er gallu- 
ogi y dyn i fwynhau yr orphwysfa. 
Mae yn gosod arbenigrwydd ar"fifydd" 
fel y gallu i fyned i mewn iddi al 
mwynhau. Am gadw y Sabboth, gall 
y diflfydd ei gadw i fesur pell ; y gwir 
gredadyn, mae yn wir, sydd yn ei gadw 
yn iawn, ond gall yr anghredadyn, neu 
yr hwn sydd heb gredu i iachawdwr- 
iaeth, ei gadw fel dydd gwyl, ac ym- 
wneyd â'i waith. Ond mae ffydd yn 
wir angenrheidiol er ein galluogi i 
fyned i mewn a mwynhau yr orphwys- 
fa hon. Mae anghrediniaeth yn aâtl- 
fa i fyned i mewn : '* Ac yr ydym ni 
yn gweled nas gallent hwy fyned i 
mewn o herwydd anghrediniaeth." 

"Grorphwysfa" sydd air hapus ; mae 
rhyw swyn ynddo i'r dyn, ac mae y 
drychfeddwlgyfleir ynddo jTi ddymun- 
ol iddo, ac mewn gair, at hyn mae tyn- 
fa pob dyn. Mae rhy w gyrchu at y 
nôd orphwysfa, rhyw fodd neu gil- 
ydd, yn mhob dyn. Mae rhy w hiraeth 
am dani yn mhob mynwes. Mewn 
gwirionedd, hyn y w amcan ymdrechion 
bywyd pob dyn yn mhob rhyw ffurf. 
Wrth edrych ar y dyn yn ei ymwneyd 
à'r byd hwn, yn ei lafur a'i ludded, yn 
gweithio a'i hoU nerth nes chwysu yn 
drwm,*a theimlo yn lluddedig, üriodol 

Îrw gofyn, Beth sydd mewn golwg yn 
iyn oin Cartref cysurus, byw yn 
hapus yw y nôd, gorphwysfa mewn 
ystyr gyflfredin, ar raddeg isel, sydd 
mewn golwg ganddo. Mae yn gwneyd 
ei oreu i gyrhaedd y sefyllfa hapus, er 
gorfod chwysu a threulio ei nerth i 
hyny. Mae y dyn yn teimlo ei bod yn 
werth ymdrafferthu am bethau baoh 
amser, nid gormod yw boreu godi a 
myned yn hwyr i gysgu er cael y 
pethau anwadal, gorphwysfa dros 
amser. Ond o bob gorphwysfa a sonir 
am dani, yr orphwysfa sydd yn oi i 
bobl Dduw y w y fwyaf ogoneddus a 
boddhaol, mae y jjeth sydd yn llanw 
dymumaaatt yr enaid yn yr *^ orphwy«h 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



TB OBPHWTSFA I.OKO. 



7d 



ìierth Bjàà ynddo i weithredîad. Ond 
mae eìsieu canaliaeth ac adnewyddiad 
nerth yn bod. ac nid y w hyny i w gael 
yn y spardyn. 

I gael cynaliaeth ac adnewyddiad, 
mae rhaid troi i Air Duw am hyny, — 
" Canys by wiol yw Gair Duw a nerth- 
ol." Mae yn nerthol i argyhoeddi, i 
gyfnewid, ac i gynal yn y blaen. Mae 
yn fywiol ac yu bywiogi. JAae lel y 
goleuni, yn elfen hanfodol i fy wyd a 
bywiogrwydd. Fel mae yr haul i 
natur, yn ei absenoldeb y mae hoU 
natur yn bauno ei nhen megys yn yr 
ymdditadrwydd o*r hyn sydd yn han- 
fodol iV chynaliaeth ; ond pan y gwna 
yr haul ei ymddangosiad, mae hoU 
natur yn ^rmddadebru m^s, ac yn 
adnewyddu ei nherth. Rhy w beth feÛy 

Îw enaid yn yr yinddifaarwydd o Air 
>uw; y mae marweidd-dra yn teyrnasu 
yn ei hoU eyfansoddiad, oble^d fod 
goleuni Hauî Cyfiawnder heb ei gael, a 
marwcidd-dra a chysgadrwydd yn 
teyrnasu. Y mae ofnau ac anheuon 
yn gorfod ftoi pan mae y Gair, dan ar- 
ddeliad yr Ysbryd Glân, yn cael ei 
gyfeirio at y meddwl, îe, y mae anghred- 
iniaeth a chalon-galedwch yn gorfod 
ymadael y pryd hwnw. 

**A Uymach nag un cleddyf dau- 
finiog." Mae yn sicr o effeithio rhyw 
fodd neu gilydd ; os na fydd iddo dori 
un ffordd, fe fydd yn sicr o dori ffbrdd 
arall. Bydd y gwrandawr anystyriol 
heddyw ^m sicr o deimlo etteithiau 
ei awch yn tori rhyw ddydd a ddaw. 
Os na chaiff ei deimlo yn y byd a'r 
by wyd hwn, fe fydd yn sicr o çael ei 
deimlo mewn byd arall. Ond ni fydd 
yno yr un feddyginiaeth yn jrr hoU 
ymerodraeth ddwyfol i wella yr archoll, 
fe gaiff waedu am dragywyddoldeb. 
Ond pan mae pechadur yn cael teimlo 
ei awch yn tori yn y byd a'r by wyd 
hwn, y mae meddyginiaeth wrth law, 
balm i'r archoU a gwin i olchi y clwyf 
O î y fath iechyd i bechadur y w cael 
teimlo awch Gair Duw yn tori y n nydd 
gras, oblegid ei fod yn cael gwared o'r 
drwg. 

" Ac yn cyrhaedd trwodd hyd wahan- 
iad yr enaid a'r ysbryd.*' Mae yn 
effeithiol i dori y cysylltiadau mwyaf 
agos, hyd yn nod yr un fodola rhwng 
enaid ag ysbryd, y cymalau a'r mêr. 
Ni gawn fod amrjrw wahanol feddyliau 
mewn perthynas i'r geiriau,— " enaid," 



"ysbryd," *'cvmalau," a "mêr." Ac 
mae rhai o'r meddylîau hyny yngẅneyd 
mwy niwed nag o les, a gwell yw 
peidio â hwy na gwneyd un oylw o 
honynt. Y meddwl mwyaf iachus 
ydy w hwnw, a thebyg ei fod yn iawn 
hefyd, "yr enaid a*r ysbryd,"— "yr 
enaid a'i dymherau." 

Mae rhy w beth yn bod mewn enaid 
dyn fel pechadur ag sydd yn wrth- 
wyneb i Dduw, y mae gelyniaeth yn y 
galon, gwrthnysigrwyddyn yr ewyílys ; 
y mae yn greadur anufudd a drwg. 
Ond mae gair Duw, dan arddeliad yr 
ysbryd, yn medru ysgar rhwng yr 
enaid a'r elyniaeth a fodola ynddo 
tuag at Dduw, ac yn gwahanu rhyng- 
ddo a'rgwrtünysigrwydd sydd ynddo i 
gydnabod llywodraeth Duw arno, ac 
mae yn ei wneyd yn un ufudd ac 
ewyllysgar. 

**Y cymalau a'r môr.** Nid yn 
unig yn ysgar rhwng y dyn a phechod 
y meddwl, ond mae yn ysgar rhyngddo 
a'r pechodau hyny sydd yn dal cysyllt- 
iad a'i gorff yn fwyaf neillduol: y 
blysiau, y chwantau llygredig, y god- 
inebu, y meddwi, &c. ; y mae yn 
galluogi y dyn i ymwrthod à melus- 
chwantau. 

" Ac yn bamu meddyliau a bwriadau 
ygalon." Y mae yn troi y mewnol 
allan megys, ac yn galluogi y dyn i 
gael golwg glir amo ei hun, fel na 
byddo dìmyn guddiedig iddo. Mae 
yn oleuni sydd yn dangos iddo yr hyn 
sydd o'i le ynddo et ei hun, fel y gallo 
gynyg at ymwrthod a hjmy. Mae 
pechod yn mhob ffurf o hono yn 
rhwystr i deithio tua'r orphwysfa. 

mor anhawdd ydy w teithio mewn 
ystyr naturiol pan fyddo rhyw farw- 
eidd-dra yn y cyfansoddiad ; mae yn 
faich edrych ar y dyn yn ceisio 
cerdded. mor flin ydyw ceisio 
teithio rhyw ychydig pan mae gwendid 
neu afiechyd yn y cyfansoddiad. Mae 
y truan, wrth edrych ar y rhiw o'i 
flaen, yn teimlo fel pe ar lewygu— mae 
yn rhy wan i'r gorchwyl. Y mae 
marweidd-dra, afiechyd, a gwendid, yn 
y cyfansoddiad moesol neu grefyddol, 
yn rhwystri deithio tua'r orphwysfa 
sydd yn ol i bobl Ddtaw. Beth y w y 
peth goreu yn ngwyneb hyn i'r dyn 
wneydî Troi i air Duw, mae hwnw 
jn fy wiol ac yn bywiogi, ac yn nerthu, 
er amheuou ac ofnau, i iyned dros ben 



Digitized by 



Google 



80 



n OBnwTBrA bono. 



rhwYstrau. 0! y fath rwyatr i 
deithio am yr orphwysfa yw bydol- 
rwydd ; mae y tiaed yn glynu yn y 
pridd tew, megys, a'r clai tomlyd, y 
serch yn cael ei gorfodi i aros gyda 
phethau y Uawr pan mae eisieu iddi 
fod íçyda'r pethau sydd uchod, er tynu 
ar i fynu. Beth yw y peth goreu i'r 
dyn bydol wneyd ì Troi i'r Gair ; 
caiff deimlo ei fod yn gleddyf Uym yn 
tori rhyngddo a'r byd, ac yn allu i'w 
godi i graig sydd yu uwch na^ ef, gan 
hwylio ei gerddediad. O ! y íath allu 
sydd yn rhwystro miloedd yn y blys- 
iau a'r chwantau, y fath nifer o eneìd- 
iau sydd yn Uusgo tua thrueni gan 
eu bíysiau a'u chwantau llygreuig. 
Beth y w y peth goreu i'r cyfry w wneyd 
tybed ] Troi at y Gair, yr nwn sydd 
yn medru, yn Uaw Ysbryd Duw, 
ysgar rhwng dynion a'u pechodau, a'u 
galluogi i deithio yn y blaen yn droed- 
rhydd ac yn ysgafn tua thir y bywyd. 
Y mae wedi gwueyd hyny i fìloedd ; ac 
fel y canodd un — 

"Fe dorwyd rhyngwyf fi o'm cbwant, 

Daeth ar fy mlüeser drai, 
Ac mi a gerddaf tua'r wiad 

Sydd a'i phleser yn parhan." 

Dyna brofiad pob un sydd wedi profi 
awch iachusol Gair y Gwirionedd : er 
ei fod yn Uym, y mae yn iachus, ac yn 
rhoddi rhyddhad i'r enaid o'i gadwyn- 
au ; ac am hyny mae yn bendithio 
Duw am ei drugaredd yn tori y maglau 
a rhoddi y traed yn rhyd l, fel y gallo 
dynu fynu tua'r orphwysfa. 

III. Hollwybodolrwydd y Barnwr. 
"Ac nid oes greadur anamlwg yn ei 
olwg ef, am yr hwn yr ydym yn son." 
Nid yw y person a olygir yn " yr Hwn" 
yn cael ei enwi yn yr adnodau hyn o 
gwbl, ac eto y mae yn amlwg yn yr 
epistol, oblegid efe yw y gwrtliddrych 
sydd yn cael ei ddal i fyny yn amlwg 
. ynddo, am dano ef a'i waith y mae yu 
siarad — "y Mab," "yr Arch-offeiriad 
mawr," yr hwn yw sylwedd yr holl 
gysçodau, iddo ef y mae yn dwyn 
tystiolaeth, " am yr Hwn yr ydym yn 
son." 

Mae y person hwn yn gwybod pob 
peth, y mae ei lygad yn treiddio trwy 
bob anhawsder, yn canfod pob peth 
fel nad oes dim yn guddiedig rhagddo, 
" Eithr pob peth sydd yn noeth ac yn 
agored i'w lygaid." Mae yn debyg 
fod yma gyfeiriad at waith yr offeiriad 
im J gyWth y» çdryçh ftr y çrec^dw 



oedd i fod yn aberth. Cyn ei ladd yr 
oedd yn mynu gweled a oedd yn her- 
ffaìth-gwbl yn ei ranau allanol, ac wedi 
ei kdd yr oedd yn edrych i'w ranM 
mewnol, ac felly yr oedd yr oll o hono 

Îm allanol ac yn fewnol yn amlwg i'v 
ygaid. Y mae yn wir am Fab Daw, 
yr Archoffeiriad Mawr, yr hwn sydd 
wedi ei ordeinio yn Farnwr y bjrw a'r 
raeirw, ei fod yn gwybod pob peth yn 
hanes y dyn, mae pob peth yn ber- 
ffaith hysbys iddo ef, y pethau mwyaf 
dirgelaidd ydynt yn noeth ac yn agored 
i'w adolygiad. Nid yw ond pethofer 
i feddwí ei dwyllo, oblegid y mae ei 
" lygaid fel flaam dan " yn gweled y 
cwbl, a ddwg bob gweithred i fiarn, 
ac a'i trefna o flaen y dyn. Mae yr 
awdwr yn defnyddio y tri phen hyn— 
hoUwyboílolrwydd y Barn wr, effeithiol- 
rwydd gair Duw, a'r esiampl o anghred- 
iniaeth, i geisio rhyddhau a symbylu, 
anog a nerthu ei ddarllenwyr í arfer y 
diwydrwydd a'r dyfalwch angenrheid- 
iol "i fyned i mewn i'r orphwysà 
hono." Dyma dri pheth pwysig iawn 
yn cael eu defayddio i geisio gau 
ddynion i arfer diwydrwyd l ac ym- 
drech deg er myned i mewn i'r bywyd. 
Mae yn rhaid ymdrechu, ac mae yn 
werth i ymdrechu hefyd. Dyna yw 
hanes y rhai sydd wedi cyrhaedd pen 
y daith, rhai wedi ymdrechu ydynt 
trwy lawer o orthrymderau. Ddywed- 
oddneberioedfwy na'r Apostol Paulam 
rad ras, maddeuant rhad, cyfiawnhau 
yn rhafJ trwy ei ras ef, &c., ac ni 
ddywed neb fwy am ymdrech nag ef 
hetyd, *' Mi a ymdrechais (meddai) ym- 
drech deg," fe aeth trwy lu o elynion 
ac anhawsderau. Fe wnaed llawer 
cyuyg i'w atal i fyned yn y blaen, ond 
fe yuiladdodd ac a ymdrechodd hardd- 
deg ymdrech y ffydd, yr hyn oedd yn 
rhoddi agoriad i mewn i'r orphwysfa, a 
hawl i'w rhagorfreintiau, " Mi a ged- 
wais y ffydd, ac o hyn allan y rhodd- 
wyd coron cyfìawnder i'w chadw i mi." 
Hi dalodd yn dda iddo. Mae yr 
un ymdrech yn ofynol eto, a hyn 
yw yr amcan mewn golwg, i geisio 
peri rhyw gychwyn i ymdrech a 
dyfalwch i fyned i mewn. Gwir yw 
fod Uawer o bethau yn dyfod i gyfar- 
fod â'r duwiol yn y byd hwn ag sydd 
yn ddigon i'w ddiploni ; rhyw gym- 
ylau duon yn ymledu drosto, a lluo 
elpion yn ymoso^ oto^ ac yntiau j^ 



Digitized by 



Google 



ÜHITHIO TBWir BW8IA. 



81 



teîmlo jm wan ac ar roddìifynyyr 
ysbryd* Ond y mae ysbrydoliaeth yn 
defnyddio pob peth er ei anog a'i 
nerthu yn y blaen ; mae yn dal gor- 
phwysfa o'i flaen, yr hyn sydd fel 
goleuni yn tori ar y tywyllwch du, ac 
yn rhoddi golwg ar, a nerth [digonol i 
deithio yn y blaen dan ganu,— 

*' Pan ar ddiff} gio gan y daith, 

A lladded maith y Ue, 
Mor hoff y w gwybod, wedi hyn, 

Cawn orphwys yn y ne'." 

Cof genyf ddarllen hanesyn bychan 
am dad a mab yn teithio mewn Ue 
gwledig a mynyddig yn nyfnder y 
gauaf oer ; wedi bod yn teithio trwy y 
dydd, a'r eira yn disgyn yn drwm, le*u 
daliwyd o'r diwedd gan gysgodau'r 
hwyr ; a thyna y bachgen, wedi treulio 
ei nerth allan yn llwyr, yn cyfarch ei 
dad : " Nhad, nis gallaf ddyfod un 
cam yn mhellach ; mae yn rhaid i mi 
roddi fy hun i orwedd yn yr eira, ac 
yna marw." Yr oedd y cyfarchiad yn 
drwm i'r tad, a chan droi yma ac acw, 
fe gaufyddodd oleuni yn yr ymyl, ac 
ar hyny cyfarchodd ei anwyl fab : 
*' Cymer galon, fy machgen i, y mae 
goleuni yn yr ymyl." Ac ar hyny 
cododd y bachgen, gan gerdded yn 
mlaen at y goleuni ; rhoddodd y new- 
ydd fod Ìle i orphwys wrth íaw ad- 
newyddiad nerth iddo. Felly y mae 
pobl Dduw yn y byd hwn : plant y 
tonau a*r cystuddiau ydynt yma, 
Uawer storom arw yn eu cyfarfod, a 
pheri iddynt feddwl mai ofer yw y 
cwbl. Ond y mae Duw yn ei air yn 
dalgoleuni o'u blaen, yr hyn sydd ar- 
wydd fod gorphwysfa yn ol, yn yr 
ymyL ! y fath galondid^ y w hyny 
i deithio y dyrus anialwch i'r beraidd 
baradwys i fyw. Mae yn sicrwydd y 
caiff yr enaid lluddedig orphwys yn 
dawel ar fynwes ei Dduw. 

" Y mae gorphwyBÍa'n ol i*r saint, 
Mewn gwlad o bedd, 1 ryfeddíraint ; 
Lle cànt íwynhau heb gur na phoen, 
Drag'wyddol Sabboth gyda'r Oen." 



TEITHIO TRWY RWSIA YN 
MEDI, 1878. 

^ 1 AE teithio trwy rai o wledydd 
gft Ewrop yn bleserus iawn : 
^ë^ felly y mae yn Ffrainc, Grer- 
mojf aç Iwy } 9ni pau yim^ j 




Cymro am deithio miloedd o ffldir- 
oedd trwy wlad yr arth a^r blaidd, 
rhaid iddo wneỳd ei feddwl i fyuu 
i gyfarfod â rhwystrau mawrion, ac 
anghyfleusderau pwysig. Er fod yno 
ffyrdd haiam mewn rhai rhanau o'r 
ymerodraeth eang ; eto mae canoedd 
fìloedd fiUdiroedd ysgwar heb yr 
un raüway, a chorffmawr y boblog- 
aeth heb gael golwg eto ar y ceffyl-tân. 
Y ffyrdd welir yno, yw rhyw le Uydan 
heb gloddiau ; gwely mawr o laid 
gwyn yn cròesi y wlad, ac amo weith- 
iau ganoedd o bedi'olfeni wedi eu 
gwneyd fel yr arferid ganrif neu ddwy 
yn ol. Ar y ffyrdd yn cerdded gwelir 
lluaws mawr o'r Rwsiaid tlodion, a'u 
gwisg grwyn defaid, y gwlan tuag i 
fewn, a'r croen garw aÛan ; ae yn yr 
haí byr nid oes gan luaws mawr o'r 
merched caledddim am eu traed, aç 
nid oes gan y canoedd plant bach 
ddim am eu penau, ond eu gwallt melyn 
yn chwifio yn awyrgylch oer Rwsia. 
Yn y gauaf mae yn rhaid wrth fwy o 
wisgoedd : am draed y dynion mae 
basgedau bychain, weithiau yn oostio 
rhyw dair ceiniog y par, neu ddamau o 
ledr ; ac am y coesau mae Uafhau o 
groen, neu wisg wedi ei rhwymo yn 
afler iawn. Yn llaw y teithwyr gwelid 
pastynau mawrion, yn saith troedfedd 

hyd, aç ar eu cefnau faich o ryw ym- 
borth, mae yn debyg. Mae pob peth 
yn Rwsia yn rhyfeäd iawn — taith, 
gwisg, bwyd, arferion, fel y cawn sylwi 
eto. Ond y mae hyny iV weled yn 
amlwg iawn, eu bod yn CTefyddol, yn 

01 y maent yn deall, yn dangos parch 
mawr yn allanol i grefydd, ac yn haner 
addoU yr Ymerawdwr. Byddem yn 
ceisio gofyn i rai o honynt, paham yr 
ydych mor hoff o'r Ymerawdwr? A 
dyma gawsem yn ol drwy y cyfieithydd, 
" Onid ydy w yr Ymerawdwr mor dda : 
Mae wedi rhyddhau yr hoU gaethion 
(serfsJfWeàì rhoddi ychydig o dir i 
bob teulu, wedi gwelía cyflwr y mü- 
wyr, wedi gweUa cyfreithiau Uysoedd 
barn, ac y mae yn addaw gwneyd 
Uawer eto i ni mor fuan ag y gaU." Yr 
oedd gweled y fath deimlad yn bryd- 
íerth dros ben mewn cenedl a ystyrir 
yn cael ei Uywodraethu mor unben- 
aethoL Oawn eto roddi ychydig 
ffeithiau o'n taith. 



TaUamf 



T. Lloyd Jones, 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



ìJúrmn obi>rẄAtB y PAÜtcH. t. jifiMAK ^o^s. 



eîllion oedd gyda mi ymaith am Mon- 
grsmg, ac ^ oeddwedi tywyUu er's 
meityn cjm i ni gyrhaed i. 

" Mae Y^ y pentref hwn wyth neu 
naw o Gristionogion yn bresenol, arhai 
ereiU yn ymgeiswyr ; bydd yma fodd- 
ion yn gyflfredin ar y Sabboth, bryd 
arall byddant yn myned gyda*u ^ilydd 
i Nongrymai ar y Sabboth, ac weitüiau 
bydd rhai o Nongrymai jm myned yno. 
Ni a gawsom ymddyddan maith àg 
amry w o'r bobl y noswaith hono yn yr 
ysgoldỳ. Mae yma dipyn o gynydd 
wedi cymeryd Ue ; ond y mae yma rai 
yn dangos gwrthwynebiad penderfynol, 
a theimlad gelynol tuag at Gristion- 
ogaeth. — Un dyn lled gyfoethog, acy 
mae llawn un ran o dair o'r pentref yn 
berthynasau iddo, jm gwrthwyneou 
yn gyhoeddus, yn rhwystro iddynt 
anfon'eu plant na dyfod yn agos at yr 
ysgoldŷ ar un adeg, ond y mae rhai yn 
dyfod er ei weithaf. Rhwystr mawi* 
ar ffordd yr efengyl yn y pentref hwn 
y w y ddiod feddwol, pawb yn yfed, a 
nyny bob dydd, ac nid ydynt yn cym- 
eradwyo crefydd yr lesu am ei bod yn 
gwahardd hyn. "A hon yw y ddamned- 
igaeth, ddyfod goleuni i'r byd, a charu o 
ddynion y tywyllwch jm fwy na'r 
:oleuni; am fod eu gweithredoedd 
iwy yn ddrwg." Mor debyg yw y 
natur ddjmol yn mhob oes ac yn mhob 
ffwlad ; ac yr un fath y mae yn ym- 
adwyn, a'r un feddyginiaeth wna ei 
hiacnau, oud eu bod yn ei chashau— 
yn caru y tywyllwch yn fwy na'r 
goleuni ; ond gallu Buw yw jrr 
efençjrl er iachawdwriaeth— yn bwr- 
pasol i iachau, i beri i ddynion garu y 

foleuni a dyfod iddo, a rhodio ynddo. 
^e orchfygayr efengyl alluytywyll- 
wch yn y pentref hwn. 

**Dranoeth, dydd Sadwm, troisom 
ymaith.am Non^ymai, ganmai yno, 
fél y lle mwyaf canolog, yr oeddem 

Si bwrîadu treulio y Sabboth. 
ae yr efengyl wedi g?meyd cryn 
dipyn o'i hol ar y pentref hwn, a hyny 
er ^well. Tuag ugain neu ddau ar 
iigam dai sydd yma, ac y mae y nifer 
fwyaf o'r rhai sydd yn byw jnddynt 
naill ai yn Gristionogion yn gyfangwbl, 
neu wrandawyr rheolaidd, ac yn cadw 
y Sabboth. Mae Cristionogaeth wedi 
dyfod yr elfen grefaf yn y pentref ; 
mae mwy na haner nifer y preswylwyr 
Q oohr yr ysgol a'r Liyfri a mwy 



i 



f 



na haner y dynion mewn oed. 
Mae yr hen benaeth oedd yma ar hyd 
y blynyddoedd yn gwrthwynebu yr 
Ysgoì a Ohristionogaeth àl holl egni, 
ac yn tori wyau yn ddibaid, jm awr yn 
colli ei ddymnwad, gan fod y bobl yn 
dysgubwyta yr wyau yn lle eutori; ac 
y mae yr hen wr, yn ei henaint, yn 
gwneyd yn gall— yn meddalhau, ac íel 
yn asoshau at y Oristionogion ; yn 
siarad â hwyiit fel cyd-bentref wyr, ac 
yn caniatau iV berthynasau ddyfod i 
ddysgu, a dyfod ar y Sabboth : bydd- 
wn yn myned i edrych am dano bob 
tro yr ymwelwn â*r pentref ; ac er na 
byddai yn ymddangos yn foddhaus 
iawn, ni a ddaethom yn dipyn o gyfeiU- 
ion. Dydd Llun, yn marchnad Maroit, 
mi gefais gyfle i ymddyddan àg ef am 
gryn awr, ac egluro iddo drefh yr 
efengyl. Gwrandawai yn syn, heb 
ddweyd gair ; dim ond edryâi yn fy 
Uygaid. Buw o'i ras a roddo iddo 
galon newydd, a meddwl i adnabod y 
gwirionedd. Pe cwympai hwn, byddai 
un golof nau cadarnaf teyrnas y diafol 
yn y pentrefì hyn wedi myned yn 
ddrylliau ; ei brif orchwyl yw tori wyau 
yn y gwahanol bentrefì, ac ymaey 
bobl ag ymddiried mawr ynddo. 
Yn min yr hwyr aethum i ym- 
weled â'r tai : ac mewn tf bychau 
mewn congl oV neilldu, deuais o hyd i 
hen wr yn ei dáwbl, a'i wallt yn hollol 
wyn, gallwn dybio ei fod yn 70 mlwydd 
oed, yn by w gyda'i ferch ac ŵyr iddo. 
Wrth ymddyddan ag e^ deaÛais iV 
wraig, gyda phump ereilí o*r pentref, 
gael eu lìadd gan elephant wrtìi fyned 
i'r farchnad tuag 20 mlyneddyn ol. 
Yr oedd ef yn weddw er jrr adeg hono, 
ymddangosai felynbywiogiwrth siarad 
am dani. Oeisiais fy ngoreu ddweyd 
tipyn yn syml wrtho am lesu Grist» 
ond ychydi^ oedd yn ddeaU. GaU y 
Gwaredwr ei achub yntau. 

" Dranoeth ni a gawsom Sabboth oys* 
urus ; yr oedd yno gynuUeidfa o fwy 
na 200 wedi dyiod at eu gilydd, nes yr 
oedd y capel agos yn llawn. Ysgol 
Sabbothol yn y boreu ; yna pregethwyd 
a bedyddiwyd saith o bersonau : yn y 
cyfarfod dylynol pregethodd U. JBar- 
nabas, un o r rhai oedd wedi dyfod gyda 
mi ar y daith, a minau, wedi h^my 
ymwahanodd y bobl i f^med i'w cartrdl 
yn y ^ahanol bentren. Yr oedd^mi 
yn teimlo yn ddiolohgar iawn wrtl^ 



Digitized by 



Google 



è4 



ULÝraTft oDDiwüîa r fabch. t. jbbhah jo^m» 



weled cyfìiifer wedi dyfod at ea gilydd 
i addoU y Daw byw, ac i wrando geiriaa 
y bjrwyd tragywyddol, yn Ue bod ar 
Byd y lle jrn yied a meddwì, ac j;n tori 
wyai i geÌBÌo dyhuddo cjrthreuliaid, fel 
yrarferent wneydar hydy blynyddoedd. 
Ysbryd yr Arçlwydd a'u dygoaca'u 
harweinio oU yn ffordd y gwìronedd, fel 
y byddo iddynt ddyfod o hyd achymeryd 
gafael yn y by wyd tragy wyddoL 

" Cychwynasom yn foreu iawn dvdd 
Llun, gan ein bod yn bwriadu, os gellid, 
ymweled y boreu hwnw a phentref oV 
enw Mawpen, yr hwn sydd enyd yn i» i 
lawr nag oeddem wedi bodynddi o'r 
blaen, yn yr hwn y mae deuddeg neu 
14 dai. Yn fuan wedi i ni gyrhaedd 
deallisom fod y pentrefwyr agos oll 
wedi ymgasglu i un tŷ, er cyflawnu y 
ddefod *'jer-kprteng, sef enwi plen- 
tyn oedd wedi ei eni y nos flaenorol, 
yr hyn a wneir yn gyffredin y bore can- 
lynol ar ol geni y plentyn, ac agos bob 
amser cyn wyth oV gloch j bore. Mae 
y bobl yn credu fod y duwiau yn gofalu 
am bob un yn bersonol, eu bod yn ad- 
nabod pob un, ac yn hysbys o'i holl 
amgylchiadau ; a'u pwnc mawr wrth 
jer'kyrUng — rhoddi enw ar y plentyn 
— yw caeígan y duwiau i gydsynio i'r 
enw hwn neu i enw arall, i ry w enw 
penodol iV roddi ar y plentyn, gan eu 
bod drwy eu cydsyniad i*r enw yn cyd- 
synio ar yr un pryd i amddiíFyn y plen- 
tyn, a gofalu am dano ; mewn gair, 
gan fod y duwiau yn ei adnabod, y 
bydd iddynt ei gymeryd dan eu nhodd- 
ed. 

" Rhywbeth yn debyg i hyn yr eir o 
gwmpas y gorchwyl hwn : enwir dau 
neu dri o enwau, yna cymerir nifer o 
gregin bychain i dduwinîo, er cael allan 
i ba un o'r tri enw y mae y duwiau yn 
cydsynio, neu ì gael allan a fydd 
iddynt gydsynio i'r enwau hyu o gwbl. 
Cymerir dymaid o gregin o ganol y 
pentwr, a rhoddir nwynt ar lawr, a 
ohyfrifir hwynt bob yn bedair, os bydd 
un neu dair o'r cregin yn aros ar 
ddiwedd. y cyfrif, bydd hyny yn 
arwydd dda, ond os bydd i ddwy aros 
ar ol cyfrif unwaith ac eilwaith, bydd 
hỳny yn arwydd ddrwg—ni fydd y 
duwiau yn foddlon i'r enw hwnw ; yna 
cymerir enw arall, ac eir yn mlaen yr 
un fath gyda'r cregin. Wedi cael 
bçddlonrwydd gyda'r cregin fod y duw- 
i^ j^ oyaÌBymo i ei^w penodoli eir ati 



i ddawinìo drachefh sffàsÍT ewpan i 
diod feddwol ynddo. I5ywe(i y dawin- 
wr, gan ddal y cwpan jm ei law, Chwi 
dduwiau, y rhai ydych jrn hysbjB 
fod plentyn wedi ei eni yn y 
tỳ hwn : chwi eydd yn gwy- 
bod, yn cadw, yn gwylio, yn 
gwarchod ; chwi sydd yn llaos<^ yn 
amlhaii, yn cynyddu ein car, ein Uwyth 
a*n tylwyth ni ; yr ydym wedi d^od 
ymai roddi enw ar y plentyn hwn; 
yr ydych wedi cydsynio i'r enw hwn 
(yr enw yn cael ei ddweyd) gyda'r 
cregin, ac os ydych yn cydsynio mewn 
ffwirionedd, bydded i'r ddiod lynu a 
dyferu yn agos i'r ymyl. Yna rhydd 
y cwmpan wrth ei enau iV fendithio; 
wedi hjrny tywallt ddiod yn araf araf, a 
phawb yn sylwi yn fanwi, ac os dyfera 
ef yn Ued agos i ymyl y cwpan, byddy 
duwiau yn cydsynio ; ond os rhed y 
ddiod ar hyd ochr y cwpan hyd y 
gwaelod, ni byddant ynfoddiawni'r enw 
hwnw. (Ond bydd y mercbed yn 
gwneyd diod dew ar gyfer yr am^ylch- 
iadhwn ynbwrpasol er iddî ddyferu 
i'r llawr o yn agos i ymyl y cwmpan, 
ac felly yn twyîlo y duwiau). Mawr 
fydd y balchder a'r swn drwy y tŷ pan 
fydd y dnwiau wedi cydsynio i'r 
cwpan. Y peth nesaf fydd rhodŵ 
ychydig o'r ddiod o'r un cwpan 
yn ngenau y plentyn, er iddo yfed o'r 
un cwpan a'r duwiau, ac felly peri i'r 
duwiau ei adnabod, aciddoyntaugym- 
deithasu â hwynt, cyfarfod ac adnabod 
a chymdeithasu yn y cwpan. Wedi 
hyny rhoddwyd bwa a saeth yn ei law, 
ei nain, yr hon oedd yn ei ddal ef ar ý 
pryd, yn estyn ei law fechan allan i 
gydio ynddynt ; gwnaed hyn er dan- 
gos ei orchwyl yn y dyfodol, ymlid 
bwystfìlod a gwarchod y Uwyth ; ond 
08 merch, rhoddir yn ei Uaw dri o 
arfau, uni dori coed tân, y Uall i drin 
y tir, a'r llall i fedi rice—ì ddangos y 
gwaith a ddysgwylir iddi wneyd. Yna 
rhoddir ychvdig o hlaster melyn ar 
gefn Uaw pob un fydd yn bresenol— ar 
law chwith y perthynasau, ond ar law 
ddeheu pawb ereill. Amcan hyn yw 
rhwystro iddynt fyned yn ddall a cholii 
eu golwg yn hoUol am byth, neu fethu 
gweled yn glir am dymhor, a bod felly 
yr un fath a'r plentyn, yr hwn nadyw 
yn gweled er iddo agor ei lygaid. Yna 
bwvta ac yfed, a gwneyd twrw a swn, 
a chanmol y gwr baeh, a dymuno iddo 



Digitized by 



Google 



'tLTtáÝR o&DiẂBtẁ'Ý )^ABCH. Ý. ÜnÉ^iJr Joinss. 



tò 



fywyà ac îecliyd, a chyfoeth,a hyw ì '' 
fyned yn hen. Mae ^anddynt fl^^rdd 
ereiU i dduwinio, a rhai defodau ereill 
i'w cyflawnu yn yr amgylchiad hwn, 
ond nid oes hamdden i'w crybwyll yn 
awr. 

"Fel y gallesid dysgwyl, nid rhy w 
lawer o hwyl a gawsom ar ol y fath 
gyfarfod, yr oedd y ddiod wedi trym- 
nau ou calon, fel nad oedd o fawr 
dyben ceisio dweyd Uawer wrthynt. 
Ond ni a gasglasom ryw ddeg ar ugain 
honynt i ganol y pentref, canasom 
hymnau, a siaradwyd tipyn â hwynt, 
Addawent ddyfod at eu gilydd oll pan 
ddeuem i ymweled â hwynt y tro 
nesaf, ac ymaith â ni yn ol am Nong- 
thymai. Yn y prydnawn, aethom 
gyda'n gilydd i farchnadlMaroit, yr hon 
oedd gerllaw y pentref; yno ni a 
gawsom ganu a siarad cryn lawer â'r 
bobl. Y fath yfed diod feddwol oedd 
yno ; ond 'yr oedd yn dda genyf weled 
y Cristionogion o'r gwahanol bentrefi 
yn prynu ac yn gwerthu, ac yn myned 
adref heb fyned yn agos ati. 

" Mae golwg Ded gysurus ar yr achos 
yn Nongthymai ; mae haner y pentref 
08 nad mwy yn:^ mysg y rhaì sydd yn 
Gristionogion, ac yn dyfod i wrando aç 
y Sabboth. Yr angen mwyaf y w am 
eu dysgu a'u hyfforddi yn y gwirionedd, 
ganfod rnai o honynt yn lled ddiffygiot 
mewn gwybodaeth, ac mewn cyflawnu 
dyledswyddau y grefydd Gristionogol ; 
ond yn wir y maent yn rhyfedd wrth 
gofio fod rhai o honynt wedi bod yn 
gwasanaethu diafol a phechod am 50 
mljrnedd, — wedi bod i lawr yn ym- 
dreiglo yn y llaid am gynifer o flyn- 
yddoedd, ac yn awr yn dyfod i*r golwg 
ac i'r \m ; yr ydym yn gobeithio y 
gellir dweyd wrthynt ryw ddydd, — 
** Eithr chwi a olchwyd ; eithr chwi a 
santeiddiwyd ; eithr chwia gyfiawn- 
hawyd yn enw yr Arglwydd lesu, a 
thrwy Ysbryd ein Duw ni." 

" Boreu dranoeth ni a gychwynasom 
am bentref Mawblei, gan fyned o 
gwmpas er ymweled a Mawlyngtriang, 
yn yr hwn y mae ysgol a nifer weddoí 
feibion a merched yn dyfod i ddysgu, 
a bydd rhai yn dyfod yn fynych i 
Nongthymai ar y Sabboth. Ÿr ydym 
yn gobeithio ac yn dysgwyl cael-rhai 
Oristionogion oddiyma cyn pen hir 
^wiL Wedl ûarad, & doonu a gweddiO) 



a rhoddi meddyginiaeth troisom ein 
gwyneb tua Mawblei. 

"Mae yn y pentref hwn o bump a 
deugaÌD i haner cant o dai ; bu yma 
ysgol dlyddiol am dymor maith, ond 
tua dwy flynédd yn ol darfyddodd yn 
lan. Ac felly y bu am oddeutu 
blwyddyn, ond trwy ymweliadau U 
Kypa U Moit o Nongthymai, a bendith 
yr Arglwydd, mae yma dipyn o fywyd 
wedi dechreu ; bydd tua deuddeg neu 
bymtheg, ac weithiau fwy, yn myned 
yn rheolaidd i Nongthymai ar y Sab- 
both, ac y mae chwech neu saith wedr 
eu derbyn oddiyma i*r eglwys. Yr 
oedd Saídar neu benaeth y pentref yn 
Ded ffafriol, daeth gyda mi un tro i 
ymweled a rhai o'r pentrefi ; ond pan 
welodd fod y bobl yn dechreu troi yn 
Gristionogion, troes yn eu herbyn yn 
erM'in. Yr oeddwn yn foddlon i chwi 
fyned i ddysgu darllen, meddai, ond 
nid oeddwn yn meddwl i chwi droi yn 
Gristionogion fel hyn, a rhaid i chwi 
beidio myned ar y Sabboth ; a dech- 
reuodd eu rhwystro yn mhob ffordd y 
gallai, a rhoi ereiU ar waith iV hatal, 
ac i guro y rhai nad ufuddhaent iV 
orchymyn. Bygythiai fyned a thir 
ereill oddiamynt a'u gadael heb ddim, 
&c. Er fod y bobl yn dal i ddyfod ar 
y Sabboth er pobpeth, èto yr oeddent 
mewn profedigaeth oblegid ei ÿmddyg- 
iadau. Ac yr oeddwn mewn cryn 
betrusder wrth agoshau at y pentref y 
prydnawn hwnw pa fodd i ymddwyn, 
sut i fyned o gwmpas y Sardar yn yr 
achos hwn. Wedi ymgynghori ag TJ 
Kypa U Moit, JSardar Nongthymai, 
aethom ein dau i dy y Saraar^ gan 
roddi gorchymjTi i'r bachgen oedd 
gyda ni i barotoi tê, a dyfod a bara a 
thipyn jarìi i dŷ y Sardar yn mhen' 
tua naner awr. Yno yr aethom, ond 
edrych yn lled wgus yr oedd, fel pe 
buaisai yn well ganddo heb ein gweled ; 
nid oedd hwyl yn y byd ar y siarad, ar 
draws àc ár hyd, ac yntau yn dweyd 
rhyw air weithiau, ond yn bur anfyn- 
ych : Uusgo yn míaen yr oeddem. O'r 
diwedd daeth y tô a'r bara, a dechreu- 
wyd bwyta ac yfed, efe a'i wraig a'i 
blant, a'i gyfeiUion a ninau ; wrth 
ddal i fyned yn mlaen fé ddechreuodd 
gwedd ei wyneb newid, fe gynesodd, ao 
fe ddadmerodd, a daeth i siarad yn 
hoUol rydd ; ac yno y buom nea yr 
oedd yn U^ liwyr yu ymddyddan am^ 



Digitized by 



Google 



èft 



^ABOtDAlD ÌNttfWÌto Ý PẂUn^ 



byn a'r DaU oedd wedi eymeryd Ile ar 
Y Bryniau yn yr hen amseroedd; oad 
neb wneyd un cyfeiriad at yr yaffol nag 
at y Crístionojçion yn y pentref : yna 
ymadawsom. 

'* Er fy syndod y Sar<lar oedd un o'r 
rbai cyntaf i ddyfod i'r ysgol bore 
dranoeth, a gwrandawai yn dda ar yr 
hyn a ddywedid. Tua deg o'r gloch 
ni a gawsom ffyfarfod ar ganol y 
pentre^ acer eu bod ar ^nol cynhaufu 
rtce, daeth tua thríugain o ddynion a 
merched at eu gilydd, ac fe barhaodd y 
cyfarfod nes yr oedd yn tynu at haner 
dydd. Yr oedd y Sardar yn y cyfar- 
fod hwn heíyd. Pan yn Ued agos i'r 
diwedd gofynais, A oes arnoch 
eisieu ysgoí yn y pentref ? Oes. A 
wnewch chwi fel pentref gadw yr 
ysgoldy mewn trefn, ei doi, &cî 
Gwnawn. A wnewch chwi anfon eich 
plant i ddysgu yn rheolaidd bob dydd? 
Gwnawn. Pe byddai rhai o*r plant yn 
dyfod i*r cyfarfod crefyddol ar y Sab- 
both, a wnewch chwi eu rhwystroî 
Na wnawn. Pe byddai i rai o'r 
ieuenctyd yma droi yn Gristionogion, 
a wnewch chwi eu hatal ì Na wnawn. 
A ellir atal unrhyw ddyn rhag troi yn 
Gristion) Naellir. A ydy w Maharani 
(y frenhines) yn rhoi rhyddid i bawb 
addoli Duw fel y myno 1 Ydy w. A 
ellir troi dyn o'i swydd am droi yn 
Gristion? Na ellir. A ellir gwneyd 
rhywbeth am iddo droi yn Gristionî 
Na ellir. A ellir ei gosbi neu ei droi o*i 
dŷ? Na ellir. A adwaenoch chwi 
hwn (gan gyfeirio at U Eypa U 
Moit)î Adwaenwn. Pwy ydywl 
äardar Nongthymai (dan chwerthin). 
Paun ai Khassi ai ^te Orístion yw) 
Oristion. A all Onstion fod yn Sar- 
dar pentref î Gall. Aydywybobl 
yn ufuddhau iddo ac yn ei barchu yn y 

Sentref. Ydynt. Pe byddai i Sardar 
[awblei droi yn Gristion, a ellid ei 
droi o'i swydd am hyny ì Na ellid. 
A ellid ei gosbi ì Na ellid. A ellid 
myned a*i dir oddiamo am hyny 1 Na 
ellid. Felly nis ffellir ffwneyd dim i 
neb oblegid ei fodyn Gristionl Na 
ellir, oblegid wedi i ddyn gredu vn ei 
galon, pwy a all ei atal wed'yn í Yr 
oedd y Sardar ei hun yn cydsynîo ac 
yn cydateb yn hyn oll ; ac yr wyf yn 
gobeithio y bydd i'r wers adael argraff 
ar e\ feddwL Ac fellyy gadawyd ef i 
ystyried» heb wneyd ua cyfeiifiad ei 



fbd ef yn bygwtb nac yn erBi ÿ 
Cristionogion yn ei bentref ; a cheir 
gweled pan yr ymwelir ft'r pentref 
y tro nesaf a f^dd wedi cael eSaiA 
ddaionus ai peidio. Yn foan wedi 
haner dydd gadawsom y pentn^ 
ac aethom ymaith gan deithio yn galed; 
am ein bod yn bwriadu cyggu y noe- 
waith hono yn Nongbri, a chyrbaedd- 
asom y pentref yn miu yr hwyr, s 
chawsom beth ymddyddan a hwn ae 
arall yn eu tai y noswaith hono. Borea 
dranoeth daeth yno nifer go lew yn 
nghyd, ac offeiriad y pentref, yr hwn 
hefyd yw penaeth y pentref, gydi 
hwynt. Tra yr oeddwn i yn eglaro 
Gair Duw i'r rhai mewn oed, yr oedd 
y bechgyn oedd gyda mi yn dysgtt 

Slant yr ysçol, ac yn canu gyda hwynt 
lae yr pffeiriad hwn yn un o'r dynion 
callaf yn yr hoU bentrefi hyn ; a phe 
goleuid ac yr arsyhoeddid hwn gan yr 
Yspryd Glan, fel ag iV ddwyn i gof- 
leidio Oristionogaeth, ac i gredu yn 
lesu Grist, y fath help a fyddai hyny 
i ddwyn y pentref hwn a'r pentrefi 
cymydogaethol i dderbyn yr efengyl. 
Ni a ganasom yn iach iddynt am naw, 
ac a aethom ymaith, ac a gyrhaedd- 
asom Shillong pan oedd ar dywyllo, 
gan ddiolch i'r Arlgwydd am ein 
harwain yn ddiogel ar hyd y daith, a'n 
dwyn adref yn ddibrofedigaeth. 
" ir eiddoch yn wir, 

" T. Jerman Jones." 

BASGEDAID BRIWFWYD Y 
PWLPUD. 

*' Cesglwcli 7 briwfwyd gweddill fel nachoUtf 
dim."— loAN VI. 12. 

Y DESORIFIADAÜ BEBSONATT TK 

Y Beibl.—- Ycl.ydig iawn a gawn yn 

V Beibl ddesgrifíadaa y personaa 
hynod a rydd hanes am danynt Dy w- 
ed fod Moses yn "fachgen tlws,*' 
Dafydd yn " wridgoch a thêg yr olwg," 
a Goliath o Gath yn ** chwe chyfydd a 
rhychwant " o daldra. O Absalom y 
rhydd efe y desgrifiad manylaf o*i 
berson a'iagwedd gorfforol o nnrhyw 
un y crybwylla am danynt. Nid oedd 
un gair o glod i'w roddi i hwnw, and 
yn unig iw harddwch corfforol, a 
gwallt ei ben. "Nid oedd nn mor 
glodfawr am ei degwch ag Absalom o 
fewn hoU Israel \ o wadn ei droed li^d 



Digitized by 



Google 



BASŴBDAID MtlFWTD Y PWLPÜD. 



87 



eí goryn nîd oedd wrthuni ynddo tíf." 
Nid oedd ŵr mor waradwyddus chwaith 
yn holl Israelag ef : gẁr yr oedd pob 
gwrthuni moesol o r fath waethaí yn 
cydgyfarfod ynddo— ffalsedd a bradwr- 
iaeth o'r fath fwyaf creulawn ac an- 
naturiol yn Uechu dan yr vmddangos- 
iad allanol gwychaf a phrydferthaf. 
Ni ddy wed yr Efengylwyr a*r Apostol- 
ion yr un gair am agwedd ^orfforol yr 
Hwn sydd "decach na meibion dyn- 
ion ;" dim a roddai fantais i'r arluniwr 
dynu delw o hono. Buasai ychydig 
eiiiau portreiadol o hono, taldfa ei 
gorflolaeth, delweddion ei wynebpryd, 
dynodion ei lygaid, Uiw ei wallt, &c., 
yn ddyddorol iawn i'r rhan fwyaf o 
ddarllenwyr hanes bywyd Gwaredwr y 
byd ; a buasai darlun o hono wedi ei 
dynu yn ol y cyfryw bortread yn sicr 
fod yn grogedig yn ystafell oreu pob 
Cristion proffesedig. Ond yr ysbryd- 
oliaeth a ùdysgai yr Efengylwyr a'r 
Apostolion i ysgrifenu am dano, a'u 
cadwodd .hwy rhag gwneyd hyn, gan 
mai yr amcan oedd, nid porthi cyw- 
reinrwydd a blys dynion â phortread 
ü*r hyn oedd y Gwaredwr yn ol y 
cnawd, ond ei bortreadu yn ngogoniant 
ei Berson Dwyfol, ei gymeriaä moesol 
ac ysbrydol, fel " Oen difeius adifrych- 
eulyd." " Y cyfry w Archoffeiriad di- 
ddrwg, dihalog, a didoledig oddiwrth 
bechíäuriaid, ac wedi ei wneuthur yn 
uwch na'r nefoedd, oedd weddus i ni ;" 
^rn weddusigymeryda threfnuein hachos 
fel pechaduriaid rhyngom â Duw. Ni 
buasai y desgrifiad manylaf o ber- 
son y " Dyn Crist lesu " yn gwasan- 
aethu dim budd ysbrydol i bechadur. 
Ni roddasai unrhvw fantais iddo 
ddyfod i wybodaeth achubol o hono 
trwy gredu ýnddo. lë, gallasai fod yn 
fwy anfantais nag o tudd, drwy fod 
yn achlysur maethiad i'r duedd goel- 
grefyddol sydd mor gref yn y natur 
ddynol i aros gyda'r allauol a'r ym- 
ddangosiadol, heb fyned at y mewnol 
a'r ysbrydol. Ein cynysgaethu a man- 
taÌB i adnabod ein Gwaredwr yn nod- 
weddion ei ysbryd a'i íÿwyd a wna yr 
hanes am dauo yn yr Éfengylau. Ad- 
nabu miloedd ei wynebpryd a'i lais yn 
nyddiau ei gnawd, a fuont er hyny fy w 
a marw heb weled ac adnabod ei ogon- 
lant Ef er eu hiachawdwriaeth. Yn 

Îr ystyr cyntaf dvwedai wrth yr 
uddçwon, " Chwi » m hadwmwch i, 



ac a wyddoch o ba le yr ydwyf fi ; 
eithr y mae yn gywir yr Hwn a'm 
hanfonodd i, yr hwn nid adwaenoch 
chwi." A thrachefn yn yr ystyr olaf, 
dywedai wrth yr un bobl, "Nid 
adwaenoch na myfi na'm Tad ; ped 
adnabasech fi, chwi a adnabuasech fy 
nhad hefyd.— ParcÄ. W. Mees, I),D., 
Gaerlleon. 

"GWNELEE DY EWYLLYS," &C.— 

" Gwneler dy ewyllys, megys yn y neft 
felly ar y ddaear hefyd." Mae angyl- 
ion Duw yn y modd ufuddaf "yn 
gwneuthur ei air ef." Yn eu gwas* 
anaeth i'w Harglwydd ni cheir yn- 
ddynt hwy ddim an\ihueddrwydd, dim 
segurdod, dim cenfigen wrth ddawn y 
naiU neu le'r llall, na byth ysbryd 
j;wrthgiliedig. na byddai angyl- 
ion y ddaear yn hyn yn debycach i 
angylion y nefoedd ! Astudiwn ewyllys 
ein Meistr i weled beth a fyn efe i ni ' 
ei wneuthur ; a hunanymwadwn ac 
ymgysegrwn i wneuthur yr ewyllys. — 
Parch. John Elias. 

OBNFiaEN NEJ PFON ÖLWPA CaIN. 

— Yr ydym yn darllen am ryw was 
oedd yn curo ei gydweision ; y mae y 
gwas hwnw heb farw eto. Buasai yn 
dda genyf gael yr anrhydedd o wneyd 
pregeth angla<idoI iddo. Y mae ambell 
1 was fel pe byddai hen ffon glwpa Cain, 
a pha un y Iladdodd ei frawd, wedi 
dyfod yn etifeddiaeth iddo. ! yr 
hen ffon greulawn! fe gafodd llawer 
esgyrn briw o'th achos. Yr wyf yn 
cynyg ei bod yn cael ei dwj-n at yr 
allor, a'i llosgi yn ulw ar dân cariad 
brawdol yn boeth offrwm i'r Arglwydd ; 
a dyweded yr hoU bobl, Amen.— ParcA. 
Thomas John^ Gügerran. 

Baich Ceist yn ysgapn.— Baich 
ysgafn yn wir sydd yn cario yr hwn a'i 
dwg ef. Yr wyf wedi edrych trwy holl 
natur am ryw debygolrwydd i hyn ; a 
meddyliaf i mi gael cysgod o hono yn 
adenydd yr aderyn, pa rai a ddygir, 
mae'n wir, gan y creadur, ac eto ydynt 
yn ei gynal yn ei ehedfa tua'r nef. — 
Bemard, 

GoLYGPA HYLL.— Golwg hyll sydd 
ar long yn mvned gyda'r weiìgi wedi 
i'w hangor golli ei afael. Ond golwg 
hyilach sydd ar enaid yn myned i fyd 
arall wedi colli ei obaith. —-ParcÄ. John 
Jones^ Edeyrn, 

Dyeithbiaid a Phebebinion ae 
y Dpamŵ— Mi fyddaf fi w fy nbŵth- 



Digitized by 



Google 



86 



RBASTH'DDTWYDIABAU T TADAU. 



iau ymA a thraw i bres(etha fel hyn, 
jn anü srn cael esboniad profiadol ar y 
mater hwn. Bwn weithiau yn lletva 
noeon mewn tŷ isel, gyda thô ffweUt, 
Uawr pridd, swper pur gyffredin, a 
ffwely Ued ráled ; ond, meddwn wrthyf 
fy hun, *^Kid yw o ddim gwerth i mi 
rwgnach na chwyno ; gwr dyeithr yd- 
wyf; caf fyned oddiTma y fory." 
Byddwn y noson nesaf, hwyrach, yn 
cael Uetya mewn palas ìled wych, lle 
cawn eistedd mewn parlwr, a charped 
dan fy nhraed, ac y rnoddid i mi Bwper 
ddanteithiol, ac yr awn i gysgu ar wely 
mànblu ystaieU hoew. Ond, meddwn 
yno, "Ŵi wiw i mi falchio yn y fan 
yma ; nid ydwyf ond gwr dyeithr ; 
rhaid i mi fyned oddiyma y fory." 
Dyna fel yr ydych chwiaminau, íy 
mhobl, yn hyn o fyd. Peidiwch di- 
galoni yn ngwyneb gwg y byd ; cewch 
fyned oddiymayn y man. A pheid- 
iwch ymgodi yn ngwyneb gwên y byd ; 
rhaid gaäael y cwbl yn ffyntnag yr 
ydych yn meddwl. Cofiwch bob amsor 
mai dyeithriaid a phererinion ydych.— 
Farch, Dafyàd Gadwaladr, 

Y Pben Gwahabddedig a phren 
Y Gboes. — Aeth dyn i lawr yn ymyl y 
pren gwaharddedìg yn Eden, ond daeth 
1 fyny ar bren y groes. —ParcÄ. W> 
MorriSf Llanelli. 

Calon Ddbwg Ddiobaith. — Paham 
na chreda pawb íod eu calon yn " ddrwg 
«Uobaithî" Am ei bod yn "fwy ei 
thwyU na áìm" ac nas gall oddof 
clywed y gwirionedd am dani ei hun. — 
Farch. W. F. Mac'cey, M.Ä., HulL 

Rhaid I Bbegethwb pob yn 
Ddyn.— -Gwaith pwysig ydyw preg- 
ethu, ffrindie ; a pheth mawr ydy' bod 
yn bregethwr— yn bregethwr iawn, 
Twan. Yr oedd Paul yn falch o'i 
swydd. "I'r hyn y'm gosodwyd i yn 
bregethwrr," meddaL Wnaiffdynddim 
pregethwr mawr, os na fydd y preg- 
ethwr yn y dyn. Fel hyn 'rwan ; *dall 
y saer ddim gwneyd coes i offeryn, os 
na bydi y goes yn y pren, *rwan ; rhaid 
i'r goes fod yn y pren *rwan ; feUy 
ninau, eUir dim gwneyd pr^gethwr o 
un, 06 na bydd o yn y dyn ; na eUir 
siwr. — Paroh. Ishmael Jones, Ehos. 

Y Rhypeddod Mwyap.~I weled 
tân heb ddifa'r berth, oedd fawr, ond 
i glywed tân yn Uefaru oedd fwy 
wed yn ; ac i gly wed enw Duw o enau r 
tfaa o^i f wy^f q1L Y inaeV Argl wydd 



yn gwneyd ffordd i V genadwri hwj^ 
icaf mewn syndod ^ rhyfeddod.- 
Bsgob Uaü. 



FFRAETH-DDYWEDIADAU Y 
TADAU. 

**SWNI0 YN DEBYO I SWIXT DbWG* 

— Gofynwyd i'r diweddar Barch. Th(Ä 
Richards, Abergwaen, am ry^ br^;eth« 
wr ag oedd y pryd hwnw yn Sir Böiŵo^ 
ond sydd yn awr es'r Uawer blwydáya 
yn wrthgmedig, '* Pa fodd y mae hwn 
a hwn yn myned yn y blaen gyda 
chwi, Mr. Richards T " Myned yn y 
blaen," ebe yntau ; *'nid ydy w ynmyned 
yn y blaen, nac yn ol ychwaith, Uwyr 
ei ochr y mae yn myned, fel cranc." 
Gofynwyd iddo am yr un gwr droai&li, 
''Pa fodd y mae hwn a hwn yn pr^tha 
gyda chwi, Mr. Richardsl" "0," 
meddai, *' y mae yn swnio yn debyg i 
BwUt drwg." 

Dybnod Dbom i'b Cellweirus.— 
ün adeg dygwyddai fod y Parch. Mofie| 
Parry yn Liyerpool, a chanddo achos 
alw mewn Ue gydag un o'r henaduriai< 
eglwysig. Tra yr oedd yno, daeth d; 
i mewn— yr hwn oedd hen wranda^ 
caled, parod i roddi barh ar bregethaa 
a digon caled i son am roddi benthyg 
pregeth i ambell un — yr hwn, wedi 
dyfod i'r tỳ, a ddy wedai, " Wel, betíi 
fyddai i ni gael tipyn o seiet yn awr 
dyma y pregethwr, y blaenor, a'r pech- 
adur." Gwelodd Moses Parry ef drwy- 
ddo yn y fan, edrychodd yn ddifrif yn 
ei wyneb, a dywedai yn sobr, " Wel, y 
cwbl a wnaf fi, ydy w rhoi adnod i chwi 
i'w dysgu, ac î'w hadrodd yn y seìä. 
nesaf : ** Yr hwn nid yw gyda ni, i n her- 
byn y mae.' " Darfu y siaradus ! Dys- 
tawodd ar unwaith. 

Pbofion o*b Pbchod Gw&eiddiol. 
— Dywedai y diweddar Barch. Morgan 
Howells, pan yn pregethu ar y pechod 
gwreiddiolj ** Y mae genyf saith volume 
gartrefyntraethuarypechod gwreidd- 
iol — dwy volume folio fawr, y fi a'r 
wraig ; a phump volume aitarto, sef y 
pum plentyn— dyna saitn i chwi yn 
trcjethu ar y pwnc. 

Dbuan MosES.-— Yr oedd un gwr 
parchedig yn arfer cymeryd dyddordeb 
mawr yn yr luddewon, a byddai aml 
un "grwydriaid Israel " yn cyfranoçi 
ol elusengarwch. Dygwyddodd ir 
naiU Iud4w w ol y IWl gael hyd iV 



Digitized by 



Google 



t^BiBiAìr ir Dosmoy. 



Sbrdd at dỳ y Dootor toa'r xm amBer, 
a pbob uiiyn adrodd ei gŵyntorealoniu, 
gan geisio ei gynorthwy. Yr oedd 
amynedd ygwr da bron wedi treulio 
aUan gan eu mhynych ymweliadau ; a 

Ehan oedd yn myned iV fyfyrgell un 
oreu, hysbysid ef fod jmo ymwelydd 
wedi galw, pan y gwelai un arall o gyn- 
nrychiolwyr budron yr hen genedl yn 
barod Tw gyfarch gyda chwedl lipa, a 
thebyg i wir, a therfynu trwy ofyn 
elosen. Ond achubodd y Doctor y 
blaen amo, gan ddywedyd mewn tôn 
ddolefus, ** Druan o Moses ! druan o 
Mosesl" (gangyfeirio at ddeddf-roddwr 
Israel). Ceisiai yr luddew lefaru, ond 
dyrysid ef gan waith y Doctor yn 
ewaeddi, " Druan o Moses ! druan o 
Moses ! Os ydwyf fi yn cael f v syfr- • 
danu fel hyn gan ddau neu dri o honoch 
chwi, beth oedd raid fod cyflwr Moses 
pan yr oedd ganddo i ofalu am yr holl 
naid honoch chwi V* 

Rheswm dbos bregbth peb. — 
Gofjrnwyd unwaith i'r diweddar Barch. 
Arthur Evans, Cynwil, jrr hwn oedd 
yn elyn i bregethau meithion, paham 
na fuasai yn pregethu yn hwy. Ateb- 
odd trwy ofyn, '* Beth a fynech i mi ei 

Í[wneuthur ? ai ei dylyn nes y byddai 
él coes whipf sef feìnach, feinach hyd 
y penî 

RHEDEa AT Dan.— " Gadcwch idd- 
ynt fyned — ^gadewch iddynt fyned," 
meddai gweinidog un tro tra yr elai 
haner ei gynuUeiífia allan wrth glywed 
y gloch dân ; " hwy a ânt ry w ddiwr- 
nod i le na bydd amynt eisieu rhedeg 
atdàn!" 

Dynion ereill ydym bin dau.— 
Yr oedd Gwyddel unwaith yn 
teithio, pan y daeth Isellmyn i'w gyf- 
arfod ar y ffordd fawr. Pan oeddynt 
ychydig oddiwrth eu gilydd, gwenai y 
naiÚ a'r llall, gan feddwl eu bodyn cyf- 
arfod â, ffrynd adnabyddus ; ond pan 
yn agos, gwelodd y ddau mai camgym- 
eriad ydoedd, a'u bod yn hoUol ddy- 
eithr iV gilydd. " Och !" meddai y 
Gwyddel, "tybiais yn sicr mai chwi 
oedd yn d'od, a meddyliasoch chwithau 
yn sicr mai myfi oedd yn d'od ; ond 
nid ydy w y naìll na*r llall o honom !" 
"Gwir," atebai yr Isellm^m, "Ohwi 
ydych eich hunan, a mvfi wyf ddyn 
aralL Dymn erçill ydym m daa !" 



GEIRIAU Y DOBTHION. 

Yb OFFEIRIAD a'b PLBNTTlf.— Yr 

oedd offeiriad yn yr Ysgol Sul yn 
ceisio egluro i fachgenyn beth ydoedd 
gwyrth. "Yn awr, fy machgen," 
meddai, " tybiwch eich bod yn gweled 
3rr haulyn codiganol nos, beth y galwech 
chwi ef?" Atebodd y bachffen. "Y 
Ueuad, syr." "lë, ond meddyliwch 
eich bod yn sicr mai yr haul ydoedd, 
a'ch bod yn ei wel'd yn codi ganol nos, 
beth feddyliech chwi " " Meddwl, syr, 
ei bod yn amser i mi godi." 

EBLEDiaAETH,— Nid cfengyl Orist, 
ond efengyl y diafol, yw alltudio, 
carcharu, yspeilio, newynu, crogi, a 
llosgi dynion o herwyda crefydd. Pa 
le bynag y mae erledigaeth yn dyfod i 
mewn, yno y mae Oristionogaeth jn 
myned ymaith. Nid arierodd Orist 
ddim tebyg i orfodaeth, neu orthrech, 
oddigerth unwaith, ac yr oedd hyny i 
jrru dynion drwg allan o'r deml, ac nid 
i*w gyru 1 mewn iddl — Dr. Jartin. 

Y PUBITANIAID ABHYDDID OWLAD- 

OL. — Dywed Hume yn ei Histoiy of 
Englam: " Yr oedd awdurdod y 

foron mor eithafol nes mai gan y 
*uritaniaid y cyneuwyd ac y cadwyd 
y wreichionen werthfawr o ryddid ; ac 
i'r sect hon y mae Lloegr yn ddyledus 
am hoU ryddid ei ffurf-lywodraeth." 
Pangofier mai Tory o'r fath gryfaf 
oedd flume, mae y dystiolaeth hon yn 
bwysig a gwerthfawr. 

Pbis Pleseb.— Y mae yn rhaid i 
boen gael ei dalu yn bris am bob pleser. 
Y gwahaniaeth rhwng gau bleser a 
gwir bleser yw hyn : am wir bleser 
rhaid talu y pris cyn y mwynhaoch ef ; 
am y gau bleser rhaid talu y pris ar ol 
i chwi ei fwynhau.--J. Foster. 

Pbindbb Boneddigion. — Y mae 
gwr boneddig yn beth prinach nag y 
mae rhai o honom yn meddwL Pa un 
ohonom niaall nodi allan lawer o'r 
cyfryw yn j cylch y mae ef yn troi 
ynddo— dynion sydd o amcanion hael- 
frydig, ac yn gyson mewn cywirdeb, 
y rhai a allant edrych ar y byd yn 
onest yn ei wyneb, gan ymdeimlo fel 
dynion dros y bacn yn gystai a'r 
mawr ) Ni a adwaenom oll gant o rai 
sydd a'u diUad o wneuthuriad da, ac 
ugain a'u moesau yn odiaeth, ond pa 
faint Q foneddigion a adwaenwof 
14 



Digitized by 



Google 



M 



BISDBOIIUSTB. 



Oymerwn bob im ddam o baprr, a 
gwnawn i fynu ein rhestrau.— 2%acib- 
ray. 

Rhagoboldsb Lltfb— Pan ofp- 
wyd i Aristotle wrfch pa faen prawf yr 
oe-dd yn bamu am ragoroldeb ilyfr, efe 
a atebodd, " Yr wyf yn cyfiif llyfr yn 
rhagorol pan y byddo yr awdwr wedi 
dywedyd pob peth a ddylafiai, dim ond 
a ddylasai, ac yn dywedyd hyn fel y 
dylasai." 

Y Beibl.— Mae y Beibl fel haul yn 
ffurfafen dysgeidiaeth, a'r holl lyfrau 
ereiU fel y lloer aV ser, yn benthyea eu 
goleuni oddiwrtho. Llyfr byw yw y 
Beibl — ^y cyntaf a'r diweddaf— ÿuip y 
nefoedd ydy w. 

Abwtddion o ddyn doeth.— Peidio 
oeryddu neb, peidio canmol neb, peidio 
beio neb, a pheidio siarad am dano 
ei hunan fel un uwchlawV cyfifredin. 



LLWOH AÜK 

Y SiÁRJiDWYB.— Yn gyflfredin, nid ydyw 
siaradwyr mawrîon ond gweithwyr bychain. 

Y Ffobdd I Yboafnhau bin Beichiau,— 
Po f wyaf a gjnortbwywn ar ereill i ddwyn eu 
beichiau, ysgafnaf y teimlwn ein b^chiaa ein 
hnnain. 

£vRAU A GwBîiiTH.— Er i'r efran gyd-dyfu 
â'r gwenith yn y maes, ni chant orwedd yn 
nghyd yn yr un ysgubor. 

CoFiwcH— Wrth beidio bod yn ddefnydd- 
iol i ereill, fe à dyn yn faich iddo ei hun. 

Adftd. — Mewn adfyd ceisìwch amynedd 
yn hytrach nag esmwythdra; ac os gaUwn 
gadw y naiU, ni fyddwn yn hir heb gyrhaedd 
y UaU. 

Dtn a'i Ddawn.— DyUd bamu dyn nid 
wrth fawredd ei ddawn, ond wrth y deÌnydd a 
wna e'r dawn sydd ganddo. 

GwBBTH Bi GoFio. — Y mao yn rhaid i'r dyn 
sydd yn ymroi i chwiUo ei hun, foddloni 1 
wybod y gwaethaf am dano ei hun. — Masm, 

£nw Da.-> Nis geUir eniU enw da ond trwy 
lawer o weithredoedd da ; ond geUir ei goUi 
trwy iin weithred ddrwg. 



^ntòììmmilg* 



OYFLWYNEDIG I MISS MABY ANN 
GEOBGE, 

ISLAMD HOUSB, ABBBAYBON, AB FABWOLABTH 
BX HHAH. 

'N alams iawn derbyniais i y newydd 
Farw eich hanwyl fam, er 'mod i beunydd 
Tn ofni dy wed am ei hymadawiad, 
A hir y bv ft» 'n dysgw}i am jt alwvd; 



A dy agwyl 'r ydo^dd, neddai lii €i h«na% 

Gly wed trwst y cerbyd yn neta oddi aUaa» 

Ond daeth yr awr nodedìg nn dirwnod, 

Ni raid ymhoU a oedd hi yn barod: 

Yn Uawen aeth yn yr awyroi çerbyd, 

'N flinedig ar y ddaear hon — ^i wlád o « yufyd. 

Yo hawdd y gaUaf gyda ehwi alam, 

'Bwyf wedi cael gan angeu aml werai ; 

Mae hon i'eh dysgn ehwi y dychwel eto 

Eich gelyn 'nol i gipio araU ganddo ; 

Fe ddaw, fe ddaw, a chura wrth fyn'd hdlBO, 

A churo wnaiff nes mynu eael ei wrando, 

Ai agor ai yn nghau a fydd y dorau, 

Fe ddaw i mewn— mae fel cynddeiriog ddoan; 

Y mae yn grealawn : nid y w*n gotyn am ys* 
glyfaeth. 

Ond chwiUa am y goreu. Yr angenfil diílaith! 
O I mae yn elyn o r mwyaf i ddynolryw. 
Fe gawn ni yntau i lawr &'i ben yn cbwUfrîw, 
Mae ôl ei saethau heddy w yn fy nghal<m, 

Y lymaf eto 'nol — ^mae ganddo aml ei^dioar- 
Mi gofíaf byth yr archoU, O, mor chwerw ! 
Cael npg''B y peüebyr 'r diwraod hwnw, 
Farw fy anwyl fam. fy nghalon oedd ar dori, 
A minau'n mbeU, yn mhell o'm cartref ^ pryd 

hyny — 
Ein gwella yw y nod wrlh ein cerydda ; 
Ceryddn mae'r Arglwydd y sawl nt:te'n gam; 
Mae yn codi amom awydd cryf myn'd yno, 
I'r nefol wlad, heb ynddi un yn wylo. 
Yn eiddil bu eich mam am fisoedd lawer yms, 
Mae heddyw'n iach, mewn cwmni iach yn 

gwledda, 
Heb unrhyw glwy, yn uno mewn anthemau, 
Gan Bencerdd y drydedd nef , ac orchesíra o 

delynau. 
Yn wag y bydd y tỳ yn hir i chwithau, 
Ond braidd na chly wch ei Uais a swn ei cham- 

rau. 
Mae'n berffaith wrth ei bodd yn y breswylfii 

lonydd, 
Myrdd gweU na'r ddaear hon — ^y inae*n ys- 

plenydd. 
Nis gall daearol ddawn byth ei desgrlfio, 
Na cbael dycbymyg chwaith mor ddedwydd 

yw hi yno. 
Ni ddeuai 'nol, na neb sydd yno heddyw, 
Ni aUent rodio yma wedi rhodio'r ddinas 

glodwiw ; 
Ei phyrth sydd oU o aur, ac aur yw ei beolydd, 
A'n dysgwyl yno maent i garìo'r palmwydd, 
Topazion yw ei sail, a'i mhur o'r bron yn 

berlau, 
Fel gwydr gloyw i gyd — a theml nîd oea eiaien, 
Ei Theml yw yr Oen— Duw HoUaUuog. 
Bydd hyfryd yno i fyw, i ni'r trymlwythog. 
Mae genym eto'n ol addewid lawn o^ariad, 

Y gwyUa'r nefoedd fawr dros yr amddifad ; 
A hyny ydyw'r unîe gysur yma, 

A'r gobaith o gael cwrdd yn y drag'wyddol 

Wynfa, 
Lle mae'r angylaidd lu ar Iwyfan aur ynmoli, 
Bydd uwch eu cán pan ddel ynghyd gôr y 

dynol deulu ; 
Eu hiaith i ni yw~Dríng, dríng i fynu yma, 
DUynwn ol eu traed gael byth à hwy gyd- 

wledda. 

MABaABBT Datdsb, TJ.C.W, 



Digitized by 



Google 



91 



Ptlsnturn s P^s* 



NYTH Y DRYW. 

HWNG pob beth, Dafydd, y 
mae'r byd mewu cyflwr rhyf- 
edd yn y dyddiau hyn : dy- 
oddefaint, a newyn, a marwolaethau, 
yw*r 8wn sydd yn ein cyfarfod yn 
mhob man. Y dyngarol yn cadw 
pwyllgorau 1 ddefeisio rhyw foddion i 
gynorthwyo dynion yn eu gwasgfeuon, 
a chadw rhieni aphlant rha^ angherdd- 
oldeb newyn. Hyn yn ddiau sydd yn 

fanmoladwy ac yn teilynsu cynorthwy 
yd yr eithaf— " Gwyn fyd yr hwn a 
ystyrio wrth y tlawd." Y mae llawer 

hyn wedi ei achosi yn ddiau o her- 
wydd gwastraff a meadwdod benjw a 
gwrryw y dyddiau o'r blaen. Ni fuont 
yn athrofa y morgrugyn yn dysgu ei 
ffyrdd ef, a'i dduU o fyw yn amser 
heulog llwyddiant ; felly y gauaf wedi 
dyfod heb gasglu dim yr haf. Dydd a 
nos sydd yn dylyn eu gilydd ; y dydd 
sydd yn dywedyd, " Y mae'r nos yn 
dyfod, yn yr hon nis gall neb weithio." 
Felly hefyd haf a gauaf, ac y mae gan 
yr haf genadwri hefyd, pe bae dymon 
yn ymwrando: " Cesglwch luniaeth 
tra fyddo yr haul yn ty wynu," canys y 
mae dyddiau byr, tywyll, ac oer y 
gauaf^yn djrfod ; eithr y mae y peth i 
yfed yn boddi yr hoU seiniau, a'u suddo 

1 ddyfnderoedd dystawrwydd. Swn y 
delyn, a*r crwth yn y White Hart a'r 
Bed Cow yn herio y cwbl, a meUdithio 
pob cynghor. Y rhialtwchhyn sydd 
yn achosi y rhan fwyaf o'r tlodi pre- 
senol ; eto, gresyn yw gweled y plant 
yn crynu heb ddUlad i'w cynhesu, ac 
yn mron Uewygu o eisieu bara. Y 
mae dosbarth arall o dlodi, ewir dlodi, 
drwy anffodion bywyd, afiechyd, a hen- 
aint ; a'r rhai hyn ddylai gael yr ystyr- 
iaeth flaenaí yn ngwyneb yr amseroedd 

Êresenol. líid yw y rhai byn yn 
awer mewn cydmariaeth i'r UaU. 
Er yr hoU swn sydd am wasgfeuon, 
ceiddwch drwy ein trefydd, ein pen- 
trefydd, a'n cymoedd gweithfaol, 
gwelir y tafamdai wedi eu goleuo, y 
tanau mawrion wedi eu cyneu, y crwth 
a'r delyn yn chwareu, a'r canoeddyn 
ysmocio ac yn yfed, yn canu, yn 
gwaeddi, ac yn dawnsio, fel pe baè 
dim angen a gwastraff o fewn Ynys 
Prydain, Beth eUir ei gymhwyso at 



hyn i beri gweUiant î Bydd Uawer o 
ddynion, wedi derbyn enillion yr wy th- 
nos, yn myned i mewn Tr ffauau 
dinystriol, ac yn yfed bara y wraig a'r 
plant am yr wythnos ! Beth eUir ei 
eymhwyso at dlodi o'r natur hyn î Pa 
beth yw'r feddyginiaeth î Pan y 
byddo dynion yn dinystrio eu hunain 
u gwirfodd, pa fodd y mae yn ddich- 
onadwy eu hachub rhag dinystr î ! 
y mae trueni dyn yn fawr amo ! Bydd 
y mawrion yn beio yr isel-radd o her- 
wyddjeu meddwdod, a*r ynadon^yn eu 
dirw^o am fod yn y tafamdai dros 
ddeg |o'r gloch y nos, ac yn* amser yr 
eglwys boreu dydd Sul, yr hyn syddyn 
eithaf priodol ; eto nid yw gwialen ar 
ynfyd yn nemawr o ddybeu heb 
esiampl. Rhoddwch esiampl, a dywed- 
wch, ^* Dylynwch ni," a bydd y wialen 
yn fwy effeithiol. Rhoddwn ar lawr 
gyfarfod dawnsio a gynaUwyd yn 
Mhenybont-ar-Ogwy yn ddiweddar, 
gan yr uwch-radd, y rhai a ddylasent 
roi gweU esiampl o foesau i'r werin, 
ac mewn amser o ddyoddefaint fel hyn, 
a dweyd y Ueiaf, buasai yn weU na 
threuUo yr hoU arian ar naltwch o*r 
fath eu cyfranu i leddfu dyoddefaint 
ytlawd. 

"a county ball at bridobnd. 

** A County Ball was held on Tues- 
day^ at the Town Eall^ Bridgeìid,ivid 
proved a briUiant gathering, Up- 
wards of 100 representatives of the 
county famüies attended^ and dancing 
was hejot up with great vigour to the 
charming music supplied by Coote and 
Tinneÿs band untüfour a.mJ* 

Yn nghanol y trueni mawr, y diffyg 
bwyd a dillad, a phob cysuron o gwm- 
pas yn mhob man, yr oedd cant, yn 
cynwys cynddrychiolaeth teuluoedd 
Morganwg, yn cadw i fynu y ddawnsfa 
ryfedd hon hyd bedwar o'r gloch yn y 
boreu. Nid ydys yn cyhoeddi yr 
enwau oedd yno, ond eu bod yn gyn- 
ddrychiolaeth o deuiuoedd Morganwg. 
Grallem feddwl mai nid hwynt-hwy 
yw cynddrychiolwyr crefydd a moes- 
oldeb Morganwff. Paham y beìir y 
tlawd am íod allan y nos? Paham 
y condemnir hwy o herwydd bod 
yn fedîw ac yn anfoesol, pan y 
bydd y rhai sydd yn cynddrychiou 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



xm Ÿ i>itTv^ 



s» 



nà bae y dòsparth hyÀa yn ymatal yn 
yr amser tlawd yma rhag treulio ar 
rialtwch ac oferedd, a chymhwyso 
tipyn yn weddol mewn amseroedd fel 
hyn i gario y bobl dlodion drwy yr 
amser presenol o galedwch. Y maent 
hwy yn beio y werin am yfed a gwas- 
traffu, ar yr un pryd ychydig o honynt 
hwy sydd yn gallu dal eu nunain fel 
esiamplau, a dy wedyd, * Dylynwch ni/ 
Na, y mae y gwr goludog yn yr efengyl 
yn esiampl gywir o honynt hwy." 

Dafydd, yn araf, osgwelwch yn dda; 
canys yr ymadrodd diweddaf hyna 
sydd yn arwain, os ei dylynir yn y 
blaen, at bethau sobr iawn : y mae yn 
awgrymiadol y daw y llawenydd a'r 
grechwen i riddfanau ac ocheneidiau ; 
y daw'r gwin i sefyllfa o eisieu dw'r 
oer ; ac y daw'r wledd i sefyllfa o 
newyn parhaus. Dafydd, carem i chwi 
beidio myned yu mhellach a'ch traeth 
am wyr boneddigion. 

" Wel,- gadewch iddi fel hyna, os 
gwell genych. Nid oeddwn i, cofiwch, 
am esgusodi y werin, ond i mi ddweyd 
gair wrth fyned heibio am y boueddig- 
ion. Pob pafch iddynt ; eto yr wyf yn 
meddwl y dylent hwythau fyw fel 
boneddigion, a gweithredu tuag at y 
tlodion yn ol eu sefyllfa, mewn amser 
brawf arnynt. Os cerydd Duw sydd 
ai' y wlad, yr wyf yn meddwl mêwn 
gwirionedd eu bod hwy mor deilwng 
o'r cerydd a*r tlodion ; ac os nad wyf 
fi yn camsynied yn fawr, y mae'r 
cleddyf ar y ffordd yn gyflym atynt 
hwythau hefyd ! Ond fel y dy wedais, 
y mae bai, a bai ofnadwy ar y werin 
hefyd, canys y pen oll sydd glwyfus a'r 
galon yn llesg. Gwir fod dynion ieuainc 
yn yfed cwrw ac yn y mddifyru yn swn y 
crwth a'r delyn hyd haner nos drwy 
ein cwm ni acw, ac o gwmpas y Garth, 
pan y gwyddant fod eu tadau a'u 
mhamau mewn diffyg bwyd yn y tỳ ; 
îe» y gwyr yn y Gromi^ yr Harp^ a'r 
Ueiil o'r ffauau, a'r gwragedd a'r píant 
heb dân, heb ddiUad gwely, na bwyd 
i'w fwyta ! Dyn, pwy ddydd, yn 
enill punt yr wythnos, ac y mae hyny 
yn eniU lled dda y dyddiau hyn, yn 
derbyn ei bunt prydnawn dydd 
Sadwrn, a nos Sul heb ddychwelyd ; 
aeth cyfaill i mi i mewn, a gwelodd y 
wraig a çhump o blant bychain beb 
gìd tamaid oddiar nos Sadwrn, tra ^ 
^d y gwr yn y dafara yu gwftria 



enillion yr ẃythnòs! Pa feddyg- 
iniaeth a ellir gymhwyso at fywyd 
fellyî Pe baech yn rhoi arian i'r 
wraig, byddai y gwr yn eu bwyta, ac 
yn gadael y wraig a'r plant heb ddim, 
ac yntau yn gwario ei enillion yn y 
dafarn. Y peth goreu o'r haner fyddai 
crogi y cyfryw, pe bae'r gyfraith yn 
caniatau, byddai y wraig a'r plant yn 
sicr fy w yn well hebddo." 

Dafydd anwyl, yr ydycli yn adrodd 
im amgylchiad neiÛduol iawn yn awr ; 
ni chwech chwi ddim llawer o rai felly, 
tebygem ; rhy wbeth eithriadol, ys dy- 
weaír, y w hyna ; dygwyddiad ananu, 
fel rhy wbeth yn myned allan o'i gwrs. 

"Oato pawb, y dyn ! pe baech yn 
myned am draws y wlad, gyda rhy w 
dipyn fasnach, fel yr wyffi, ac yn 
gortbd galw mewn tafarndai, a thai 
ereill hefyd, gwelech bethau fel y dy- 
wedwyd yn aml. Gallwn nodi ugeiniau 
gwympas yr hen blwyf yr wyf fi yn 
by w : y dyn anwyl, y maent wrth y 
canoedd o gwmpas y gwledydd yn 
mhob man ; wrth gwrs yn fwy ac yn 
Uai." 

Wel, Dafyddanwyl, os ydynt mor 
and a hyny, a bod y gyfraith yn cania- 
tau eu crogi, byddent yn rhy aml ; 
felly, byddech yn crogi cwarter y wlad, 
rhaid cael rhyw drefn heblaw houa. 
A oes dim modd i'w gwella, a'u gwneu- 
thur yn ddynion sobr, tebygech % 

"Dyn anwyl, na wnewch byth tra y 
bydd tafarn yn agored, a themtasiynau 
yn cael eu gosod o'u blaen." 

Yn wir, Dafydd, yr ydych yn siarad 
yn Ued anobeithiol am welliant gwlad, 
nis gallwn ni fyned mor belled a hyna 
hefyd ; er ein bod yn gweled anhaws- 
der mawr. 

" Anhawsder, y dyn ; braidd na ddy- 
wedwm ei fod yn anmhosM" 

Na. na, Dafydd, cymerwch bwylL 
nid oes dim 3'n anmhasibí^ cofiwch, ond 
i chwi ymddiried mewn Braich HoU- 
aUuog. "Fe ddichon Duw o'r meini 
hyn gyfodi plant i Abraham." 

'^ lë, îe, maddeuwch i mi ; meddwl 
yr oeddwn am aUu a dyfais ddynoL 
Ychydig o'r meddwon yma sydd yn 
dal yn hir, ar ol eu rhwymo â chadwyn- 
au y Gymdeìthas Ddirwestol a Theml- 
yddiaeth Dda, a gwasgfeuon amgylch- 
iadau, oblegid pan welont d&n yn 
Uosgi ao yn fflamio yn y dafaniyar 
goleu dysglaer ya Uanw y Uei 0.997 



Digitized by 



Google 



M 



^IISH Ý TÍÈCfŴ» 



5 ▼ gwydrau a*r poteli yn jbarjií 

ymddaiij^os fel y grìsial, aV pdh % yfed 
jn gwreichioDÌ ac yn amr yl^wio ; swn y 
y crwth a'r delyn yn sonianis i'r glost, 
Mrs. Jones mewn arfifedog wen, & ffwên 
serchus yn sefyll ar y drws, a'r becngyn 
vn dechrea myned i mewn, bydd cyn- 
hyrfiadau yn cymeryd Ue drwy'r holi 
gyfansoddiad, íel yr yspryd drwg gynt 
yn cymeryd dynion nes tori y cadwyn- 
au yn ramddryll, fel na allasai neb eu 
dofi. Fan wä v meddwyn, yr hwn 
sydd yn arfer & r peth i yfed, yr holl 
ymddangosiadau yma, y mae yn ymgolli 
yn benwan, yn sychedig, a'i geg ef 
yn crasboethi, fel y mae cadwyn Tee- 
totaliaeth yn myned vn vfflon, a hoU 
nerth yr Üchel Demíydd yn syrthio 
yn sybyrthiol o'ì flaen. I mewn y mae 
yn myned, ac yn derbyn y groesaw 
mwyaf tra fydd ceiniog yn ei logell gan 
Mrs. Jones, çwr y tỳ, a'r merched oll." 
Wel, yn wir, Dafydd, yr ydych wedi 
traethn yn rhyfedd ; yr ydym yn medd- 
wl, wrth eich ymadrodd, fod y tafamwr 
a'r dafamwraìg vn gosod, hyd y mae 

În bosibl, y tŷ allan vn demtasiwn, a 
ono yn rhy gref i*r dosbarth a enwvd 
i'w gwrthsemL Dy wedasoch, Dafydd, 
ei fod yn cael pob parch gan Mrs. Jones, 
ei mherched, a gwr y tỳ, os jrdym yn 
oofio yn iawn, tra fyddai ceiniag yn ei 
logell. Yr oedd hyny yn syrthio ar 
ein clustîau ni yn ddyeithr ; beth oedd- 
ech yn feddwl wrth hyny, Dafydd ì 

" Meddwl, y dyn ; a ydych ddim yn 
deall cymaint a hynyl Nid ydych 
wedi ymdrybaeddu rhyw lawer â öMsnes 
tafara, mi debygwn. Dyna yw parch 
tafarn, yn ol y geiniog, a daw gwraig y 
tỳ i ddeall yn fuan beth y w hyd y 
boced ; ac unwaith y mae hi wedi taro 
ei llaw ar y gwaelod, y mae yn dechreu 
dyweyd fod yn bryd myned adref at y 
wraig a'r plant : onite nîd oes fawr son 
am wraigaphlant trafyddo aríanyn 
y boced. Ond cyntei y darfyddant, 
allan ág ef fel ci dros y drws, heb na 
diolch naphris. €/lywaîs ambell un, 
wedi treulio'r oU, ac yn cael ei wthio 
dros y trothwy i*r heol, yn deisyf am 
beint, y byddai yn sicr o dalu y tro 
nesaf, ond yr ateb oedd, ''Yr ydych 
wedi cael digon, ewch, i bant â chwi," 
ac yn cau y drws ar ei sodlau. Yr oedd 
wedi cael digon, wedi fi* arian ddarfod, 
OBite buasai jn cael rhagon druan. îe, 
h|4ÄthoUti,' ^ ' ^ 



Dafydd anwyl, yr ydycli yn ^ 
ergydion enbyd at y ta&mwyr; « 
ydych ddim yn ofni bod yn rhy g^ 
amynt Bnudd na feddy liem pe hm\ 
yn ymddwyn mor anniolchgar, ac mor 
greulon, a chymeryd cwsoieriaid alkn 
a'u taflu fel cwn i r heol, fel y dywed- 
asoch, y byddent yn debyg o beidio 
myned i*r tỳ byth mwy, ac felly j 
ì)yddent yn oolli yn eu mìhLasnach. 

*'0w, noìismse/ gwelaìs hwpÀ 
u^einian o weithian yn y Crawn, yn 
ein hymyl ni acw, yn cacl eu gwtìiio 
allan gyda y fath nerth nes myned o 
honvnt yn sybyrthiol i'r clawdd yr odii 
arali i'r heoL" 

Dyn anwyl, Dafydd, aeth y ẁâ 
hyny ddim yno byth wed*yn, tebygcm; 
cawsant ddigon o anmharch a dlradd- 
iad, fel y caawent oddiyno yn ddigoo 
pell hyny allan. 

"Dyneich helpio chwi, yr oeddent 
yno nos dranoeth eilwaith, fel pe na 
fuasai dim wedi bod. Dyna Shôn Pen- 
yr-hewl, pan yr oedd y wraîg a minau 
yn dyfod o'r cwrdd nos Lun gwelsoffl 
ef yn dyfod allan drwy ddrws y Crowì^ 
fel pêl, ac yn treiglo dros gafn y mocli 
i*r clawdd draw ìt hewl, a nos Fercher 
pan oeddem yn myned allan i fyned i'i 
capel, pwy oedd yn dawnsio o flaen y 
crwth ond y gwro Ben-yr-hewL i 
mae yn ddyn gweddol gyfrifol hefyd o 
ran pethau r byd." 

Yr ydych yn ein synu, Dafydd; 
rhaid fod rhyw sw)ti hynod mewn 
tafarn yn wahanol i gapel oblegid pe 
buasai peth felly yn dygwydd mewn 
capel, nis gwyddom yn mha le y buasai 
y ffrae yn terfynu. Rhaid fod rhyw- 
beth ,swynol lawn yn y peth i yfed 
yma. 

" Oes, ond eisiau cael y tai diffaith 
hyn i lawr y sydd yn ganddryll i'r 
llawr, fel na fyddont yn demtasiwn i 
ddynion ffolion." 

Goruchwyliaeth anferth fyddaî hyny 
Dafydd, canys effeithiai yn drwm ar 
laweroedd o deuluoedd, o herwydd 
byddaì yn anhawdd i dafarawr droi at 
ddim aralL Ac ar y cwbl nid ydynt o 
ran egwyddorìon mor ddrwg, gallem 
feddwl, ag yr ydych chwi am i ni 
ddeall eu bod, Dafydd. Nid ydym 
wedi cly wed fod y tafarawyr , wedi 
ffurfio undeb, yn nghanol yr hoU 
undebau sydd, i godi (um oeiniog yn y 
pris ; y maent hwy jm ewyllysgar yk 



Digitized by 



Google 



nm ir x>BTvf • 



gwerthuîbawbamyninçris. Dafydd, 
ar y djnion y mae'r bai am yfed y 
stwffy pe baent hwy yn peidio ei yfea, 
delai y tafarndai i lawr cyn fawr 
amser. A dywedwch wrth eu gwrag- 
edd am gadw cartref mor gysurus ag y 
medront, fel na fyddo y dafarn yn gym- 
aint demtasiwn iddynt. System 
ofnadwy ydyw, er y cwbl ; eto, ar y 
dynion eu hunain y mae*r cyfrifoldeD 
am ddal i fynu y fath gyíundraeth 
felldigedg ; nid yn unig y werin-bobl, 
eitìir y canolradd a'r mawrion hefyd. 
Gwelsom gyfrif o swm y treuliadau 
mewn cysylltiad a pheth i'w yfed pwy 
ddydd, y mae yn anferth i feddwl ! 
Buom yn son llawer am y chwech 
miliwn adawodd Mr. Gladstone yn 
ngweddiU iV llywodraeth a*i canlynodd, 
fel pe buasai hyny yn swm anghyffredn. 
Buasai yn swm fewr mewn cysylltiad 
ag un dyn ; eto nid rhyw lawer 
mewn cysylltiad a gwladwriaeth fawr. 
Chwech miliwn, beth yw cymaiut a 
hyny ? edrychwch ar y swm flynyddol 
am beth i yfed. Yn 1869,' cant a 
deuddeg o filiynau, wyth canta phedwar 
ugain filoedd, chwech cant a thair 

Eunt, ac yn cynyddu bob blwyddyn 
yd yn bresenoi ; fel y mae y canolrif 
o 1869 hyd eleni, yn gant a dwy a 
deugain o filiynau yn flynyddol. 
Ohwech miliwn yn wir! beth yw 
miliwn dalmentoedd at gant a dwy a 
deugain o filiynau ! rhyfedd ! nid 
yw ond megys swllt, mewn cydmar- 
laeth. Bemir fod y blynyddoedd di- 
weddaf wedi lleîhau yfed o angenrheid- 
rwydd yn mhlith y werin, o herwydd 
yr amseroedd tlawd, er hyny, gwelir 
fod y swm at beth i'w yfed wedi codi 
yn 1877 a 1878 yu ddirfawr, yr hyn 
sydd yn profi mai nid y wermbobl 
sydd yn yfed y cwbL 1874 i 1878, y 
mae y swm o saith cant a thair ar ddeg 
o filiynau wedi eu gwario ar beth i 
yfed ! Hon yw y wlad sydd yn cwyno 
yn nghylch tlodi ! hon y w y wlad sydd 
bron yn suddo o dan drethoedd ! ac ar 
>-r un pryd y mae pwys yr aur a 
dreulir ar beth i yfed yn terfynu ar 
fòd yn annhraethadwy. Chwi wyr y 
dawnsfeydd, y chwareudai, a phob 
rhialtwch arall, trowch allan o*r fyddin 
feddwol, a rhoddwch esiampl i'r werin- 
bobl^ yn Ue eu cospi am feiau yr ydych 
ohwi eich hunain yn ddyfnach ynddynt 
oabwy. Trydymynmbellogyfiawn- 



haa 7 bobl, nac yn eibyn gwẃnrdda 
cosb amynt am eu haíreoleidd-dnL 
ona dywedWn, serch hyny, na ddylai 
mwy fai gael ei roi at eu cyfrif nag 
sydd mewn gwirionedd. Pwy byna^ 
sydd yn dal sefyllfa uwch na'i frawd 
f^ y byd, y mae yn ddyledwr i*r brawd 
hwnw esiampl, a thuedd ynddi 1 
effeithio ei leshâd tymhorol a thragy- 
wyddol. "Tydi gan hyny, yr hwn 
wyt yn addysgu arall, om*th ddysgi dy 
hunl 

"Gwrandewch, y mae jm ddrwg 
genyf eich* aflonyddu hefyd ; ond, y 
oyn, yr wyf yn ysu ys meityn, wrth 
glywed fod y fath wastraff a*r fath 
b^hodau annhraethol, a'r fath bob 
peth sydd yn ddrwg a chywilyddus, 301 
nglyn a'r peth i yfed yma. A wydd- 
och chwi beth, y dyn ; fe çjrmer y diafol 
y ddaear yn gron cyn bo hir, efe sydd a'r 
rhan f wyaf o honi yn awr, y mae fel tri 
chwarter uffern yn barod. Yr ydym 
yn son fod Rhagluniaeth yn cyfynga 
ar ddynion, pa ryfedd ei bod yn 
cyfyngu î Ac yn wir, y mae Rhaglun- 
iaéth yn rhoi digon fara i bawb, ond 
fel y mae'r flleiniaid yn ei wastraffu 
ar beth i yfed. Cato çawb, dyna yr 
hanes rhyfeddaf a glywais erioea !" 

lë, Dafydd, hanes rhyfedd ydyw, a 
hanes sydd yn melldithio ein gwledydd 
o'r bron ; y system sydd yn ddychryn- 
llyd ; y mae y tafarndai yfed, a'r peth- 
au yn nglyn a hyny yn gyfreithlon; 
y mae yn fasnach deg ac anrhydeddus 
yn ngwyneb cyfndth y tir, ac felly 
bydd tafarndy aflan yn cael ei wthio i 
bob congl ; yno y megir tyngwyr, 
rhegwyr, llaàron, Ûoffruddion ; îe, yr 
hoU aflendid a'r drygau yn y tir, nid 
oes nemawr bethau echryslawn nad 
ydyw mewn cysylitiad â hwy ; ac eto 
y 8ì/8tem a gyfrifir yn anrhydeddus. 
füsieu dinystno y system sydd, Dafydd 
bach, fel y byddo md yn unig y Crown 
9kT White Horse yn eich cymydogaeth 
yn cwympOj ond yr holl gelloedd mell- 
digedig oddiyma i Lund'\in, ac oddiyno 
dros holl derfynau y tir. Eto, fe allai 
mai yn raddol rhaid cael caerau Jeri- 
cho i lawr, oblegid y maent yngryf, 
wedi eu hadeiladu a'u cadarnhau am 
oesoedd lawer. Ond peidiwch rhoi 
fynu, Dafydd, gweithied pob un yn ei 
ardal ei hun yn ffyddlawn a dyfal, 
daw y seithfed tro ryw ddydd, a cheir 
clywed swn y cwympy^ mhellac agos, 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



ÁT MB. HUaH OWBN, LL17VI>AIN. 



97 



mae pninp neu chwech inil o'r addew- 
^ ìdion heb cu talu, ac yr wyf yn meddwl 
droB. yr amser presenol hwn mai gwdl 
yw gohirio hyd ama^oedd mwy man- 
teifiioL Kìd wyt yn gollwng y lleoedd 
hyn^ yn rhydd, oblegid fod yr amser 
wedi myned heibio, ac nad ydynt, y 
rhan f wyaf o honynt, beth bynag, mor 
haerllug a dymuno hyny, canys y 
maent yn sefyll yn dỳn ar reolau cyí- 
ìawBdeùr. £ithr yr ydym oll yn dysg- 
wyl amser gwell, pryd yr aduewyddir 
y cais am y gweddÛl ; a bydd y cyfeill- 
lon yn llon ac yn llawen, mi wn, yn eu 
iiymdrechiou ; canys y maent yu credu 
fodiy casgliad hwn yn un crefyddol, 

Ín dal cysylltiad ag addysg er cym- 
wyio dyniou at weinidogaeth yr 
iefengyl ac achubiaeth eneidiau. Bydd 
pawb yn barod i gyffe^u mai hyn yw'r 
újhen'ucha/; er fod Uawer o bethau 
ereill yn dda. Geliir myned at dlodion 

51 eoûi at hyn yma ; ^oblegid y mae 
uw wedi bwriadu iddŷnt hwy gael y 
budd, "Canys y mae y tlodion yn 
cael pregethu yr efengyl iddynt ;" eithr 
addysg gyíreithiol a meddygol, er fod 
hyny yn dda, nid ydyw yn dyfod i 
gy%rddiadâhwy. 

Y mae yn ddrwg geny í.Mr. Owen, 
i'r tirfeddianwyr a'r cyíuethogion droi 
eu ceíhau amoch mor anfoneddigaidd, 
eanys eu dyledswydd hwvnt, ac nid 
y tlodion, oedd cynorthwyo dyn- 
lon i gael addysg er ymgymhwvso 
at ymgodi yn y byd. ^is galiaf 
lai na meddwl eu bod hwy wedi 
ymddwyn yn angharedig, a dyweyd 
y lleiaf ; ond tebyg iawn eu bod 
yn meddwl am eu plant eu hunain, ac 
nad oedd yn ddyiedswydd amynt 
gynorthwyoatddybenion bydol, a rhoi 
addysg i godi i sefyJlfaoedd sydd yn 
Cjrnwysgobeithion rhesymoload-daliad. 
£eth wyr neb beth yr oeddent yn 
feddwl ; eithr un peth sydd yn amlwg 
i bawb, wedi gwneuthur apêi bonedd- 
igaidd, eu bod yn llai na gwyr bonedd- 
^on na fuasent yn rhoi rhywbeth. 
Fe aDai eu bod yn meddwl mai rhyw 
aymudiad Ymneillduol oedd, ac mai 
rhy wbeth er mantais i'r sectau h^m oedd 
mewn golwg ; ond gallasent yn hawdd 
ireled yn widianol, ond ymostwng i 
Acbtf llen y Repert^ canys y mae offeir- 
iaid yn athrawon, a phob parch yn 
cad ei ddansoB i'r Llyfr Gweddi a'r 
firthyglaii. Onddynafdymaeygwyr 



mawr, y mae yn well ganddynt bob 
peth na gwneyd eu dyledswydd. Felly 
y gwelais i hwy hefyd, Mr. Owen. Yn 
gymaint a'chbod chwi yn llafurio gyda'r 
gorchwyl hwn, teimlais yn wylaidd i 
ofyn dim genych at Athrofa Trefecca ; 
Ond wedi i mi fvned i «efydlu Llyfrfa 
Gymreig yn yr Athrofa, ac heb adim 
cyllid, ond cardota ll^frau ac arian, tyb- 
iais y buasech yn rhoi rhywbeth at hyny, 
Yr oedd eisieu amaf gael Dugdale's Mon- 
asticon, ond nid oedd genyf arian, a'r 
llyfr hwnw yn werth deg punt ar ugain, 
danfonais at gyfaill ieuanc yn Llundain 
i ofyn a allai gasglu cymaint a hyny, a 
rhoi y llyfr hwnw i'r Llyfrgell. Dywed- 
ais wrtho nad oeddwn wedigofyn dim i 
chwi at yr Athrofa, a íy^ mod y n meddwl 
y buasech yn rhoi at y Llyfr bum* 
punt, neu ry wbeth felly. Gwnaeth fy 
nghyfaill fel yr addysgwyd ef ; ond 
cyfarfyddoddâsiomedigaeth,ni chafodd, 
naddo ddim ; yn union fel yr ydych yn 
dywedyd yr ymddygodd y tir-feddian- 
"wyr. Rhaid i ni fod yn sicr o siomedig- 
aethau, eto na fydded i ni gablu nebj 
canys y mae awdurdod gan bawb 
ar yr eiddo ei hun. Gobeithiaf serch 
hyny, y llwydda fy nghyfaill ieuano 
i gael y Monasticon eto, y "cyfyd 
gwaredigaeth o le arall." Ond, Mr. 
Owen, wedi i*r tir-feddianwyr a'r 
cyfoethogion droi eu cefnau arnoch, 
traeni i chwi droi eto at y tlodion, y 
rhai yn bresenol sydd yn griddfan o 
eisieu bwyd a diUad idoynt eu hunain 
ac i*w plant. A ydyw ddim yn bosibl 
i gael allan fforcld fwy rhagorol % Ai 
m ddylit cymhwyso pob peth at yr 
amgylchiad ì Os na fydd gan ddyn ond 
pump cant y flwyddyn, ac iddo dreulio 
mil, bydd yn debyg o drywanu ei hunaB 
â llawer o ofìdiau. Ehaid, fel y dy wed 
yr hen ddiareb, ** Tori y gôt yn ol y 
brethyn." Rhaid gwasgu y treuliadau 

?i hollol fewn cylch y derbyniadau. 
r wyf yn ofhi fod eich gofidiau chwi 
yn codi o herwydd cymeryd golwg 
Lundeinaidd ar bob peth ; yn sefyll yn 
y Gùveminieni Office^ ac yn siarad am 
fil bunau yn y flwyddyn fel yr ydym 
ni vma am gan' punt, ac felly wedi 
cychwyn yn Aberystwyth fel pe bae 
y cjchwynyn Oxford neu Cambridge. 
I)ylit meddwl mai tyfìant canoedd o 
flynyddoedd yw y rhai hyna, ac yn 
caaglu atynt beunydd, lle mae'r cyfoeth- 
ogiim yn ymgrynhoi, eithr gwaith mÊ^ 
16 



Digitized by 



Google 



TWB T OWTUIDTDD. 



amf» yw gwneatbar rh jwbeih mawr— 
iiifl óellir ei wneathar ar anwaith. Yr 
wyf yn p^eled eich bod wedi derbyn 
yn agoa i dríagain mil, ae nad oes ond 
yehydig o fil(^d mewn llaw, yr hyn 
aydd yn e^lar fod yn rhaid mvned at y 
eYíoethogion i gynal trealiadaa felly. 
óaá^ Mr. Owen. paham na ellir gwasga 
j treuliadaa 1 lawr t Bydd hyny yn 
gydymdeimlad mawrâ*r âodionyr am- 
aerpresenolhwn. Qwelaffodvcyflogaa 
yn c^os i dair mil y flwyadyn, a'r 
trealiadaa oU yn saith mil, trí chantÿ 
tríagain a saith o banaa, daa swllt ar 
bymtheg a thair oeinioç. A fyddai 
ddim yn well darostwng tipyn yr amaer 
tUwd presenol, ac arbedfeÜy y tlodionl 
Pe bae y chwech cant ^rn dyfod^m dri, 
Di byddai yn ddrwg iawn, a chodi 
wed'yn pany gwelid yr arían jm dyfod 
i mewn yn welL Yr ydym m yn gor- 
fod rhoi cyn Ueîed a dau i n Hathrawon, 
Did am eu bod yn ÌB-raddol, ond o her- 
wydd nad ydym yn gallu fifbrddio 
diwaneg. Fe allai y gellwch chwi jrm- 
iyddhau oddiwrth eich trafferthion 
wrth wneuthur yr an modd. 

Yr eîddoch, Syr, yn ddiffuant, 
Edwaed Matthbws. 

®tor 5 (StoÊluìrsìrb* 

** Gosod wyliedydd, myneged yr hyn a welo." 
TIPYN O BOB PBTH. 

Róbert Raücea, — ^Y mae canmlwydd- 
iaeth Robert Raikes i gael ei ddathlu 
yn 1880, o barch iV goffadwriaeth fel 
8vlfaenydd tybiedigj yr Ysgol Sabboth- 
ol yn Lloegr, a bwnedir casgln £55,000 
er gwasanaeth y sefydliad. 

J9r. Lẁingstone. — ^Y mae ffenestr 
liwiedig yn cael ei rhoddi yn West- 
minfiter Abbey, drwy g^niatad y Deon 
Stanley, er cof am y teithiwr Affrícan- 
ttdd, Dr. LÌYÌngBtone, yr hon a rydd 
foddhad mawr i gyfeillion ac edmygwyr 
y teithiwr enwog. 

ÎTeíí^a^íÄ.— Mewn llyfr a gyhoedd- 
wyd dan nawdd y Gynadledd Wesle^- 
ttdd, gwelir fod cynydd anghy£&edm 
wedi bod yn eu cyftmdeb er marwol- 
aeth John Wesley yn 1791. Y pryd 
liwnw 312 oedd o weinidodon, 115 o 
Cylchdeithiau, 16 o safleoedd cenhadol, 
ft 19.000 o aelodau. Ond 3m awr, a 
.diymeiyd yr Unol Daleithiaa Amerí- 



ro 



caoaidd i mewn, aV cenhadaethan ti»- 
mor, j mae yn perthjm iddynt 90,000 
o weinidogton, (K),000 o br^thwyr 
lleol, 19,000,000 aelodaa. a gaílant yn 
hawdd ddweyd fel Israel gynt, ^'Yr 
Arglw^d a wnaeth i ninaa bethaa 
mawnon." 

Änrheg Bríodaêol.^Y mae aelodaa 
y Methodistiaid jii y Waun, Bodfarí 
per DÌDbycli, wedi anrhegu ea gwân- 
idog, y Parch. E. Jones, ft time.piece 
hardd, er dangos eu parch taag ato ar 
yr achlysur o'i bríodas. 

Byrddau Ysgol. — ^Ynyretholiadpen 
tair blynedd, yn Mhlwyf Llanrhidian, 
Morganwfl;, a f^merodd le yn ddiwedd- 
ar, cafodd y Parch. W. D. Williams, 
Pendawdd, eî ddychwelyd ar head oj 
the polL A chafodd Mr. D. Bowen, 
Llandilo, yr un safle anrhydeddus ^n 
yr ethoUad a gymerodd le yn Llandilo- 
fawr. 

Anrhydedd jLthrofwoL — ^Yn mblith 
jmgeiswyr llwyddianus, yn yr ar- 
_oliad a gymerodd le yn Mnríf^Ys»)! 
Durham, am Ist B.A., cawn enw Mr. 
Henry Jeremy, jpmt o Llandilo. "Pa 
un ai if» y corff ai allan o'r corff " y 
mae y ffwrhwn yn bresenol nis gwydd- 
om, **Dttw a wyr." 

-átt^ẃia.— Pan rifwyd y bobl ddiw- 
eddaf yn Awstría, caedfod yno 183 o 
ddynion a 226 o ferchod dros gan' 
mlwydd oed. 

Addysg a Phrotbstániaeth. — Ym- 
ddeneys oddiwrth adroddiad swyddogol 
diweddar, nad oes ond 1,000/)00 o 
bersonau yn Rwsîa yn derbyn addysg, 
allan o 86,000,000 o bobl. Mae pobl 
Finland braidd oUyn Brotestaniaid, ae 
darddiad Teutonaidd, ac nid Slavon- 
aidd, y rhaia roddant addysg dda i'w 
plant. 

CERDDOBIAETH T CTSEGB. 

Y mae Mr. D. Jenkins, Mus. Bac, 
vn casglu Tònau ac Antheman i'w (^- 
hoeddi yn un llytr at wasanaeth achos- 
ion Seisniff yn Nghymru. Mae gwir 
angen am nwn, a gobeithio y cyhoâdir 
ef ya fuan. 

Y mae Alaw Ddu wedi dwyn allan 
y gyfran gyntaf o '* Lyfr Anthemau a 
Salîn-donau CynuUeidfaol " yn fath o 
gydymaith i lyfrau tonau y gwahand 
enwadau. Y mae y gyfran hon yn 
cynwys detholiad o gerddoríaeth a 
geiriau wedi cael ea trefhu yn oMus i 



Digitized by 



Google 



MABW-SBSTB. 



99 



_ áteb pob rhan o waaanaeth y cyflegr. 

Tr amcan sydd mewn golwg gan y 
detholydd yw ceisio cyfoethogi a dwyn 
i mewn fwy o amrywiaeth i'r gwasan- 
«eth cerddorol. Y maent wedi eu 
dwyn i'r wedd fwyaf ymarferol a 
hawdd ; y mae'r anthemau a'r salm- 
donau wedi eu cyfateb dan wahanol 
headtngs er cyfateb amgylchiadaau. 
Yr oedd gwir angen am lyfr o'r fath, 
a gobeithio y byda iddo ddyfod i ým- 
aneriad cyflfredmoL 

Y FUGBILIAETH. 

Dinasmawddwy, — Y mae yr eglwys 
yn y Ue hwn, mewn undeb â r eglwysi 
yn Mallwyd ac Aberangell, wedirhoddi 
^wad i'r Parch. W. WiUiams, Llan- 
fiilin, î ddyfod i'w bugeilio, ac y mae 
yntau wedi rhoddi atebiad ffafriol 
iddynt. Bydd yn dechreu ar ei lafur 
yn nechreu y mis presenol (Mawrth). 

Bettws, — Y mae eglwys y Bettws, 
Sir Gaerfyrddin, wedi rhoddi gwahodd- 
iad i'r Parch. W. L. Powell, Aberdar, 
yr hwn sydd yn terfynu ei efrydiaeth 
yn Athrofd Trefecca yn ystod yr haf 
dyfodol, i ymgymeryd a'i gofal fugeiliol, 
ac y mae yr atebiad yn un cadamhaoL 
€k)beithio cyn hir y bydd eglwys 
Cwmamman wedi rhoddi y cyfielyb 
alwad iddo, am fod y ddwy yn ffamo 
un daith Sabbothol, ac y bydd y 
mudiad bugeiliol yn fendith i'r achos 
a'r gymydogaeth, ac y ceir clywed ar 
fyrder fod y capel a fwriadwyd ei 
adeiladu yn Cross Lin yn cael cych- 
wyniad. 

TBMLATT NEWYDDION. 

Wálton Parh, — Cynhaliwyd cyfar- 
fodydd pregethu mewn cysylltiad m 
agoriad y deml newydd a hardd syda 
newydd gael ei hadeiladu yn y Ue hwn. 

Y rhai fu yn gweini ar yr achlysur 
oeddynt y Parchn. G. Ellis, B.A., 
Bootìe ; D. Saunders, AjJ)ertawe ; R. 
Richards, (R).Llangollen; G. Hughes, 
D.D. ; D. Wüliams; H. Jones, O^ 
Thomas, D.D., a J. Foulkes, LiverpooL 
Cafẁyd cynulliad da, a gweinidogaeth 
bwrpasol aceffeithiol ûiwn. Casgíwyd 
y swm o £75 ar yx acîdysur. Amcan- 
gyfrifydratìlydyw £1,650, allan o ba 
rai y mae £400 wedi eu cac^lu yn barod. 

Y mae yr achos yn gwisgo aswedd 
hynod o addawol ; bydded Tr Arglwydd 
ychwanegu beunÿddat nifer ei bobl yn 
y lle rai a fyddont gadwedig. 

Jmin^ Lluìidain. — Agorwyd yr 



addc^dy hardd sydd wedi ei adelada 
yn Ue Jewin Crescent yn Fann Streety 
Aldergate Street, a Bridgewater GaT' 
dens, Barbican, Llundam; pryd y 
gweinyddodd cewri y pwlpud Öymreig 
a Seisnig yn y Brif Ddinas, sef y 
Parchn. D. Oharles Dayies, M.A., 




Bon, D.D. (P.), 0. Thomas, D.D. Liver- 
pool ; Newman Hall, LL. D., ac ereilL 
Cynaiiwyd hefyd gyfarfod cyhoeddu» 
ar ol gwledd o dê, ar noson aueg y cyf- 
arfodydd agoriadol, pryd y Uywyddodd 
Henrý Richards, Ysw., A.S., ac jr 
rhoddwyd anerchiadau jgwresog gimy 
Llywydd, y Parchn, O. Thomas, D.D., 
E. Jones (gweinidog yr eglwys Gym- 
reig), Mr. J. H. Pulston, A.S., Mr, 
Stephen Evans, y Parchn. G. Davie9, 
a R. Ll. Thomas (A.) Noson aralí 
cafwyd cyfarfod cyhoeddus i fechgya 
a merched Cymru, Samuel Morley,Yffwv 
A.S.,ynllywyddu. Cymerwydrhanyny 
cyfarfodhwnganyParchn.Dr.O.Thoma» 
J. Williams, (W.), R. Wüliams (Hw& 
Mon), Mr. W. E. Shipton, Y^giifenydd 
Cymdeithas Gristionogol y Gwyr 
leuainc, Mr. G. WiUiams (ojimi MrL 
Hitchcock, WiUiams & Co., St. Paul'B 
Church Yard), Mr. Blest, un o ddiacon- 
iaid Falcon-square, a Mr. Stephen 
Evans. Yr oedd y cyfarfodyda oll 
yn rhai gwir ddyddoro^ ac yn gosod 
urddas ar y deinl newydd hon, Qo* 
beithio y bydd i'r un Ëfengyl ag sydd 
wedi profi yn aUu Duw, yn yr hea 
deml, ar ol yr hon y mae llawer yn 
hiraethu, gael ei phregethu eto yn y tj- 
newyddhwn gyda nerth a dylanwad 
neiUduol; ac y ceir profion amlwfl: 
nad ydjrw yr Arglwydd ddim wedi 
gadael ŷr hen genedl uchel ei breint- 
iau yn Mhrif Ddinas ein gwlad. 

T PABOH. D. PABBT, OLTff-KBDD. 

Dydd Mercher, lonawr 29ai]i, bo farw ju 
hen ac yn lUwn o ddyddian, wedi cyrhaedd 6f 
80 mlwydd oed, yr hybaroh dad Daíydd Panyg 
Pontneddfechan. Ba yn pregetha yr EfeDgyl 
am dros haner canrif. Ba am flynyddodul 
yn pregetha yn Sìroedd Bnroheiniog a Mor* 
ganwg. Y blynyddoedd diweddaf yr oedd 
wedi rhoddi i fjny myned o gwmpaa häádA. 
yn hollol. Ba farw fel y ba fyw, gan ymddir* 
led yn ei aeidwad a'i Ddnw. Yr oedd ei gpa^ 
•riad yn ddysglaer ar hyd ei oea fel mtjilwr. 



Digitized by 



Google 



100 



ifAKir-KwrB. 



•e j mae t csriBeriad Inmw, wedi iddo imww 

Si benrogi ar h>-d 7 wlad. Yr ocdd yn wr 
wel a pbwyllog, ec yr oedd yn bar annibyn- 
ol ei feddwl, ond nid yn anystwyth, o'r nyn 
y eaíwyd prawf pan y eefrdlwyd bageiliaid 
jn olynol yn y Bont a Giyn-nedd. Ar nn 
•chlyftar eíe oedd cadeirydd y cyfarfod aef- 
ydln, a thraddododd anerchiad call a cbef- 
BOgol iawn i'r mndìad bngeiliol. Pregethai 
jn wastad yn hynod iynwyrol, ae ar droion 
jn bnr efPeithiol, er nad oedd bTÜthr newn 
jmadrodd, oac yn swynol mewn liaìB. Mewn 
«gmal crfaríodydd eglwysig >r oedd caddiad 
Ú gryíderf gydag adeiladi«eth yaaint, a meiih- 
fin yr ienainc mewn crefydd. Teimla yr 
cglwysi y bu yn Uafario yn eu plith yn ehwith 
wrth feddwl na chRnt weled ei wyneb ef mwy. 
Dydd Gwener, y Slain, oedd dydd ei gladded- 
Iffaeth, pryd yr ym^nnllodd tyrfa looaog a 
jpnarchns yn nghyd i hebrwng ei weddiUion 
narwol i dy ei hir artref yn mynwent bryd- 
íerth Capel Pontneddfechan. Yn y ty cyn 
^chwyn darllenodd a gweddiodd y Farch. J. 
I^illiams, Hirwain. Yn y capd dechrenwyd 
y cyfarfod g»n y Parch. H. Jones, Peaderyn, 
A chafwyd anerchiadan gan y Parclm. 8. 
Idewellyn, Glyn-nedd ; John Edwards, Aber- 
tawe ; i>. Bayies. Llanelli ; W. J. WiUiama, 
Hirwaun ; Ë. Thomas, Taibach ; Mr. George, 
fncnmbent y plwyf ; B. Jones, Ticer, Coed- 
dnon ; Mr. Boberts, (B.), a Mr. Da^ies, (A.), 
01yn*nedd. Ar lan y bedd gweinyddodd y 
I^chn. £. Edmondf», Abertawe, a B. ËYans, 
Herthyr. 

IfBS. 1NKE JENKIN8, PONTARDAWE. 

lonawr 90ain, yn 29 mlwydd oed, bn farw 

y wraig ieuanc rínweddol ochod. Yr ydym 

jn dweyd *' gwraig ìeoanc riníceddólt* am ein 

bod yn eredu ei bod yn feddianol ar y cy- 

snhwyaderau hysy sydd yn hanfodol i bob 

gDtraig tn'r riuweddol. ^Ji chaniata ein go- 

f od i ni sylwi ar bob un o'i haml risweddau ; ' 

gan hyny ni wnuwn ond nodi yn fyr rai o 

líonynt. Yr oedd gioyleidd-dra, addftofndert a 

dmiíceidru:ydd^ yc elfenau byw, prydferth, ac 

junlwg yn ei chymeriad. Yr oedd yn hawdd 

darllen y Uinellaa yma yn ei gwynebpryd ; er 

liyny, nid ^mddan^osiadol yn nnig oeddent, 

oná fel ag y mae y llyn gloew yn adlewyrchu 

ffwyneb y fPurfafen, feUjr yr ydoedd ei bywyd 

iithau yn adlcHyrchu ei hysbryd gwylaiddi 

ftddfwyn, a diciwed. Kid oes neb braidd yn 

cofio ei gweled "allan o dymher" erioed, hyd 

yn oed pan yn blentyn. Ni roddai yn f wriadol 

nchos tramgwydd i neb— dyoddefai gam yn 

liytrach. Ond ei phenaf peth ydoedd doeth- 

lneb— -''y ddoethineb sydd oddiuchod," yr 

hon "yn gyntaf pur ydyw, wedi byny hedd- 

jrèhlawn, boneddigaidd, hawdd ei thrín, Uawn 

imgaredd a ffrwytbau da, diduedd, a dirag- 

vtth." Yr oedd duwioldeb fel gemwaith aur 

Jim ei rhinweddau ereiJl. ran hyny, dyms 

y ítynonell o ba un y tardd nob rhinwedd. Pe 

0omid, pa faint o amsery bn gyda chrefydd? 

ffBlÛd ateb, Na fa hi gyda dim arall eríoed. 

Ijafodd ei magu yn ** addysg ac athrawiaeth yr 

Argiwydd ;" a gellir dweyd am ymdrechion ei 

«liieni yn y cyfeiríad hwn, nad yw eu llafnr 

wM bod yn ofer yn yr Arglwydd ar ran yr im 



o'n plani. Tr oedd iyddloBdeb gyda pbob 
ihan o foddion gras yn nodwedd amlwg yn « 
bywyd. Yr oedd ^ un o "fiyddloniaid 
Israel" mewn gwinonedd. Byddai metì» 
dyfod i foddion gras weithian yn perì Uindflr 
mawr ae yn acboai gofid dwfn iddi. Ondd»* 
jstyr gan angen f n ei hoU ragoriaeüia»— 
difiylw fn ganddo y oysyUtiadau ^^aegredig 
oedd rhyngddi a'i phriod hofl^ ei phlenjya 
anwyl, ei mham dyner, ei brodyr a'i ehwior- 
ydd caredig, yn ngbyd a chyích helaett e 
gyfeiUion a chydnabod, y liiai oeddent yi 
mynwesn y parch mwyaf trylwyr iddi. CaM 
ood byr iawn fu eiwaith ami. Ni chafodd 
ond oddentu ugain awr o gystuddl Taenodd 
T newydd prudd am ei marwolaeth annyagw^- 
ladwy rhyw dristwch dwys trwy yr hoU aidal 
yma. NeiUduwyd y gyfeìUach eglwysig'ýa 
Zoar (M.C.) y noson hono i'r dyben o rodifi 
mantais i'w cbyd-aelodau i ddatgan encyd* 
galarus, a'agôáá 
hardd, a'r çyrar 
'gyfeUlaeh"y 
rhai a berffeithiwyd," a'i bod yn decfarBa 

Çirledda ar y *' Cariad Bhad " yn ddÌGrphwyB. 
r ydoedd yn j cyf arf od gweddi ddwy noawaità 
cyn hyny, — ni f eddyUai neb y pryd hwnwmai 
dyna y oyfarfod olaf iddi yma. Yr ydym wedi 
crybwyU am ei ffjr ddlondeb ~bu yn fiyddlon hyd 
angeu, a düys Igenym iddi gael "coron y 
bywyJ." Merch ydoedd i'r diweddar Mr. 
Joho Bees, yr hwn a wasanaethodd ^* swydd 
diacon yn dda " am amryw fiynyddoedd yn 
yr eglwys nchod, ae wedi pnm' mlynedd o 
gystudd, a fa ** farw yn yr Aiglwydd, " Medi 
28ain, 1875. Gwyn ei fyd 1 Y mae ei fal^ 
Mr. Jobn Beea, ieu., er hyny, yn Uanw 7 
**bwlch" yn yr eglwys. Oddeata saith 
mlynedd yn ol ymbríododd y chwaer ymadaw- 
edig a Mr. Wm. Jenldns, diUedydd, a bn yn 
ymgeledd iddo. Yr Arglwydd fyddo *'yn 
gymhorth hawdd ei gael '' iddo yn ei , 
der, ac yn Dad i*w hamddifad bychan. 
unwn hefyd ei nbawdd, ei nherth, yn _ 
a dyddanwch ei hael ysbryd i'w mham án 
odus, Mrs. Esther Bees. Y mae hi yn mml 
" dan y tonau," a'i chwpan yn eael eî lanw ya 
fynych a dyfroedd Marah. Ymgysored hi tb 
nghyd a brodyr a cbwiorydd yr ymadawedig 
yn yr adgof ei bod, yn nghyd ag aelodau 
ereiU o'r teulu oeddynt wedi rhagflaenn, wedi 
gadael tystiolaetbau yn eu bywyd mai gwlad 
weU oeddent yn chwcnych, a hono yn nn 
nefol. *'Na wylwch feí rhai heb obaith." 
Dydd Uun, Chwefror Sydd, ymgasglodd toif 
laosog a pharchas i hebrwng ei gweddiIUea 
'^iarwol i gladdfa y Tabemacl, (M.C.), P'ydy 

S^einyddwyd yn effeithiol gan y Parch. W. 
organ, gweinidog yr eglwys. Heddwdi iHr 
Uwch hyd nes y daw yr yspryd agyfododd 
Gríst o feirw i^f^iocau hefyd ei chorph 
marwol hi. 

Gorphenaist dy yrf a, 

Cwsg beUach ein chwaer 

]>ros enyd mewn dae'r ; 
Cei eto d(Uh«nfff& 
Ar f oreu'r dyda olaf, 

Ogaroharybed'd : 

Doi 'f ynu ar wedd 
Dy Brynwr anwylaf . 
JfíMtardawi. O. T,lí^ 



Digitized by 



Google 



Y Cylchgrawn. 



Cyfbbs XV1IL] 



EBEILL, 1879. 



[Bhi7 208* 



ANWIREDDAÜ YN ATAL DAIONI ODDIWRTHYM. 

**Eic]i tnwireddau cliwi a droes heibio j rhai byn, «'cli pechodau chwi a ataliasant 
ddaioni oddiwrthych." — Jeb. v. 25, 



Gan y Paech. J. Hughbs, Eenchbsteb. 



AE 



/fŴ/l -^^ ^^^^ * ^^^^ y^ gysyllt- 
JÌ(5Vg)X. iödig braidd â phob petn y 
^í%8>- byd hwn. Mae y masnachwr 
weithiau yn dra ffodus, llwyddiant 
mawr yn dylyn ei ymdrechiadau, Rhag- 
luniaeth yn gwenu arno, ac yntau 
mewn canlyniad yn myned rhagddo 
mewn cyfoeth ; pryd arall y mae yn 
hynod o anffodus, yn dyoddef colledion 
tr^mion, aflwydd wedi ei orddiwes, 
a'i olud mewn canlyniad vn Ueihau. 

Mae yr araaethwr eleûi hwyrach 
yn cael blwyddyn Iwyddianus, y maes- 
ydd yn gnydfawr, y cynhauaf yn dda, 
ŷr anifeiliaid yn prifio, a'r farchnad yn 
uchel ; ond efallai y flwyddyn nesat' y 
bydd yn gwbl wahanoJ, cnyaau ysgafn, 
cyDhiuaf drwg, yr anifeiüaid yn trigo, 
a r farchnad yn farwaidd. Mae Uwydd- 
iant ac aflwyddiant, enill a cholli, 
mantais ac anîantais, yn perthyn i bob 
ean^en o fasnach. 

Gyda phethau y byd hwn y mae yn 
bosibl yn aml adenill rhy w golledion 
yr ydym yn eu cyfarfod. Masnachwyr 
[onest weithiau jrn methu talu eu 
yledion, dygwyddiadau wedi dyrysu 
eu hamgylchiadau, a hwythau mewn 
canlyniad yn myned yn fethdalwyr ; 
ond ar ol hyny, trwy ddyfal-barhad a 
bendith y nefoedd ar eu hymdrechiad- 
au, yn llwyddo i dalu eu dyledion, ac i 
ymgodi drachefn i sefyllfa gysurus yn 
y byd. Mae y colledwr heddyw yn 
by w mewn gobaith y bydd yn enillwr 
y fory. 

Ond mewn cysylltiad à phechod, nid 
m dii» Pö<J wwtẃion ft ŵolledion-^ 



§; 



y colledion trymaf, coUedion parhaus 
ac anadferadwy, colledion tragy wyddoL 
Mae pechod yn amddifadu ypechaduç 
anedifeiriol o'r daioni mwyaf — daioni 
ysbrydol a thragywyddol. Yn ngwas- 
anaeth y diafol nid oes dim ìV gael, 
ac nid oes dim i'w ddysgwyl ond cofled : 
"Eich anwireddau chwi a droes 
heibio y rhai hyn, í/ch pechodau chwi 
a ataliasant ddaioni oddiwrthych." 

Ceisiwn ymholi pa ddaioni yjnae 
pechod eisoes wedi ei atal, a \hsk 
ddaionì a etyl yn y dyfodol oddiwrth y 
pechadiu- anedifeirioJ. 

L Fa ddaioniy mae pechod eisoes 
wedi ei atal oddiwrtho ì 

1. Gioybodaeth ysbrydol o wirion- 
eddau mawrion yr efengyl, — Mae yr 
anedifeiriol mewn c^ẁwr o ddallineb 
ysbrydol : " Ac os cuddiedig y w ein 
hefengyl ni," meddai yr ApostoL " yn 
y rhai coUedig y mae yn guddiedig, 
yn y rhai y dallodd Duw y byd hwn 
feddyliau y rhai digred, fel na thy- 
wynai iddynt lewyrch efengyl gogon- 
iant Crist, yr Hwn yw delw Duw." 
Yr ydym yn teimlo di os, ac yn tosturio 
wrth ddyn dall naturiol. Y maeyn 
wrthddrych teilwng o'n tosturi a'n 
cynorthwy, canys y mae ei colled yn 
fawr iawn. Y mae yn amddifad p aUu 
i weled golygfeydd prydferth natun 
nis gall ganfod mawnon weithredoedá 
Duw yn y greadigaeth. Y mae 
efe wedi ei amddifadu o luaws o 
ffynonellau mwyniant sydd genym 
m i dynu hyfrydwdi llawenydd a 
mwynh^ honynt» 



Digitized by 



Google 



m 



AxrmxB>tixv tN atal BAnmi oddiwüthyìl 



Ond ymae y dall ysbrydol mewii 
cyflwi Uawer iawn mwj^ groBynoL 
Maeefe jmgwbl anaüuogi weled ^ 
hvn «váa yn anfeidrol fwy pwysie 
iddo ef na'r golygfeydd mwyaf Bwynol 
mewn nator. Mae mewn dygn an- 
wybodaeth o'r hyn sydd o anfeidrol a 
tm'agy wyddol bwysigrwydd iddo. Mae 
yn anwybodus o*i gyflwr euog a damn- 
loL Mae yn ddifater ac yn crechwenu 
er ei fod o dan gondemniad, yn sefyll 
ar fin y pydew erchyll, a phob mynyd 
yn aii^red i gael ei daflu iddo ! iBeth 
ydyw y rheawm fod dynîon yn amlygu 
y fath ddiofalwch, difaterwch, ac yn- 
ir^drwydd mewn perthynas iV cynwr 
rhyngddynt a Duwl Onid yr uniff 
reswm a ellir ei roddi am y fath 
ymddygiad andwyol yw dallineb eu 
mheddyliau 

Hefyd y maent yn anwybodus o 
gymenad gogoneddus Duw a golud- 
oedd ei rasl Nid ydynt erioed wedi 
cael golwg ar hawddgarwch a rhagor- 
iaethau anfeìdrol lesu Gríst. Yn eu 
golwg hwy y mae Rhosyn Saron a 
Lili y Dyffrynoedd, yr Hwn sydd wyn 
a gwrìdog, yn rhagorì ar ddeng mil ; îe, 
yr hwn sydd oll yn hawddgar, fel 
gwreìddyn o dir sych, heb na phryd 
na thegwch iddo, dirmygedig yw a 
divstyraf o'r gwyr, ac ni wnant gyfrif 
hono. " Eithr y dyn anianol nid yw 

Si derbyn y pethau sydd o Ysbryd 
uw, canys ffolineb ydynt ganddo ef, 
ac nis gall eu gwyboa, oblegid yn 
ysbrydol y bernir hwynt." 

2. Mae pechod yn atal y daioni o 
heddwch a ffafr Duw oddwrth yr a»- 
edi/eirioL — Yn ei foddlonrwydd Ef y 
mae bywyd. . Graslonrwydd Duw, cy- 
meradwyaeth y nefoedd ydywbywyd yr 
enaid. Mae bywyd tragvwyddol yn 
gymysgedig yn ei ffafr Ef. Dyma y 
daioni mawr y mae yr enaid duwiol yn 
barhaus yn dyheu am ei fwynhau: 
" Arglwyad dyrcha amom lewyrch dy 
wyneb.*'^ Mae y dyn duwiol am fyw 
yn barhaus yn y mwynhad o wenau y 
nefoedd. Mae am rwystro unrhyw 
gwmwl i godi rhyngddo a gwyneb ei 
Dad. Mae profiad ol ffafr o werth 
anmhrisiadwy yn ei olwg. 

Ac y mae fiafr Duw yn sîcrhau pob 
bendith angenrheidiol i'r enaid. 
herwydd i Esther gael ffafr yn ngolwg 
y brenin, efe a estynodd y deyrn- 
wialen aur oedd yp ei fcw tuag ati; 



a rhy^lyddodd bodd i'r braun loddi 
iddi ei dymunìad. Yr on modd o 
herwydd fod y Cristion yn ffiifr Dnw, 
efe a gyftawna ei hoU ndd yn ol ei olnd 
Ef mewn go^oniant yn KghrÌ8t lesn. 
Efe a'n bendithia â phob bendith ya- 
brydol yn y nefolion leoedd yn 
Nghrist. 

Ond y mae pechod yn atal y daioni 
o ffäfr Duw oddiwrth y pechadiir an- 
edifeiriol. Nid oedd heddwch, medd 
yr Arglwydd, i'r rhai annnwiol : "läthr 
eich anwireddau chẃi a yggarodd 
rhyngoch chwi a'ch Duw, a'ch pech- 
odan a guddiasant ei wyneb oddiwrth- 
ych, fel na chlywo." Mae j^echodau 
yr anedifeiriol fel canolfur mawr yn 
ysgar rhyngddynt a thnigaredd Duw, 
yn atal ei ddaioni i ddylifo yn ffrydiaa 
ofaddeuant, a heddwch, a gorfoledd 
i'w heneidiau ; ac o herwydd hjm y 
maent yn ddyeithr i dangnefedd yr 
efengyl, yn gwybod dim am y cysur 



a'r gorfoledd sydd yn tarddu o brofíad 
faddeuant Duw, ac yn gwbl am- 
ddifad o'r hyn a weinydda gysur gylw- 



eddol iddynt yn nghanol profedigaoth 
y byd, ac a lonydda eu mheddwl yn 
ngwyneb angeu, a'r farn, a thragy- 
wyddoldeb : " Ni bydd heddwch medd 
fy Nuw i'r rhai annuwioL" 

3. Cymdeithas â Duw syddddaioni 
arall ojg y mae pechod yn atal oddi- 
wrth yr anedifeirioL — Y mae y Crist- 
ion yn cymdeifehasu ft Duw— cyfia^ 
Duw y gelwir ef— " Nid wyf mwyach 
yu eich galw yn weision," meddai lesu 
wrth ei ddysgyblion, " oblegid y gwas 
ni ŵyr beth y mae ei arglwydd yn ei 
wneuthur, ond mi a'ch gelwais chwi 
yn gyfeiUion, oblegidpobpeth a'r a glyw- 
ais gan fy Nhad a hysbysais i ẁmT 
"A'n cymdeithas ni yu wir sydd 
gyda'r Tad, a chyd a*i Fab ef fesu 
Grist," meddai yr Apostol loan. Y 
mae cyfeillach agos ac anwyl iawn 
rhwng Duw a'i bobl, y maent yn 
nghyfrinach eu gilydd — ** Dirs^elwch yr 
Arglwydd sydd gyda y rhai al hoftiant 

Braint ryfeddol werthfawr yw cael 
cymdeithasu â dynion da, uniawn, a 
santaidd. Yr ydym yn sicr o fod yn 
well o'u cymdeithas. Ond braint an- 
nhraethol fwy ydyw cael cymdeithasu 
gyda'r Arglwy dd. Nis gellir amgyfi&ed 
braint uwch. 

O^d y mae pechod yn ataly òẁí^ 



Digitized by 



Google 



AÌNẄätSÍDBÁtr Yir jAÌL ì>Át6Ẁt ODDtt^ATHYltt 



leẃ 



iawr hon oddiwrth bob un sydd yn ei 
achlesu yn ei fynwes; canys y mae 
purdeb calon yn aDgenrheîdiol fel 
cymhwysder i gymdeithasu â Duw : 
*' Goleuni y w Öuw, ac nid oes ynddo 
ddim tywyllwch. Ôs dywedwn fodi 
ni gymdeithas ag Ef, a rhodio yn y 
tywyllwch, celwyddog ydym, ac nid 
ydym yn gwneuthur y gwirionedd." 
Y pur galon yn unig sydd yn mwyn- 
hauei gymdeithas Ef. Trayrerysjr 
pechadur o dan lywodraeth pechod, nis 
gall gael ei gymdeithas Ef. Pechod 
rwygodd y gymdeithas ar y cyntaf ; 
pechod a wahanodd Adda oddiwrth 
I) Juw, ac a wnaeth iddo ofhi ac ym- 
guddio o olwg vr Arglwydd yn mysg 
prenau jt ardd ; ac y mae yn rhaid 
symud yi atalfa cy n y gellir acûiewy ddu 
y gymdeithas. Hyn o drugaredd y 
mae yr efengyl wedi ei ordeinio i'w 
wneyd. Y mae Duw, yn yr efengyl, 
yn ceisio y pechadur gwrthgiliedig, er 
mwjrn ei ddychwelyd. Mae yn galw 
ar "ei ol. Mae am ei ddwyn j;n oî i'w 
gymdeithas, fely byddiddo fwynhau 
Eeddwch a llawenydd ysbrydol. 

IL Pa ddaioni fìfdd i hecliod ei atal 
yn y dyfodol oddtwrth yr anedtfeir- 

1. Cymhorth a chymr mewn adfyd. 
Yr ydym yn sicr o gyfarfod â gor- 
thrsrmderau ar ein ífordd trwy y byd. 
"Dyn aaned o wraigsvddfyr o ddydd- 
iau a Uawn o helbuL^' A oes genym 
r^rwbeth mewn meddiant heddyw a 
rydd gymhorth a chysur i ni yn nydd 
todlodî Pan oedd un o weision y rheil- 
ffordd yn goleuo y lamp oedd yn nen y 
cerbyd, gofynodd plentyn oedd ar y 
pryd yn y cerbyd i'w dad, paham jx 
yr oead y dyn yn goleuo y lamp mor 
gynar ; nid oedd yr haul wedi mach- 
ludo etoî "Ohwi a ddeallwch yny 
man," ^itebodd y tad. Cychwynodd y 
gerbydres, ac yn fuan iawn aeth i 
mewn i dunnel, yna dywedodd y plent- 
jjL •* Yr wyf yn deall yn awr, fy nhad, 
paham y goleuodd y dyn y lamp pan 
yr oeddym ni yn yr orsaf— er mwyn i 
ni gael goleu vn y tunneV* Fe fydd 
rhaid i ninau íyned trwy luaws o dun- 
nels ar ein ffordd i dragywyddoldeb. 
A ydym wedi darpar ar eu cyfer ì Fe 
fyûd yn dywyll a thruenus iawn amom 
os na fydd genym dduwioldeb i'n goleuo 
a'n cysuro tra yn myned trwyddynt. 
Fanfyii^goddyrArgíwfdd iHftbaeuo 



ei fwriad i ymweled ag Israel â bam* 
edigaethau trymion, Habacuc a gryn- 
odd. Oafodd y genadwri ei dyluiwad 

Sriodol ar ei feddwl ; paroàd iddo 
darparu ar gyfer yr ymẁeliad. ** Ac 
yn fy Ile y crynais, fel y gorphwyswn 
yn nydd trallòd." A phan gododd yr 
ystorm, pan chwythodd y dymhestl, 
pan rwygodd y cwmwl, pan syrthiodd 
y bamedigaethau. yr oedd y prophwyd 
yn gorphwys yn dawel yn ei leddwl, yn 
teimlo yn berffaith ddyogel dan am- 
ddiffyuiad dwyfol : **Er fr ffigysbren 
na flodeuo, ac na byddo ffrwyth ar y 
gwinwydd ; gwaith yr olewydd a balla, 
a'r meusydd ni roddant fwyd, torir 
ymaith y praîdd o'r gorlan, ac ni bydd 
eidion yn y beudai ; eto mi a lawen- 
ychaf yn yr Arglwydd, byddaf hyfryd 
yn Nuw fy iachawdwriaeth." 

Cymerwch oddiwrth y byddolddyn 
ei gyfoeth daearol, ac yr ydych ar un- 
waith yn ei amddifadu o unis ffynonell 
ei fwynhad ; nid oes ganddo ddim i 
S3rrthio jm ol arno ; y mae wedi colli y 
cwbl oedd ganddo. Ond pan y mae y 
dyn duwiol yn cael ei ddiosg o*i hoÛ 
gysuron a'i fwynderau daearol, y mae 
yn abl y pryd hwnw i ymgysuro yn yr 
Argl wyad. Y mae Duw yn rhan ac yn 
etifeddiaeth dragywyddol iddo, ac am 
hyny nis gall byth gael ei ysgar oddi- 
wrth ffynonell ei nerth a'i ddyddan- 
wch. Ni a weithredem yn ddoeth, pe 
ymofynem yn bryderus, a fydd i ni 
allu gorphwys yn nydd tralloa î Gor- 
phwys ar fynwes yr lesu 1 Gorphì^s 
jm Nuw ? Gorphwys mewn sicrwydd 
naddygwyddiniddunniwedî Teimlo 
fod y breichiau tragywyddol odditan- 
om ) Nid oes dim a fedr em rhwystro 
i fwynbau y gorphwysdra yma ond 
pechod. 

2. Fe fydd i hechod hefyd aial oddù 
wrth yr anedifeiriol dawäwch m^dwl 
a llawenydd yshrydol yn angeu. Mao 
marw o naen pob un honom. '*Gosod- 
wyd i ddynion farw unwaith." Mae 
yr annuwiol yn arswydo marw. Nia 
gall edrych yn rnlaen at y diwmod y 
bydd rhaid iddo adael y byd hwn a 
myned Tr byd tragy wyddol gydag un 
gradd o lawenydd, ond yn hollol i'r 
gwrthwyneb ; gydag ofn a dychnm 
mawr. Y mae yr ymwybodolrwydd o 
euogrwydd jm cynyrchu pang£^dd 
ofh^wy ing ol fewn. Mae y d^md- 
ol yu ei ddychrynu, Maoei yábrydl 



Digitized by 



Google 



104 



UJir AB UH. 



yn terfyogiL a'i galon yu llesmeirìo wrth 
feddwl am farw. Mae yn ceiâo CYSur, 
ond yn methu ei gael. Mae ei ddryg- 
ioni ei hun yn ei gospi a'i wrthdro yn 
ei geryddu. Mae yn dechreu gwybod 
trwy brofiad erbyn hyn mai drwg a 
chwerw J^dyw gwrthod o hono yr Ar- 
glwydd ei Dduw, ac nad ydy w ei ofn 
Ëf ynddo. Mae yn dechreu teimlo fod 
diwedd ofnadwy i fywyd annuwiol. 
Er fod Belsassar mewn gwledd fawr, 
ac yn cael ei amgylchynu gan ei dy wys- 
ogion, er hjmy pan welodd yr y8o;rifen 
ar ffaíchiad y pared, newidiodd ei liw, 
cynrodd ei feddyliau, a datododd 
rwymau ei luniau ef, a churodd ei 
luniau ef y naiU wrth y llalL Beth 
barodd 7 fath deimlad cyffrous ac an- 
nedwyddî Sicrwydd fod marw yn yr 
ymyl, ac ymwybodolrwydd o anmhar- 
odrwydd i'w gyfarfod. Peth ofnadwy 
ydyw marw vn annuwiol ! Gochelwn 
mied i wyddfod Duw heb gymodi âg 
EfynNghrist. 

Mor wahanol y mae y duwiol yn 
teimlo pan yn marw. Meddyliwn am 
yr Apostol Paul. Pan yi* oedd efe yn 
gwybod ei fod yn nesau at farw, — ^yn 
gwybod ei fod i ddyoddef marwolaeth 
yn y modd creulonaf, er hyny nid oedd 
yn brawychu yn y mesur Ueiaf, ond yn 
hollol i'r gwrthwyneb; yr oedd yn 
teimlo yn eithaf tawel, yn edrych yn 
mlaen at ddydd ei ymddatodiad gyda 
gorfoledd. **Cany8 myfi yr awrhon a 
aberthir," meddai, "ac amser fy ym- 
ddatodiad i a nesâodd. Mi a ymdrech- 
ais ymdrech dêg, mi a orphenais fy 
ngyrfa, mi a gedwais y ffydd. hyn 
aljan rhoddwyd coron cyfiawnder iV 
chadw i mi, yr hon a rydd yr Ai-glwydd 
y Bamwr cyfiawn i mi yn y dydd 
hwnw, ac nid yn unig i mi, ond. hefyd 
i bawb a garant ei ymddangosiad Ef." 
Paham yr oedd mor dawel a dedwydd ì 
Caiff yr Apostol ei hun ateb : "Canys 
mi a wn i bwy y credais ; ac y mae yn 
ddiamheu genyf ei fod ef ^n abl i gadw 
yr hyn a roddais ato erbyn y dydd 
hwnw." Yr oedd yn feddianol ar brof- 
iad gymeradwyaeth Duw, ac yn 
gwybod y buasai angeu yn elw iddo. 
O sefyllfa ddedwydd! O brofiad nef- 
olaidd! 

3. Baioni arall a atelir gan Òechod 
oddiwrth yr anedifeiriol fydd gogoìi- 
wU tragywyddol, Mae dyfodol go- 
goneddua o flaen y duwiol '*Ŷr 



Aral^rdd a rydd ras a Rogoiiiaatÿ m 
atia Efe ddim daioni odoiwrth y rhai 
a rodiant yn berffaith." Mae yr hyn 
y maent eisoea wedi ei dderbyn yn 
anghydmarol werthfawr ; ond y mae 
rhagorfreintiau uwch ; a mwynderau 
ardaerchocach yn nghadw iddynt Y 
maent eisoes wedi profi ffrwy tfaíau mel- 
us y wlad y maent ar fyned iddi i fyw; 
ond dim ond eu profi y maent eto wedi 
ei gael ; yn y man hwy a fyddant wedi 
croesi yrlorddonen, amyned drwodd 
i wlad yr addewid, i fyw byth ar ei 
ffrwythau hyfryda melus. "Dangosi 
i mi Iwybr y bywyd; digonolrwydd 
llawenydd sydd ger dy fron, ar dy 
ddeheulaw y mae digrifwch yn dra- 
gywydd." **Myfi a edrychaf ar dy 
wyneb mewn cyfiawnder, digonir fipan 
ddihunwyf i'th ddelw di." 

Ond y mae pechod yn sicr o atal y 
gogoniant aV dedwyddwch yma oddi- 
wrth yr anedifeirioL O, y fath golled- 
ion pwysig j mae pechod yn ei achosi ! 
Nis gall iaith draethu, nac un galon 
ddychymygu faint y coíledion. 

Ÿr ydym mewn modd anmherffaith 
iawn wedi dwyn «er bron y daioni mae 
pechod yn ei ataL Beth am y gwarth 
a*r digofaint y mae yn sicr o u dw^ î 
"Ar yr annuwiolion y gwlawia Efe 
faglau tàn a brwmstan, a phoethwynt 
ystormus, dyma rin eu phiol hwynt." 

Y mae yr Arglwydd yn ei ras heddyw 
yn çalw arnom i gymodi ag ef. Mae 
yn ein gwahodd i ddyfod ato i dderbyn 
maddeuant a bywyd tragywyddoL 
"Deuwch yr awrhon ac ymresymwn, 
medd yr Arglwydd; pe byddai eich 
pechodau fel ys^arlad, ànt cyn wyned 
a'r eira ; pe cocnent íel porphor, bydd- 
ant fel gwlan." Derbyniwn y gwa- 
hoddiad. 



LLIN AR LIN. 
XVI.— adferiad"delw duw. 

(Parhad o tudal U.) 

'TcT'R ydym yn flaenorol wedi dweyd 
^Jr^ fod yr Ysgrytjiyrau yn danjfos 
«ŵ fod cysylltiad anhebgorol rhwng 
edrych ar Dduw yn Nghríst ac ym- 
newid i'w ddelw ; ao am hyny y cam 
cyntaf tua^ at gyrhaedd yr adferiad 
ydyw ceisio cadT golwg ffyddiog ar 



Digitized by 



Google 



t£m JLB tlÈ. 



\Ẁ 



lesii. Nifl gall yr vmgaÌ8 at hyn 
ychwaith fod mor anghydnaws à thu- 
edd naturiol dyn ag y gellid ar y cyn- 
taf feddwl, oblegid y mae mewn dyn, 
yn anad un creadur, duedd anwrth- 
wynebol i gael golwg ar ryfeddodaUj 
mawredd, a gogoniant, pa un bynag Ai 
mewn gwron enwog neu rywbeth arall 
y gall y mawredd hwnw fod yn gyn- 
wysedig— ** Ni chaiff y llygad ddigon o 
weled." Ac nid y w hyn iV ryfèddu 
yn gymaint, oblegìd yn wreiddiol, 
brodor o diriogaeth pethau mawr, rhy- 
feddol, a gogoneddus ydyw dyn ; dyna 

Ìr fath gartref y cafodd efe agor ei 
ygaid gyntaf ynddo, sef yn mhar- 
adwys Eden; yno yr oedd yn cael 
rhodio yn nghymdeithas y mawredd 
Dwyfol, ac ei hunan yn ogoneddus ar 
ddelw y mawredd hwnw. Bod dyeithr 
oddicartref ydyw dyn yn mhlith 
pethau gwael a gwrthun pechod, a 
gall nad y w yr ysfa barhaus sydd yn 
mhawb am gael gweled a phrofí pethau 
mawrion, rhyfeddol, a gogoneddus, yn 
ddim amgen na liais annealledig eu 
heneîdiau yn crefu am gael eu had- 
feru yn ol i fawredd a gogoniant delw 
Duw. 

Pan dynir ymaith y gorchudd oddiar 
yr enaid, yrymchwelo at yr Arglwydd, 
ac y gwelo Fab Duw yn hawddgarwch 
ei berson, y mae yn cael yn gyfiawn 
yr hyn y mae yn ymofyn am dano : 
oblegid efe a wel yno y mawredd tra- 
gy wyddol hwnw ag sydd yn dad i bob 
gwir fawredd arall ; efe a wel y gogon- 
iant anfeidrol hwnw ag sydd yn gwisgo 
y nefoedd al phreswylwyr a gogon- 
iant ; efe a wel y santeiddrwydd dwyfol 
hwnw ag sydd yn peri i'r angylion 
glan guddio eu gwynebau gan 
orchwyledd ger ei fron. Mewn gair efe 
a wel yn Nghrist ffynonell íawr pob 
perffeithrwydd. ** Ar yr hyn bethau y 
mae yr angylion yn chwenychu 
edrych." Yn yr olwg ffyddiog a ga yr 
enaid felly ar berffeithlun (iaeal) ar- 
dderchog ei ddymuniant, fel un y carai 
fod vn hollol ar ei ddelw, y mae yn 
gorphwys oddiwrth bob peth arall yn 
hwn. Y mae yn peidio a*i chwilfryd- 
edd am weled na gwybod dim ond yr 
un peth hwn— "lesu Grist, a hwnw 
wedi ei groeshoelio ;" oblegid y mae 
holl ^yâawnder, mawredd, doethineb. 
santeiddrwydd» a gogoniant y Duwdoa 
yn trigo yn gorfforol ynddo ef, ao y 



mae i'r enaid allu gweled y perffeith- 
derau dwyfol hyna yn y dyn Crist lesu, 
yn ei naturiaeth ei hun, yn sail gobaith 
cryf iddo yntau, trwy dderbyn o'i gyf- 
lawnder ef, gael ei newid i r unrhyw 
ddelw ; ac y mae y newidiad yn dech- 
reu trwy edrych arno. Gwelir ef i 
raddau bychain jm awr ar y ddaear, 
ond wedi y rhyddheir yr enaid oddi- 
wrth wendidauy corff Ilygredig hwn. 
ac oddiwrth amgylchiadau anffafrioí 
y byd drwg presenol, wedi y cvrbaeddo 
awyrgylch glir y nefoeda, oydd yn 
gallu edrych a gweled yn llawer iawn 
mwy digymylau, ond nid eto i ber- 
ffeithrwydd. Wedi y caffo yr enaid 
iddo ei hun gorff ysbrydol, yr un ôurf 
a'i gorff gogoneddus ef, bydd yn gallu 
gweled i lawn foddlonrwydd. " Ac er 
ar ol fy nghroen i bryfed ddifetha y 
corff hwn ; eto, caf weled Duw yn fy 
nghnawd, yr hwn a gaf i mi fy hun ei 
weled, a'm Ily^aid a'i gwelant, ac nid 
arall, er i*m narenau ddarfod ynof." 
** Myfí a edrychaf ar dy wyneb mewn 
cyfiawnder, digonir fi pan ddihunwyf 
a'th ddelw di.^ 

Cael edrych ar wyneb Duw mewn 
cyfiawnder fydd yn gwneyd i fyny ym- 
deimlad o ddigonolrwydd neu o foddlon- 
rwydd yn y sant yn yr adgyfodiad^ Y 
mae y ffigur-ymadrodd yma wrth ci 
ystyried yn un hynod o gryf, oblegid y 
mae y person oll yn ymddangos yn ei 
wyneb. Geill y cyfarwydd diarllen 
cymeriad dyn gyda graddau o gywir- 
deb yn ei wyneb. Y mae y gafon yn 
yssnifenu ei hiaith, ei theimlad, al 
mhyfyrdodauyn wastadol ar y wyneb : 
os bydd gofid yn y galon, y mae 
cwmwl ofid yn gorchuddior wyneb ; 
os bydd Ilawenydd yn y galon, y mae 
haulwen llawenydd yn pelydru ar y 
wyneb ; os bydd digofaint yn y galon, 
y mae mellt digofaint yn fflachio ar y 
wyneb ; os bydd cariad yn y galon, y 
mae Ileni cariad jm prydferthu'r wyn- 
eb. Felly gweled wyneb dyn a*i ddeall 
ydyw gweled ei galon, ei dueddiadau, 
ei weled olL Yn yr adgyfodiad ac yn 
y nefoedd bydd y gwaredigion yn cael 
edrych ar wyneb Duw. Pa beth a 
gynwysa hyny? Y mae yn cynwys 
y byddant yn myned i íewn, i fewn, 
ac i fewn, i fynwes gyfoethoc y Duw- 
dod, yn dyfod i weled, i ddeall, ac i 
deimlo ei galon lawn o ganad. 
Edrychaut ar ú wyneb| a deuant i 



Digitized by 



Goögle 



Digitized by 



Google 



u.tír AEim. 



107 



ati» y Aiae yr «rehwaeúi yn blyiio am 
ei gael : am hyny "nac edrych ar y 
gwin pan fyddo coch." Wrth edrych 
ar oferedd, y mae y galon wamal yn 
dychlamu i redes ar ei ol ; am hyny, 
"Tro ymaith dy lygaid rhag edrych ar 
wagedd." Ond wrth edrycn ar lesu â 
llygaid fiydd, y mae y serchiadau yn 
cymeryd cafael ynddo, ac yr ydys yn 
ymdebygoli iddo. Am hyny edrychwn 
^'ar lesu, pen-tywysog a pherffeithydd 
ein ffydd ni." Pan edrycho yr enaid 
ar Grist jn ei ogoniant, a i weled megys 
ag y mae, by dd yr effaith yn gyfry w ag 
i ffyffroi poD synwyr, pob cyneddf, dod 
galiu i lawn weithrediad ; bydd yn rhy- 
leddu, yn addoli, yn derbyn mwynhad 
didor Dduw, a phob tant yn eu cy w- 
air goreu yn datgan clod a moliant ei 
Waredwr. Yma yn awr, nid oes ond 
rhyw un neu ddau o dànau by wiol yr 
enaid yn gallu chwareu or unwaith, a'r 
rhai hyny yn fynych yn seinio mor 
wan nes nas gellir eu dywed gan ddwn- 
dwr gwag y byd. Ond pan ymddangoso 
efe, bydd yr hoU gyfansoddiad yn llawn 
effro ; yr holl enaid mawr anfarwol 
wedi cyrhaedd llawn ddablygiad, ac 
mewn corff cryf ysbrydol yn llawn o 
fjrwyd a gweithrediadau nefol, yr holl 
ddyn megys organ fyw dragywyddol, 
gydag aneirif dànau yn cydgordio i'r 
dim â'r cariad, â'r santeiddrwydd, t!r 
mawredd, à'r gogoniant, ac â'r holl 
ddwyfol ryfeddodau a weür ynddo ef. 

Ond y mae mwy eto nag ymddeffroad 
pob gallu eneidiol i fywiol gydymsy nio, 
cydymdeimlo, a chydymateb â rhyf- 
eddodau gogoniant yr Anfeidrol, yn 
canlyn edrych ffyddiog ar Dduw yn 
Nffhrist^ sef, perffaith gydymffurfiad 
â delw ei santeiddrwydd ef Yr hyn a 
ystyriwn yn drydydd cam yn adferiad 
y ddelw, neu y dynesiad agosaf at 
Dduw. Gelür ^luro hyn eto trwy 
gyffelybiaeth natur. Ar ol y caffo dyn 
y fath olwg gyflawn ar unrhyw wrth- 
ddrychau arddunol iawn mewn natur, 
nes cyffroi y galluoedd cyfatebol iddynt 
yn yr enaia i lawn gydgordiad â hwy, 
yr ymweithiad nesafa gymer le ynddò 
fydd ymdebygoli yn raddol i'r gwrth- 
ddrychau hyny. Y mae gweithrediad 
Berchîadol yr enaid ar unrhyw wrth- 
ddrych yn peri ei fod mewn modd 
anymwyoodol yn ymnewid yn raddol 
i ddelw y gwrthddrych hwnw. Y mae 
hyn h^d yn hollol jiaturìol^ Ga^ 



mai pethan allaiiol, fel gwrthddryehau 
myfyrdod, sydd yn penderfynu ffurf 
weimredol y meddwl ar y pryd, ac mai 
ffurf weithredol y meddwl ar y cyfan 
syddyn penderfynu cymeriad moesol 
yr enaid, yna y mae yr enaid yn myned 
yn debyg i'r gwrthddrychau y mae yn 
myfyrio arnynt. Fel y dywed Walker 
(yn ei " Athrooiaeth Trefn lachawdwr- 
iaeth), y syniad sydd gan y paganiaid 
am eu auwiau yw, eu bod yn dduwiau 
ihyfelgar, gwaedlawn, a chreulawn. Y 
maent hwy gan hyny trwy edrych ar, 
edmygu, ac addoli y duwiau hyny, yn 
myned yn debygiddynt, yn ddynion 
rhyfelgar, gwaedlyd, a chreulawn. Am- 
can lesu Gríst gan hyny tuag at adferu 
ei waredÌ2Ìon i berffaith ddelw y gwir 
a'r bywiol Dduw, ydoedd gwneyd ar- 
ddangosiad o hono yn ei berson ei hun 
fel Duw cariad, maddeuant, a gras ; ac 
y mae pob un ag sydd yn cael ffydd i 
edrych arno felly ỳn ymnewid i r *un 
ansoddau cariadus, maddeuol, a grasol 
ag yntau. ün ffordd effeithiol i dd'od 
i feddiant o gymeriad neillduol, ydy w 
edrych a myfyrio Ilawer ar bersonau 
enwog ag sydd yn meddu y cymeriad 
hwnw. Trwy hyn hefyd y mae delw 
Crist yn cael ei ffurfio ynom : trwy 
edrych arnc ef yr ydym **yn edrych 
ar ogoniant yr Arglwydd megys mewn 
diych, a newidir i'r unrhywddelw, o 
ogoniont i ogoniant, megys gan Ysbryd 
yr Arglwydd." 

Yn ol graddau yr eglurder y byddwn 
ni yn ei weled ef, y bydd ei ddelw ef yn 
ganfyddedig arnom ninau. "Gweled 
yr yaym yr awrhon trwy ddrych mewn 
dameg;" rhywbeth yn mhell ac an- 
eglur, ac o herwydd hyny yn aneglur 
y ffwelir ei ddelw yntau amom ninau. 
"Oûd, yna, wyneb yn wyneb." Yna 
hefyd y bydd y ddelw arnom mor dan- 
baid, nes i ni gael ein llawu ddigoui 
pan ddihunom ar ei ddelw ef, ac yr 
edrychom ar ei wyueb mewn cyfiawn- 
der. " Yn awr yr adwaen o ran." Ac 
ran y gwelir yn awr fod cymaint a 
thrumwy th gwan ei ddelw amaf. ** Ond 
yna yr adnabyddaf megys Tm had- 
waemr:" adnabyddafef mordrwyadl, 
ac mor effeithiol, nes y gellir fy adna- 
bod ifeleieiddof ef, oddiwrth adlew- 
yrchiad ei ddelw arnaf. Y mae yr 
Apostol loan yn defnyddio y ffaith, y 
cawn ei weled ef megys ag y mae, yn 
jhesyrfl^ i brofi y byddwn gyffelyb iddo. 



Digitized by 



Google 



108 



unr AELor. 



*<Ni a wyddom paa ymddangOBo efe y 
byddwn gyffelyb iddo, oblegid ni a 
Kiwn ei weled ef mesys ag y mae." 
Rhaid i ni ddeall yr adnod fel yna cyn 
y gallwn weled na grym na rheswm yn 
y gair "oblegid." Y cyfiyw fydd 
effaith y gweled eglur ac ysbrydol 
hwnw fel ag i droi yr hoU ddyn ar un- 
waith i berffaith ddelw y person gogon- 
eddus y bydd yn edrych amo. Y 
foment y ty wyna efe ogoniant anfeidrol 
ei wynebpryd ar y gwaredigion, bydd- 
ant hwythau ya adlewyrchu ei ogon- 
iant fel cynifer o sêr by wiol, nes y bydd 
yr hoU nefoedd annhraethol ei maint 
yn Uawn o'i ddelw a*i ogoniant ef. 

Nid ydyw y lleuad a*r sêr dysgleirìaf 
a welif yn y nefoedd ond planedau 
ty wyU ynddynt eu hunain, fel ein daear 
ni, ac eto y maent yn gwisgo delw yr 
haul, y maent yn oleu ac yn goleuo. Yr 
achos hyn y w, fod ganddynt arwyneb- 
edd gloyw. Y mae ganddynt awyr- 
gylch wen gymhwys i aalewyrchu. Ac 
at hyn y mâent yn edrych ar wyneb yr 
haul, a*r haul yn edrych arnynt hwy- 
thau, nes y maent yn ymwisgo yn ei 
belydrau ac yn dysgleiiio ar ei ddelw ; 
gelUr darllen enw yr haul ar dalcenau 
ei holl blanedau. Felly y bydd y 
saint mewn gogoniant : bydd ganddynt 
arwynebedd gloyw, anian berffaith 
santaidd, yn awyrgylch wen y nefoedd, 
byddant wedi eu gwisgo mewn Ilian 
main, gwyn, glàn, a dysglaer, yr hwn 
y w cyfiawnder y saint. Ae am hyny 
gallant edrych ar wyneb Duw mewn 
cyfiawnder, ac yntau yn dyrchu ei 
wyneb amynt hwythau mewn cariad, 
nes iddynt ymddangos byth yn berffaith 
ar ei adelw. "Hwy eant weled ei 
wyneb ef, a'i enw ef a fyáá yn eu tal- 
cenau hwynt." 

Yn awr, ynte, dyna y tri dring-radd 
yn adferiad yr enaid i ddelw ei Dduw, 
sef edrych arno, ymhyfrydu ynddo, ac 
ymnewid i berffaith ddelw ei santeidd- 
rwjrdd a'i ogoniant. Y cyntaf yn 
effeithio y trydydd. Yma, araf y mae 
y cyfnewidiad hyna yn cymeryd Ue, 
edrych arno yn gyntaf, ond hynod o an- 
eglur ; ymhyfrydu ynddo wed'yn, ond 
i raddau hynod o fychan. Oydym- 
ffurio drachefn, ond nynod o anmher- 
ffaith. Ond pan ymddangoso ef, "Ni 
a newidir oll mewn moment, ar daraw- 
iad Uygad, wrth yr udgom diweddaf. 
Ca»ys yr udgom a gan, ÿr ia«îrw a 



gyfodir yn a&nygredîg, a iSnaii a 
newidîr. 

Gyda golwg ar osod állan harddwch 
y saint ar ol cyrhaedd yr adferiai, ▼ 
mae iaith y adaear yn i>alliL Cyd- 
maríaeth ar gydmarìaeth jrn caelea 
defnyddio gan ddwyfol ysbrydoliaetli, 
a phob cydmariaeth yn ymddangos yn 
rhy wan i osod aUan yn gywir ogoniant 
y gwaredigion. Dywedir am danynt 
eu bod yma yn ^nwyllau yn goleno, 
yn rhagori cymamt ar y byd annuwiol 
ag V maegoleuni yn rhagori ar dywyll- 
wch ; a celwir hwy yn biant y goleuni 
Ond niíTyw eucyffelybu 1 ganwyllaa 
jm goleuo yn y tywyllwch yn ddesgrìf- 
lad teilwng o honynt yn y nefoedd; 
am hynjr dywedir y byddant yno "yn 
dvsgIeino fel dysdeirdeb y mufafen, 
a r rhai a droant lawer i gyfíawnder a 
fyddant fel y sêr byth ac yn dragy- 
wydd" Y mae un seren yn rhoddi mwy 
o oleuni na holl ganwyllan y byí 
Bydd un sant wedi ei gwbl berffeithio 
yn y nefoedd yn fwy goleu a gogoneddus 
ar ddelw Duw na holí seintiau y ddaear 
pe baent oll yn un. Ond ymddengys 
fod y gydmariaeth yna er ardderchoced 
ydyw, yn rhy wan i ddesgrifio etîfedd- 
ion go^oniant ar ddelw y Tad. Am 
hyny dywedir yn mhellach yn mlaen y 
bydd y cyfiawnion yn Ilewyrchu fe! yr 
haul yn nheymas eu Tad. Y mae un 
haul yn rhoddi annhraethol fwy o 
oleuni na'r holl sêr planedawl fryda 
eu gUydd. FeUy yr eglwys — ^'*Pwy 
y w hon a welir (yn gyntaf ) ÎTel y wawr, 
(wedi hyny) yn deg tel y Ueuad, (ac yn 
olaf ) yn bur fel yr naul." -(Can. vi. 10.) 
Ond y mae y gydmariaeth hyna eto yn 
rhy wan ; rhaid cael ymadroddioa 
cryfach. Am hyny dywedir y byddant 
yn gydystad a'r angyUon ; yn gyfryw 
KS nas gallantfarw mwy, am eu Dodyn 
blant yr adgyfodiad. Byddant wm 
eu gwisgo, nid yn unig â dysglebrdeb yr 
haul, ond hefyd ag anf:irwoIdeb yr 
angytion. Gallesid meddwl fod hyn- 
yna yn ddigon, ond rhoddir addewid 
gyfoethocach eto, sef y byddant ar wedd 
y Dwyfol-ddyn, y ffurf uchaf o bsr- 
ffeithrwydd y gdl unrhyw greadnr 
feddwl am dano. '*Yr hwn a gyf- 
newidia ein corff gwael ni, fel ei gwnäer 
yr un ffurf a'i gorff gogoneddus ef." A 

Í)ha laint mwy y bydd yr eneidiau an- 
àrwol yn ddelw dysgleirdeb ei ogon* 
iant ef î yr hw» eihun sydd yn ddy?- 



Digitized by 



Google 



n ÉWmTà tDtHOL. 



10» 



|l6ird6b gogoniant y Tad. Pa mor 
debyg iddo tybed y gall y gwaredigion 
fod mewn gogoniantl Mor debyff ag 
y maent wedi bod 1 Adda mewn pechod. 
**Me^8 y dygasom ddelw y daearol, 
m a ddygwn hefyd ddelw y neioL" 

Yn wir y mae y syniad hwn yn un 
byfryd dros ben, pan fyddom yn ei droi 
yn ddifrifol yn y meddwl, ac yn ceisio 
ei sylweddoli, y mae yn ein taraw 
weitniau yn y mth fodd ag i beri i ni 
chwerthîn, fel Sarah gynt yn y babell, 
pan gly wodd hono yr angel yn dy weyd 
wrth Abraham y genid mab iddynt yn 
eu henaint ; yr oedd y peth yn ym- 
ddangosiddi morannaturiol, rhyfeddol^ 
anhygoel, ac eto mor foddhaol, nes ei 
Uanw â theimladau cymys^dig o 
amheuaeth a Uawenydd^ a hi a chwardd- 
odd. Fe gafodd y Onstion jnìaa yn 
ei babeU bridd ei hysbysu gan Ysbryd 
yrArglwydd, er gwaeledyr olwgamo 
yn awr, ac er idao eto o ran ei gorff 
fyned yn waelach na hyn yn Uygräig- 
aeth y Uwch, yr adgyíodir ef drachefn, 
ac y gweUr ef eto yn dysgleirio mewn 
hanldwch rhyfeddol ar ddelw ei Dduw. 
O greadur distadl o ddyn, y mae urddas 
a gogoniant tragywyddol yn etifedd- 
iaeth eto i tL 

Tw barhau. 



PENODAÜ YN nOOKER. 

PBN. VL 
▲H TB BWYLLYS DDYNOL. 



rŴ W 



MAE dyn trwy reswm yn dyfod 
i wybooaetti o bethau teimlad- 
wy (sensiòU things), a phethau 
annheimladwy. 

Y mae'n aros, gan hyny, i ni ym- 
chwiUo pafodd y mae dyn yn cyrhaedd 
gwybodaeth o'r cyfryw bethau an- 
nheimladwy ag y rhaid eu gwybod 
mewn trefn i'w gwneuthur. Yn gy- 
maint, ganhyny, agnas geiUunrhyw 
beth ys^gi odmeithr íod ganddo ry w 
amcan i'w gyrhaedd, ac fr dymuniad 



am hyny ei ffymheU, pa fodd y geUl y 
gaUu dwyfol h¥niw o eiddo yr enaid, 
* ydnyd hwnw o tiddo ein meddwl^ 
l j geüw yr apostol ef-— pa fodd y 
lilf hwnw byth gynhyrfu ei hun i 
Bithredu oddieithr fod iddo yntau 



weithredu 

hefyd ryw symbyUad 1 

AmbeU waith ysfl 
mwyn y daioni tyì 



yntau 

ni i weithio er 
yn y gwaith 



ei hun, heb unrhyw amcan pdlach : a'r 
achos sydd yn cynyrchu y weithrea yw 
dymuniad am weithio, heb fod unrhyw 
ddaioni araU yn cael ei amcanu. 

Fe ddy wedir am nd meddyliau ter- 
fysglyd — Illts guietor movere magna 
merces videbatur (SaUust Cat 21). Yr 
oeddynt hwy yn tybied fod yn uniig 
cynhyrfu sefyllfa bresenol pethau yn ' 
dâl di^onol iddynt am weithio. Bryd 
araU bydd i'r hyn a wnawn amcan 
peUach~ac oni bae am y dymuniad 
sydd ynom i gyrhaedd hwnw, gad^ 
awem ef heb ei wneuthur — m^s agyr 
oedd y rhei'ny yn rhoi elusen er mwyn 
cael eu moU gan ddynion. Mat. yì. 2. 

2. Gan i ddyn yn mherffeithrwydd 
ei natur gael ei wneuthur ar Lun ei 
Wneuthurwr. y mae yn debyg iddo 
he^d yn ei dduU o weithio; fel am bob 
peth ag yr ydym yn ei wneuthur, fel 
dynion yr ydym yn ei wneuthur yn 
ewyUysgar a rhydd ; ac nid ydym wedi 
ein rhwymo mewn uxirhy w fodd i dduU 
gweithredwyr naturiol, fel nad yw yn 
ein gaUu i adael yr hyn a wnawn heb 
ei wneuthur. 

Nid y w y daîoni a gyrhaeddir trwjr 
weithio, na r daioni a geir yn y gwaitn 
ei hun, yn ddigon i'ncodi i weithio, 
oddieithr i ni, trwy ei ganfod fel da, ei 
hoffi a'i ddeisyf ; yr ydym jn ffwneuthur 
yr hyn a wnawn er cyrhaeod unrhyw 
amcan am ein bod yn dewis ei wneu* 
thur yn hytrach na pheidia Bithr 
nid oes dewisiad, oddieithr ei fgdyn 
ein gaUu i wrthod a ^adael yr hyn a 
gymerwn. Os bydd i dân losgi sofl. 
ni bydd dewîsiad yn hyny. gan fod ei 
natur ef yn gyfryw nas geill wneuthur 
yn wahanoL Dewis yw ewyUysio un 
peth flaen peth aralL Ac ewyUysio 
yw gogwyddo ein heneidiau i feddiana 
neu i wneuthur yr hyn ag y maent yn 
ei ganfod sydd yn dda. Canfydair 
daioni eyda Uygad y dealL A goleuni 
y Uygad hwnw yw rheswm. Fel ag 
mai dwy brif ffynoneU sydd î weith- 
redoedd dynol, gwyhodaeth ac ewyllys; 
yr hon ewyUys, mewn pethauyn tueddu 
at unrhyw amcan, a elwir yn ddewis-^ 
iad. Gyda çolwg ar wybodaeth, — 
Wde (meddai Moses) rhoddais o'th 
flaen aiheddyw ddaadrwg, hywyd ac 
angeu, A chyda golwg ar ewyUys, 
ychwanega yn uniongyrchol, ^I)ewit 
/ywyd/' h.y., dewis y pethau hyny 
eyda yn tueddu at.fywyi 



Digitized by 



Google 



110 



tB SWtUiTB DDTHOti, 



3. Eithr y maŵ o*r pwyB mwyaf i ni 
-wahaniaethu rhwng yr ewyllys, a elwir 
yn bricMÌol felly, a*r dymiiniaGl natiiriol 
ac is-raddol hwnw a elwir genym yn 
dbwant Gwrthddrych chwant ydyw 
iinrhyw ddaioni temiladwy (seHnble 
good) ag y gellir ei ddymuno ; gwrth- 
ddrych yr ewyllys yw y daioni nwnw 
ag ^ mae rheswm yn ein harwain i'w 
geiflio. Gan nad yw teimladau, mesys 
DawenTdd, gofid, ofìi, llid, yn i^^yda'r 
cyffelyo, ond gwahanol dduUiau a ffurí- 
ìau ar chwant, nìs gellir eu cyfodi 
hwY yn yr olwff ar beth anmherthjn- 
asol ; ac nìs gafiant, o'r tu arall, hu na 
chyfodi vn yr olwe ar bethau ereilL 
Felly nid y w yn hoUol yn eìn galiu, pa 
un a ysgogir ni gan deimladau ai ni 
wneir, tra y mae yn ein gallu i gyf- . 
lawnu neu i beidio y gweithredoÌGÌdd 
sydd yn tarddu o dueddiad yr ewyllys. 
Chwant vw ceisydd (solicüor) yr ew- 
yllys, a r ewyllys jw rheolydd y 
chwant ; yr ydym yn iynydi yn gwrth- 
od trwy y naül yr hyn a chwenychir 
senym trwy y llall : ac nis gellir yn 
brìodol alw unrhyw ddymimiad yn 
ewyllysiad, ond lle Vo rheswm a deidl, 
neu ymddangosiad o reswm, yn penodi 
yr hyn a ddeisyfir. Ond geiU ymhol- 
lad ymgynyg yn v fan hyn, sef, A y w 
gweithrediadau oynion iV cyfrif yn 
rhai ewyllysgar, pan f o daioni teimlad- 
wy yn cynyrchu chwant, a chwant yn 
achosi gweithred, heb fod unrhyw ym- 
gynghorìad ârheswm ; megys pan fo'm 
yn Dwîrta neu yn yfed, neu yn gor- 
phwys, yn nghyda'r cyffelyb. Yr 
atebiad y w, fod y cyfryw weithredoedd 
yn rhai ewyllysgar mewn dynion ag y 
sydd wedi dyfoa i oedran i arfer eu 
rheswn. Oblegid megys ag y mae 
awdurdod galluoedd uwch yn meddu 
gryin hyd yn nod yn y pethau hyny a 
wneir heb ofyn eu canîatad, ac mewn 
pethau ag ydynt mor ddistadl fel nad 
oes angen am eu hysbysu hwy o hon- 
ynt ; felly prìodol y w dweyd ein bod 
ninau yn gwneuthur yn ewyllysgar 
bob ijeth ag y gallai yr ewyllys. pe y 
mynai luddias eu cwblhad, er na Dydd- 
wn yn arfer ein rheswm na*n deall 
mewn modd pendant gyda golwg ar eu 
gwneuthur, nac yn ymgynghorì â'r 
ewyllys mewn modd uniongyrchol gyda 
golwg amynt. Y mae'r ewyllys mewn 
achosion o r fath a nodwyd yn rhoddi ei 
chydsyniad megya gyda math o ddyg. 



tawrwydd, trwy beidio a]ighytii]io;.aé 
oblegid hyny nid yw ei gailu bi mor 
amlwg yn y rhai n ag ydyw mewn 
gorchymynion neu waharddíadau pen- 
dant, vn neillduol y pethau y sofynir 
ei chyfarwyddyd, ac yr ymgyiigharìr â 
hi cyn eu gwneuthur. 

4. Yny pethauhyny Ue y mae aneea 
am ddeall, y mae rheswm yn çy&r- 
wyddo ewyllyg dyn trwy ddaiiEÛifod 
yr hyn syda dda mewn gweithred. 
Oble^d gorchymynion gwir reswm yw 

" ^iau iawn-ymddygiad. Y maa 

Eyrhai nad ydynt eto wedi cyr- 
yr oedran hwnw y gallant aifer 
rheswm i reoli eu hunam ; a gwiríon- 
iaid, y rhai o herwydd diffyg naturiol, 
nas gallant byth wneyd hyny; yn 
nghyda rhai anmhwyllog— i ba raí am 
y presenol y mae hyny yn anmhosibl, 
y mae rhai'n yn cael eu cyfarwyddo a'a 
rheoli gan reswm pobl ereiU, y rhai 
ydynt noddwyr trostyntÿ i geisio ea 
daioni iddynt. Y mae pawb ereill 
yn meddu ar oleuni di^onol yn qu 
rheswm i adnabod da oddiwrth ddrwg. 

5. Nid y w yr ewyllys, er hyny, yn 
tueddu at feddianu neu wneuthur 
unrhy w beth, er i reswm ddysgu ei fod 
yn dda, oddieithr iddo hefyd ddysga 
ei fod yn bosibl. Obl^id er y geill y 
chwant— gan ei fod ef yn fwy cyf&ed- 
inol — ddeisyf unrhyw betn a ym- 
ddengysyn dda, boed ef mor anmhosibl 
ag y aichon iddo ; eto ni wna ewyllys 
resymol dyn byth geisio y cyfiyw. 
Ond i reswm ddysgu fod unrhyw beth 
yn anmhosibl, gadewir ef ar imwaith 
gan yr ewyllys ; ni ymgymera hi âg 
unrhyw beth aumhosibi, os bydd yr 
anmhosiblrwydd yn amlwg. 

6. Y mae y rhyddid hwnw yn natur- 
iol yn ewyllys dyn, trwy ba un y mae 
yn dueddol i gymeryd neu wrthod 
unrhyw wrthddrych neillduol a gyf- 
Iwynir Tw sylw. Ar hyn y mae'n 
canlyn, nad oes unrhyw wrthddrych 
mor dda fel nas geill fod ymddangos- 
iad ryw anhawsder neu ryw elfen 
anhyfryd yn gysylltiedig âg ef, jm yr 
olw^ ar ba un geill yr ewyllys gifio 
oddiwrtho a'i adael; o'r tu arall (oblcttid 
felly y mae pethau wedi eu cymhlethu) 
nid oes unrhy w ddrwg nad oes iddo 
ry w ymddangosiad o ddaioni i aigymell 
ei hun. Oblegid nis gellir dymuno 
drwff fel drwg; oa dymunir yr hym 
syda ddrwgygwneir hyny ar gyfiritf 



Digitized by 



Google 



IBL wYN FSL raBOBTHwB. 



111 



àâioid j fljrdd nea a ymddengys íòd yn c 
gysylltiedig fig ef. Nid yw daìoni 
yn ysgogi neb ond trwy ei fod yn 
amlwg ; ac am hyny esgeulusir llawer 
o'r pethau gwerthfawrocaf, yn unig am 
fod eu gwerth yn gorwedd yn gudd- 
iedig. Daioni teimladwy (sensible 
good) yw yr amlycaf, yr agosaf, a'r 
mwyaf preaenol, yr hyn sydd yn achosi 
ì*T chwant gael ei gynhyrtu yn nerthol 
canddo. Yn awr y mae'r ewyllys yn 
dewis neu yn gwrthod, yn unol â'r 
daioni neu yr amddifadrwydd o hono 
a ganfyddir gan y deall, ac y mae 
yntau yn dylyn synwyr neu deimlad 
oddieitnr i ry w reswm uwch ddygwydd 
dysgu yn wahanol. Ac er i reswm 
ddysgu fod unrhyw beth yn dda, eto 
OB na bydd y daioni hwnw mor amlws 
fel ag i r meddwl ei dderbyn fel petb 
ag y bo yn anmhosibl iddo fod yn 
•wahanol, bydd lle i*r ewyllys weith- 
redu gyda golwg ar ei gymeryd neu 
ei adaeL Ac oblegid nad oes yn 
xnhlith cynifer o bethau ag y sydd i w 
ffwneuthur, ond ychydig o rai a'u 
daioni mor amlwg a hyny, nid ym i 
ryfeddu at y dewiäad o ddrwg hyd yn 
nod pan fo y cwrthwyneb yn wyb- 
yddus. Ac oddiwrth hyn y mae'n 
caiüyn fod gan arferiad, trwy gynefìno 
y meddwl À pheth, a tnrwy roi 
aiipraph deimladwy amo — ^f wy o ddjr- 
lan^^ er da neu er drwg na darbwyll- 
iadrheswm. Gan hyny y mae'n bosibl 
— ^lle y bo rhagfam pro&id teimladwy 
vn meddu grym — ^i reswm ganfod yr 
hyn a fo da, ac eto i ewyllys dyn 
beidio a thueddu ato. 

7. Eithr na fydded î neb dybîed fod 
hyn yn swneuthur dim tuag at roi es- 
gusawd^aijgonoldrosanwìredd; oblegid 
ni chyflawnwyd unrhyw bechod erioed, 
nad oedd daioni llai yn cael ei ddewis 
o flaen un mwy, a hypy yn ewyllys- 
gar ; yr hyn nas geUid ei wneyd heb 
trwy hyny roi anfri o'r mwyaf ar natur, 
a ohroesi yn hollol y drefn ddwyfoi 
hono yn unol a pha un y mae pob peth 
yn ymgyraedd at y daîoni uchafl Nid 
oes unrhy^ ddaioni yn perthyn i ni 
nad oes ganddo brawf digonol trosto 
ei hun, pe bae rheswm yn arfer dy^- 
weh i'w chwiUo allan. Ond gan ein 
bod yn esgeuluso hyny twyllir ni gan 
ymddaogaBÌad o'r hyn naa yw ; rai 
gweithiaa y mae Satan yn ein twyllo 
^nqr syfini>7Ẃa| ine^ ag y twyUodd 



Efìi (2 Oor. xL 3). Brydiau ereül y 
mae prysurdeb ein hewyUys yn lluddias 
i ni wrando ar gyfarwyadyd mwy 
pwyUog ein rheswm, me^s ag y 
gwnai yr apostoUon, y rhai nid cynt 
nag y gwelsant beth, nad oeddynt yn 
dymuno cael galw am dân i lawr o*r 
nefoedd (Luc xi. 64). A phrydiau 
ereiil y mae yr aiferiad o wneuthur 
drwg yn caledu y galon rhag derbyn 
unrhy w addysg i'r gwrthwyneb, megys 
ag yn y rheFny y Uefarai Orist dan 
wylo uwch eu penau, " O Jerusalem, 
pa sawl gwaith, ac nis myn^t." FeUy 
«an hyny yr hyn sy* yn em gwneyd yn 
íeius, ac yn peri nad aUwn mewn 
unrhyw fodd ^yfiawnhau ein hym- 
ddygiadau, yw em bod yn dewis daioni 



• Uai o flaen un mwy, piyd y mae yn 
;aUu ein rheswm wybòd hyny. 
Peth bUnderus yw chwiUo am 



wybodaeth, ac y mae'r bUnder neu y 
poen sydd yn ársylltiedig a gwybod- 
aeth yn peri nad yw yr ewyUys yn 
teimlo ond ychydig o üuedd ati. Yr 
achos o hyn yw meUdith ddwyfol, 
trwy yr hon y mae'r offerynau gyda 
y rhai y gweithia yr enaid (yn arbenig 
mewn ymresymu) wedi eu gwanychu, 
ac am hyny dewisa orphwys mewn 
anwybodaeth yn hytrach na myn'd 
trwy y Uafur blin i wybod. Oan 
hyny fel symbylydd i ddiwydrwydd y 
mae syched naturiol am wybodaeth 
wedi ei blanu ynom. 

Ond ar gyfrif y gwendid gwreiddiol 
hwnw yn yr offerynau, heb ba rai nid 
yw yn bosibl i'r rhan ddeaUol o honom 
wneuthur ei gwaith yn y byd hwn, y 
mae hyd yn nod y meddylddrych o 
flinder yn ffrwyn i'n hatal. Am ba 
achos y mae'r Apostol — ^yr hwn , a 
wyddai yn dda fod bUnder y cnawd yn 
Uyffethair trwm ar yr ewyUys—yn taro 
yn gryf ar y tànt hwn, " Deffro di yr 
hwn wyt yn cysgu ; rhoddwch heibio 
bob pwys ; gwiüwch, Uafuriwch ; ym- 
drechwch i fyned rhagoch, ac 1 gyn- 
hyddu mewn gwybodaeth." 

ISLWŸN FEL PREGETHWR. 

GlK T FlBCH. £. Máttbiws* 

fOF genych, ddigon tebyi, i ni 
ddy wedyd fod islwyny Sabdd, 
a'r Parch. WiUiam Thomas, y 
FBiaJSTawB, wedi marw, Bu farw y 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



iStàWtN wmíà ntiGsrawB» 



m 



\xMábl áftgsÚn 'tì feddwl at fasnacfa o 
un natur; buaaai yn cymeryd bljn- 
yddau hìiioni arwainei feddwl i dwyll 
masnaohaeth : ni feddyliodd fod y íiftth 
beth a bod djrnion yn astudio yn galed 
droB eu dyddiau i dw vllo eu cydgread- 
urìaid. Ni íeddyliodd y buasai neb yn 
arfer ei holi ddawn, ei athrylith, ei 
ddysR, a'i dalentau i berswadio dyn 
anwvbodu8 o brynwr, mai yr het hono 
oeda yr oreu yn jshop ; nad oedd ond un 
gwneuthurwryn y DeymasGyfunol yn 
gwneuthur ei bath, ac nad oedd hwnw 
yn gwerthu ond i gwsmeríaid neill- 
duof ; a*r un piyd yn gwybod mai y 
gwaethaf ydoedd yn ei feddiant, ai 
fod yn ei gwerthu i'r truan yn rhy 
ddrud o'r haner. Feddyliodd Islwyn 



erioed fod y fath beth yn y byd ; 
gan hyny, buasai yn flynyddoedd o 
waith i arwain meddwl felly i gaél 



cipolwg ar ddyfnder twyll y byd mas- 
nachol : a buasai yn angenrheidiol am 
flynydaoedd lawer wed'yn i ddyfod âg 
ef yn ymarferol yn y cyfryw fasnach. 
Mewncysylltiad ag ymdrafodaethau o'r 
natur hy n, tebyg iawn mai ar ei brentis- 
aeth y buasai Islw yn yn marw, ac heb 
wneuthur nemawroffbrdd, mewnys^r 
fasnachoL Ni feddyliodd ef fod dym- 
der fel hyna yn masnach y byd ; ui 
fcddyliodd y buasai neb yn dywedyd 
celwydd wrth ddyn tlawd, er mwyn 
gwerthu nwydd am fwy na phris têg : 
ni feddyliodd na fuasai pawb yndwejrd 
yr hyn yr oeddynt yn feddwl, ac nid 
dyweyd un peth a meddwl peth arall, 
i*r dyben o dwyllo. Yr un bach di- 
niwed, suddodd ef ddim yn ddwfa 
erìoed i arferíon y byd Uygredig a 
thwyllodrus hwn. 

Yr oedd yn credu mai efe oedd y 
pechadur penaf, ac f elly nad oedd neb 
yn waeth nag ef i'w gael ; o ^anlyniad 
yr oedd jn agored i gael ei dwylio. 
Braîdd yr ydym yn meddwl iddo as- 
tudio rhyw lawer ar y natur ddynol ; 
ac yn gymaint ag iddo gael ei ddwyn 
trwy'r byd mor esmwy th, aeth Tr bedd 
heb feddwl fod y byd yn ddrwg ìawn. 
Yr oedd ei dad al fam yn ddynion 
parohus yn y byd, acmewn sefyllfa 
dcbL ac ISLWYN oedd yr ieuengaf o 
deulu cryn íawr. Yr oedd amiy w o'r 
UibUI wedi tyfu i fyuY, a ch wedi dechreu 
maBuachu, jpan oedd efe yn un bach 



gyda ei dád a'i £un gartref ; teily, >yr 



oes eiflìeu eymeryd tlntA^iddyweyd, 
'* Anwyl gan ei ìàm f îe, a Uawn mor 
anwyl gan ei dad hefyd. Yr oeddent 
ill dau yn gweled rhy wbeth dymunol a 
chariadus yn William, ac ni allent 
wrthod dim a ddymunai ac a geisiaL 
Byddai digon o felusion, o wahanol 
liwiau a mirfìau, wrth law iddo bob 
amser; teisen yn barod, neu £ftra 
'menyn a siwgr amo ; canys, wrth 
arfer, nis gallasai fwy ta bara 'menyn 
heb siwgr amo yn ei ddyddiau bach- 
genaidd. Eithr, am hyny, nid oedd 
neb yn meddwl ei gynyg iddo yn wa- 
hanoL Yr oedd yn dyner ac yn anwyl 
gan ei ríeni, fel en plentyn olaf, yr hwn 
oedd i ddal eu penau mewn henaint a 
phenllwydnL Wyddai Islwyn ddim 
am ofyn i'w ríeni am bysgodyn, a chad 
sarph ; neu ŵy, a chad yscorpion. Ka, 
na ; pe gofynasai bysgodyn, buasû yn 
sicr i gael yn fuan, os oedd un i'w gael 
yn yr afonydd rhwng hyny a Ohulfor 
Caerodor ; ac oe gofynai ŵy, a bod un 
yn y tŷ, buasai yn f uan ar y tàn ; ac os 
na íuasai yn y tŷ, buasai y plwyf yn 
cael ei chwiUo cyn rhoi i fyny. Plent- 
3m hyfrydwch oedd ef gan ei ríeni : jt 
oedd yn un o'r rhai hyny y geilw j 
Saeson jn êpoilt chilct, Pe buasai 
cymaint o lygredigaeth yn ei gsdon a'r 
cyflredin o ddynoliaeth, buasai wedi 
ei anafu, ond yr oedd diniweidrwydd yn 
terfynu ar fod yn baradwysaidd yn ei 
natur y pryd hwnw, fel pe buasai o- dan 
ddylanwad doniau nefol o'i febyd. 

Bu ei dad a'i fam fyw i'w weled yn 
IsLWYN, ac os ydym yn cofio yn iawn, 
ei weled yn bbbgethwb, ac yn Barch- 
edig Wilfiam Thomas, BabelL Cym- 
erodd yr enw Iblwyn, oddiwrth enw 
y plwyf, yr hwn a elwir yn Fŷnydd- 
islwyn« Ac, efallai, fod y plwyf wedi 
cael yr enw oddiwrth y mynydd, canys 
yr oedd y mynydd yno, yn ol yr henaf- 
leithwyr goreu, o flaen y plwyf. Beth 
bynag, y mae'r enw Islwyn, ar wahan 
oddiwrth y mynydd, wedi dyfod yn 
enw teuluol trwy holl Gymra, a Uawer o 
ranau ereiU o'r byd Ue y preswylia 
Cymry. 

WüUam Thomas, o'r BabeU, sydd 
wedi anfarwoU y mynydd ; efe sydd 
wedi perí iddo redeg i mewn i lenydd- 
iaeth Cymru, a chwäi dyfod yn anwyl 
yn nheìinladau canoedd filoedd. I>yn 
bychan, egwan, gymerodd y mynydd 
«r ei ({ofii| «Q a'i oododd i tiwg llâw^i; 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



i^ÁMMSMaÊ. iíi mnfBàO» 



m 



tfiaym. I>7wad y Páb a'i gaidyBwyr 
nai dyma yr ttiii|; grefydd sydd a 
ìwjfóí hawl ganddi i gael derbyniad 
iyffredinol drwy yr holl fyd ; ac y mae 
losbarth lluosog o offeiriaid a lleygwyr 
)erihvnol i Eglwys ]&%obaethol ein 
rwlaa yndyheuambriodasagEglwyB 
ähufain. 

T maeBt yn gwneyd eu goreu i 
Idwyn defodau ac arferion Pabyddol 
*t figiwyB, ac i ddwyn ein cydwlad- 
ryr yn ol i gaethiwed Babel eto. Gan 
od y fath yi^ yn y wlad, nid oes dim 
omhegwoh mewn ymchwiliad teg i'w 
ihredlythyrau (credentiaU)y er mwyn 
[wyboii ar ba dir y mae yn hawlio y 
ath dderbyniad cyffredinol. 

Y ffordd ddyocelaf bob amser i gael 
lUan deilyn^od unrhyw gyfundi^fn, 
» bydd wedi cael amser i brofi ei hun, 
fdyw defìiTddio rheol yr Arglwydd 
tesu, " Wrth eu ffrwyth yr adnab>Tdd- 
irch hwynt." Pe byddai i ni ŵmu 
^wnir Pabyddiaeth a Phrotestaniaeth, 
m ol y rheol hon, troai j fantol yn 
fafr Protestaniaeth. Oeisiwn ddangos 
irwy ffigurau nad yw y gyfundrefn 
Bamrddol yn deilwng o dderbyniad na 
ihefnogaeth ; oblegid y mae mwy o 
mwybodaeth,anfoesoldeb, athroseddau 
m y gwledydd Ue y mae y Babaeth 
newn nerth nag sydd.mewn ^wledydd 
le mae y bobl yn Brotestaniaid. 

1. Pabyddiaeth ag amoyhodaelh, — 
iT mae ystadegau y gwledydd Pab- 
rddol yn dangos yn eglur nad yw yr 
Biglwys Babyddol wedi talu sylw i 
iddysg y werin, fel pe byddent yn 
n^u "mai mamaeth duwioldeb 
rwanwybodaeth." 

Ynol ystadegau a gyhoeddwyd yn 
[taly yn ddiweddar ; o'r gwyr ieuainc 
I ymgyflwynodd i wasanaeth milwrol, 
rroedd 69 o bob eant yn analluog i 
rflgrifenu. 

Deneys ystadegau Yspaen, lle mae y 
BabaetE yn ddylanwaa nerthol iawn 
rr un gwirionedd. Yn ddiweddar cy- 
lioeddwyd fod tua deuddeg miliwn o'r 
rspaeniaid yn analluog i ddarllen nag 
FBgrifenu. Hawdd y gall y Pab son am 
umaeledigrwydd yn mhlith torf o bobl 
uillythyrenog ac anwybodus. 

Edryehwn i'r Iwerddon, a chymerwn 
dwgar sefyUûi talaeth Óonnaught o 
lan dyaigeidiaeth a gwybodaeth ; yn y 
ialaeth- hoa mae Pabyddiaeth yn greí 



iam. PoUogaeUiBabyddolYâak«di 
ydvnt 697,166, uwohlaw pnm'^mlwydd 
oed. O'r nifer a nodwyd nid oea dim 
llai na 357,899 (dros yr haner) yn 
anllythrenog. Nifer aelodau yr 'Ég- 
Iwys Brotestaoaidd Wyddelig oeddynt 
31,580, o'r nifer hyn dim ond 3,489 a 
ddyehwelwyd jn anUythrenog, ac o 
2,850 o Bresbyteriaid dun ond 160 (tua 
5é y cant) yn anUythrenog. (Oewui 
Setums, 1878 j. Os ydym i ddewis y 
pren yn ol eiffirwyth, y mae gan y pr^ 
Presby teraidd lawer iawn mwy o hawl 
fel cyfundrefn grefyddol, nrdd; & gaUu 
ganddi i ddysgu a dyrcham y rlud a 
ymlynant wrthi mewn gwybodaeth. 

2. Pabyddiaeth ag anfoeioldéb. — ^Y 
mae gwahanol lywodraethau Ewrop yn 
talu sylw i foesoldeb y bobl, ae yn cadw 
cyínf manwl o enedigaethau, gan 
wahaniaetbu rhwng y cyfieithlawn a'r 
anghjrfreithlawn. Cymerwn olw^ ar 
rai o brif ddinasoedd y Oyfandir, a 
swrandawn ar lais eu ffigurau. Dyna 
Brussels, yn y ftwyddyn 1850, pan 
wnawd ymchwiliad manwl i'r ystad- 
egau hyn. Cyfanswm y genedigaethau 
oedd 5,281, ac o honynt yr oedd 3,448 
yn gyfreithlawn, ac l,h33 yn an^yf- 
reithlawn. Yn ol yr ystadegau hyn yr 
oeddtua35 ycant or boblogaetn yn 
anghyfreithlawn. Y nesaf y sylwn yw 
Parìs. Cÿfantfwm y genedigaethau yn 
1851 oedd 32,324 ; o'r rhai hyn yr 
oedd 21,689 yn gyfreithlawn, a 10,636 
yn anghyfreithlawn. Tua 33 y cant yn 
angh^reithlawn. 

Yr oedd ystadegau Munich, tref 
Babyddol iawn, yn 1851 fel y canlyn : 
— Cyfanswm y genedigaethau 3»464, 
o'r rhai hyn yr oedd 1,762 yn gyfreith- 
lawn, a 1702 yn anghyfieitblawn ; yn 
agos i haner y boblogaeth yn anghyf- 
reithlawn. Os oes pwys iV roddi ar 
ffignrau, gallwn feddwl fod y íanteU 
yn troi yn erbyn Pabyddiaeth. 

Gosodwn ddwy brif ddinas enwog ar 
y Cyfandir ar gyfer eu gilydd er mwyn 
gweled y cyfartaledd yn fwy eglur, o*r 
flwyddyn 1848 i 1851. Cyfanswm y 
genedigaethau anghyfreithlaTm yn 
Yienna oedd 51 y cant, dros haner y 
boblûgaeth yn angbyfreithlawn ; tra 
nad oedd y cyfanswm yn Berlin Bro- 
testanaidd ond 18 y cant Oeir gwa- 
haniaeth digen e^ur i'w ganfod yma 
rhwng firwy thau Pabyddiaiath a Phip-. 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



TECTHIO TO 9WSIA« 



IIT 



TEITfílO YN RWSIA. 
Gan Thomas Lloyb Jones, Ysw. 

fEN'EDL yn byw mewn pentref- 
ydd yw y Rwsiaid. Ẁid oes 
yno lai na 238,000 o bentrefydd, 
yn cynwys poblogaeth o 50,000,000 ; a 

Ehe na byddai y pentrefydd hyn ond 
aner milldir o hyd ar gyfartaledd, 
byddent, o*u gosod yn un llinell, yn 
ddigon 0« hyd i amgylchu y byd dros 
t)edair gwaith. Pentrefydd tlawd 
ydynt, heb fawr o ol cyfoeth na chelf- 
iÿddyd. Gwelais ugeiniau o'r pentref- 
ýdd, pan yn teithio ar draws Rwsia, 
am dros 2,000 o filldiroedd. Dyna yr 
olwg sydd amynt: dwy res hir o 
fythynod Uwydion, tlodaidd, wedi eu 
gwneyd o goed a llaid, wedi eu toi & 
gwellt neu rywbeth tebyg. Yn y 
canol, rhwng y ddwy res bythynod, 
y mae rhy w fath o flfordd : sef lle mawr 
Uydan a lleidiog, heb wneyd dim 
gwelliant arno, nac un lle caled i 

ferdded, os bydd y ty wydd yn wlyb. 
*an fyddo pedi-olfeni yn myned drwy 
y pentief, gwelir eu hol yn rhychau 
dyfnion yn y ddaear ; ac os bydd yn 
dywyddsych, bydd y llwch yn codi yn 
gymylau tewion o amgylch y tai hyn ; 
Did oes dim un math o drefniadau ar 
gyfer iechyd. Y mae sefyllfa isel y 

gentrefydd, a pheiiFaith absenoldeb o 
ob deddfau iechyd (sanitary laws\ yn 
peri i ni ofni bob dydd am ledaeniad y 
pla ; ond y mae un fantais fawr yn 
bod, sef pellder y pentrefydd oddiwrth 
eu gilydd ; ac hefyd diftye tramwyaeth 
rhwng y naill bentref a'r llall. Os y w 
yr olwg yn dlodaidd a Uwydaidd oddi- 
allan, nid yw yn gwella dim ar oi 
myned i mewn fr bwthyn. Wrth 
fyned i mewn yr ydych yn myned i 
lawr ychydig o risiau, fel y mae y rhan 
isaf o'r bwthynod yn y ddaear. Y 
rheswm roddir am hyn ydyw, i ochel 
i'r oerni annyoddefol i ddod i mewn ; 
oblegid y mae mor oer yn aml íel y 
mae y Uaw yn rhewi bron heb wybod 
i'r dyn. Yn nghanol y bwthyn y mae 
êtove fawr, ac yn hono y mae tân coed 

Ídim glo yn cael ei losgi yn un man). 
ë, coed sydd yn cael eu llosgi gan holl 
locoTnotẁes y trains, Mae digon o 

Î:oedwigoedd yn Rwsia; ond dim 
iawer o weithiau glo, os nad oes yn 
Siberia i doddi yr haiarû. amgylch 



y stove y mae hen feîngciau Uydŵn ; ao 
yn y bwthyn bydd bwrdd färosgo ac 
ychydig ystolion, heb fawr o ddodrefn 
gwerth yr enw; ac nid yw nifer y 
llestri ond ychydig iawn. Ar y bwthyn 
y mae ffenestr fechan fregus ; ond yr 
oeddwn i yn dysgwyl yn sicr, wedi 
myned i mewn, weled ystafell a-gwelyau 
i gysgu ; ond druain o honynt, nid oes 
dim gwely mewnmiloeddo'rbwthynod 
Rwsiaidd. Y cwbl sydd ganddynt i 
orwedd amo yw y meinciau coed 
llydain, garw, gerllaw y stove, ac ar y 
rhai hyny y byddant yn gorwedd 
mewn crwyn deîaid, neu y cottwm 
Uwyd, bras, fydd am danynt; ac y 
mae yn rhaid f r teithiwr yn aml ym- 
weled a lluaws mawr o'r bwthynod 
cyn gweled dhn gwell na hyn. Os bydd 
maelfa yn y pentref, bydd hono ya 
aml yn cael ei chadw gan luddew ; 
a dyna fydd yr luddew yn wneyd, 
prynu yr ychydig yd a gwlan all fod 
ar werth. Oly wais rai o honynt ya 
dweyd y bydd yr luddew yn mynu 
mesur mawr iawn wrth brynu, ac y 
bydd yn rhoi yn brin wrth werthu;- 
ond nid oes gan y Rwsiaid tlawd ddim 
i V wneyd ond gwerthu iddo. Er fod 
golwg mor dlawd a chaled ar y bobl, 
eto mae ganddynt gysgod rhag newyn 
a thlodL Mae gan bob bythynwr 
ychydig dir, digon i gadw buwch a 
mochyn, ac i godi ychydig o rug at ei 
gynaliaeth, tua chwech erw ; y mae yn 
talu ardreth fechan, naill ai i r meistr 
neu i'r lly wodraeth; neu dal blynyddol, 
fel y bydd y tir yn feddiantiddo mewn 
amser.^ Ymborth digon syml y w hwnw 
drachefn, sef bara du, wedi ei wneyd o 
rug ; y salaf fyddant hwy yn gadw 
iddynt eu hunain : ac yr ydwyf j'u 
credu fod yn mheth o'r bara du a 
welais gan y werin lawer o bethau 
duon yn y dorth heblaw y rhug. 
Maent yn nithio yn gyntefig iawn 
gerllaw y bwthyn ; ac y mae yr yd yn 
cael eì ddyrnu gan draed yr ycham yn 
aml, a llawer o r pridd yn ymgymyÉfgu 
ag ef. Mae y bara hwn yn ddu ac yn 
sur; yfant hefyd ddiod sur, ag y 
byddai yn amhosibl i ddyn o Gymru 
wneyd ; ac ar y bara du, a'r ddiod 
sur, a chawl (soup), neu botes rhyfedd, 
y maent yn byw yn benaf. Am bum' 
mis o'r âeuddeg mae y Rwsiaid yn 
cadw gwyliau crefyddol ; ac ar yr adeg 
faith hono, maent yn gorfod, ac yn 
18 



Digitized by 



Google 



Ì18 



BàSOBDAII) BBIWrWTD T PWLPÜD* 



ymgadw oddiwrth bob math o pg, 
wyau, llaeth, a chaws; ac i wneyd 
pethau yn waeth, maent, druain, ar hyd 
yr 160 dyddiau gwyl, yn yfed llawer 
lawn o'r hodUca, neu y gwirod poeth, 
rhad, dynir o yd. Pa wirod sydd yn 
dra medd*ol ; ac y mao y ddwy ffaith 
hon yn bwyta cryfder y genedl, ac jm 
cyfrif i fesur mawr am y sefyllfa arianol 
isel y mae ynddl Yr afiechyd ag sjrdd 
yn ymosod ar y werin yiyw diarrhcea 
a'r dyseìitry, yr hyn a achosir gan y 
bwyd amrwd mae y Uuaws yn ym- 
borìthi arno ; ac hefyd gan hinsawdd 
laith rhai rhanau o*r wlad. 

Mae meddwl eu bod yn byw mewn 
diogi am 100 dydd yn y flwyddyn, ac 
yn ofera, yn flfaith bwysig a dinystriol 
yn Rwsia, ac yn un ag y caiff hvd yn 
nod yr Ymerawdwr drafferth fawr i 
geisio eu hargyhoeddi o'r drwg ; oblegid 
mae cyffwrdd mewn un fford 1 â daliad- 
au crefyddpl y Rwsiaid amoyhodus yn 
creu gwrthwynebiad cryf. Ond rhaid, 
mae yn sicr, gwneyd hyn yn Rwssia 
cyn y ceir gwelliantau pwysig yn y 
cyUid. 

BASGEDAID BRIWFWYD Y 
PWLPUD. 

"Cesglwch V briwfwyd gweddiU, fcl na 
cholfer dim."— Ioan 6. 12. 

Atdyniad y Groes. — Trayr arosodd 
Absalom yn Gesur, nid ydoedd mewn 
cyfle i enill serch y bobl; ond pan 
gafoedd ô ddyfod i*r Uys, fe ladrad- 
taodd galon holl wŷr IsraeL Felly, 
pan oedd Mab Duw yn v nefoedd, 
nid oedd mewn cyfle i ladrata calon 
neb ; ond trwy gael ei godi i'r groes, 
fe'i gosodwyd mewn Ue manteisiol i 
hudo y bobl oU ar ei oL "^ dynaf 
bawb. * Trwy gael fy nghroeshoelio, 
círf fy ngosod yn ganolbwynt cread- 
igaeth— fy ngwneuthur yn Haul, nid 
iV goleuo yn unig, ond hefyd i'w 
chadw byth mewn trefn.' Yr oedd 
ystad ysbrydol y byd hwn yn gyffelyb 
fel pe buasai yr Arglwydd yn creu 
y planedau a'r bydoedd wybrenol 
cyn creu yr haul, ac yn taflu i'r 
eangder i wibio yno mewn annhrefii ; 
ond y foment y gosododd Efe yr haul 
yn y canol, yr oedd sugn-dyniad hwnw 
yn eu dwyn oll i'w lle. OyffeJyb 
oedd y byd hwn, nii yn unig yr oedd 
yn cmoSi mewn tywyllwch, ond hetyd 



mewn annhrefn ; ond y mae Orist 
croeshoeliedig yn Haul iV oleuo, 
ac yn Haul i beri i bob meddwí 
ynddo droi o'i amgylch ei Hun. "A 
dynaf bawb ataf fy Hun." — Pareh, 
Edward Äfargans, Dyffryn. 

OaNU YN ElPEN DEDWYDDWCa Y 

DüwioL.~"Yn ngwydd y duwiau y 
canaf i ti" Un mawr am ganu oedd 
Dafydd. Oanu oedd un o elfenaa 
dedwydd ei ysbryd duwioL Gan% 
am drugaredd ; canu am fam : canu 
i Dduw, twr ei amddifyn, a chraig ei 
iaohawdwriaeth ; canu yn llafar ; canu 
yn Uawen ; canu â'r tafod ; canu aV 
delyn ; ac â r hoU offer cerdd. Mae'r 
pethau yma i gyd yn y Salmau, a 
Ilawer mwy. Beth ddywedwn niì 
Dyma ddyn draw o dan oruchwyliaeth 
y cysgodau yn berwi o fawl, tra yr 
ydym ni ar ganol dydd efdngyl yn 
rhewi, 

** Diflas foliant heb dy g^rmorth, 
Ar ein tafod ihewa'r gân." 

Felly y mae hL Mae yma ganu, ond 
oes ynddo fawr o fywyd. Ond pa 
ryfedd % ba le daw'r by wyd i'r gân, 
tra na byddo by wyd oddi mewn, a'n 
calonau yn llosgi ynom î Yr oedd 
Dafydd wrth ganu i Dduw, nid yn 
unig yn ddigywilydd, ond yn ymffros- 
tio yn ngwrthddrych ei gân. "Yn 
ngwydd y duwiau y canaf i ti.* — 
Parch, James Bichards^ Pontypridd, 
Ffoedd y Bywyd.— Ffordd y bywyd 
unwaith oedd, '*Gwna hyn a byw 
fyddi." Ond yr oedd dyn mewn sefyllfa 
brawf y pryd üwnw. " Wel," 
meddai rhyw wn, '* pa faint o amser 
barhaodd o ynddiî'^ Wel, ni wn i 
ddim, ac nid oes neb oddeutu y Bala 
ag a wyr chwaith. Mi fyddat i yn 
meddwl mai pwt go fyr oedd o ; *ac 
iddyn' nhw goUi eu goiwg ar sefyllfa 
prawf, ac na welson* nhw byth gip 
golwg arni; er fod rhyw ddynion 
eto yn son am ryw sefyllfa o brawt 
ond ni wn i ddim yn mha le y gwelson' 
nhw hi. Ac y mae dynion go fawr, 
medda* nhw, yn Ddoctoriaid Divinüyy 
wedi ysgrifenucyfrolauar sefyllfaprawi. 
Ond os gwel rhai o fechgyn y mil blyn- 
yddoedd un o'r llyfrau yma, ni wydda' 
nhw yn y byd beth a wnant â nhw, 
ac mi cymeran* nhw, yr ydw i yn right 
siwr, i lapio copras a logwood, " Ffordd 
y bywyd sydd fry." Ffordd newydd 
wedi ei dadguddio [trwy lesu Oristi 



Digitized by 



Google 



^ÀBOföÀtl) BÈIWJÍŴ Yi> Y PẄLÍ'OT>. 



ú 



ÉTordd gul yn y cyohwyn— cul ì gig , 
a gwaed, ond yn arwain i ogoniant I 
er nyny. Ac wedi unwaith hookio yn 
statwii rhad ras, y mae deg gate Sinai 
yn rhydd, wedi eu clirio ar ben 
Calfaria. A dyna ydyw y gamp, fy 
mhobl i, — hookio i mewn iddi, nid oes 
dim perygl coUi, fel y torodd pont 
Caer 'stalwm,— unwaith fall in, dim 
perygl fall out wed'yn. Er mor hurt 
y mae dynion wedi myn'd trwy y 
codwm, nid oes dim perygl colli — "a 
rodio y íFordd, pe byddent ynfydion 
ni chyfeiliornent." — ParcL Dafydd 
Rolant, Bala. 

Teallodion. — Y mae trallodion yn 
gwneyd ysgariaeth rhwng yr enaid â 
phechod. Nid peth bychan a weithia 
bechod allan or enaid. Rhaid iddo 
fod yn ysbryd yn llosgi yn dân o 
drallodion wedi eu santeiddio. Lle 
i santeiddrwydd ydyw y nefoedd ; ac 
y mae pob peth sydd yn groes i 
drallodion credinwyr yn cael ei weithio 
allan, ac felly yn cyfaddasu yr enaid i 
gymundeb pellach a pherffeithiach â 
Duw. — Dr, Sihhs, 

Datguüdiad ac ymchwiliad.— 
Lle nid oes dadguddiad ni ddylai fcd 
ymchwiliad. Sail pob ymchwiliad, lle 
nad oes dadguddiad, yw rhyfyg i 
anturio, a balchder i ddyfeisio, a chyf- 
yngder i dreisio, a chywreinrwydd iV 
blesio, oddiar elyniaeth, i ddodi gosod- 
iad dyn uwchlaw gosodiad Duw : canys 
dangoswyd y cwbl i ddyn beth sydd 
dda, a pha beth a gais yr Arglwydd 
ganddo. — Farch, Thomas Richards, 
Ahergioaun, 

Goechfygu'r Gobchfygwe.— Satan, 
penaeth y cythreuliaid, y cryfarfog, y 
llew rhuadwy — hen goncwerwr yw 
hwn. Ag ün pwff efe a ddiwreiddiodd 
y dderwen fawr yn Eden— Adda ber- 
ffaith ; ond er ei holl çorwyntoedd, y 
mae yn methu diwreiddio'r gorsen ysig 
— y Cristion gwan. Ag un gornant 
diffoddodd y danllwy th yno ; ond y mae 
hoU afonydd y fall yn methu diffodd y 
liin yn inygu. Ag un pelydr temtas- 
iwn efe a sychodd i fynu holl santeidd- 
rwydd Adda; ond er hoU bicellau 
tanllyd y fall, y mae'r dwfr a roddai 
Crist yn ei bobl yn tarddu i fywyd 
tragy wyddol. — Parch. W, Morris, Gil' 
geran, 

GwEDDio.— Ygwr trwy weddio ydd 
yn ymostwng i ewyllys Duw, efé a 



wrandewir ac a gaiff eì ewyllys gan 
Dduw. Y gwr ni weddia pryd y dylai 
wneyd,. cyferfydd ag ef dymor%pan 
y dymuna weddio ac nas gall wneyd. 
Y gwr ni weddia ond yn ei gyfyngder^ 
gaaewir ef yn unig, ac ni wrandewir ei 
weddi. Os gweddia gwr am Dduw 
mewn teimlad o'i anghen,iefe a gaiff 
gan Dduw deimlad i'w garu, a thori ei 
anghen hefyd. Pwy bynag a arfera 
weddi, gan ddysgwyl wrth Dduw, caiff 
Dduw yn ei weddi, a'i hun yn Nuw. — 
Farch, Bichard Lloyd, Beaumaris, 

Llawenydd y Saint. — Pe gofynwn 
i ambell wraig, " Paham yr ydych mor 
drist V hi a atebai, " am fod fy mhriod 
wedi marw." Pe gofynwn i rywun 
arall, " Paham yr ydych mor brudd- 
aiddr dywedai wrthyf, "Fy nhy a 
aeth ar dân ; mae fy eiddo wedi coíli." 
Ond, sicr, a fu farw dy briod di 1 neu, 
A aeth dy eiddo ar dân ? Beth 1 a 
dorodd hank y cyfamod ? lè', a ydyw 
lesu ddim yn fyw, neu a- ballodd ei 
ras Ef ? Pa beth yw yr achos na 
byddai dy orfoledd fel cyntî Onid 
ydy w iachawdwriaeth Duw mor ogon- 
eddus, a'i eiriau grasol mor werthiawr 
a^ y buont erioed. Deffro, deffro, 
Sion, gwisg dy nerth, ymysgwyd o*r 
llwch, cyfyd, cais dy delyn oddiar yr 
helyg rhag cy wilydd ! Mae lesu yr un, 
a'i ras mor gyflawn ag erioed ; y mae*r 
cyfamod yr un, paham mae dy lawen- 
ydd mor fychan i Ah, mi wn pa fodd 
y mae, tydi a ddigiodd dy Anwylyd ; 
aethost i gell wair a rhy w wrthddrychau 
anghyfreithlawn ; dy bechodau a bar- 
odd y gídar sydd arnat, Ymostwng 
gan hyny, cwympa wrth ei drŵed, a 
gwaedda, Maddeu i mi! tyn oddi- 
wrthyf yr hyn sydd yn peri i ti gilio, 
a rho i mi dy wyneb drachefn, fel y 
llawenychaf eto. — Farch, John Elias^ 
Mon, 

Ymostwng i Fbbnin Sion.— Ymae 
yn ofid i bobl gall a gwybodus ym- 
ostwng i gael eu bamu gan ben^u 
gweiniaid ; ond nid y w yn ddarostyng- 
iad i neb ymostwng i Frenin Sion— un 
mawr yw. — Paroh, R, Humphreys^ 
Dyffryn, 

Y LLEIDR AR Y GR0E8.— Yr OCdd y 

lleidr a achubwyd ar y groes yn y 
boreu yn nghyflwr natur, yn y pryd- 
nawn yn nghyflwr gras, ac yn yr nwyr 
yn nghyflwrgogoniant. — Parch, Richd^ 
Brmn^ lAanidloes, 



Digitized by 



Google 



120 



OSÍBIAÜ T DOBIfllOl^. 



Pbchod.— Y maeyr hwn sydd yn 
liochesu pechod yn croesawi lleidr a 
lloûŷid ; oblwd v mae pechod yn ei 
ysbeilio o'r neroedd a dedwyddwch, ac 
yn lladd ei enaid. 

Dybbn Profedioaeth.— Nid yw 
nerth y pylor yn y golwg nes y byddo 
gwreichionen yn dysgyn arno ; felly 
ninau, nid ydym yn adnabod ein hun- 
ain hydnesy cyíarfyddom â phrofed- 
igaeth. — Matthew Henry, 

HAWDDFyo AC ADFyD.—Bydded 
llwyddiant fel olew olwynion ufudd- 
dod, a chystuddiau fel gwynt i hwylio 
gweddL — Philip Henry. 

NiD OES Dedwyddwch owd oyda 
Duw. — ^I ba le y gall hwnw fyned sydd 
yn myned oddiwrth Dduw 1 ei ofiiiau 
al dysg yn ddigon buan.— j^«âro6 
Taylor, 

Ýmffrost y Oristion.— Os ym- 
ffrostia yr anffyddiwr ei fod yn rhydd 
ofn uffem, gall y Cristion ymffrostio 
beth nad oes gan y di-d Juw gyfran 
ynddo— gobaith am fywyd tragywydd- 
ol. — Parch. Robert Hur/hes, Conwy. 

GwYN EU Byd y Êhai sydd yn 
Oálabu. — Nid yw Brenin y brenin- 
oedd yn debyg i írenin y Persiaid, i 
bresenoldeb yr hwn ni chauiateid i 
alarwyr ddyfod. Galarwyr yn unig a 
dderbynir i bresenoldeb ein Duw ni. 

7. Ward, 



FFRAETH-DDYWEDIADAU Y 
TADAU. 

Cynghor I Besychwyb mewn 
Odfa. — Yr oedd Robert Jones, Llid- 
iardau, yn cael ei flino yn aml pan yn 
pregethu gan bobl ynpesychu, acUn 
tro dywedai wrthynt— "Da chwi, bobl, 
peidiwch a phesychu ; neu, os rhaid i 
chwi gael pesychu, cerddwch i besychu 
fr Ue y cawsoch chwi yr anwyd yn lle 
yn y fan yma." 

PWYSIGRWYDD "DaWN I DeWI.' — 

Yr oedd brawd wedi cael ei ddewis yn 
ddiacon mewn eglwys ; a'r diweddar 
Barch, John Humphreys, Bodfari, yr 
hwn a fuasai yn cynorthwyo yr eglwys 
yn y dewisiad, wrth gyflwyno y brawd 
i*r cyfarfod misol, a ddywedodd fod 
ganddo, yn mhlith cymhwysderau ereill, 
ddawn i ddyweyd. "Ho!" ebe Mr. 
John Jones, Oaergwrle, "a oes ganddo 
ddawn i dewi 1 Ÿr ydym ni iU dau yn 
dâigon i marad." 



Y Meddwyn a*b YsBBTD.—Cẃynai 
dyn un tro wrth ei feddyg fod ysbryd 
wedi ynilii ar ei ol y noson o'r blaen, 
çan ar ei ffordd adref o*r dafarn. "Pa 
fath ffurf oedd arno?" gofynai y medd- 
yg. " Yr oedd yr un ffurf yn union a 
mul," atebai y dyn. "Dos adref,'' 
meddai y meddyg, "a chadw yn sobr. 
Yr oeddyt yn feddw neithiwr, a dy- 
chrynaist wrth weled dy gysgod !" 

GWEDDIO **WIITH FODD Duw".— 

Yr oedd Christmas Evans yn awyddus 
i gaeJ gweddî hwylus a phwrpasol cyn 
y byddai yn myned i bregethu, ac yn 
Nghymanfa Penrhiwgoch, Sir Gaer- 
fyrddin, yr oedd Christmas i bregethu 
am ddeg, a dywedai wrth y gweinidog, 
'*Gosodwch rywun da i ddecbreu y 
cwrdd." "Pwy gawn ni, Mr Evansf 
gofynai*r gweinidog. **Treiwch fach- 
gen Ffynonhenry yna," ebe Christmas ; 
ac felly y gwnawd, a gweddîodd yn 
aíaelgar a hwylus anarferol. Ar ol 
gorphen, cyfarchai Christmas et,— 
" Wel, mi weddîaist wrth fy modd i, 
fachgen." "Nid wrth eich bodd ch'i 
'rown i yn treio gweddîo, ond wrth fodd 
Duw," ebe Dafydd Evans. 

GwNEYD ux o'r Cant. — Pan yr 
oedd y diweddar Dafydd Williams, 
Beiliglas, ger Llanymddyfri, ar ei wely 
angeu, darfu i un o'r enw William 
Grymlin, dalu ymweliad ag ef. Byddai 
y gwr hwn yn fwy hoff o ofyn am 
gynghor, nag oedd o gario allan y 
cynghor ar ol ei gael. Gofynai y waith 
hon fel arfer i Dafydd ara gynghor, fel y 
diweddaf ganddo am by th fe allai. A'r 
cynghor a gafodd y waith hon oedd, 
" William, gwìia uu o'r cant 'rwyl wedi 
eu rhoi i ti." 



GEIRIAU Y DOETHION. 

Datj Wirionedd Pwysig. — Pan 
oedd 01iver Cromwell yn glaf o'i glefyd 
olaf, ac yn derfysglyd iawn mewn 
porthynas i*w dragywyddol gyflwr, an- 
fonodd am y Dr. Owen, i gael ym- 
ddyddan âg ef ar y mater mawr ú 
bwys ; a phan ddacth y Doctor gerbron, 
efe a ofynodd iddo, a oedd yr athraw- 
iacth hono yn wir : ** ünwaith yn 
Nghrist— yn Nghrist yn dragy wydd V 
** Ydyw," ebe'r Dr. " yn ddigon sicr ; 
ond mor sicr a hyny, * Yr hwn a barhad 
1 byd y diwedd, hwnw fydd cadwedig.'"- 



Digitized by CjOOÇ lC 



ÌXẂCtt AÚÄ. 



Ì2Ì 



ÖELP I FOD YN SiRiOL.— Nid oedd 
dyn erioed yn briwo ei ysbrydoedd 
wrth wneuthur ei ddyledswydd ; oud i*r 
gwrthwyneb yn gwbl y mae. Un 
weithred dda, un demtasiwn wedi ei 
gwrthwynebu a'i gorchfygu, un aberth- 
lad ar ewyllys neu hunan-les, yn gwbl 
er mwyn cydwybod, a geir yn gordial i 
feddwl gwan, neu ysbryd isel, tu hwnt 
i ddim a all unrhyw hunan-auwes neu 
ddifyrwch, neu gwmni wneuthur iddo. 

Cydwybod.— Nid y bobl sydd yn 
son mwyaf am gydwybod sydd â 
mwyaf o gydwybod ganddynt. Po 
leiaf ddwfr a fyddo yn y crochan, 
cyntaf oll y berwa : — 

" Basaí dwr pa ŷd lefaír." 
** Y llyn dyfnaf o'r afon 
Isif fis haf jw ei son." 

Dylid bob amscr ameu y dyn hwnw 
a Bonio lawer wrthym ara ei gydwybod. 

Meistr a Gwas.— Os byddarnaf 
eisiau gwas da, mi a ymdrechaf ddi- 
wyllio ei fedciwl ; mi a ddysgaf iddo 
yr byn sydd addas ; mi a amcanaf at 
îbd yn *' fcistr da ;" ac yna nid ocs genyf 
amheuaeth na byddwn yn hapus 
gyda'n gilydd. Mi a ewyllysiwn i 
bawt) ddeall fod ein holl ddyledswydd- 
au i fod yn gydlesiol. Bydded fod 
rhieni yn dda, a chawn blant da ; 
bydded íod meistri da, a chawn weision 
da; bydded fod masnachwyr da, a 
chawn gwsmeriaid da; bydded i ni 
wneyd fel y dylem, a bydd pob peth 
yn dda. Y mae y rhai hyn yn sylwadau 
syml, ond y niaent yn wir angenrheid- 
iol yn aml. — Y Parch. Rowland Ìlül. 

GwisG A Theilyngdod.— Yr oedd 
Girard, yr arluniwr Ffrengig enwog, 
pan yn dra ieuanc, yn ddygiedydd 
îl^thyr gymeradwyaeth at Lanjuin- 
ais, yr hwnoedd y pryd hyny yn aelod 
Gynghor Napoleon. Yr oedd yr 
arluniwr ieuanc mewn gwisg salw, ac 
nid oedd ei dderbyniad ar y dechreu 
ond tra oeraidd ; ond yn yr ymddy- 
ddan, canfu Laujuinais ynddo y fath 
brofìon o synwyr, talent. a rhagoriaeth, 
fel pan yr oedd (îirard yn cyfodi i ym- 
adael, y cyfododd yntau hefyd, ac a 
aeth yn y modd mwyaf parchus gydal 
ymwelwr at ddrws y cyntedd. Yr 
oedd Girard yn rhyfeddu wrth y fath 
gyfoewidiad yn ymddygiad y gwr 
urddasol ato, ao nia gallodd lai na 
<lad|gm ei ayndod. ^Fy p^hyfaUl 



ieuair.c," ebe Lanjuînais, " yr ydym yn 
y person anadnabyddusynolfelybyddo 
ei wisg, ond yr ydym yn ffarwelio ag 
ef yn oí íel y bycldo ei deilyngdod." 

Gair am y Bodiau.— Ni byddai 
dyn yr hyn ydyw^ heb y bawd (thumb), 
Y mae y ffaith hon wedi ei hargraphu 
arnom er pan oeddem yn blaçt yn yr 
ysgol, ac nid ydym yn debyg o'i 
hanghofio. Heb y bawd fel trosol, 
byddem yn analluog i ddal dim jjn 
dỳn, a byddai llawer o ddyfeisiau ein 
hoes yn ddiwerth, heb son am y gallu 
cyffredinol mawr a gollid. Bydded i 
ni dderbyn y ffaith fod genym fodiau, 
gan hyny, a bod yn ddiolchgar a llawen- 
hau uwchben ein cyfeillion Darwin- 
aidd, yr epaod. Ond nid oeddym yn 
gwybod, pa fodd bynag, hyd nes y 
gwelsom hyny yn argraphedig yn ddi- 
weddar, fod y bawd yn cynrychioli 
dealltwriaeth a serch. Y mae ynfyd- 
ion {i.iiots) yn fynych yn dyfod i'r byd 
heb íodiau. Y mae babanod. hyd nes y 
cyrhaeddont i oedran y byda eu deall- 
twriaeth yn dechreu ymagor, yn cadw 
eu bysedd yn barhaus yn blygedig dros 
eu bodiau ; ond y maent yn fuan yn 
gwybod ýn wahanol, fel y mae jr 
meddwl yn dadhuddo, ac yn dyfod i 
werthfawrogi urddas a deínyddioldeb 
yr aelod bychan hwn. Pan y mae 
marwolaeth yn agoshau, y mae bodiau 
y marw fel pe yn cael eu cymhell gan 
ry w ofn mawr, yn cuddio o dan y bys- 
edd, a phan y gwelir hwy fel hyn, y 
mae bron yn sicr yn arwydd lod y 
diwedd yn agos. Ac felly, wrth adael 
y byd, y mae yn ymddangos fod ein 
dwylaw, yn eu hawydd oláf am ym- 
symud, yn dangos, fel y bydd^n yn 
myned yn fwy dideinilad, yr un 
sefyllfa arwyddocaol ag y mae dwy- 
law babanod newydd-anedig yn ffurfio 
eu huuain gyntaf. 

LLWOH AÜR. 

Ctnghotíion I Bawb. — Am a fu, diolcli- 
wn; am y sydd, boddlonwn; ac am a fydd, 
ymddiriedwn. 

Na phwyswch ar ereill am yr hyn y gellwch 
eich bunain wneuthor. 

Peidiwch dewis cyfaill ^rth ei olwg. Niw- 
eîdir y traed yn fynych gait esgidian hardd. 

Na fyddwch hoff o'ch caumol ; cofiwch fod 
** Diolch i ti, pwbi, a diolch i ti, pwsi," wcdi 
Uadd y gath. 

Peidiwch coelio y siaradwr mwyaf ; nid yw 
çaUiod ys^wrUyd yn dal ond ambeU ly|;odeo« 



Digitized by 



Google 



l^ 



^LtóûiùùtlÁtftn. 



Ka osodwch mcIi Imn ytt ngftfael penon 
arall: os gosodwch eioh bys rbwag danedd 
olwynion caiff ei ddyf etha. 

Ptìidiwch yfed dim heb ei weled; nac ar- 
wyddwch ddim heb ei ddarllen; a byddwch 
Bicr o'i gynwyaiad. 

Peidiwch cyfreithio oddieithr ei' h bod heb 
ddim i i<ulii; adeiledii tai cyfreithwyr ar ben- 
an ffylitàid. 

Nac ymddtnedwch jm arwyddlun y ewydd- 
ía, a mynwch fcjtnt eich arian eich hunain. 

'Mewn unrhyw fainacb, na theflwcii eich 
han 1 ddwfr heb allu gweled ei waelod. 

Na ddinyBtriwch eich iechyd eicù hun wrth 
yfed iecbyd da ereill. 

Na flinwch yn Rwneutbur daioni. 

Cedwuh eich genaa a'ch pwr^ yn nghauad. 

Chwiliwch am weithreduedd crefydd, nid 
mewa gwDeathur pethaa anghyffredin, ond 
mewn gwneathar pethaa cyflredin yn dda 
an^byflredin. 

Peidiwch gadael hyd y fory yr hyn a eUwch 
wneuthur heddyw. 

Peidiwcb gwario eich arian eyn ea cael. 

Peidiwoh pryna peth na fyddo arnoch ei 
eisieu, am ei fod yu rhad. 

Cymerwch bethau yn wastad gerfydd y 
ddolen lefn— os byddwch yn ddigofus, rhif- 
wch ddeg ; os yn ddigof us iawn, rhif wch gant. 

BHYDDID. 

Habdd Ryddid I mae annhraethol swyn 
I'r awen yn dy enw mwyn ; 
Cydnebydd di yn elfen gref, 
Ddysgynodd dros ymylaa nef, 
Gan wasgar dy rinweddaa gwiw 
Trwy gyrau ymherodraeth Duw : 
Nid oedd ond mynwes Daw yn wir 
Oynyrcbai y fath elfen bur,— 
Drag'wvddal fynwes, o ba un 

Y tardda hoU gysnron dyn ; 
Ac nid oes gan angylion nef, 
Chwareuant gylch ei orsedd Ef, 
Ond cynyrch pur y fynwes hon, 
I'w cadw yn dra'wyddol lon, 

Ni buasai Duw yn Dduw ei öun, 
Ond mewn mwynhad o Byddid cun : 
Mewn meddiant o'r egwyddor hon 

Y medrai ei santeiddiol fron 
Dosturio fyth wrth deula'r llawr 
Yn nyfnder eu trueni mawr. 

Yn absenoldeb Bhyddid^ mae'r byd 
Yn llawn o ormes ac o drais o hyd ; 
Trueni erchyll sy'n gordoi pob gwlad 
Lle nad yw'r elfen hon mewn gwir fwynhad ; 
Teymasa gwrid ar lafn y miniog gledd, 
Pan nad yw Bhyddid ar ei euraidd sedd. 
Merthyrodd «orthrwm lawer gwron glwys, 
Tra 'i wlad yn dyoddef erledi«aeth ddwys ; 
A. threngodd miìoedd lawer yn y gad, 
Wrth brynu i gaethweision eu rhyddhad ; 
ByddÌDoedd anorchfygol Bhyddid sydd 
Yn ymladd dan ei fenyr nod a dydd'; 
A chestyll erch oaethiwed ynt yn awr, 
Bion cael eu dadgymalu oU i lawr. 



Owareiddiad iydd eî ysgwydd gadarn greè, 
I lanw'r ddiear a'i fendithioD ef ; 
Dynoliaeth wareiddiedig ddaw yn mlaen 
I wasgar ei glodforedd oll ar daen ; 
Gwybiidaetb hefyd rydd ei goleu clir 
I ddHDgos tegwch ei rinweddHu pur ; 
Trafnidiaeth, hitbau, yn blodeuo sydd, 

dan belydrau swynol masnach rydd. 

Llywiawdwyr y teyrnasoedd dd'ont yn Uo, 
Ya nodUwyri hyrwyddiant Bhyddid cu ; 
A'r doeth seneddwyr Itarfíaat ddeddfau mal 

1 daenu ei feudithion yn mhob gwlad. 
Ëstynir Rbyddid weithian i bob dyn, 
I feddwl ac i farnu drosto '1 han ; 

A phan deymaaa ar ei sedd yn iawn, 

O'i amgylch ymddysgleiria heddwch Uawn. 

Pan alwodd Duw y cread o groth diddymdia 
draw. 
Cadwyni erch caethiwed ni welid ar nn Uaw ; 
Ond Bhyddid y pryd hwnw deymaaai^a dfea 

fyw, 
A thaena &'i 1« w euraidd f endithion o bob rhyw. 

Chwareua gwên ornwyfus ar ei amrantaa 

gwiw, [byw; 

A leinw'r fron braddglwyf as & rhy w yagaf nder 

Mor fuan ag y teimla y caeth ei fod yn rhydd, 

Ymdreigla gloew ddeigryn gorfoledd dros ei 

rudd. 

Hapusrwydd a dedwyddwch heU greadig- 

aeth Duw [gwiw ; 

Fodolant trwy yr oesau er sylfaen Bhyddid 

Ac nid oes unrhyw fwyniant trwy'r ddaear 

f aith na'r nef, 
Heb fod yn orphwysedig ar ei sylfeîni eí. 

Trwy ymberodraeth anian does flod'yn fyth 

morhardd [yr ardd; 

A'r blod'yn bach sy'n tyfu mewn Bhŷddid yn 
Ac ar ei eägyU tyner cbwareaa'r pysgod m&o, 
Trwy eangderau'r eigion ac yn yr afon lân. 

Mor fayfryd ydyw canfod y ddafad ^i^da'i 

hoen rddiboen ; 

Ar lethraa gwyrddion Bhyddid yn chwareu yn 

Ac nid yw cor y goedwig yn beraidd iawn ea 

Uef, f yn y net 

Ond pan yn chwareu 'u hedyn mewn rbyddid 

Y gomant fach risialaidd furmora fawl i'r 

lor, 

Wrth fyned ar ei gyrfa i'w ohartref yn y mor; 

£r troi o gylch mynyddau a bryniau ar ei thaith 

Myn ryddid i ymdreiglo iwely'r eigion maith. 

Yr awel sy'n telori ar dànau'r goedwig weidd, 
A'r storom, hithan, ddyry chwyddnodau yn y 

gerdd ; 
Cydano wnant yn hyfryd i blethn anthemgref 
Fw perchen mawr am Byddid i'w chwarea 

yn y nef. 

Trigolion heirddion gwynfyd, yn un gyman- 

fa wèn, [yn y nen; 

A ddawnsiant'fyth mewn Bhyddid trag'wyddol 

Ymwibiant fel eryrod o gylch yr orsedd f^er— 

'Does rwymyn i'w ddarganfod trwy'r hoU 

heolydd aur. 

Ond er i ni chwUio yn ddyfal trwy'r hoUfyd, 
Dyn ydyw'r creadur eangaf ei ryddid; 
£fe a fendithiwyd &'r natar gymhwysaf , 
I dderbya oyflawnder o Byd£d hawddgv«f • 



Digitized by 



Google 



îryia y dbyit. 



m 



Fe'i crewyd yn nghanol rhwysgfawredd rhy. 

íeddol, 
Ar liin ac ar ddelw ei Grewr Anfeidrol ; 
A cban fod ei ryddid ewyllys i'w chanfod, 
Yn elfen hanfodol yn meddiant y Oawdod, 
Ni buasai yr arlnn a'r ddelw o hono 
Yn gyflawn heb allu i rydd-tjwjllysio ; 
Ar ryddid íwyLys a wnaeth y creador, 
Yn ngwyneb y gyfraith, yn euog beohadar. 

Os gwndeth yr Anfeidrol eriued dywallt 

deigryn, [bleatyn 

Hon oedd y waith fjyntaf, wrth ganfod ei 
Yn gwnenthur camddef uyJd o'i ryddid ewyllya, 
Trwy roddi gwrandawiad i'r sarph hudol- 

iaethus ; 
A bwyta o ffrwythau y pren gwaharddedig, 
Gan ddwyn ar ddynoliaeth y farn fygyihiedig. 

Ar ol 1 ddyn droseddu gorchymyn purei 

Dduw, lThjvt ; 

Ymsuddodd i ddyfnderoedd o dmeni o bob 
Cadwyni creulon pecbod a rhwymau angeu du 
Ymblethent gylch ei b<:r8on yn y dyfnderau'n 

Uu. 
Ond pan yr oedd yn gorwedd yn ei dmeni mawr 
Trwy gyf rwng ei drugaredd edrycbodd Duw i 

lawr ; [wriaeth lawn, 

CynUoniodd, o'i raslonrwydd, drefn lachawd- 
I symud yr euogrwydd trwy rinwedd Dwyfol 

lawn. 
lachawdwr dyn a dreiddiodd drwy ddyfnder 

ing a loes, 
Ao yn ei le dyoddef odd farwolaeth ar y grocs ; 
Gadawodd fro'r marwolion ar f oreu'r írj dydd 

dydd, [yn rhydd. 

Gan ddwyn y carcharorion o'urhwymau cueth 
Datododd rwymau pechod, digonodd dranc y 

bedd, 
A thaflodd angen creulon odd'ar ei f arwol sed d ; 



Y gyfraitbanrbydeddodd, cyfiawnderboddlon 

A r euog a adferodd i hedd a ffafr Dnw. 

Mae rhyddid vr Efengyl bur yn awr 
Yn tifla ei belydrau drosy Ilnwr ; 
Gall pechadnriaid o bob gradd a rhy w 
Nesbau'n hyderas at orseddfRÌnc Duw, 
A dadlen yuo am ollyngdod Uawn 
O'u hoU gad .vynaa, trwy haeddianan r lawn 
Mae modd i gaethion pecbod o bob rhy w 
Gael etifeddu rhyddid meibion Duw ; 
Triig'wyddol ryddid I ddyg ei ddeiiiaid óU 
I Ddinas Duw, heb oUwng un ar goU. 

Yr annnwioUon weUr yn y byd, 
I chwant a phechod, caeti ion ynt i gyd ; 
Cadwynau cedym, creuloo uflern sydd 
O'u hamfzylch yn ymblethu nos a dydd ; 
Ac yn eu rhwymau gwelir hwynt cyn bir 
Yn anddo i ddyfnderoedd poen a ch'nr ; 
A'u RWAÌth yn gwrthod Bhyddid ar y llawr 
Fydd sylfaen fythol eu troeni mawr. 

I'r edifeiriol, O î mor hyfryd yw, 
Cael drws agored i neshau at Dduw ; 
Mae'r lesu mawr, ar ei gyfryngol sedd. 
Yn dadlen ar ei ran am ffafr a faedd ; 
Ae ar y drugareddfa mae y Tad 
Yn estyn i'r crediniol ei ryddhad. 
Os nad yw'r Crisiipn ar y ddaear hon 
Yn teimlo rhjddid'yn gorlenwi *i fron, 
Mae'n rbydd yn wyneb cyfraith Duw, 
A rbydd odd'wrth lywodraeth pechod yw ; 
Bydd rhyddid cyflawn yn ei feddiant ef, 
*Ilol cyrhaedd ei gartrefle yn y nef ; 
Caiff ymbyf rydu mewn gogoniant pur, 
Heb gadwyn Lyth i beri loes na cbor. 

Tregaron. Cabonuh, 



^§ú})ntmx g Pis* 




NYTH Y DRYW. 

^AFYDD William Dafydd, da 
iawn genym eich gwe-ed mor 
foreu; yr ydych chwi, wrth 
gwrs, yn cadw at yr hen drefn, myned 
i*r gwely yn brydlawn, a cnodi yn 
brydlawn. 

" Wel, îe, dyna y w fy arferiad i, a fy 
nbad o fy mlaen, a thyna'r drefn deulu- 
aidd yr wyf fi yn meddwl ei chario 
allan bellach. Welaìs i ddim eiioed 
gystal a myned i'r gwely yn gynar, á 
chodi'n foreu. Gwaith enbyd y w rhedeg 
i ddala'r dydd, wedi iduo gychwyn 
bedair awr cyn i ni godi o'r gwely. 
Wfft byth fr tô ieuainc yma 1" 

lë, Dafydd, felly y mae pethau 
yn myneíl yn awr, dyna yw flfasiwn 
gwlad ar hyn o bryd ; nid ydym yn 
gwybod a ydy w o barhad hir£uth ai 



peidio ; vn gjmaint a bod y ffasiynaa 
yn newid mor aml, fe allai y daw cyf- 
newidiad ar y ffasiwn hon hefyd. 

" Wel, mi ddywedaf hyn wrthych, 
mai goreu pa gyntaf, oblegid ffasiwn 
ydyw sydd yn arwain miloedd i 
ddystry >v amgylchiadau ac angau an- 
amserol " 

Dafydd bach, "angau anamserol," 
beth yr ydych yn íeddwl y dyn ì A 
chwithau y fath Galfin, braidd y 
buasem yn meddwl y buasech yn cy- 
hoeddi y fath athrawiaeth : " Onid oes 
amser terfynedig ì" 

" Pw, nonseiise / araser terfynedig yn 
siwr ; beth dal camgymhwyso yr 
Ysgrythyrau er gwasanaethu dybenion 
drwg ì Pan y bydd dynion o'u gwir- 
fodd yn troseddu deddfau natur, a 
dinystrio eu bunain, y maent ya 



Digitized by 



Google 



IM 



mrTH Y MYW. 



rhwym oddyfod dan gospedigaeth y 
o>fryw ddeddfau.*' 

lë, wel, Dafydd, fe ddichon fod 
rhy wbeth yn yr hyn yr ydych yn ddy- 
wedyd ; ar yr un pryd, yr ydym yn 
ofni eich bod ya peryglu Calfiuiaeth 
wrth ddywedyd feily. Ond dyna, awn 
heibio i*r pynciau dyfnion hyna at ry w 
bethau ymarferol ; canys y mae digon 
o dduwinyddion i ymaÜyd ynddynt yn 
awchus, y rhai sydd yn hoff o ddadl ar 
bethau íelly. Y peth yr oeddem yn 
ddweyd, ond bod rhy w syniadau ereiU 
yn ein harwain o'r nordd, fod yn dda 
genym eich gweled mor blygeiniol, yn 
enwedig gan i ni ymadael y tro o'r 
blaen heb orphen yn drefnus y peth 
oedd dan sylw. Yr oeddem yn 
cyfeirio at anaf a ddygwyddodd i wr 
parchus wrth hela cadnaw ; iddo 
syrtbio a thorì ei goes ar y rhew di- 
weddaf Nid ydym mewn un mo.id 
yn beio, eithr yn hytrach canmawl, 
canyâ nid pawb anturiai drwy y fath 
beryglon ar ol bwystfilod felly, oddi- 
eithr fod dyn yn teimlo yn ddwys dros 
y wlad, a bod achos ei gymydogion yn 
agos iawn at ei feddwl. Gwyddoch, 
Dafydd, yr helynt sydd o fynydd y 
Garth i lan yr Hafren oblegid y bwyst- 
filod hyn: nid yw yn ddim i chwi 
gly wed am ddegau o hwyaid, gwyddau, 
a thwrcis^ yn myned yn ysglyfaeth yr 
un noswaith mewn ardal ; ac felly o 
ardal i ardal, o'r Garth i'r Hafren» nes 
y mae yn waeddi mawr drwy yr hoU 
wlad. Mae ymdrech i ddyfetha bwyst- 
fìlod fel hyn yn ganmoladwy, ac yn 
teilyngu clod oddiwrth hoU berchenog- 
ion gwyddau, hwyaid, a thwrcis yr 
hoU wlad. Yn awr, Dafydd, dyna 
oedd arnom eisieu egluro, ei fod yn 
gysur, pan y byddo anaf felly yn 
dygwydd, ei bod yn dygwydd pan y 
byddir ar Iwybr dyledswydd. Os bydd 
tori coes, neu dori gwddf am hyny, 
mewn cysylltiad â lles cyffredinol, 
gellirbod yn ddiolchgar, a chymeryd 
cysur. Beth debygech chwi, Dafydd ì 
"Wel, yn wir, gwelwch chwi, yr 
oeddwn i yn arfer meddwl na ddyíasai 

Êregethwyr yr efengyl ddylyn cwn 
ela ; ond, yn ngwyneb y pethau a 
ddy wedasoch, yr wyf braidd yn siglo, 
canys iV " dal a'u dyfetha " y gwnawd 
lì^rjfttf a da iawn yw eu dàl, onite 
byddenfe^^y y^ debyg o ddal a dy- 
fetha yrhîŴ^^^^^ y fi^^Ŵ^^î 



ac, jm wir, y maent yn syrthio ar yr 
wvn hefyd, a'u hysglyfio hwynt^ 
Lladdwyd chwech oen y llynyJd i 
Williams o'r Gwyrfa ; ac eleni liadd- 
wyd gan gadnoaid hedwar yn y 
Bwllfa, sugnasant eu gwaed mor Uwyr 
ag oedd yn bosibl, heb wneuthur f'^wr 
rhagor. Y raaent yn myned yn ofuadwy 
pan yu syrthio ar y defaid gwirion." 

Dafydd bach, nid oes gydwybod gan 
gadnaw ; beth waeth gan y caduaw 
beth a laddo os bydd yn fwytadwy 
iddo ef. Lladd a Uarpio y w ei Datur ; 
felly os daw rhywbeth ar ci ffordd 
all fod yn ddefnyddiol iddo ef, efe a 
sugna ei waed gyda'r pleser mwyaf ; 
ac os na ddaw rhywbeth ar ei ffordd, 
aiô et o*i ffordd i chwilio am y cyfryw 
bethau. Peidiwch a meddwl, Dafydd 
anwyl, fod y fath beth a chydwybod 
gan gadnaw. 

" Wel, felly y mae'n ymddangos yn 
wir, onite ni fuasai yn gwneyd y fath 
hafog ar ein gwyddau &n twrcìs ni y 
Uynydd. Aeth a dwy iar dwrci oddi- 
ar y nyth ; a sugnodd waed yr hen 
geîiiog wed'yn yn y cae wrth |efn y tŷ. 
Yr oedd yn goiled o bunoedd, y dyn ; 
yr oedd yr hen wraig yn wylo fel y 
gwlaw. Pe buaswn i yn cael gafael 
arno, dead fuasai arno, a bod yn siwr i 
chwi hefyd.'* 

Tebyg iawn, Dafydd, ond cael gafael 
amo y w^r cwestiwn. Wrth geisio cael 
gafael arno y torodd y gwr parchus ei 
glun. Felly, chwi welwch, yr oedd yn 
gwneuthur aberth mawr dros ei frodyr 
a'i gyfeiUion. 

" Ẁel yn wir, y mae rhywbeth yn 
hyny hefyd ; feddyliais i ddim am 
bethau yn y goleu hyna o*r blaeu; 
ond y mae yn eglur fod yn rhaid 
eu difetha, onite byddant ym amlhau 
mor fawr nes difetha yr hoU dir. 
Ond dyna^ wüc/iy y dyn, fod y gwŷr 
mawr yn eu prynu, a*u gollwng i'r 
coedydd i fagu er mwyn y sport o'u 
hela, heb ystyried mai nid sport i'w 
cymydogion yw Iladd eu Jowh. Peth 
digydwybod yw hyny, a dyweyd y 
Ueiaf; ie, y mae yn greulondeb ac 
yn lladrad. Myn dyn, yr wyf yn 
mèddwl y dylent gael cospedigaeth, 
naill ai mewn carchar, neu eu 
trosglwyddo i'r gwledydd pell, am y 
fath greulondeb tuag at eu cymydog- 
ion fiydd yn talu mor ddrud am y 
tiroead drwy chwys eu gwynebau." 



Digitized by 



Google 



NtTH Y BRYW. 



125 



Dafydd, ymgedwch •riia^ myned i 
opner ddrwg, ac felly, dwyn arnoch 
eich hunan gospedigaeth ; eanys clyw- 
som fod gwr boneddig yn ystlysau'r 
Gogledd yn dywedyd eich bod yn 
tyngu a rhegi, a gwyddoch fod hyny 
yn gosbadwy. 

"Bethî y fi yn tyngu a rhegiî 
ni thyngais i erioed yn fachgen, ceíais 
y fath addysgîad da gan fy rhieni, 
yn enwedig gyda golwg ar eiriau 
drwg. Yr wyf yn meddwl ei fod 
ef yn fwy tebyg i hyny wrth ddy wedyd 
y fath gelwydd." 

Dafydd, meistrolwch eich tymher- 
au, bydded eich arafwch yn hysbys 
i bob dyn. Gwnaethom ychydig o 
^msynied, ni ddy wed y gwr boneddig 
eich bod yn tyngu a rhegi, ond yn 
agos a thyngu a rhegi. 

" 0, yn agos, pa faint o ffordd sydd 
rhwng tyngu, a lx)d yn agos a thyngu 1 
Os bydd y gwr boneddig hwnw mor 
bur a pheidio bod yn bechadur, er 
bod yn agos at bechod, aiff i'r nefoedd 
yn rhwydd heb gyfryngwr." 

Ond dyna, Dafydd bach, peidiwch 
a meddwl am boh peth y bydd 
dynion yn ddy weyd, eto, da yw bod 
yn wyliadwrus, canys gall dyn o 
dymherau gwresog syrthio i brofedig- 
aeth, a llefaru a'i dafod. Chwi glyw- 
öoch,.tebvg iawn, fod y Pab yn mèdd- 
wl sefydlu essrobaeth yn Nghymru! 
a chlywsom rywun yn dyweyd mai 
yn iSíghaerdydd oedd eisteddfa yr 
esgobaeth i fod ; pa un a wyddai hwnw 
ai peidio, nis gwyddom. A glywsoch 
chwi ry wbeth felly, Dafydd 1 

' ** Na chlywais i ddim oV fìith beth ; 
ac nid wyf yn ei gredu ychwaith ; 
canys clywais fod y Pab presenol yn 
ddyn call, ac y mae yn sicr o fod 
befyd, wrth bob rheswm ; canys y 
dyn pechod sydd o angenrheidrwydd 
yn 'gyflawn o bob tw^ll,' ac nid 
pen gwan a wna y tro i gario allan 
'ddirgelwch yr anwiredd.* Y Pab 
yn sefydlu esgobaeth yn Nghaerdydd ! 
nonesense ; nid y w y Pab mor waned 
ei ben a hyny ; myned i drenlio arian 
i gynal Oenhadaeth mewn lle ag mae 
cenhadon Rhufain yn gweithio a'u holl 
nerth, ac yn defnyddio arian Protes- 
taniaeth i gario y gwaith yn y blaen. 
Na, gan fod y gwaith yn myned yn y 
blaen mor hwylus, ac yn hollol daigost 
î 6i|âd9y nid o^s gan ei oftnteiddrwydd 



ond gwaeddi UriJca ! Oorddwch yn y 
blaen, Father Tom, Father John, a r 
hoU faiherè i gyd gyda eich gilydd. le, 
yn y blaen a chwi, pregethwch igyffes- 
iad pechodau yn nglustiau yr ofifôiriad, 
gosodwch ganwyllau i losçi ar y bwrdd 
a*r allor liw dyad, ac ataliwch yr haul 
i dywynu drwy eich ffenestri, a chy- 
hoeddwch drwy dref a gwlad fod can- 
wyll gwyr yn well na*r haul osododd 
Duw i lywodraethu y dydd. Yspeil- 
iwch Brotestaniaid, fel y gorchymyn- 
wyd yspeilio'r Aiphtiaid gynt, canys 
rhinwedd yw hyny pan ei gwneir i 
ddyben yr eglwys Gatholic. Bwytewch 
eu bara, yfwch eu gwin, gwisgwch eu 
dillad, eithr cysegrwch bob peth at 
wasanaeth yr Eglwys Santaidd." 

Dafydd, yr ydych yn twymno, eich 
doniau sydd yn eich carío y tu hwnt 
i derfynau y gwirionedd, debygem. 
Dywedasoch fod y Pabyddion Rhufein- 
ig, a'r Pabyddion Prydeinig yn preg- 
ethu fod canwyll gŵyr mewn eglwys 
yn amgenach na'r haul mawr a grewyd 
i lywodraethu y dydd; yr ydym yn 
methu deall pa fodd y gelur pron hyny 
hefyd. 

" Am cly wch y dyn ! beth sydd yn 
rhwystr i chwi ddeaU cymaint a hynaí 
Y mae hwna mor eglur a*r haul mawr 
ei hunan ; canys, fel y gwyddoch, y 
maent yn cyneu canwyUau cŵyr ar 
ddydd goleu glan, pan y byddo haul 
dysglaer y nefoedd yn Uewyrchu yn ei 
nertn. Byddant yn cadw ei oleuni 
allau drwy dywyllu y ffenestri, hyd y 
gallont, er mantais iddynt rodio yn 
ngoleu y canwyllau. Ooeliwch fi, y 
mae yn well gan Babyddiaeth oleunî 
canwyllau ua haul, ac mae'n well gan- 
ddynt dywyllwch na haul na chan- 
wyllau. Nid yw y dyn pechod yn 
caru goleuni, ac ni 'fjrn ddyíod i'r 
goleuni, fel yr argyhoedder ei weithred- 
oedd.* Na, ni ddaw y Pab i Graerdydd 
i sefydlu esgobaeth, y mae. gydag ef 
ddigon yn cario ei ddybenion aJlan yn 
effeithiol. Mae Father Jones, a'r hoU 
Fathers ereill, am hyny, mor barchus 
o'i enw a'i goffadwriaéth, fel y cyfrif- 
ent yn aurhydedd a braint oruchel gael 
syrthio i lawr ger ei fron a chusanu ei 
fys bawd, neu lyfu y llwch yn ôl ei 
draed. Os ydyw y Pab am se^dlu 
esgobaeth yn rhywle yn y wladhon, 
gwell iddo fyned aty Protestaniaid, 
y mae y gwaitb yn myned yn y blaen 
X9 



Digitized by 



Google 



IM 



9TTH Y DETW. 



yn Nshaerdydd yn hwylua ; y mae 
àoU ddofodaa Rhafam mewn brì yao ; 
ao y mae ymladdfa echrydos yn 
Mhlwyf lÌBÔr am estyn cortynaa Pab- 
yddiaetb, drwy gyfnewid yr hen eglwys 
i'r pwrpas hyn^. Os na ddaw dad- 
aefydliad cyn hir, bvdd y rhan amlaf 
o'r eglwysi wedi eu llanw a Phabydd- 
iaeth. Y mae yn bresenol, nid yn 
nniÿ y Pabyddion bjrchain, eithr y 
rhai mawrìon ; y rhai mewn tyfíao^ 
cyflawn yn ordeiniedig gan Rafainei 
hanan, wedi my;ned mor eofn nes 
hawlio mynediad i bob man i addysga 
em dysgyblion. Chwi glywsoch, tebys 
genyf, am ryw Father Olement sydd 
tuag Aberafan acw : y mae hwnw ya 
awr mewn ffrae â bwrdd y tlodioa ya 
Nghastellaedd. Oafodd fyaediad i 
mewa at y Pabyddion i'w dysgu nea 
i'w dalla, ond nid oedd hyny yn rhoi 
boddlonrwydd, yr oedd eisieu wysfaint 

bethau ya ychwaneg, a mawr y 
mwstwr sydd yn ypapyrau ya nghylcn 
hyny. Y mae Father Clement yn 
hawlio awdurdod hollol, megys oddi- 
wrth Dduw ; eto nid yw yn rhoi 
awdurdod i neb arall, os gall beidio. 
Mae dan ein cyfreithiau ni hawl i 
Father Clement, yn gystal a neb i 
fyned ar ol ei ddysgyblion, ac arfer ei 
grefydd ; ond nia yw hyny yn ddigon 

1 Babydd. Beth pe bae Protestant yn 
myned i'r Yspaen, neu i un o'r teymas- 
oedd lle y mae Pabyddiaeth yn aUu, a 
hawlìo myned i'r carchar, yr elusendŷ, 
neu rywle arall, a'r Beibl yn ei law i 
ymwàed ac i gysuro rhyw gyfeillion 
^n dygwydd ì)od yno, beth ddywedai 
Pather Clement a'i gyfeillion 1 A gai 
ef ryddidl Dyn catopawbl byddai 
ya fwy tebyg o gael ei rwymo draed 
a dwylaw, a'i fwrw i'r tywyllwch 
eithaf sydd ganddynt hwy. Parcel o 
gythreiüiaid ar wedd ddynol— gwya 
fyd na fyddai iddynt gael eu gyru dros 
y dibya i'r môr, gyda moch y Gadar- 
coiaid ys llawer dydd." 

Daíydd, y mae fel pe bae rhyw dáa 
ya enyn ynoch—yr ydych yn llefaru 
yn chwilboeth ; fe allal y oyddai ya 
well i ni droi at fater arall, o duead 
oerach a mwy cymedrol. Nid ydym 
ya gwybod, Dafydd, a ddarfu i chwi 
glywed fod Ffrainc, o dan y werìniaeth, 
yn inyned i mewn am ddadsefydliad 9 

" Ŵel, naddo yn siwr'" 

T mae yn.sicr^ o leiaf siaredir yn 



uehel am hyny y dyddìan hyn, beili 
bynag fydd y cuuynia J, nìs ffwyddom. 
A dywedyd y lleiaf, nid yw dydd Pab- 
yddiaeth yn Ffrainc yn ddlgwmwl, 
canys amlwg yw fod y Babaeth wedi 
gweithio Gwerinwyr y wlad hoao, y 
rhan fwyaf o honyat ya Anffyddwyr. 
Nid ydyat ya meddwl ya uchel am yr 
eglwys, aa*r Pab, na'r offeiriaid, etthr 
ya hytraoh ya eu dal i fyaa i ddirmyg 

£a nihob man a phob gwedd. Bydd y 
wystfilod anffyddol, vò\ rheol, yn cad 
eumagu yaadfeiliad aphydreddcrefydd 
Felly gwelir y Ffnûac Babyddol gynt 
wedi esgor ar y Ffraiac Anffydd<^ bre- 
senol ; ac y mae'r An%ddiaeth yn troi 
yaerbya ei mham, ac ya bygwth ei 
dînystrìo. Nid yw y swyddogaetìi 
eglwysig ryw lawer yn bresenol oddi- 
wrth Ly wodraeth Ffrainc, mewn cyd- 
marìaeth i'n llywodraeth ni ; y mae yn 
ddirgelwch, ar ol dweyd y cwbl, pa 
fodd y mae y creaduriaid yu by w, ac 
yu talu eu ffordd -os ydyat yn talu 
hefyd. Nidydym ya gwybod llawer 
am y wlad hono, ond gauem feddwl 
nad ydynt hwy yn gwybod am ua ffordd 
i fyaed yn y blaen yn rh wydd heb dala 
i'w gilydd. Dywedir nad ydyw y 
swyddogion egl wysig drostynt,o r ee^gob- 
ion i'r ooeirìadon gwaelaf, yn derbyn ar 
gyfartaledd uwchlaw naw punt ai* ugain 
y gwr ; rhaid gan hyny fod yr offeirìad 
tlawd yn derbyn Ûawer iakw hyny. 



Ar yr olwg gyntaf y mae yn anhawdd 

;wybod pa fodd y mae'r offeirìad yn 

gallu cadw y ddwy raa ynghyd, na 



fyddai y naill a'r llall yn datod oddi- 
wrth eu gilydd ; ua ya dychwelyd i'r 
prìdd o'r lle y daeth, a'r llall i'r p«r- 
dan, neu ry w le aralL Eto, er hyn oll, 
ewelir foa yr offeirìad yn Ffrainc yn 
byw yn dda iawn wedi'r cwbL Yn un 
peth y gallwa gyfrif am hyuy, y mae yn 
wr heb wraig, ac wrth g wrs heb blant,fel 
nad oes ganddo ofal teulu, neb ond ei 
hunan, íel nad yw yr anghenion yn 
fawr. Hefyd, nid yn unig eu bod heb 
wragedd i'w cynal, y mae ganddynt 
lawer.o wragedd i'w cynal hwynt. Y 
mae gwrywSi Ffraiac, fel y dywed- 
asom, gau mwyaf ya Aiiffyddwyr, 
eithr eugwn^eddgau mwyaî ydynt 
Babyddion ; relly digon tebyg foa y 
gwyr boneddigion hyny yn gonod talu 
yn ddrud am faddeuaut eu gwraffedd 
heb yn wybod iddynt Y mae cTust- 
gyffesiadau yn eu dwylaw yn alla 



Digitized by 



Google 



yYÜt ^ bBtẂ. 



iŵ 



mawr ; hjià. yt offeiriaid yn gwybod 
llawer rh^^or o helynt y merched a*r 
flrwragedd na fydd eu tadau a'u gwyr. 
Felly, y mae dirgelwch ac allwedd 
calonau teuluoedd miloedd yn faollol 
yn Uaw y Pab. Peidiwch chwi a 
ffofalu, gan eu bod fel hvn» y maé 
llinynau eu pyrsau hefyd yn Uaw 
y fiabaeth. Pa ryfedd fod crefydd 
yn myned vn ffieidd-beth yn 
ngolwg y gwledydd, pan mae y 
íath farchnadfá aflan a dìeflig 
yn cael ei gwneuthur o honil 
Trueni fod Eglwys Loegr yn cael defn- 
yddio ei hetifeddiaethau mawrion i 
^byddio y deymas, al dychwelyd yn 
ol at ddyddiau Mari Waedlyd, pan v 
mae Ffrainc, Itali, agwledydd ereill, 
sydd yn Babyddol mewn enw, yn 
brysur yn tori iau caethiwed, ac yn 
cadwyno y bwYstfil ei hun. Pe bae yr 
arian yn myned &t grefydd, neu addysg, 
neu ryw les gwladwrLiethol, ni ddyw- 
edem ddim ; ond eu bod yn cael en 
cymhwyao i adsefydlu Pabyddiaeth ^n 
y wlad, nid ydym yn gwybod am ddim 
yn well i ddy wedyd na, Tafler hi fel 
maen melin i eieion y môr, a'r hnll 
fathers rhamthioi, twyllodrus, Jesnit- 
aidd, gydanL 

Y mae Bill j Claddu, Dafydd, yn 
dechreu dyfod i'r golwg eto. Daeth 
Mr. fialfour ag Ysgrif i mewn, er mwyn 
dybenu y ddsäl, ond siaradwyd hwnw 
allan o'r Ty, ac nis gwyddom beth 
ddawohono mwyach. YroeddynFiU 
Ued dda, ac yn cyífarfod a*r angenrheid- 
rwydd yn weddol iawn. Yr oedd yn 
darpar ar «yfer rhyddid i Ymneül- 
duwyr i gad claddu yn mynwentydd 
yr Eglwys Sefydledìg, ac arfer eu 
£furfiau, os na fyddai Gladdfa gyf&ed- 
inol fewn ych^rdig o filldiroedd, ond 
yn unig i*r offeiríad dderbyn y tâl, fel 
pe buasai ef yn darllen gwasanaeth y 
ffladdadigaeth ei hun. Wel, y mae 
nyna yn weddol resymol, gan fod hyn 
yn ddealldwríaeth wrth ^mgymeryd 
a'r lle, fod elw y fynwent i*r oflEeiríad 
fel rhan o'i gyflog. O leiaf, y mae yn 
llawer mwy rhesymol na chais offeir- 
iaid Llansawel, at Fwrdd y Tlodion, 
am dâi am y meirw a gleddid yn y 
gladdfa anghysegredig, neu y rhan 
anshysegrediff o'r cemeUryy o herwydd 
fod hynyynîleihau yn y cysegredig, 
nea y tir neiUduedig i'r Sefydliad 
OwladoL Yr un peth fyddai l^y a 



gofyn i Rtgidtar prìodasau i ddych- 
welyd yr arian i'r offeiriaid am bob 
príodas ddygwyddai fod yn yr offict 
neu'rcapel; am fod hynv ynlleihau 
nifer y príodasau yn yr Eglwys. Chwi 
gly wsoch am hyn, Dafydd, tebygem ; 
canys yr oedd yn y papyrau Cymraeg a 
Sasneg, er ys ychydig yn ol. 

" Clywed, y dyn, do : mi glywaU ei 
ddarllen yn siop Mari lileweuyn, ac yr 
oedd pawb yn synu, a bron yn methii 
credu, tod y fath offeiríad mewn plwyf 
a ysgrífenai y fath Ivthyr. Pe buasai 
yn meddwl felly, petn rhyfedd Ml ewr 
addysg ac o ddawn yn meiddio 
ysgrífenu hyny, al roi ar gyhoedd 
Rwlad, er mw^ ei anrbydedd ei hun. 
Y dyn, yr oedd yn beth haerilug ; yr 
oedd yn betti c&s ; yn ceisio gwaeyd 
marchnad o*r meirwon, a fitair 



or 



fynwent, y Ile t dylai sobrwydd a 
phwys gael y Ue blaenaf. Nid wyf yn 
gwybod beth a ddywedai, gan mor 
annhebjg i grefydd ac offeiriad yw 
pethfelhynf 

Wel, Dafydd, yn gymaint a'ch bod 
wedi eich gorlenwi a thywŷllwch a 
dyryswch meddwl uwchben y pwnc 
dyrus hwn, gadewch i ni fyned at bwnc 
arall, Ile y mae y r awyr yn iachusich a'r 
wybrenau yn oleuach. 

" Wel, na, y mae peth arall mewn 
cysylltiad a'r matar hwn yn fwy di- 
weddar, a braidd yn fwy darostyngol i 
YmneiIIduaeth nag athrawiaeth yr 
offeiriad, yr oedd yn cael ei ddarllen al 
dratod yn siop Marí LleweUyu yr 
wythnoa o*r blaen. Cvn myned at 
fater arall carwn cael ycnydig eiriau ar 
hyny hefyd. Oni ddaeth amryw 
Ysgrifau i mewn i'r Senedd yr wythnos 
ddiweddaf yma, i eeisio dyfod i ddeall- 
dwriaeth yn nghylch cwestiwn y Myn- 
wentyddPlwyfoir 

Do. yn sìwr, Dafydd. Yr Ysgrif 
fwyaf neillduol ddaeth i mewn, er 
ceisio cyfarfod a dyfod i gvtundeb a Mr. 
Osbome Morgan, oedd eiddo Mr. 
Monk. Yr oedd yr ysmf hono, nid 
yn caniatau i weinidog ¥ mneillduol i 
fyned i'r fynwent gysegredig i ddarllen^ 
a dweyd rhywbeth uwoh ben un 0*1. 
frodyr neu chwiorydd yn y ffydd Ym- 
neilldttol, ond fod ychwanegiad yn cael 
ei wneuthur at y tir cysegredig, % 
gadael hwnw i'r YmneiUduwyr, ond 
murío rhyngddo, neu o leîaf rhoi ffordd 
lydan rhwngy aaiU dir a'r UaU, íA w\ 



Digitized by 



Google 



128 



ISrttEL Y DBTW. 



byddent ya cyffwrdd a'u gilydd. 
Rhywbeth cyffeíyb, Dafydd, i'r gagen- 
dor Bydd rhwng nefoedd ac nffern, fel 
na byddo tramwy byth o'r naiU fan i'r 
Uall. Yr un peth ydyw hyna, Dafydd, 
a threfn y cemeferies preaenol ; dau 
gapel, a dau fath o dir; nia gall 
Ymneillduwr ac Eglwyswr fyned 
i'r un pwlpud nac i'r un ddaear, er 
na fyddent ar yr un piyd ddim ar 
ffordd eu gilydd. Nid cyfleustra felly 
yw'r cwestiwn, eithr tebygem, iach- 
awdwriaeth. Os nad y w yn bwnc felly, 

Ba wahaniaeth y mae y naiU neu y 
aU yn ei wneuthur. Y mae Mr. 
Monk Gaerloew yn cynyg yn ei 
ysgrif, fod tir newydd yn cael ei asio 
wrth yr hen dir cysegredig, yn rhan 
i'r Ymneülduwyr, Ue y gaUont ddy weyd 
y pethau a fynont, heb fod y tir 
santaidd yn derbyn y Uygradi^eth. 
Nid hwna yw y cwestiwn. i mae 
Mr. Monk, a'r cwestiwn eydd rhwng 
YmneiUduwyr a'r offeiriaid yn hoUoí 
wahanol. Nid y w yr YmneiUduwyr 
am fyned i'r mynwentydd plwyfol 
o herwydd cysegredigrwydd y pridd ; 
ond, vn un peth, yn y mwyafrif o'r 
plwyn, nid oes un man araU i'w gael; 
ac y maent am gyflawnu gwasanaeth 
grefyddol eu hunain, yn ol eu meddyl- 
iau eu hunain, uwch ben eu cyfeUlion 
ymadawedig. Peth araU, Ue y mae 
mynwentydd YmneiUduol, bydd hen 
deuluodd y gymydogaeth am fyned 
at eu perthynasau, er*8 eanrifoedd 
sydd yn gôrwedd wrth eglwys y 
plwyt, ac yn dymuno fw gweinidog 
weinyddu; ond hyny sydd yn an- 
mhosibl, o herwydd y cysegredig a'r 
anghysegredig. Y ddaear sydd yn 
gysegredig, a'r gweinidog yn anghy- 
segredig ; feUy bydd y gladdediẁeth 
yn anghymarus, neu rywbeth cynelyb. 
Y mae peth araU hefyd, ystyrir fod 
gwarthnod yn cael ei roi ar y meirwon, 
ac ar eu crefydd, hyd yn oed yn 
eu claddedigaeth. GweUr feUy nad 
oedd Mr. Monk, Caerloew, ddim yn 
dyfod at y cwestiwn o gwbl. Nid y w 
yr YnmeiUduwyr yn cael eu bUno, 
debygem, yn nghylch effeithioldeb 
nag aneffeithioldeb cysegriad, ond y 
maent fel rhan, a rhan luosog o ddeU- 
iaid ynys Prydain, yn drethdalwyr 
ac yn ddegwm-dalwyr, yn teimlo yn 
ddiflas fod ychydig offeiriaid mewn 
gaUu i daflu dinnyg amynt hwy a'u 



teuluoedd hyd yn oed yn amser eù 
gofidiau mwyaf^ panybydd naturyn 
ymddryUio uwdi oen beddau eu pertìi- 
ynasau agosafl Eisieu tynu i lawr 
syddarnynt ganolfur y gwahaniaeth 
hyn, a gwneuthur y ddau yn un. 

" Pan yr oeddwn i ac ereül yn çwran- 
do darllen am yr Ysgrif a'r nelynt 
yn nghylch y mynwentydd a'r 
claddu, dyma glerc yr Eglwys ^m 
taro i mewn i dy Mari LleweUyn ; 
ac yn fuan, wedi gwrando ychydig 
ar y discwrs, yn dywedyd, *Beth 
sydd a fyno y Dissenters a 
mynwent yr Eglwys, meddiant yr 
offeiriaid yw hyny, ac os nad ydynt 
hwy yn caru dyfod i'r eglwy», pa 
wahaniaeth sydd am hyny î ac os nad 
ydynt yn caru i'r offeiriad eu claddu, 
beth y maent yn dyfod â hwy yno ì 
Dyna'r Bissenters, yn nghapel JBethle- 
hem acw, y mae ganddynt hwy fyn- 
went ryw fath, ac y maent yn 
gwrthod claddu rhai yno. Ond y mae 
hawl ganddynt wneuthur, hwy yw 
perchenogion y lle ; felly yr offeinad 
yw perchenog mynwent yr Bglwys, a 
pha reswm iddo ef ganiatau i'r 
Dissenters ddyfod yno i sîarad' pob 
strahwnê* Yn wir, yr oedd y clerc 
mor hyawdl, rhaid dywedyd y gwir, 
nìd oedd neb yn y Ue hwnw a aUasai 
ei wrthwynebu." 

Dafydd bach, yr ydym yn syna am 
danoch chwi hefyd. Gwyddoch mai 
meddiant neülduol cynuUeidfa yw 
Mynwent Bethlehem, a'r cyffelyb le- 
oedd, eithr mynwent yr eglwys sydd 
yn feddiant gwiadoL Yr Eglwys Wlad- 
ol y gelwii' hi, chwi wyddoch. 

" Am ie, yn siwr hefyd." 

le, ie, Dafydd bach, pyhlic property 
y plwyf ydyw. Ond yn unig fod y 
gyfundraeth wladol a hithau wedi eu 
gwau drwy eu gilydd o oes i oes, ae 
felly rhyngddynt pethau yn cael eu 
camddefnyddio. Y clerc yn dywedyd, 
Dafydd, ygallantfyned Ueymynont 
i gladdu. Na aUant ; nid oes ganddynt 
hawl i fyned i un man ond eglwys eu 
piwyf ; ac os ânt yno, rhaid iddynt 
oddef ffurf o gladdedigaeth sydd yn 
groes i'w cydwybodau. Myned lle y 
mynont y n wir ! A ydynt yn dy weyd y 
geUir gwneuthur Jiyny ar ddiwrnod 
talu y degwm? Ah, ceir clywed yn 
fuan, "De'wch yma, onite danfonir 
beiU ar eich ol." 



Digitized by 



Google 



ABOLTGUD t WÁSa. 



ìâ^ 



"Myndyn, buasaiyn ddagenyfpe 
buaswn vredi siarad à chwi cyn gweled 
y clerc." 

O, dewch chwi, Dafydd, cyfarfydd- 
wcb ag ef eto, ac ymarfogwch erbyn y 
tro nesaf 

"le, wel o'r goreu, gwnaf ymddar- 
paru am fìrwydr erbyn hyny. Yr wjrf 
fi yn rhyfeddu pa fodd y gallasai Mr. 
Monk yna fod o'r wyneb i ddyfod & 
Bill i mewn Tr Senedd oedd mor ddar- 
ostyngol i gannedd o filoedd o ddeiliaid 
ei Mawrhydi. Ond dyna, y mae y Tori- 
aid yn ddîgon wyneb-galed i wjieuthur 
nnrhy w beth er sathru y werin o dan 
diaed." 

Dafydd, nîd Tori ydyw, un o honom 
ni y Rhyddfrydwyr yw ; peidiwch a 
dywfeyd hyna eto, fe allai na fydd dim 
pawb yn gwybod. Rhyddfrydwr yw 
yr aelod dros Gaerloew, awdwr y Bill 
hyna. Dylyn gweithredoedd da ddyl- 
ém ni, Dafydd, nid dynion. Dylyn 
Gladatone tra y mae yn iàwn, a Monk, 
ond pan yn gwyro ; a Disraeli pan yn 
iawn, âwn lle y mae*r gwirionedd. 

" A wyddoch chwi beth, y dyn ; 
feddyliais i erioed y gallasai un Rhydd- 
frydwr byth fod yneuog o'r fath weith- 
redysgeler." 

Wel, Dafydd, chwi welwch mai gwell 
peidio dylyn plaid, cam neu gymhwys, 
eithr dylyn yr hyn sydd dda. 

Cakiadatt y Cysegr a'r Teulu.— 
Dinhych : argraffwyda chyhoeddwyd 
gan T. Gee. 

Detholiad newydd o Dônau at was- 
anaeth cynulleidfaoedd a theuluoedd, 
gyda geiriau Cymreig a Seisneg, gan 
aîínry w gerddonon, y w y Uyfr destlus 
hwn. X mae dau arjgraffiad o'r un 
cwaitho*nblaen~un yn hodiant y Tonic 
üolffa, a'r llall yn y Nodianty neu yr 
hen nodiant. Am yr argraffwaith, j 
i mae yn glir, a phob llais yn meddu ei 
[ erwydd ei hiin : ond, y mae y lleisiau 
canol mewn noaau bychain ar erwydd 
y priftais a'r bâs, ac felly, mewn gwir- 
ionedd, î bwrpas y Ueisiau, gosodir y 
prif lais yn agosaf at yr isalaw (hass), 
j Temr Treái hyny, a r *ÄUo yn uchaf, 
yn ol yr hen ddull pan oedd y bechgyn 
yn chwymu y trehle a*r merched yn 
gwichian tenoTn Yn awr, heb fyned 



yn or-fanwl i feimiadu y dull yma, heb- 
law dyweyd ei fod yn edrych, o ran 
cyflead, yn anghywir a henaidd i'n 
líygaid ni, ac yn llawer mwy drudfawr 
i'w osod ; y mae, fel y dy wedir yn y 
rhagymadrodd, yn ffurfio math o gyt- 
eUiant (accompajiiment), ac o bosibl 
yn hwylusdod i'r anghyfarwydd. Mae 
ynddo 450 o dônau (yn cynwys yn y 
nifer ychydig o Salm-dônan) weoi eu 
gosod blith-draphlith, ysgafn, difrifol, 
hwyliog, tyner — i gyd yn lled chwaeth- 
us, ac y n ganad wy ( tuneful). Rhoddir 
penül yn Gymraeg a pheniU yn Saes- 
neg wrth bob tôn ; ac y mae rheswm 
dros hyn, oblegid wedi'r cwbl, er fod 
cerddoriaeth yn dyweyd ei nheges yn 
effeithiol, a phob melodedd i fesur mwy 
neu lai yn abl i ddesgi'ifio rhyw ddos- 
barth neillduol o deimladau, y mae 
hanes pob tôn boblogaidd yn gysyllt- 
iedig à rhyw benill neiUduol. Ac ym- 
ddengys fod yn rhaid i bethau gymeryd 
y wedd hon, cyn bod yh ymarferol a 
gwasanaethgar. Eto, yr ydym yn synu 
fod y casglwyr yn cyfyngu pob tôn i 
gy lch mor fychan. I b wrpas y mar ferol , 
yn enwedigtaewn cynulleidfaoedd Seis- 
neg, a llawer i gynulleidfa Gymreig, 
fel mae yn hyfryd meddwl, erbyn hyn, 
Ue cenir emyn o'r bron, nis gall y Uyfr 
fod o gymaint defnydd heb gymhorth 
llyfr emynau, h.y., heb i ni gymeryd 
camyn ol i'r amser pryd oedd llyfrau yn 
brin, a'r bobl yn aullythyrenog. Y 
mae amser rhoddi allan y penill yn 
mhob gyfran hefyd wedi myned 
heibio, ac mae'r casglwyr wrth gymhell 
hyn yn milwrio yn erbyn eu llwyddiant 
eu hunain, ac yn profi nad ydynt (o 
leiaf gyda cherddoriaeth) am symud yn 

Lblaen— cam tuag yn ol yn sicr ydyw. 
yma mewn gwirionedd un o'r pethau 
sydd yn milwrio yn erbyn llwyddiant 
ein caniadaeth gysegredig. Beth sydd 
yn fwy gwrthun na thori ar draws 
synwyr geiriau (os mae yn y geiriau mae 
y defnydd i addoli), a dinystrio deddfau 
brawddeg (oblegid y dôn yw.y cyfrwng 
trwy ba un y gosodir allan syniad y 
farddoniaeth) ; ac yn anad dim atal y 
meddwl i weithredu ar wrthddrych y 



geiriau a'r gân. Rhaid i'r galon gael 
nbrdd glir a dirwystr i addoli. Ond 
wedi sylwi yn fanylaoh, ystyriwn mai 
casgliad o donau hen a newydd ydy w 
y llyfr hwn, gaa yn unig osod i fewn 
benül yn y ddwy iaith fel dangoseg íx 

Digitized by C^OOÇ lC 



1» 



IMttftUD Ý WÁMHh 



ffwahaBol Irfraa bymnau perthynol i*r 
noll enwad. Ystmwn y 8vlwadaa 
yma ac acw jrn v rhagymadrodd dipyn 
yn blentynaida, vn enwedig yn y 
parcLgraph olaf, lie y dywedir fod 
llawer heb lyfrau, rhai yn hen, llawer 
yn anwybodus, pellder oudiwrth y 

Soleuni, &c. ; hyn i gyd fel rheswm 
ros beidio symud yn mlaen yn rhy 
gyflym. Pell ydym hefyd o feddwl 
mai y person fydd yn arwain y cyfarfod 
gweddi neu odfa arall, fel rheof,ydyw 
y cymhw^saf i famu sefyllfa y cana. 
A dwlni fyddai dweyd fod hyd yn nod 
ein pregethwyr, o leiaf yn ol y wybod- 
aeth sydd gan y mwyafrif o honynt 
yn bresenol, mewn ffordd i fama sef- 
yllfa y canu a gallu y cantorion yn 
well na'r arweinydd, os bydd y person 
hwnw yn deilwng o'i swydd, ac yn 
deilwng o'r enw cerddor. Dywedir ar 
y tüLe page ei fod wedi ei gyfansoddi 
neu ei ddethol gan amryw gerddorion. 
Pwy ydf nt 1 a pha faint ydynt o rif ? 
Ni ddy wedir. ' riTid yw hyn o bosibl o 
gymaint pwys— y mae enw y cyhoedd- 
wr yn ddigon hysbys. Wedi darUen j 
rhagymadrodd yn ofalus, tybiwn mai 
nidceisio g wrth weithio dy lanwad Uyfraa 
da sydd eisoes yn ein meddiant, a di- 
brisio llafur cerddorion sydd wedi 
myned oddiwrth eu Uafur at eu gwobr 
(er fod rhai brawddegau bron yn aw- 
grymu hyn) ydy w*r amcan ; ond teindo 
lod gormod o le yn cael ei roddi i dôn- 
au ac arddull cerddoriaetü eelwysig y 
Cyfandir, a hyny ar draul gadael alLn 
dônau mwy diweddar, ac ardduU mwy 
ararywiog, fìr efallai llai clasurol. Pell 
ydym ofeddwl, fel y tybia rhai, ac fel 
yr awgrymir ar ddechra y Uyfr hwn, 
nad oes yn bosibl cael yr amry wiaeth 
a'r cyfoethogrwydd goreu yn y tônau 
o'r arddull mwyaf syml, neu y tônau 
sillawg (nodyn am sill yn y geiriau) ; 
eto, credwn gyda detholwyr y llyfr 
hwn, a dywedwn hyn, yn groew, fod 
rhaihen aîawon Cymreig anwyl, gan 
nad bethydyw eu diífygiadau mewn 
ystyr gerddorol, wedi eu hesgeuluso yn 
ormodol ; a da genym fod cerddorion 
diweddar yn cymeryd mwy o sylw a 
dyddordeb ynddynt, fel ag i'w hail- 
drefnu a'u cymnwyso i fod o wasan- 
aeth a bendith eto, fel yn nyddiau'ein 
tadau. Ond gofaler yn awr amini eucael 
allan yn y wisg oreu, eto yn syml, ac 
heb golU dim or dioc, neay peth byw 



hwnw 8yddynrhod£eyiDerìad iàÒfíí 
Maent eiaoeB, o leimf ya eu fiiirf fwytf 
pur a phrydíerth, yn ddigoo symi ; a9 
yr ydym o'r íam fod amry w o'n faaíav- 
on, trwy fod trefnwyr wedi defhyddk 
y gwellaif yn ormodol, a thorì aUaa 
frawddegau o honynt er ea cael ya 
unffurf, wedi eu handwyo^ nid eu «jfiw- 
eiddio. £to y mae yn boaibl i m 
gymeryd cam tuitf yn ol gyda ea ey- 
hoeddi yn eu ffurf lom ac anghelfydj 
gyntefig. Nid dangos eu llwmder, er 
mor deimladwy a phriodol i'r Cymro^ 
o ran gwres a thymher ydynt, a ddyi« 
em, ond eu cy/oethog% a'a destloBO 
gyda'r gynghanedd fwyaf celfydd, 
naturiol, dasurol, eto cydweddol A'a 
hansawdd. 

Rhaid i ni dystio fod y trefnwyr wedi 
Uwyddo yn ganmoiadwy i gadw y 
pethau yma o flaen eu llygaid 
— nad oes yn y casgiiad mawr ood 
ychydig iawn a garem weled allaa 
o hono ; ac mae y rhan fwyaf o hoB* 
ynt yn felus odiaeth ; cawsom bleeer 
neillduol wrth fyned cbros yr hen donaa 
Cyoireig yma yn eu gwisg dacloaach-^ 
hen alawon y cíywsom ein tada'n mhaa 
yn eucanu gydag hwyl ar yr aelwjd gar- 
tref ; ac hen felodion, rhai o honyi^ 
sydd wedi ysgwyd ein gwlad cynhya 
Nid ydynt uwcmaw y bobl, ac mae eo 
hawdwyr wedi llwyddo i'w swneyd ya 
nodweddiadol o ddullwedd hwylog ein 
nhatur ; ac hefyd, wedi llwyddo i &A 
o hyd i'r dirgelwch o droi meddyhaoi 
teimladau, a chydymdeimlad y boU 
yn felodionbyw. Ateba tônaaftly 
rhai canlynol y werin Gymreig ym 
mhob oes, ac nis gallant farw mwy :^ 
Talywaen (M.B.Ö.), Desyfiad (M.HA, 
Gweddi (MH.), Pererin (M.RD.>, 
Beulah (8.8.8.6.). Bryndref (M.7.6.Î, 
Swn yr awel eto, Hiraeth (M.8.7.D.), 
ŵc. Wrth gwrs y mae yma lawer 
ereill mwy adnabyddus o'r un dosburth 
sydd yn ysblenydd. Nodwn y rhai 
canlynol fel rhai sydd yn medda 
hynodrwydd mydryddol, ac er nas 
gellir eu galw yn dônan mawrion, eto 
ý maent yn eu Ue yn rhoddi boddhad : — 
Hwyrol (M.O.), Penybryn (M.H.1 
Rhosyn Saron, Bryn Calíaria (M.8.7.44 
Capeí y Ddol eto, a'u cyffelyb. 1« 
tonau gweinion arwynebol a sathredîlt 
nodwn Shirlaad, St. James, ac Anda* 
lusia. Ymaeyrolafwedibodynbobl- 
ogaidd toag ardaloedd y Ohwaielini 



Digitized by 



Google 



ÍTWB t OWYliîBDtD©, 



131 



OBtnsûrron ; a tlma dwy flynedd yn ol 
cawsom gopi o honi bron fel y safa yn 
y Uytr hwn. Nid yw hon mor wag o 
leddwl ac amddifad o deìmlad a Shir- 
land, Oaerçybi, a'u tebyg ; eto y maent 
yn rhy gatiog, a gwrthun yw y syniad 
o fod un ran o gynuUeidfa nen denlu 
yn canu " Dof yn dy law i*r ochr draw," 
a'r rhanau ereill yn ddystaw hyd y— 
** Heb friw na braw," &c. Ond yn yr 
hen ât. Jamea y mae yr yamotyn sydd 
jna annrddo y gwaith fwyaf Yma, ar 

Sllinell olaf o'r penill— ** Adseinia'r 
efgorphenwyd!" symudir i'r pumed 
trwy'r cyfryngau priodol, a'r nod 
arweiniol yn île y prif lais a*r teìior^ 
a chydia yr alto a'r hass yn nghord y 
6-4, a'r gwreiddyn allan: dàu lais mewn 
gwírionedd yn canu yn G, y pumed, 
tra y cana y ddau arallyn 0, y tonydd, 
Yr ydym yn nodi hyn nid i dynu òddi- 
wrth glod y casglwyr, ond dangos fel y 
gaJl brychau o'r natur yma dduo 
gwynebpryd prydferth llyfr sydd yn 
ein golwg ni o werth anmhrisiadwy. 
Y mae yn y casgliad luaws o geîn- 
îon y Saeson— hen a diweddar. Yn 
eu plith hefyd nifer go dda o ber- 
lau Americanaidd ; heb aughofío 
yr elfen Oermanaidd yn hoUol, gyda 
phìgion o ystorfeydd cenedloedd 
ereill. Ceir ynddo drefniad cryf o brii 
frawddegau y Cydgan mawreddog o'r 
"<7rea<io»," "" The heaveìi8 are tell- 
ing" ar y mesar hir dwbl. Y mae yn 
y casgliad ddigonedd o amrywiaeth, a 
aywedwn eto fod amryw o*r tônau 
wedi effeithio yn fawr arnom. Y mae 
rhai o'rhen bethau Cymreigyma fel 
ysbrydion wedi cyfodi, nid i'n poeni, 
ond i roddi pleser a mwynhad di- 
gymysg i ni. 

Meddwn y boddhad o fod yr eiddoch 
yn garedig, 

W. T. Rbes (Alaw Ddu.) 

ÍDtor 5 íStoEltẃpbìr» 

'* Ck>sod wyHedydd, myiieged yr hyn a welo." 

TIPTR O BOB PBTH. 

*' TSttcLM Tom'8 Cabin." — ^Y mae arffnffifld 
newydd a diwygiedig o'r llyfr dyddorol ochod 
aewydd ymddangos. Dyma bmwf o ragorol- 
deb llyfr iydd wedi bod gerhron y wliâ am 
drosddeng mlyoedd ar bogain. 

MaSWOLABTB T OWBXNII>Oa HTNAF TN TB 

Roix VTD. — Yn ddiweddar bn farw yn Ue o'r 
enw Uait) Shetiand, y Pareh. Dr. Ingram, 



gweinidog perihjrnol i'r Eglwys Bydd, a'r 
hwn oedd y gweinidog hynaf yn yr hoU fyd. 
Yr oedd yn 104 mlwydd oed. Ordeiniwyd ef 
yn y flwyddyn 1808. Pan ymaefydlodd yn 
ünst yr oedd YnyeoedJ Shetíand yn hynod ar 
l^rif meddwdod a sefyllfa isel moesnldeb. 
Pend<>iíynodd y Dr. ar unwûth gymeryd yr 
ardystiad dirw^stol, a thrwy nerth ei esiamid 
a'i ddylanwad bu yn foddion i ddwyn oddiam- 

Sich welliant mawr yn mysg y trì^olion. 
yd o fewn ycbydig ams^r yn ol, yr oedd yn 
mwynhau iechyd da, ac ynallaogi symad o 
gwmpas, ond yn bur fyddar. Deuai pobl o 
belider mawr i'w weled, a synent wcih ei 
ganfod mor i^ryf a heinyf . Ond efe a fu farw. 
CoFooLOFN I Panttobltn. — ^Y mao amean 
ar droed i gael oofgolofn i'r anfarwol Wil- 
l-.amB, o Pantycelyn. Y tebyg yw mai Capel 
Cofladwríaethol fydd y golofn, a hwnw yn un 
Sae!«neg yn nhr^ Llanymddyfri, a g.tbeithio 
cyn hir y byddwn mewn eefýllfa i roddi 
ycbydig o'r manylion mewn eysylltiad a hyn 

amcan. 

Y Pabob. H. Wabd Bbbchbb.— Rhent- 
wyd geddan yn n^^pel y gwr enwog uchod 
eleni am i0,721 o ddoleri. Yn nghorff y 
pnm' mlynedd ar hugain diweddaf, derbyn* 
iwyd agos i filiwn o ddolerí oddiwrth yr 
eibteddleoedd yn nghapel y gwr uchod. 

Y Tblbphonb.— Dywedir fod y pell-sein- 
ydd (teìephone) yn cyilym ddyfod i wasanaeth 

' cytfi-edinol yn Ameríca. Mae y BeU Teie- 
phone Company yn adefladu y peirianan yn 

01 y oyfartaledd o 15,ü00 bob mis. Mae 
17,000 wedi en hanfon allan yn barod, a 
15,000 wedi ea Uogi. Os bydd iddynt brofi yn 
mccesê^ a dyfod i ymarferíad yn Nghymru, 
arbedir lUwer o draal teithio gyda'r trains 1 
bregethwyr, ac y mae Ue ofni na fydd eisieu 
llawer o bregethwyr y pryd hwnw. O herwydd 
ond cael y peirianau hyn wedi eu gosod yn mhob 
capel, bydd un o fawrwyr Lerpwl yn gallu 
diwallu augen y pwlpud Cymreig yn y 
Oogledd, ac nn arall yn Abertawe, neu ryw 
le arall, yn ddigon, i'r Dehendir a Sir Fynwy, 
ae hwyraoh y bydd i'r achos yn Brístol 
wed'yn gael y cyfíelyb fraint ; felly bydd jn 
gyfnodnewy^ yn hanes y Corph yn y ddinaa 
boblogaidd hono. 

Anbhtdbdd Athbofaol. — Y mae y Cymro 
i^uainc dyggedig, Dr. R. D. Bobens, Âber- 
ystwyth, wedi cael ei benodi yn un o'r arhol- 
wyr yn Mhrifysgol Caergrawnt am y gradd o 
B.A > ganghen y bydd ef yn arholi ynddi 
ydyw NatarcU Scienee, yn mha un y ma« Dr. 
Boberts yn ysgolbaig gwyoh, a da gan bawb 
a'i hadwnena weled ei allu yn cael ei gyd- 
nabod mewn cylcb mor nchel. 

btd t dablithio. 

" Ctmbbiad Anbhtdbddub."— Tmddodwyd 
darlìth ar y testyn U''hod yn Trelríw, gan y 
Parch. J. J. Kobert4 (lolo Caernarfon). 
Cadeirydd, Mr. U. J«nHthan. 

** EäTBON TN BBir WETNiDiia." — Ar ei hoff 
destyn hwn, ba y Farch. Thoman James, M.A., 
LUnelIi, yn traethu.yn DghNpel Tabernacl, 
Llandwr, ger Abertawe. Yr elw taag at 
ddyled y capel, yr hwn ffrdd yn ua o*r rh^ 
harddaf yn y Dywysogaeth, 



Digitized by 



Google 



ÌM 



ÌUBW-UErtE. 



"Y Saith Pli I)xwBDDAr.**^I>j]iik oedd 
ÌMtjn darUth ddyddorol a dnddodwyd ya 
Oaerwen, Moii. Y Parch. Bobert Uaghes yn 
y f^dair. 

♦* Y DDAU FEAWD."— Cafo \d j cyfeillion yn 
nghyioydugaelh Rliydymain, y fraint o 
wrando darlith ar y tüstyn achod yn nghapel 
biloh, g in y pjitriarch athrvlithgiir Uriffitb 
Jones, Tregiinh. Yr elw i íyned tnag at 
addnrno bodd y diweddar fardd Clynos^. Dy- 
wedir bod y ddarlith hon yn wir deilwng o'r 
ddan hen gymeriad y traethid amynt, ac 
hefyd yn deiiwng o'r hynod ddarlithydd. 

**Mahoiii£T a'i Gbbftdd."— Traddodwyd 
darUth boblogaidd ar y testyn nchod gan y 
Parch.D. SymonJs, Abergwaon, yn Clarbeston 
Boad, pan y Uywyddwyd gan y Parch. D. 
OÜTer Edwards, Betblehem (B.). Cafodd y 
gwyddfodoüon ea boddioni yn fawr yn y dar- 
Uthydd. 

T FUOSILIABTB. 

8tockton-on-Tbsb. — ^Y mae y Parch. T. J. 

Horgan, Gatn, wedi ymgyineryd & gofal 
bageiUol yr eglwys yn y Ue nchod mewn 
iindeb ag eglwys Middleaboro'. Teimlai y 
rhaa Ogieddol o Sir Aberteift, o herwydd en 
goiU o'n pUth, o herwydd ei ffyddlondeb a'i 
íywiogrwydd yn ea pUth, ond bydd en coUed 
hwy >n gaffaeliad mawr i'r Cymra yn Ngog- 
ledd Lloegr. 

JPBNYBoNT-AB-OawT. — Y mae yr eglwys 
Seisneg yn y dref hon wedi Uwyddo yn ea ' 
galwad i'r Parch. W. F. Jones, Thorn, i ym- 
gymf'ryd &'i gofal bngeüiol, a bydd yn dech- 
reu ar faes newydd ei laf ar yn nechren mis 
Gorphenaf. 

i>owLAis.— Cynaliwyd cyfarfod cyhoeddas 
er croesawi y Parch. Morris Jones, gynt o 
CaBÛwchwr, fei bagaU yn nghapel Libanus, 
yn y Ue nchod. Ll^wyddwyd y cyfarfod gan 
Mr. Eran Griffiths. Cymerwyd rhan yn y 
eyfarfod gan y Parchn. D. Jones, Abercam ; 
W. Joiin, Penybont; John Haghei», M.A., 
Hermon; Hugh Hnghes, gweinidog y Saeson 
yn ÿ lie, a chan Mr. Jones ei hnn. Gobeithio 
y bydd i'r undeb hwn fod yn an liapas, ben- 
dittiiol, a pl^arhaas. 

PoRTHMADoa.— CynaUwyd cyfarfod i aef, 
ydla y Parch. J. J. B«>berts (loan Caernarfon) 
gynt o Trefriw, yn weioidog yn y Tabernaci 
yu y Ue hwn. Llywydd, y Parch. J. Owtin, 
M A., Críccieth. iiechreuwyd ycyfarfod gin 
Mr. iiichard 0<%en. Yr oedd yn bre^euol 
^enhudau o Gyíarfod Misoi Sir Ddinbych, y 
Paich. B. Owen, Pr«í8tatya, a Mr. £. Jona- 
than, Trefriw, i gyflwyoo y Bagail, a'r rhai a 
Aufouasid gan Gyfiufod MisoiLieyn acËiflon- 
ydd i'wdaerbynoedd^ufc y Parchn. Thomas 
Owen, Portiiinadog, a Mr. Hicbard Owen, 
Myny«ldeduyfed, pa rái a gymerasant ran yn 
nygiad yn mlaen y cyfarfod, yo nghyd a'r 
Parch. E. Davie9, Portbnjadog, ac amryw o'r 
blHenoriaid. Tdrfynwyd y cyfarfod trwy 
weddi gan y Parch. K. Owen. Yr oedd yn 
gyíaifod pnr bapas ; byderiry bydd i'r teimltd 
da sydd yn ffynu yn y cychwyniad fod yn uu 
syiweddol a pharhaus. 

TBMLAU NEWTDDION. 

X«iiANQ{AN. — Cy^aliwyd cTf^rfod «goriadol 



y deml newydd a hardd y^ y Ue nehod. I 
pregelhwyr oeddynt y Pmrcbn. J. Owen. ItA, 
Criccieth ; £. Jones, Caem^rfon ; TboiHf 
Owen, Porthmadog; Thomas SUia, LÌtDy»> 
tnindwy ; H. Haghes, GelUdar^n ; a Hfaf^hal, 
Edeyrn. Yr oedd yma gynuUiadau hynodo 
luosog, a phregethau grymus a dylanwadi^ 

Llansamlet.— Sul a lilan, MawrthylS^ , 
a'r 16eg, cynaUwyd cyfarfodydd pregeân 
mewn cysyUtiad ag agoriad capel. newydá ^ 
Tabor ; pregethwyd gan y Parchn. Tbos. Job, 
Cynwil; D. Saund.rs, W. WiUiams, Aber. 
tawe; £. Jenlcias, ac ereill. Yr oeddyna 
gyf arf odydd hapus, yr efengyl yn cael ei tìn- 
ddodi gyda blas, ao mewa moid hynod o 
effeitliiol. Ownaethpwyd casgiliad rhagorot 
£100. Y mae yr achos ya y lie hwn dun e&l 
bageiUol yr ymdrechgar a'r Uwyddiaons 
Barch. Thomas Jones. Bendith y nefoedd 
amo ef a'i hoU weithrediadau. 



Parte-J^estr. 

" Owywodd y Bhdeuyn** 

mSS BABAH JONBS, BI.ABNLI.BCHA17. 

Y mae y byd hwn yn debjg i wyrdd-dy 
{ffreen-house)^ yn yr hwn y mae amrywueth 
mawr o flodau yn tyfu. Y blo'dau mwy»f 
cyffredin eu nhatar a'u perArogl. fel rheol, 
barant yn hir heb wywo; nid yw Uwydrewyr 
Hydref yn effeithio nemawr amynt. Ondj 
blodau mwyaf tlws a pheraidd en harogl 
gwywant yn faao. Dywed natariaethwyr, 
am y blodeuyn mwyaf swynol ei liwiau> a'r 
mwyaf pereiddiol ei arogl, o hoU fiodaa anian, 
ei fod ef yn bhgaro yn wastad wedi'r nos, fel 
pe byddai pelydran yr haul yn rhy gryfion a 
tbanbaid i ledneisrwydd ei Uwiaa a pher* 
eidd>dra eî arogi. Cymaint ydyw ei frys i 
yrnadaw fel yn yr un awr megys atc y gwna 
ddadblyga ei brydferthion a thaena ei aioÿ 
syrth ei ddail a gwywa. 

Blodeuyn tyner, tlws, a pberaidd oî arogl— 
feUy ydoedd Miss S. Jones, grooer, £mlyn 
Hoase, Blaenliechau, ac wyres i'r hen flaenor. 
ffyddlawn a ffiaeth, Mr. David Haghes. Y 
mae Duw we«ii addaw hod nid yn unig ya 
. Dduw i blant y sawl syddyn ofni ei enw, ond^ 
i blant eu piant. Gyfl<iwnodd ci addewid i'r 
tealu hwn. Bu yr addysg grefyddol a gyf-, 
reuid >n y tealu yu fetjditbioí i bern i'r 
eneth hon gychwyn ei gyrfa gyda Daw, i gofioî 
ei Cbreawdwr yn foréu. Byr iawn f a yspaid,' 
ei büdolaeth, eto yn yr ysoaid byr hwn* 
blagarodd liawer o rinweddau i'r golwg. Uá 
rinwedd amlwg ynddi ydoedd lledneiarwydd; 
teimlad, fei Uawer blodeuyn tyner mewai 
uatur, teimlai oddiwrtb y cyffyrddiad Ueiaf.^ 
Rbinwedd amlwg araU ynddi ydoedd paidu 
dwfn i'w rhieni ac i blant a rodient Iwytma 
rhinwedd; nid oedd dim yn dygymod â 
thaeddfryd ei c&aion ond y tyner a'r pwr, 
Hefyd yr ydoedd yn un ddarUengar agw^ih' 
gar; Uwyddodd i gaBgla£lI taagat ddyled 
Y capeL Yr oedd bywvd a chymeriad yr «nethi 
W) er x4ox ieaanc jíoeàáf y^ e^fono Uv^ 



Digitized by 



Google 



MABW-BBSTB. 



1331 



o rinweddaTi gwahanol Mair a Martha o Beth- 
anÌB, Heblaw ei bod yo ddarUengar, meddai 
Itefjd ar ysbryri a chalon i weithio. Dywed 
yr enwog ür. Tbomson wrthym, fod rhai o*r 

Sraidd yn y dwyrain yn canlyn yn agosach na'r 
leiU wrth sawdl y bugail. Y mae mfer mawr 
o hraidd yn nghorhin eglwys Carmel, Blaen- 
Ileohan, ond nid oedd nn o honynt yn canlyn 
yn agosach wrtb s&wdl y Bagt^il Da na Miss 
S. Jones. ymddengys fod ei haddfedrwydd 
yn nn anamstìrol ; yr hyn sydd yn arwydd bob 
junser .am y blodenyn nen y planigyn mewn 
natar, neu am y plentyn, y dyn, nea yr eneth 
ienano, mai byr lydd ysbaìd eu blagariad. 
Dylai syrthiad cynarol nea anamserol y blod- 
enyn hwn— dylai byrdra oes yr eneth hon, 
ddyagn rhai gwersi pwysig i ni. Y mae yn 
cynwys gwersi i'r ienano ; sef y wers o gofio 
en Creawdwr yn forea. Tuedd sydd yn y 
cyfiyw i oedi gwneyd hyn, am ea bod yn 
mesiir hyd en hoes wrth ea dycbymyg ea 
linnain. Ond y mae yr amgylcbiad hwn yn 
brawf newydd nad y w angen yn talu sylw o 
0wbl i addfedrwydd oedran. Arosa j medel- 
wr natnriol cyn oydio yn ei gryman i*r dywys- 
en ddyfod yn addfed ; ond ni wna y medelwr 
Ifwn hyn bob amser; nid oes sicrwydd pa 
bryd y cydia y medelwr hwn yn ei gryman. 
IT mae i natnr ei thref n : machlnda yr haol yn 
ei âmserrheohüdd, ond mnchlnda haolbywyd 
yp hva aml ganol dydd. Beth y mae hyn yn 
ei ddy^gn ? Wel, y pwys sydd i'r dyn nen i'r 
eneth ienanc i gychwyn eo gyrfa gyda Dnw. 
Dylai byrdra oes yr eneth hon eto ddyâgn 
gwers i'r rhieni; sef i beidio oyfrif yn or- 
modol y cant gadw meddiant o wrthddrychan 
en aeich yn hir. Nid meddiant, ond benthyg 
yw eu trysoraa daearol penaf . Yr oedd rhieni 
t jner a chrefyddol yr eneth yma wedi crogi 
llawer o obeitbion swynol ac addawol 
wrthi, ond pan oedd ffarfafen y tenlu yn ber- 
ffiiith glir, pob peth yn addaw dyfodol hapas, 
cododd ystorm ddisymwth a chyfnewidiodd 
agwedd y ewbl: cafodd y medelwr angeu 
genad i gydio yn ei gryman ac i dori y blod- 
euya tyner a tülws i iawr. Ae 01 y fath 
longddryUiad i obeitbion wnaetbpwyd pan 
j^yrthiodd y blodenyn hwn ! y fsth obeithion 
awynoloedd jnh<ngian fel blodan-gwywedìg 
o gwmpas ei harcb, nea a gladdwyd g>da bi 
3m ei bedd. Ar ol colU gwrthddryeh penaf 
en sercb, coUodd bywyd ei hoU swyn i'w 
rhieni ; buont am fisoedd yn barod i ddweyd 
snai " gwagedd oedd y cwbl." Un o amcanion 
mawr Duw mewn traUodau o'r nalur yma 
ydyw, dysga i ni y wers anhawdd, ie, yr an- 
hawddaf o hoU wersi bywyd, sef y wers o 
nfndd-dod i'r ewyUys ddwyfol. Ab, meddai 
iin gwr enwog— •* i/ «;6 could (mly leam th>it 
Aard Imon^^Thyicülhedone* To my this 
in ev^ ditpensation is the tohole o/ reäyion.*' 
Y wers gaied yma sydd gan rieni yr eneth 
rinweddol hon i'w dy^gn beUach. Braidd 
na ddywedwn fod ein cyfeiUion wedi coiU 
goimod o ddagrau, eu bod wedi wylo yn ddi- 
jrstyr; nid oedd yr amgylohiad yn cynwys 
achos i ddagrau pe gwelentefyn ngoleuni 
hyÚBnlL Beth oedd yr amgylchiad i'rym- 
Adawedig ei han? Trawsblaniad i dir mwy 
iBrwythlon, ac i awyrgýloh mwy pnr. 



" Ere sìn coold bUght or sorrow fade, 
Death came with friendiy care ; 
The opening bad t« heaTen couTeyedt 
And bade it blossom there." 

Beth ydyw yr amgylchiad i'w rbieni ? Dnw 

Si drylUo y nyth er mwyn rhoddi awgrym 
dynt maì nid yma y mae eu cartref . Ffaith 
gysurlawn i'r Cristion ydyw nad yw yn ngaUtt 
angau i achosi ysffariad tragywyddol mewn 
teulu crefyddol. Wrth goUi gwrthddrychaa 
•in serch y mae crefydd yn sicrhaa aü-nniad. 
Sychwch eich dagraa ynte, ac ymgysurwch 
yn y gobaith gwynfydedig o gael cyfaffod 4*r 
hon a hoffid mor fawr genych mewn cartref 
Ue ni faedd angaa yn dragywyddol gamu droa 
drothwy y drws. Mehefin 26ain, 1878. yn 
ddeng mlwydd oed, bamodd y Brenin Dwyfol 
y blodeuyn hwn yn deilwng o le yn mhlith y 
blodau sydd yn addamo ei balaa ei hnn, m 
hyny trawsblanwyd ef. 

•* Tour flower hath foand a home with one 
Who weU its valae knows." 
jLberdare. w. PowelIm. 

IfB. JOHIT BATBMAN, SCOLOG. 

Nid yw Scolog wedi hynodi ei hun yn 
hanesyridÌAeth yr oesaa, ond y mae yn enw 
adnabyddus iawn yn y cymydogaethaa hyn, 
ac yn mysg Methodistiaid yn gyffredinoL 
Fferm y w Scolog, gerllaw Woodstoch ; yn y 
Ue hwn y ganwyd John Bateman, yma y ba 
fyw, ac yma y ba farw. Yr oedd ei henaf- 
iaid wedi bod yn dal y Ue o'i flaen am flyn- 
yddaa lawer, ac y mae yUe beUach wedi ei 
ystrydebu yn " Scolog Bateman." Nid un o 
gywion estrya oedd ein brawd, oud un o had 
yr eglwys, wedi ei f endithio a rhieni crefyddol, 
ac weüi ei faga yn ngeirian y ffydd. Yr oedd 
eì dad yn ddyn gnUnog yn Gristion gloew, 
aj yn ddiacon defnyddiol yn Woodstock, un 
o'r eglwysi henaf yn y Cyfundeb Methodist* 
aidd ; ac yr oedd ei f am yn aelod hardd yn yr 
un Ue am flynyddaa maith. Y mae y rhai 
o.edd yn cydfyw a hwynt, ac yn cofio yn awr 
am danynt, yn dweyd am y ddan, eu bod yn 
rhodioyndditirgyhoeddyn hoU orchymynion 
a deddfau yr Arglwydd. Fe fu ei dad farw 
flynyddaa o flacn ei fam, ond fe fa yr Ar- 
glwydd yn unol a'i addewid iddi, yn Farnwr 
y gweddwon ac yn Üad yr amddifaid. Yr 
oedd ei fam yn garedig iawn at yr achos 
mawr, yn Uetva gweiiiidogion y Oair, ac ytt 
cyflawnu y ddef od gysegredig o "gadw'r mis" 
bydei irarwolaeth. Nid oedd John yn aelod 
crefydd pan fu ei fam farw, nid oedd neb gan 
hyny > n dysgwyl y buasai efe yn ymofyn am 
gaei y mis, ond dangosodd yn fuan bender- 
fynîad cryf am ei gael, a chroesaw mawr 
iddo. Wedi iddo. golU ei fam fe ddaeth yn 
aelod crefyddol. Fe fu yr amgylchiad hwnw 
yn füddion iw ddeffro i ystyried ei ddiwedd. 
i ymofyn «m grefydd, ac i lanw y Ue ag oedd 
wedi ei adael yn wag. Os na wnaeth rhyw 
orchestion sinfawr yn ei fywyd, y mae adgof- 
ion hyfryd yn mynwesau Uawer am dano, ya 
tystio ei fod yn Israeliad yn wir, yn yr liwn 
nid oedd dim twyU. Yr oedd ei ddiwedd to 
well na'i ddeohreuad yn nglun a'i gretyáá* 
20 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



MABW-BESTS. 



135 



H«ddwch i'w lirch ar waelod bedd, 
Nes delo i'r lan ar wedd ei Briod. 
Ki chafodd blant. Gadawodd weddw i alaru 
ar ei ol, a'i fam, yn 82 oed, a chwaer. Yr 
ArRlwydd roddo nerth iddynt yn eu gahr. 

Caâtellnedd. E. J. 

Y PABCH. DAVID DAYIBB, PONTYPOOL. 

TMÌiwedd SOain bu farw y Parch. David 
l>ayies, Pontypool. yn 63ain mlwydd oed. 
Bu yn y weinidogaeth am 30ain o flynyddoedd, 
ond ni chftfodd ei neillduo i gyflawn waith y 
weinidogaeth nes y flwyddyn 1872, yn Caer- 
^ydd. Yr oedd yn wr o alluoedd cryfion, yn 
aorthol hefyd yn yr Ysgrythyrau, ac wedi ei 
.drwytho yn dda yn syniadau yr hen Burit- 
«niaid. Byddai gyda medrusrwydd yn aml 
yn gwneyd defnydd o Dr. Owen, Gumal, a 
Charnock. Fel dyn yr oedd yn cael ei barchu 
tfan bawb a'i hadwaenai, fel Cristíon yr oedd 
Sn un dedwydd, fel pregethwr yn bur dder- 
tynîol, ac yn y seiet yr oedd yn gawr. Nid 
oea amheuaeth tu meddwl neb na threfnwyd 
îddo fynediad helaeth i mewn ì dragy wyddol 
«Leymas ein Harglwydd a'n Hachubwr lesu 
OMt. Rhígfyr 6fed, dygwyd ei weddiUion 
snarwol i'r tŷ rhagderfynedig i bob dyn byw, 
lle y gorphwys hyd ganiad yr udgom. 

T PAECH. W. J0NE8, DWYBAN, MON. 

I>ydd Gwener, Cbwefror 28ain, yn 55 mlwydd 
oed btt farw y Parch. W. Jones, Bronceinwen, 
Pwyran, Mon. Bu yn pregethu yr efengyl am 
Jros SOain o flynyddoedd. Derbyniwyd ef i 
icylch y cjrfarfod misol yn Cae Athraw, Sir 
Oaemarfon, cafodd ei neillduo i gyflawn 
waith y weinidogaeth yn y flwyddyn 1857. 
Tr oedd ei dduwioldeb a'i gysondeb yn ddi- 
amheuol. Fel pregethwr yr oedd yn uu 
UafaroB, ac yn un o'r rhai mwyaf cynieradwy 
yn y wlad; fel ceryddwr yn ddidderbyn- 
wyneb ; yn hynod am ei fedrusrwydd i gadw 
seiet ; yn Donilwr Da sslog, ac nid oedd arno 
tm amser gywilydd o'r egwyddor ddirwestol. 
Yr oedd yn aelod teilwng o'r Bwrdd Yegol, yn 
.Uangeinwen. Dydd Mercher, y 5fed o Fawrth, 
daeth tyrfa fawr o wahanol ardaloedd ynghyd 
i I>dwyran erbyn dau o'r gloch, i hebrwng 

Seddillion y gweinidog parchus uchod i dy ei 
• gartref. Dyma y cynhebrwng lluosocaf a 
weîwyd yn Dwyran er daddedigaeth y Parch, 
David Jones, 26ain mlynedd yn ol. Trefn yr 
yr orymdaith oedd fel y canlyn :— 1, gweinid- 
offion; .2, diaconiaid; 3, cantorion; 4, yr 
2or, ar ysgwyddau pedwar o ddiacooiaid 
«glwy» y Dwyran; 6, y galarwyr; 6, tyrfa 

S^fredinol; 7, plant yr yagolion dyddiol, o 
n arolygiaeth y ddau athraw. Yr oedd y 
«weidogion canlynol yn bresenol .— Parchn. 
Bobert Hugfaes, aaerwen; James Donne, 
LlaDgefni; David Roberts, Tyddyn ; W. 
Herberi; Biefaard Owen, Penygamedd; £. 
Ewaast Bodedem; Simon Frazer, Llanfaii; 
Sran Boberts, Caemarron; W. Jones, New- 
iMsonfffa; H. WiUiama, Gwalchmai; W. 
Pfttehaid, Pentraeth; John WiUiams, Am. 
£ch; J. V. WilUams, BfaoMolyn; W. Ed- 
wuxdth lilanfachreth ; W. William», Ty Oajch , 
W Hngbea, TabemaòLe; B. B. Jenes (A.), 



Newborough; Gt, Parry, Brynsiencyn ; W, 
Bolíerta, Copsl Coch; W. B. JoneR. Bethesdaf 
J. J. Hughefl, Cemaes ; John Owen, Peny- 
garnedd ; Morris J. Owen. Penygarnedd; 
Thumas Jones, Oelliniog; ynghyd a nifer 
.mawr o ddiaeoniaid o wahanol fanau. Llyw* 
yrldwyd ar yr achlysur gan y Parch. B. 
Hugfaes. (Herwen. Decfareuwyd y c^rfarfod 
gan y Parcfa. W. Herbert. Ânerchwyd yn 
bwrpasol gan y Parchn. J. Donne Evaa 
Boberts, D. Boberts, Tbomas Jones, ac B. 
Hughes. Diweddwyd gan y Parcfa, J. WÜ- 
liamg, •Amlwch. Dadganwyd oydymdeimUd 
dwfn &'r teultt galarus, yn enwedig ä Mrs. 
Jonea, yr hon sydd ar ei cblaf wely er'a 
blynyddau; ac eifyniwyd yn deimladol am 
amddifl'yn Tad yr amddifaid a Barnwr y 
weddw ârni hi a'i tbeulu bychan. Owasan* 
aethwyd ar lan y bedd gAn E. Eyaps. a W. 
WilUams, Ty Caích. Yn yr hwyr pregethodd 
y Parch. B. Haghes, Gaerwen, yn rhagorolaa 
yn gydweddol â'r amgylchiad, ôddiwrth loan 
2Z. 4. 

T PABCH. JOHN DAYIES, N£RQUIB. 

Mawrth y 5ed, yn ei breswylfod yn Bhos 
Ithel, bu farw yr hybarch dad, y Cristion 
gloew, a'r gweinidog ífyddlon i Grist, y Parch. 
John Davies, Nerqui8, yn 79 mlwydd oed. Yr 
oedd yn gymeriad adnabyddus iawn drwy 
hoU gylcboedd Methodistiaetfa, fel awdwr 
*' Esboniad ar y Diarebion," y mae ei glod 
drwy hoU eglwysi ac ysgolion Sabbothol ein 
gwlad, ac fe fydd ei ddall dengar ac agos at y 
gynuUeidfa -^n darUen ao yn egluro yr Ys- 
grythyrau yn fyw am hir amser yn ngfaof ei 
wrandawyr. Yr oedd ^m ddyn ar ei ben ei 
faun, ddim yn dynwared neb, ynwahanol i 
bawb, nid yn unig yn nechreuad ei oedfaon, 
ond hefyd yn ei ddewisiad o destynau. Y 
mae llawer yn cofio ei bregethau ar y testyn- 
au canlynol * — *' Y manna yn peidio dran- 
oeth," " Lladd y Cawr," ** Tori bodiau dwy- 
law a thraed Adonibezeo,*' *' Jonah yn mol y 
morfil," a **phaham yr erys Dan mewn 
Uungau ?" &c., &c. Pa rai oeddynt yn Uawn 
o addyagiadan. Yr oedd yn un o'r pregetfa- 
wyr faynaf yn y Cyf andeb. Nid oes ond dan 
weinidog faynacfa nag ef, 8«*f yr faybarch Dad o 
DonyrefaU. a'r enwog Bobert Owen y Plant 
fel y gelwid ef. Dechreuodd bregethu yn y 
flwyddyn 1822. Ordeiniwyd ef yn y flwyddyn 
183á ; felly bu yn pregethu yr efeagyl am 67 
o flynyddoedd, ao yn weinidog am 45 o flyn- 
yddoedd. Yr oedd iddo air da yn mhob man, 
cartref ac oddicartraf. Fel Cristion, yr oedd 
wedi ei wisgo â ** phrydf ertfawob yr Arglwydd," 
Cafodd y &aint o barfaau i bregetfau fayd yn 
ddiweddiÁr, ond wele ef e a orphwysodd oddi- 
wrtfa ei faoU laf ur. 

Cymerodd ei gladdedigaetfa le dydd Llun, 
y lOfed, pan y darfu o gwmpas saith cant 
ymgasglu yn nghyd er mwyn talu y gymwyna» 
olaf i'w weddiUion. Yn eu plith yr oedd 66 o 
weinidogion, a 66 o flaenoriaid. Ŷr oedd trefn 
y gwasanaeth fel y canlyn : — ^Wrth y tý, oyn 
cwcfawyn, rfaoddwyd y peniU— • 
"Mor ddedwydd yw y rfaai trwy ffydd," &c« 
aUan i'w gacu gan y Parofa. Boger Edwardgf 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Y CyLCHGRAWN. 



Oyfbbs XVIII.] 



MAI, 1879. 



[Bhif 209. 



MAWREDD GOSTYNGEIDDRWYDD YR ARGLWYDD lESU. 



Gan y Paech. D. Chablbs Eyans, Rhyl. 




^.| AE yr Apostol Paul yn f;pych 
W^ yn dwyn yn mlaen esiampl 
56^ Crist i gefhogi ei anogaethau i 
ostyngeiddrwydd ; ond ni elür dylyn 
ei esiampl heb gyfranogi o'i ysbryd 
addfwyn a gostyngedig. Ofer ceisio ei 
ddynwared heb fod yn debyg, o'run 
meddwl, oblegid yr ysbnrd yw ffyn- 
omell y gweithredîadau. Yn ol ansawdd 
yr ysbryd y bydd ansawdd yr ym- 
ddygîad. Os bydd yr ysbryd yn 
chwyddedig, ofer ceisio dangos gos- 
tyngeiddrwydd. Rhaid i ymchwydd 
ôilon gad egluro ei hun mewn 
rhyw Sordd, er pob gwyliadwr- 
iaeth i*w gadw yn guddiedig ; ond mae 
bod yn y fynwes feddwl Crist yn 
dwyn cariad i'r fynwes, a chaiff balch- 
der fyned dros y drws. Mae egwyddor 
gostyngeiddrwydd yn cael ei gosod 
alian yn nerthol yn y geiriau hyny, 
" Nac edrychwch bob un ar yr eiddoch 
eich hunain, eithr pob un ar yr eiddo 
arall hefyd." Edrychodd Crist lesu 
mor nerthol ar yr eiddo arall fel ag y 
bu iddo ef, ac yntau yn gyfoethog, 
fyned er mwyn dynion yn dlawd. Ym- 
ddangosodd ef mor ostyngedig, fel pe 
na buasai yn rhoddi sylw i'w eiddo ei 
hun, ond yn edrych yn unig ar ein 
heiddo ni--daioni ereill ydoedd amcan 
parhaus ei fywyd. Dyma feddwl go- 
goneddus, meddwl sydd yn cartrefu yn 
mynwes yr Arglwydd lesu, sef edrych 
ar yr eiddo ereill hefyd. Y mae yn 
ddyrchafíad i ddyn i gael lletya y medd- 
wl sydd yn cartrefu mewn mynwes 
mor urddasol, "yr hwn oedd hefyd yn 
Nŵrist lesu." 
J)yma yr ^siampl uchaf o oetyng- 



eiddrwydd yn nghreadigaeth Duw : a 
hyny o ostyngeiddrwyddyn eî eçwydd- 
or gryfaf. o beidio edrych ar ei eiddo ei 
hun, ond yr eiddo arall hefyd. Gellir 
bod yn sicr na ddangosir byth yn 
ymherodraeth Duw esiampl gryfach o 
ostyngeiddrwydd. Bydd yr esiampl 
yma yn rhyfeddod tragywyddol i holl 
angyhon y nefoedd, ac i holl gythreul- 
iaid uffern. Nis gaílasai yr un creadur 
ddychymygu am im esiampl o fath 
hon, heb sôn am ei sweîthiad allan 
mewn bywyd. Nid oedd neb ond Duw 
ei hun a allasai gael allan y ddyfais 
yma i roddi y fatli brawf o ostyng- 
eiddrwydd. Gostyngeiddrwydd mawr 
oedd i Michael, vr angel uchaf, ym- 
ddyddan â'r diaiol yn nghylch corff 
Moses. Gk)styngeiddrwydd mawr yn 
y Goruchaf y w ymostwng i edrych ar y 
pethau sydd yn y nefoedd, ac ar y 

Îdaear : edrych ar abwydon distadl y 
omen i gynal bywyd yn eu gwaed ; 
a gostyngeiddrwydd dyfhach ynddo, 
y w gwrandaw ocheneidiau y carcharor- 
lon, a rhyddhau plant angeu, gan 
dosturio wrth bechaduiiaid a gyfodas- 
ant mewn gwrthryfel i*w erbyn. Ond, 
yn Nghrist lesu, y Duw-ddyn, y ceir 
yr esiampl gryfaf ; esiampl sydd yn 
sefyll yn wyrth i dragywyddoldeb yn 
ngolwg holl lywodraeth lawr y Gor- 
uchaf. ' Mae yr esiampl yma yn sicr- 
hau gostyngeiddrwydd y nefolion.i ddy- 
ogelu eu dedwyddwch am byth ; ac y 
mae yn ddigon nerthol i gyflawn gywil- 
yddio balchder yr uffemolion. a'u 
cadarnhau yn nghadwynau y fagddu 
byth ! I ganfod mawredd ei ostyng- 
eiddrwyddi mae o bwys i ni jBtŷnei 
21 



DigJtized by 



Google 



136 



ìuymsüD wsrrsamDBMTŵ 



mawredd y peiBon a ymddaroBtyngodd. 
Tuag at weted mawredd y dyogyniad 
rhaid sylwi ar uchder y cycnwyniad^ 
gan fod ei oatyngeiddrwydd yn cael ei 
leda o'n blaen rhwng y ddau bellder 
mawr yma : uchder y cychwyniad a 
dyfhder y dysgyniad. '* Yr hwn ac 
tte yn ffurf Cuw," ni thybiodd yn 
drais fod cyfuwch à Duw — yn Dduw 
cadam, a Thad tragy wyddoldeb, eto a 
ymddansosodd yn y cnawd. Mae dyn- 
lon yn rhoddi sybw rhyfeddol i arwydd 
ostyngeiddrwydd mewngwr mawr, 
un urddas, neu sefyllfa uchel yn v 
byd. Bu llawer o sôn am ostyngeidd- 
rwydd George y Trydydd, ac adroddir 
gyoa difyrwch am dano yn myned trwy 
gae ỳd, pan y gwnaeth ymostwngiym- 
ddyddan à hen wreigan dlawd oedd 
yno yn Uoffa. Bydd Tywysoges Cymru 
yn gwneuthur gweithredoedd yn fyny ch 
sydd yn profi ei bod wedi ymdrwsio à 
gostyngeiddrwydd, ac mai ffrwythau 
gostyngeiddrwydd ydy w yjewels hardd- 
af y mae yn wisgo ; ond nid y w y 
pellder oddiwrth orsedd ddaearol i lawr 
at y cardotyn, ond megysUed troed, 
i'e, dim mewn cymhariaeth yn ymyl y 
mawredi ofnadwy yma! Anfeidrol- 
deb yn cael ei fesur â dyddiau : Holl- 
gyfoethog yn dlawd ! Y mae y peUder 
tu draw i'n dirnadaeth ni. Cymerodd 
agwedd gwas! — dibrisiodd eihunl— 
darostyngodd ei hun i angeu y groes ! 
Mae graddau yn cael eu nhodi yn ei 
ddarostyngiad ; ond am uchder ei gych- 
wyniad y içae mor annhraethol beU 
ùwchlaw em dimadaeth ni, fel nas 
gallwn synied am raddau yn perthyn 
iddo. Nid oes §enym, mewn gwirion- 
edd, yr un syniad am y ffordd beU, 
rhwng bod yn ffurf Duw a dyfod mewn 
agwedd gwas ; ond wedi iddo ddyfod 
mor isel ag i feddu ar a^wedd gwas, y 
mae yn ein cymydogaetn ni : canys y 
mae genym ry w ddirnadaeth am was, ac 
agwedd gwas. Oddiwrth agwedd gwas 
yr ydym ýn gallu olrhain ei gamrau i 
lawr ddyfnach, ddyfnach. Mae y cam 
mawr cyntaf tu draw i ymylau ein byd 
ni, ac y mae y cam om yn myned yn 
Uawer rhy isel i ni ei ganlyn, — ^i angeu 
y groes. " Efe a'i gwaghaodd ei hwi,''* 
Mae y gwaghau yn wrthgyferbyniol 
i'r ymadrodd : " M thybiodd yn drais 
fod yn ogyfuwch â Duw." Ni chy- 
foethogodd ei hun â chyfartalwch i 
Dduw, ond gwaghaodd ei bun. Ni 



eglorodd ei ogoniant Bwyf ol yn ei gyf; 
artalwch i Dduw; ond cuddiodd ei 
ffyfartalwch i Dduw o'r golwg. Ni 
ddefnyddiodd ei urddas o fod yn gyf- 
uwch â Duw yn gyfleusdra i hunan- 
ddyrchafiad; ond, yn hy trach, gwnaeth 
ddefhyddio y mawredd hwnw yn gyf- 
leusdra i hunan-ddarostyngiad. Peid- 
iodd yn ei sefyUfn o ddarostyngiad a 

foUwng aUan belydrau o*r gogoniant 
^wyfola feddai gyda'i Dad. 
Cymerodd amoagwedd gwas, dibris- 
iodd ei hun, peidiodd ag egluro ei 
ogoniant dwyfol, trẃy gymeryd amo 
agwedd gwas— gwas i'w Dad. , GaUai 
brenin ymostwng i alw mewn bwthyn 
ac ymdüyddân &'r tlawd yno; ond 
gormod fyddai dysgwyl iddo ymostwng 
ifyned yn was. Nid yw y gwahaniaetn 
rhwng yruehel a'r isel ynmysgdyn- 
ion, ary goreu, ond bychan; maepawb 
o'r un gwaed, wedi taridu o'r un 
gwreiddyn, ac yn cyfarfod a^r un diw- 
ediUad ! Pob un a ddychwel i'r pridd. 
Mae y gwananiaeth mor fychan rhwn^ 
yr üchel a'r isel, fei y rhaid i'r uchel 
ofalu am beidio ymwasgu yn agos iawn 
i'r isel rhag cymylu ei uwchafîaeth, 
rhag i'r gwahaniaeth sydd rhyngddynt 
f yned o'r' golwg. Ond am yr hwn sydd 
yn ffurt Duw, y mae gvmaint uwcmaw 
y creaduriaid, fel nad oes perygl iddo 
gymylu ei fawredd wrth ddyfod at yr 
isel — un perygl iddo guddio ei wahan- 
iaeth rhyn^ddo a hwynt wrth gymeryd 
arno agwedd ewas. Mae y darostyng- 
iad yma yn rhyfeddod byth : yr Hwn 
y mae yr hoU greadigaeth yn ei was- 
anaethu, yn ymcstwng i wasanaethu. 

Mae ei fod wedi ei wneuthur yn 
nghyffelybiaeth dynion, yn radd beU- 
ach yn eî ostyngeiadrwydd. Mae gan y 
Goruchaf lawer iawn o weision, pobpetn 
yn y greadigaeth yn weisioniddo. Éhai 
yn weision uchel iawn, yr angylion glân 
" yn fìl miloedd al gwasanaethänt ef ; 
myrdd myrddiwn a safant ger ei fron 
ef." Mae y rhai hyn yn gedyrn o nerth 
ac yn gwneuthur ei air Ef. ' Ond cym- 
erodd íesu Grist agwedd gwas mewn 
dosbarth is na'r angyUon — "Eithr yr 
ydym ni yn gweled lesu yr hwn a 
wnaethpwyd ychydig îs na'r angyUon, 
her wy dd dyoddef marwolaeth/* Ar 
ryw gyfrif dyma y dosbarth isaf o 
weision— cyffelybiaeth dynion. Gan 
fod V natur ddynol wedi syrthio i wrth- 
ryfel yn erbyn y Oreawdwr ; Byrth- 



Digitized by 



Google 



%L AÌÈtÖt.XnrDD tíBsẀ. 



ìià 



loàd Ùawer o^r angylion jrmaith, ond 
ni syrthiodd y natur anpjylaidd — cadw- 
odd tyrfa fawr o honyût eu diniweid- 
rwydd gwreiddiol ; aeth ^rr holl natur 
ddynol yn aflan a phechadurus — " Eithr 
yr ydym ni oll megys peth aflan, ac 
megys bratiau budron y w ein cyfìawn- 
deraunl Megys deileny syrthiasom 
ni oll, a'n hanwireddau megys gwynt a'n 
dyg ni ymaitL" Mae y natur ddynol 
wedi myned yn îs na'r greadigaeth 
afresjrmoL Cadwodd yr afresymol ei 
sefyllfa wreiddiol, gan barhau i ateb 
dyben y (Joruchai yn ei chreu, ond 
defnyddiodd dyn yr hyn oedd ynddo 
yn ei ddyrchafu uchlaw yr anifail yn 
foddion, i ddarostwng ei hun yn 
mhell islaw yr anifeiliaid a ddifethir. 
Dyma ddarostyngiad mawr i'r hwn ac 
efe yn flfurf Duw, a'i gael yn nghyffÌBlyb- 
iaeth dynion — daeth i'r byd fel dynion, 
cafodd ei eni yn faban bychan, a 
chynyddodd yn raddol i faintioli gwr — 
" cyflfelybiaeth dynion." 

Ôellir edrych ar ei ddarostyngiad yn 
cael ei ddynodi yn ddyfnach drachefn 
trwy ymadrodd felly : " al gael mewn 
dull fel dyn." Fel dyn o dan eÔeithiau 
y cwymp ; fel dyn yn ei sefyllfa isel, ond 
nid íel dyn yn ei sefyllfa o ddiniweid- 
rwydd, yn gyflfelyb i bechadur — "Duw 
a anfonodd ei Fab ei hun yn nghy- 
flfelybiaeth cnawd pechadurus, ar ryw 
ystyriaethau yn gyflfelyb i ddyn pech- 
adurus ; nid yn unig yr oedd fel dyn, 
ond wedi ei eni yn faban egwan, a 
chynyddu yn raddol fel dyn arall. Yr 
oedd rhyw bethau yn peri ei fod yn 
debyg i bechadur. Yr ydym yn 
edrydi ar ofídiáu a thrallodau yn 
eflfeithiau pechod ; cafodd yr Arglwydd 
lesu lawer iawn o ofídiau a dyoddefíad- 
au. Mae hanes ei fywyd yn cadarn- 
hau y broflTwydoliaetn am dano, yn wr 
gofídus, cynefín â dolur. Yn eu holl 
gystudd hwynt efe a gystuddiwyd. 
iSonia efe ei hun am ei brofedigaethau : 
meddai, "y rhai a arosasoch gyda mi yn 
fymhrofedigaethatt:" " Wedi ei demtio 
yn mhob peth vr un flfunud a ninau, 
eto heb bechod. Dyoddefodd newyn 
yn yr anialwch, ac eisteddodd yn sych- 
edig wrth y flTynon^ yn debyg i ddyn 
arall ; torodd idlan i wylo yn dost gan 
drallod ysbryd fel dyn arall ; cafodd 
ei wawoio ai erlid, ei ddwyn i fam, i 
sefyll ei braw^ a'i gollfarnu i ftirw rel 
troaeddwTi a ohafo<Kl el gro^oelio f el 



y dyn gwaethaf. Bu &rw gyda'r an- 
wir, riiwng dau leidr, ac o dan yr un 
ddamnedigaeth a hwythau. Mewn 
gwirionedd yr oeddyn ngyflfelybiaeth 
cnawd pechadurus. Nì buasai ei os- 
tyngeiddrwyddyn ymddangos gjrmaint, 
er iddo ddyfod i natur dyn, pe y 
gwnaethai fy w yn nghanol hawddfyd a 
gogoniant, uwchlaw pob gofid, yn 
gytìfelyb i Adda yn ngardd Eden. Fel 
yn arddangosiad i fyd pechadurus o'r 
dedwyddwch a'r gogoniant oedd yn 
perthyn yn wreiddiol i'r natur ddynol, 
a'r hyn a gawsid ei fwynhau yn bar- 
haus, oni buasai y cwymp ofnadwy ; yn 
Ue hyny ei gael mewn duU fel dyn, yn 
nghyflfólybiaeth cnawd pechadurus, o 
dan y triniaethau poenus ag sydd yn 
gorddiwes pechadur. 

Ond wele radd ddyfnach eto, bu yn 
ufudd hyd angeu y groes, ufudd i farw, 
'marw oi ewyllys da, a marw yn Ile 
gelyn. Pan oeddym ni eto yn bechad- 
uriaid, i Grist farw trosom. Yr oedd 
Datydd yn ufudd iawn i Saul, yn par- 
hau i ganu y delyn iddo i lonyddu ei 
ddrwg ysbryd, ond pan daflodd Saul 
way wflfen i'r pared gan geisio ei ladd, 
flfodd am ei einioes— methodd ufuddhau 
hyd angeu. Mae yma angeu nodedig 
yn cael ei enwi— angeu y groes, y mwy- 
af poenus a dirmygus, angeu melloi- 

Îedig. Yr oedd mwy yn angeu yr 
esu nac a allwn ni amgyflfred ; llawer 
mwy drueni nag ydoedd yn y ddaa 
leidr oedd wedi eu croeshoelio o bob 
tu iddo, oblegid yr oedd cosbedigaeth 
ein lieddwch ni yngynwysedig yn ei 
angeu ef. Efe a wnaethpwyd yn fell- 
dith drosòm, . Pwy a ddeall gyfyng- 
derau ei enaid, panlefodd, "Fylîuw, 
fy Nuw, paham i'm gadewaist T "Trist 
iawn yw fy enaid hyd angeu." Nis 
gallwn ni mewn on modd amgyflfred 
cyfyDgder marwolaeth yr lesu. Dyma 
ddarostyngiad nas gallwn ddimad pa 
mor ddwfn yr oedd yn cyi*haedd i 
waered, " íe, angeu y groés*" Wrth 
edrych ar yr Arglwydd lesu yn y nef- 
oedd i oesoedd tragywyddoIdeD, nia 
gellir peidio a chofio hyn yn yr olwg 
amo, ^' efe a fu yn ufudd hyd angeu, îej 
angeu y groes/ Bydd edrych ar ei 
ddwylaw a'i draed, ei ben, a'i ystlyst 
yn adnewyddu y meddwl yma jrn y 
nefolion yn ddibaid, ac yn enwedig yn 
7 saiiit a olohwyd yn ei waod, 



Digitized by 



Google 



140 



tUK ÀSt ItẀ. 



Y mae hon yn esiampl mor nerthol o 
ostyngeiddr^^d, fel nas gellir byth 
ddffod i fynu â*i mesurau, ac i feddu 
ona dimadaeth wan am dano byth. 
Mae ei ddau ben yn myned i'r nivl, i 
bellderau, tu draw ein hamgyfl&edion 
nL NiB gallwn ddeall yr uchder y 
ejrchwynodd o hono, nac amgyffired y 
dyíhder y dysgynodd iddo. Pwy a 
all amgyffredy peUder 8vdd rhwngy 
ddau bwjmt yma — "ffiirf Duw/' '^angeu 
y groes." Pellder na fedr aden cerub 
byth daro wrth yr eithafoedd. Rhyw 
ddwyrain a gorllewin anfeidroldeb — 
pwyntiau anfesuredig byth, i ddim ond 
gostyngeiddrwydd Mab y áyn. Maent 
yn uwch, ac yn is na^a^ y gallwn ni eu 
gweled ; rhy w ychydig tua'r canol a 
fedrwn ni ei weled ; rhaid cael yr 
Hollwybodol fw weled ar ei lawn hyd. 
Nid yw y nefolion yn callu dimad 
uchder eî gychwyniad, naT damnedig- 
ion ^n galîu dirnad iselder ei ddarost- 
yngiad. Rhy wbeth yn debyg i'r awyr- 
gyîch yn ein golwg ni, nid ydym yn 
gweled ond rnan fechan o hono, y 
mae yn coUi o'n golwgyn mhob cy- 
feiriad. FeUy y mae gostyngeiddrwyad 
yr lesu : nis gallwn ni ond gweled 
rhanfechan iawn o hono : maeyn coUi 
c'n golwg ar bobllaw, yn ol ac yn mlaen, 
Mae yn gylch cyfan, dysgjnodd o fyn- 
wes ei Dad i angeu y groes, ac esgyn- 
odd oddiyno i'r un fynwes drachefn. 
Yn debyg fel y mae tragywyddoldeb 
Duw, yr nwn sydd o (bagywyddoldeb 
i dragywyddoldeb, ac amser fel rhyw 
ddymfedd yn ei ganol. Os edrychwn 
yn ol i'r tragywyddoldeb diddechreu. 
mae yn coUi o'n golwg ni yn ebrwyda 
wedi myned heibio y dydd cyntaf. 
Ac os edrychwn yn mlaen f r tragy- 
wyddoldeb diddiwedd, mae hwnw wedi 
myned o'n golwg yn ebrwydd pan 
gyrhaeddir ymyl pellaf amser. Yn 
debyg i hyny y mae gostyngeiddrwydd 
yr Arglwydd lesu. Os edrychwn i 
1 uchder ei gychwjmîad, mae yn colli 
o'n golwg yn hollol wedi myned heibio 
agwedd gwas ; ac os edrychwn i isel- 
der ei ddarostyngiad, mae yn myned 
o'n golwg ni yn nyfnder angeuy groes. 
Nid yw yr hyn ydym ni yn aílu gan- 
fod ostyngeiddrwydd yr lesu ond 
megys dymfedd amser yn nghanol 
y^ddoldeb 



Onid oes genym gymhelliad cryf i 
gydymfihrfio & aampl mor ardderchog. 



Gwobrwywyd yr Arglwydd Itìwi, faa- 
dyrchafwyd ef ! Yn wir, y mae yr 
esiampl ynddi ei hun yn cymhell i 
ostyngeiddrwydd, ac y mae y wobr 
uchel a d^erbyniodd eî ufudd-dod gan 
Dduw Dad yn gymhellìad ychwanegd 
amom iV dderbyo- Derbyniodd y 
dyrchafiad uchaf yn wobr am ei ddar- 
ostyngiad : " herwyda paham Duw 
a'i <ra-dyrchafodd yntau." Yr oedd yr 
lesu yn gwynebu angeu y groes a'i 
lygaid ar y wobr. Yr hwn, yn Uey 
llawenydd a roddwyd iddo, a adyodd- 
efodd y groes ; neu am y llawenydd, 
mewn trefn i gyrhaedd y llawenydd a 
osodwyd iddo. Mae y dyrchafiad yn 
fawr: cafodd ei godi gomwch pob 
tywysogaeth, ac awdurdod, a gallu, 
&c., yn y byd hwn ac yn y byd a ddaw. 
Mao ei enw mor uchel fel y mae x>awb 
sydd yn ei adnabod yn ei gydnabod yn 
Arglwydd, ac yn plygu iddo. Gwelwn 
y wobr a eniílodd gostyngeiddrwydd 
yr lesu: "0 flaen anrhydedd yr a 
gostyngeiddrwydd, ac uchder ysbryd o 
flaen cwymp." Dyma brawf y bydd i 
Dduw wobrwyo gostyngeiddrwydd 
yn yr lesu : drosomni yr ymostyngodd 
efe i angeu y groes. Mae hyn yn gym- 
helliad cryf i ni ddylyn ei esiampl ; 
dylyn esiampl yr hwn a'n carodd, ac 
a'i rhoddes ei hun drosom. Trwyei 
ddarostyngiad ef yr agorwyd ffordd i 
Dduw ein dwyn ninau yn ostyngedig, 
ac i wobrwyo ein gostyngeiddrwydd, 
anmherflaith, gan ein eydgyfodi a'n 
cydosod i ^deistedd ỳn y neíolion le- 
oedd yn Nghrist lesu. Os ydymyn 
cyd-ddyoddef gydag ef, fel y'n cnrd- 
ogonedder hefyd. Mae y prawf a 
roddodd o'i íwriad atom yn sicrwydd 
ei fod wedi rhoddi yr esiampl oreu i ni 
r w ddyly n. Ac mae prawf^ynddo ef ei 
hun y'bydd i ni, trwy ei ddylyn mewn 
gostyngeiddrwydd, Iwyddo i gyrhaedd 
derchafiad mawr. 



LLIN AR LIN. 



XVII.-ADPERIAD DELW DUW. 



(Parhad o tttdal. m) 




GWISGO y newydd, yr hwn 
a adnewyddir mewn gwy- 
bodaeth, yn ol delw yr 



Digitized by 



Google 



'tíltS ÁJBL Ltìt, 



\ú 



liwn a^i creodd ef. (OoL iiî. 10.) **A 
gwisgo y dyn newydd, yr hwn yn ol 
Duw a grewyd mewn cyfìawnder a 
gwir santeiddrwydd." (Eph. iv. 24.) 
Bemir fod holl elfenau y ddelw yn cael 
eu cydgrynhoiyn y ddwy adnod uchod, 
dan y tri gair, Gwybodaeth, Cyfiawn- 
der, a Santeiddrwydd. Y blaenaf 
yn golygu duwiol gynwys y deall ; yr 
ail, duwiol gyfeiriad yr ewyllys ; a*r 
olaf, duwiol ansawdd y serchiadau. 

1. Bydd dyn yn yi;adferiad i berffaith 
ddelw ei Dduw o ran ei ddeall, yr hwn 
trwy bechod a dy wyllwyd i'r fath radd- 
au fel nad yw yn gwybod, nac yn am- 
gyíifred dim, ond pethau daearol a 
phresenol, pethau y gall y synwyrau 
a'r teimladau corfforoí yn benaf ym- 
wneyd À hwy : ** Y rhai sydd yn ol y 
cnawd, am bethau y cnawd y maent yn 
syniaw." "Dyn anianol, nid yw yn 
derbyn y pethau sydd o Ysbryd Duw ; 
canys ffolineb ydynt hwy ganddo ef, ac 
nis gall eu gwybod, oblegid yn ysbryd- 
ol y bemir hwynt." Y mae ei holi 
feddwl, mewn pethau ysbrydol, wedi 
myned yn Uawn annhrefn a thywyll- 
■wch. Ond megys ag y bu Ysbryd 
Duw yn ýmsymud yn y greadigaeth 
gyntaf, yn dwyn trefn allan o annhref n, 
a goleuni o dy wyllwch, felly, y mae yr 
un Ysbryd yn ymsymud ar wyneb y 
greadigaeth newydd, yn ei threfnuso, 
ei goleuo, a'i harddu ar ei ddelw ei hun : 
obiegid **Duw, yrhwn aorchymynodd 
iV goleuni lewyrchu o dywyllwch, yẁ 
yr hwn a lewyrchodd yn ein calonau, i 
roddi goleuni gwybodaeth gogoniant 
Duw yn wyneb íesu Grist. Y mae 
deall y rhai a oleuwyd gan Dduw yn 
glir i amgyffred dirgelion teyrnas nef- 
oedd, y rhai ni welodd llygad, ni 
chlywodd clust, ac ni ddaeth i galon 
dyn ddychymygu cyffelyb iddynt. 
"JBithr Duw a'u hegluroíd i ni trwy 
ei Ysbryd. Oanys yr Ysbryd sydd yn 
chwilio pob peth, le, dyfhion bethau 
Duw heíyd. Oanys pa ddyn a edwyn 
bethau dyn, ond ysbryd dyn, yr hwn 
jsydd ynddo efl Felly hefyd, pethau 
Duw, nid edwyn neb ond Ysbryd Duw. 
A nyni a dderbyniasom, nid ysbryd y 
byd, ond yr Ysbryd sydd o Dduw. fel 
y gwypom y pethau a rad-roddwyd i ni 
gan Dduw." 

Y mae ein galluoedd deallawl nid yn 
unig wedi eu tywyllu mewn pethau 
yabrydol, ond hefyd eu gwíuihau yn 



mhob ystyriaeth. Araf iawn y gallwn 
yn ein sefyllfa bresenol gyrhaedd gwy- 
bodaeth hyd yn nod o'r [^ethau agosaf 
atom ; rhaid i ni gael ein dysgu gan 
ereillj cydmara pethau a'u gilydd. 
Sylwi yn hir ar eu harferíon, &e., cyn 
y gallwn ddyfod i wybod dim am eu 
nelfenau a'u hegwyddorion. Yn y 
gwyddonau a*r celfyddydau, mor antf 
y mae dyn yn myned rhagddo. Y mae 
yn cerdded yn barhaus megys yn y 
tywyllwch, gan deimlo o'i flaen megys 
âi ddwylaw, ac er hyny yn lle mynŵd 
rhagddo ar ei union tuag at berffeith- 
rwydd, yn cyfeiliomi ar hyd llawer 

fiu Iwy br, ac yn syrthio i lawer pwU. 
e byadai ein deall yn oleu, cryf, a 
bywiog ar ddelw Duw, ni byddai raid 
wrth yr holl drafferthion hyna, ond 
gwelem i fewn i naturíaeth pethmegys 
yn reddfol; byddai ynom ddealltwr- 
iaeth uniongyrchol (intuitŵe) am eg- 
wyddoríon, elfenau, ansoddau, gweith- 
rediadau, a dybenion pob peth a ddeu- 
ai dan ein sylw. 

Yr oedd y gallu hyna gan Adda yn ei 
ddiniweidrwydd, yr hyn a welir, yn 
gyntaf, yn y ffaith ei fod wedi ei greu 
ar ddelw y Drindod (" Gwnawn ddyn 
ar ein delw ein hun"), personau yn 
meddu perffaith adnabyddiaeth o hon- 
ynt eu hunain, o'u gilydd, ac o'u holl 
weithredoedd. Yn aü, yn ei swydd, 
fel arglwyddyr holl ddaear a'i phres- 
wylwyr, oble^d tybiwn mai nid iawn 
fyddai rhoddi arglwyddiaeth i un na 
fyddai yn meddu dealldwriaeth am 
naturíaeth ac angenion ei ddeiliaid. 
Yn drydyddf yn ei waith yn rhoddi 
enwau ar yr holl greaduríaid, enwau 
ag oedd wrth reswm yn dynodi eu 
naturíaeth, ac nid oedd raid i Adda 
gael blynyddau o amser i sylwi ar- 
nynt a'u hastudio ; ond deallai hwynt 
cyn gynt3d ag eu gwelent. " A pha 
fodd oynag yr enwodd y dyn bob peth 
byw, hyny îu ei enw ef." 

Oawn fod goleuni o'r natur hyna yn 
llewyrchu yn meddyliau rhai ar ol 
Adda pan fyddent dan ddylanwad 
Ysbryd yr Arglwydd, megys Samuel 
yn adnabod Saul a Dafydd fel brenhin* 
oedd Israel ; Eliseus yn gweled twyll a 
chybydd-dod Gehazi^ acyn dadguddio 
cyiìinach brenin Syria, a rhedr yn can- 
fod twyll a rhagrith Ananias a'i wraig, 
a balchder Simon y Swynwri Oawn 
fod yn yr eglwys Apoatolaidd ddoabartb 



Digitized by 



Google 



u^ 



tÙJSt ÀE ÌÌÁ. 



o ddynlon wedi eu donio ft gallu i brofi 
yr ysbrydion. (^oleuid eu deall fei y 
gallent weled o ba ysbrydiaeth y byddiu 
yr aelodau. Yn nanes yr eglwys ffyff- 
redinol, yr ydym yn gweled rhywbeth 
tebyg yn nodweddu rnai o dduwiolion 
penat' pob oes. Morgyflym, beiddgar, 
ac eto tarawiadol ac awdurdodoi y 
medrai rhai o'r tadau Methodistaidd 
adnabod a desgrifio yr ysbrydoedd, ac 
m^ys ar un oiwg wahaniaethu rhwng 
ygwira'r gau. Anfynych y cam^ym- 
erent Ac nis gallwn lai na thvbio eu 
bod yn cael eu goleuo gaii ysbrydol- 
iaeth vr HoUalluog. "Yr hwn sydd 
ysbrydol, sydd yn bamu pob pethj 
eithr efe nis bemìr gan neo." ''Om 
wyddoch chwi y bama y saint y byd ì 
Ac os trwoch chwi y bemìr y byd, a 
ydych chwi yn anaddas i famu y peth- 
au lleiaf ] Oni wyddoch chwi y barnwn 
ni angylion ì pa faint mwy y petliau a 
berthyn i'r bywyd hwn ì" 

Yn y prophwydi cawn gip-drem ar 
bethau a awgrymant i ni y medr deall 
goleuedig ac ysbrydoledi^ ganfod yn 
mhell, nid yn unîg i naturiaeth peth'au 
o'i ddeutu yn y presenol, ac yn ol i ddyg- 
wyddiadau y gorphenoí, ond hefyd yn 
mhell iawnyn mlaen Tr hynatfymer 
le eto yn y uyfodoL I'r fath radílau y 
tywyllwyd lampau ein dealltwriaeth 
trwy bechod fel uas gallwn ganfod ond 
i ychydig bellder i unrhyw gyfeiriad. 
Ychydig ydyw ein hamgyffrediad am y 
preseiàOl ; ychydig ydyw ein hadgofion 
am y gorphenol, a r nesaf peth i ddim 

dyw ein gwybodaeth am y dyfodol. 

*is gallwn ffurfìo dimadaeth am y 
pellderau y gallai deall perffaith oleu- 
edig gydar adlewyrchydd (r^ector) 
dwyfol oddifewn daflu pelydrau iddynt, 
a dyfod i wybodaeth o bethau ag sydd 
yn annhraethol hwnt i gyrhaeddiadau 
y galluocaf o feddwl yn ei sefyllfa brŵ- 
senol. Y mae dynion, trwy sylwi ar 
ddeddfau natur, yn gallu rhagfynegu 
yn awr rhy w bethau a fyddant yn sicr 
gymeryd lle yn mhen miloedd o flyn- 
yddau, megys chwilio i droadau y 
planedau, eu safleoedd mewn perthynas 
i'w gilydd, diffyg ar yr haul a'r Ueuad, 
&c. Ôs medr dyn trwy feddu gradd o 
ddealltwriaeth am egwyddorion natur, 
ragweledfel hynaddygwyddia,(}aunatur, 
paham nad allai yr un mor rhesymol, 
trwy feddu deaUtwriaetlt am egwydd- 



íí 



orion yr ysbrydoL ganíbà yn rohâí i 
ddyfodol y byd ysbrydol 1 Os ydoedd 
d^I goleu Adda cyn pechu yn Uaw» 
cryfach ei amgyffredion nag y gall eíii 
deaU diry wiedi^ ni fod ; os meddaí ^ 
wybodaeth uniongyrchol o naturìaetìi 
yr hoU greaduríaid, paham nad alliiî 
hefyd eanfod yn mhell i'r dyfodol? 
Gallodd amrai ol blant gwanach mg 
ef wneyd,pan dynaiysbryd yr Arelwyda 
y Uen oedd yn gorwedd ar eu meddyliaa 
ychydig yn oL ' Gafodd Noah felly 
olwg bell ar ddyfodol ei hiUogaeth, 
Jacob hefyd pan yn bendithîo ei feibioB, 
Moses yr un modd pan jrn bendìthîo'r 
Uwythau, Joseph a Damel panynde- 
hougli y breuddwydion, Balaam nefyd, 
er yn groes i'w ewyllys, yngorfod rhag- 
weîed Uwyddiant Israel, a dyfodiad y 
Seren o Jacob, a'r prophwydi yn rhafi- 
fynegu y gyfres ryfedd o'r dygwydd- 
iadau pwysicaf hyd ddiwedd y byd. 

Trwy lod y deall wedi ei oleuo a'i 
fywiocau i raddau anghyffredinol y 
gaUodd rhai, er mewn cnawd, ganSdd y 
tuhwnt i derfynau y byd materawl 
hwn, a dyfod i wybodaeth uniongyrchoì 

fodaü a phethau y byd ysbrydol; 
megys Jacob, pan gafodd weledigaeth 
yr ysgol nefof, ac angylion Duw yn 
dysgyn ac yn esgyn ar hyd-ddL 
Miseus yn canfod meirch a cherbydan 
tanllyd yn cymeryd EUas oddiwrtho 
i'r nefoedd. Gweinidog Eliseus yn 
gweled y mynyddyn Uawn meirch a 
cherbydau tanllyd oddiamgylch, Paiü 
yn cael ei gipio i fynu hyd y drydedd 
nef, a^ yn clywed geiriau annhraeth- 
adwy, y rhai nid yw gyfreithlawn i 
ddyn eu hadrodd. Ezeciel, Daniel, 
loan, ac ereill yn cael y gweledigaethan 
rhyfedd a gofnodir sanddynt. Bugini- 
iaid Judea yn gweled angyUon gogoa* 
eddus, ac yn cly wed eu swn yn cana ar 
enedigaeth y Oeidwad. Nid anghred- 
adwy i niychwaith ydywyr hyn, ar 
sail tystiolaethau cedyrn, a ddy wedìr 
am dduwioUon diweddarach o lawer, 
eu bod yn cly wed swn canu angylaidd 
ynyr awyr o flaen adfywiadau crefydd- 

01 grymus, ac ereUi yn fwyaf neilldud 
pan yn ymyl marw yn gweled bodaii 
dysglaer y gogoniant yn eu hamgyldi- 
ynu. Pa le y mae ỳ byd ysbrydol f 
ra sail sydd i feddwl mai rhy wle £ry, 
hwnt fr haul a'r ser, y mae nefoedd y 
gogoniant) Tebycaf yw, ra ol yr 
awgrymiadau Byda genym, ei ood o nui 



Digitized by 



Google 



ìJLm AB mt. 



Iẃ 



Ue yn Oawer ìawn &e8 atom nag ydym 
yii gyf&edin yn arferol o feddwl. 

Yr ydym gan hyny yn edrych ar yr 
engreifftiau a nodwyd a'u cyffelyb fel 
ychydig fflachiadau gwanaidd ac an- 
aml yn awgrymu i ni rywbeth am 
ddysgleirdeb y ffalluoedd deallawl, ac 
am natur ysbrydol y wybodaeth oedd 
Çan ddyn yn ei sefyllfa wreiddiol ar 
ddelw Duw, a'r hyn a fydd eto ar ol ei 
adferu. 

Ond iefallai y gwrthddadleuîr mai 
Bid eugalluoedd cynhenid eu hunain 
oedd yn peri fod y personau a nodwyd 
yn dçídl felly wrthddrychau eu sylw, 
yn rhagfynegu dygwyddiadau y dy- 
fodol, ac yn canmd bodau y byd ys- 
brydol ; ond mai cael eu hysbysu yr 
oeddent gan yr Ysbryd Glan. I ni 
ymddengys yr wrthddadl fel yn gwrth- 
brofi ei hun ; oblegid pa fodd y gallent 
dderbyn hysbysrwydd o bethau felly, 
hydyn nod gan yr Ysbryd Glan, heb 
fod ynddynt ddeall yn meddu gallu i 
dderbyn yr hysbysrwydd hwn ì Nis 
gellir gwneyd athroniaeth neu dduw- 
inyddiaeth yn hysbys i'r anifail di- 
réawm am nad oes ganddo alluoedd 
athronyddol neu dduwinyddol yn ei 
feddwl. Os yw dyn, gan hyny, yn 
gyfry w ag y . gellir peri iddo ddeall ar 
nnwaith gyfrinion natur, rhagweled y 
dyfodol pell, a chanfod yn sylweddol 
ryfeddodau y byd ysbrvdol, rhaid fod y 
galluoedd hyna yn eiddo cynhenid iddo 
fel creadur. Addefwn ỳn rhwydd fod 
y galluoedd hyna hyd yn nod yn y duw- 
iofion penaf yma, yn gorwedd mewn 
dwfh gysgadrwydd a marweidd-dra : 
mai yr Ysbryd Glan fyddai yn eu cyn- 
hyrfa i weithrediad ar achlysuron 
neillduol, ac y syrthient yn ol iV cysg- 
adrwydd cysefìn pan beidiai yr Ysbryd 
a dylanwadu felly arnynt. Er hyny, 
hwynthwy yn rhinwedd eu galloedd eu 
hunain fyddent yn gweled, yn deall, 
ac yn gwybod, i'r graddau yr oeddent 
yn gwneyd hyny, fel ag y mae cysgadur 
o ddyn yn gweíed gwrthddrychau o'i 
amgylch tra y cedwir ef vn efifro gan 
berson arall. Tybiwn fod Balaam yn 
uniongred yma : " Balaam mab Bcor a 
ddy wed, a*r gwr a agorwyd ei lygaid 
a ddywed . . . . Yr hwn a syrth- 
iodd, ac yr agorwyd ei lygaid" Nid 
oedd ond eisieu agor ei lygaid; yr 
oeddent ganddo yn &enorol : '* Ac Slis- 
eus a weddîodd, ac a ddywedodd, 



Agor attoltüg ei lygaid e/, fd y gwdo; 
a'r Arglwydd a agorodd lygaid ylì&JìCf 
ac efe a edrychodd, ac wele y mynydd 
yn llawn meirch a cherbydau tanllyd 
amgylch Eliseus." Os gwelir ffrwd 

ddwfr trw^ unrhyw gyfrwng yn 
rhedeg tuaff i fynu, y mae yn brawf 
fod ei tharddell yn uwch i fynu eto. 
Felly yn hollol, os y w dyn dan unrhyw 
amçylchiadau wedi gallu gweled, deali, 
a phrofí pethau mawrion a rhyfedd y 
byd ysbrydol, y mae yn brawf cadam 
ei fod naturiaeth ac o darddiad ys- 
brydol, ac yn sail gobaith cryf y gwelir 
ef eto wedi jrmgodi o'r iselderau presen- 

01 i ddysgleirio byth aruchelfanau y byd 
ysbrydol yn beraaith ddelw ei Dd'uw. 
Yno ymddengys, nid ambell wreichion- 
en wan o'i allüoedd, yn cael eu cyn- 
yrchu gan gynhyrfìadau goruwchnatur- 
lol, ond megys seraff goleu, cadarn, 
mawr, fydd o hono ei hunan yn ehedeg 
yn uchel acyn heinyf mewn awyrgylch 
glir anfarwoldeb ; treiddia i fewn 
gyda rhwyddineb a blas i ddirgelion y 
gwrthddrychau ysbrydol fyddant yn ei 
amgylchynu. Cenfydd â golygon 
treiddgar ei feddwl deallus yn mhell, 
pell i flaen, ac ymhyfryda byth yn 
rhyfeddodau gweithredoedd ei Dduw. 

Ond, yr ydym am esgyn yn uwch eto. 
Pa mor ardderchog bynag y gall gallu- 
oedd deallawl yr enaid ymddangos yn 
eu cysylltiad ysbrydol â gweithredoedd 
yr Anfeidrol, pa mor ogoneddus bynag 
yr ymddengys y gwybodaethau hyna 
ynddo, ni tyáá y pethau hyna wedi y 
cwbl ond y dail a'r blodau fydd yn 
addurno ymylwaith y darlun. Gall dyn- 
ion, fel Balaam, gaei cipolwg ar y rhai 
hyna, megÿs agy dywedir am ereill, 
" Rhai a oleuwyd unwaith, ac a brof- 
asant y rhodd nefol, ac a wnaethpwyd 
(i*r graddau a nodwyd) yn gyfranogion 
o'r Ysbryd Glan, ac a brofasant ddaionus 
air Duw, a nerthoedd y byd a ddaw.' 
Nid yw fod un yn meddu ar ddoniau 
gwyrthiol a phrophwydol yn brawf 
sicr fod ei enaid yn wir ddelw Duw. 
Y mae y wybodaeth hono ag sydd yn 
gwrieyd y deaîl yn adlewyrchiad gwir- 
ioneddol o Dduw, yn fwy mewnol ac 
aruchel o lawer, nidamgen na gwybod- 
aeth ac adnabyddiaeth o Dduw ei hun- 
an, ei gariad, ei fawredd, ei santeidd- 
rwydd, ei ozoniant, &c. Y mae hon 
yn wybodaeth mor uwchraddol a chyf- 
rinioC &I na chafodd hyd yn nod y 



Digitized by 



Google 



144 



tuor ÀMUS. 



duwiolion penaf ar y ddaear luirhyw 
weledigaetû wirioneddol o honi, er 
iddynt ch wenjrchu hyny yn &wr iawn : 
*'Dan^ i mi, atolwg. dy ogoniant,'' 
meddai Moses wrth Dauw. '* Ni eÚi 
weled fy wyneb, canys ni'm ffwel ávn a 
hyw/* ydoedd yr ateb. "Ni welodd 
neb Dduw erioed." Y graddau uchaf 
o'r wybodaeth hon a fwynhawyd yma 
ydoedd rhy w flicr ymwybyddiaeth an- 
neagrifiadwy o hyfiyd fod Duw yn 
breaenol mewn modd neillduol, ac yn 
tywállt ei ^iad yn f&ydiau i'r fyn- 
wes. Yn ol y rhai profìadol o hyn, 
byddai y dylanwad dwyfol hwn ar- 
nynt yn gyfryw ag i beri iddynt eolli 
yu llwyr Dob ymwybyddiaeth arall ar 
y pryd. ** Pa un ai yn y corph, ni wn, 
ai aílan o'r corph, ni wn i : Duw a 
wyr." Ymddangosai yr amgylchiad 
mawr yn ddîm \m na gogoniant nefol 

Ìn eu cymeryd i fyny. Rhodiodd 
Snoch lawer yn y mwynhad o*r gradd- 
au hyna o gymdeithas â Duw. A rhy w 
ddiwmod goddiweddwyd ef gan y fath 
gyflawnder o nefoedd ar y ddaear, fel 
nas gwadianwyd hwy byth mwyach. 
Cymerwyd ef i fyny gan wir nerth y 
dylanwadau heb iddo brofi marwolaeth. 
Yr oedd y gymdeithas a gafodd Moses 
ft Duw ar y mynydd yn goleuo ei enaid 
i*r fath raddau fel yr oedd hyd yn nod 
croen ei wyneb yn dysgleirio mor dan- 
baid ag nas gallai Aaron a meibion 
Israel edrych amo. Tebyg ydoedd ei 
wedd i'r wedd a welid ar Gri8t,yn gystal 
ag ef ei hun ac Elias ar t vnýdd y gwedd- 
newidiad. Rhyfedd feí y mae Ŷsbryd 
yr Arglwydd yn ijeri i eneidiau ddys- 
gleirioftrwy eu cŷrph gwael. Clyw- 
som am y seraffaidd Robert Roberts, 
Clynog, ac ereiU, y byddent yn eu 
gwres a'u hwyliàu mawrion yn gwedd- 
ymnewidio cymaint nes yr ymddangos- 
ent yn debycach i angylion nac i 
ddynion. 

Wele y modd y mae y duwiol David 
Brainerd yn desgrifio y modd y profodd 
efe Dduw felly y tro cyntaf : " Wedi 
bod fel hyn yn ceisio gweddîo— -er, fel 
yr oeddwn yn meddwl, yn drwstan a 
disynwyr iawn— am yn agos i haner 
awr; yna fel yr oeddwn yn rhodio 
mewn coedlan dew, dy well, ymddangos- 
odd gogoîiiaiU annhraethadwy fel yn 
ymagor i olwg amgyffi-ediad íy enaid. 
Nid wyf yn meddwl unrhyw ddys- 
gleirdeb allaml^ oblegid ni wejais y 



fath beth, ae nîd wyf yn golf ga nnihfr 
ddychymyg ogomo oleuni rhywle yn 
y drydeddnef, nadimo'r naturyn»; 
ond ymsyniad; neu olygiad newydd a 
gefais am Ddvw ydoedd ; y cyfry w ag 
nas cefais erioed oV blaen, na dim u 
oedd yn meddu y tebygolrwydd UeÌM 
iddo. Safais yn llonydd, synais a rhyf- 
eddais ! Gwyddwn na welais erioed 
o'r blaen ddim i'w gydmara âg ef o 
ran ardderchogrwydd a harddwch. Tr 
oedd yn tra gwahaniaethu oddiwrth 
bob syniad a fu genyf erioed am Ddaw. 
neu bethau dwyfoL Nid oedd genyi 
unrhyw syniad neillduol am unrhyw 
un Person yn y Drindod, na'r Tad, 
na'r Mab, na'r Ysbryd ; ond ymddans- 
osai yn ogoniant dmyfoL Yr oedd fy 
enaid yn llawenychu a llaweiiydd a»- 
nhraethadwy : gweled y feth Dduw, y 
fath Ddwyfol Fodgogoneddus, yroedd- 
wn o*m mewn yn foddus ac yn fodd- 
lawn iddo ef fod yn Dduw dros hóbpetk 
am byth bvthoedd. Yr oedd fy enaid 
wedi ei áàú mor llwyr, ac wedi ei lenwi 
â'r fath lawenydd gan ardderchog- 
rwy dd, hawddgar wch, mawredd, a pher- 
ffeithderau ercill yn Nuw, fel yr oedd- 
wn wedi fy llyncu i f ynu ynddo ; o leiaf 
i*r gradd hwnw nad öedd genyf nn 
meddwl ar y cyntaf yn nghylch iach- 
awdwriaeth fy hunan, a phrin y cofiwn 
fod y fath greadur a fy hunan yn 

bod Parheaisynysefyllìi 

hyna o lawenydd, tangnefedd, a syndod, 
nes ydoedd agos yn dy wyll, heb unrhyw 
leihad teimladinry ; ac yna dechreuais 
adfeddwl a chwilio i yr hyn a welais, a 
theimlwn dawelwch melus yn fy medd- 
wl yr holl hwyr canlynoL Teimlwn fy 
hunan megys mewn byd newydd, ac 
ymddangosai pob peth o'm hamgyich 
ar wedd wahanol i r hyn fyddai arferol 
o fod arnynt. Yr amser hwnw ym* 
agoro id ffordd iachawdwriaeth i mi 
gyda'r fath anfeidrol ddoethineb, addas- 
rwydd, ac ardderchogrwydd, feí y rhy- 
feddais y gallwn byth feddwl am un 
ffordd aralT o îachawdwriaeth. . . . 
Yr oeddwn yn synu nad oedd yr hoU 
fy d yn gweled, ac yn cydsynio â'r ffordd 
hon iachawdwriaeth, yn hollol trwy 
gyfiawnder Crist. Arosodd blas melns 
yr hyn a deimlais y pryd hwnw gyda 
mi amry w ddiwraoaau, bron yn gyso!^ 
i raddau mwy neu lai. Nis fflsdlwnlai 
na llawenychu yn hyfryd yn N uw wrtìi 
prweddilawracwrtbgodiilyniit'' 7x 



Digitized by 



Google 



ruoùu oTimLOAiL 



Ui 



oedd meddwl Braînerd y pryd hwnw 
yn ddysfflaer ddelw ei Dduw. Rhyw 
olwg felly ar Dduw a ddymunai y 
Salmydd pan weddîai am gael " Gweled 
dy nerth a*th ogoniant fel y'th welais 
yn y cysejçr." "0 herwydd goganiant 
yr Arglwydd a lanwasai dỳ Dduw." 

Y mae y wybodaeth hon o Dduw yn 
yr enaid, ag sydd yn gwneyd y deall 
aor fywiog ar ei ddelw, mor uwchradd- 
ol o ran ei nhatur, fel nad y w y rhai sydd 
wedi esgyn grisiau uchaf poJb gwybod- 
aeth arall yn ddim nês o herwydd 
hyny at feddianu hon. Y mae hon yn 
cael eî chuddio oddiwrth lawer o nd 
doethion a deallus y byd, a'i dadguddîo 
i*r rhai bychain. Y mae hon yn wybod- 
aeth uwchlaw gwybodaeth, a holl gyf- 
lawnder y Duwdod yn gynwysedig 
ynddi. (Eph. iii. 18, 19.) Y mae y 
wybodaeth hon yn nghanol yr hofl 
wybodaethau ereiíl fel y by wyd natur- 
iol yn mhlith tlysau a thrysorau y 
ddaear, • yn annhraethol jfwy na'r 
çwbl. Gall palasau a cherbydau, 
gwisgoedd gemawg, cadwynau aur, 
&c., fod yn addurniadau o gwmpas y 
person, ond y cyfoeth mawr ydyw cyf- 
íawnder o fywyd iachus yn y cyfan- 
soddiad. Y mae y dyn a elwir yn 
dlawd, mewn c&ban Uwyd a gwisg ddi- 
addurn, os yn meddu bywyd iachus, 
calon lawen, llygaid clir, a gwyneb 
gwridgoch, yn fiì cyfoethocach naV dyn 
afiach, llwydwyn, yn ei hoU addumiad- 
au allanol. Y mae y perl o uchel bris 
wedi'r cyfan yn medaiant ei ddeiliad. 
tlawd-gyfoethog. Felly, gall amiyw 
wybodaethau uchel a doniau seraffaidd 
fod yn addumiadau prydferth i'r enaid, 
. ond yr unig wybodaeth ag sydâ yn 
fywyd, yn ogoniant, yn santeiddrwydd, 
ÍU5 yn anfarwoldeb iddo ydywgwybod- 
aeth o Dduw yn Nghrist, " Hyn y w y 
by wyd tragy wŷddol, iddynt dy adnabod 
di,yr unig wir Dduw, a'r hwn a ddanfon- 
aist ti, lesu, Grist." Dyma wybodaeth 
a barodd i'r Salmydd ddeall mwy na'i 
holl athrawon. Dyma y wybodaeth a 
wnaeth bysgodwyr Mor Galilea yn 
^ndod i hoÜ Jerusalem ar ddydd y 
Pentecost. Y wybodaeth hon yn 
fflachio yn eu heneidiau a wnaeth rai o 
hen breiethwyr ewladaidd Cymm yn 
fwy na hwy eu hunain, ac ar brydiau 
yn fwy na*u holl wrandawyr. 
Trwy y wybodaeth hon y mae Moody 
diddysg a diddawn yn tafiu doctoriaid 



ì'r cysgod : " Fel y çwaradwyddai y 
pethau cedynL" Gwybodaeth o Dduw 
yn llanw ysbrydion dirifedi fydd yn 
gwneyd yr holl nefoedd yn daranaa o 
fawl i dragywyddoldeb. Dyma y 
wybodaeth a fydd yn gwisgo eneidiau 
yn berffaith arei ddelw. Yma, nid 
ydy w ar y goreu ond anmherffaith ; 
nia yw yr olwg eangaf a geir amo 
yma ond cipolwg megys trwy y dellt. 
Aur yn y çloddfa dywell a phriddlyd 
ydy w y wybodaeth benaf yma ; ond aur 
pur, digymysg, wedi ei ddwyn i oleuni 
trag7wyddol fydd yn y nefoedd — " 
am fod yno'n byw. — /'w harhau. 
W.D. E. 



YMGOM GYFEILLGAR 

Ar herthynaa yr Yagol Sàbhothol a!r 

Eglwys, éc, 

(Parhad o tudal 47). 

Habbi ShÒn Tbitws.— Wel, chwi 
a ddaethoch heno wed'yn, Paul EYans ; 
a da genym eich gwerd. Bu fy nghyf- 
aill yma a finau yn ofni ein bod wedi 
gwneyd rhy wbeth er eich tramgwyddo 
y tro diweddaf y gwelsom chwi, ac na 
welsem ein gilyddmwyach i ddwyn yr 
ymgom yn nghylch yr Ysgol yn mlaen 
yn mhellach, er ein bod yn tybio nad 
òeddem wedi haner terfynu; a phan yr 
oeddwn i yn dechreu cael blas ar y 
gwaith. 

PaulEvans.— Drwg genyf i chwi 
feddwl fy mod i yn un mor hawdd 
i gymeryd tramgwydd~ni ddeallais i 
mi gael un achos o gwbl i dramgwyddo 
wrth y naiU na!r Uall o honoch, yn 
enwedig y tro diweàdaf. Mae cymeryd 
tramgwydd pan ceir achos yn dipyn o 
wendid ; ond mae ei gymeryd heb achos 
yn ben a chalon-wendid pechadums. 
Yr unig reswm am i mi fethu dyfod 
heibio yngynt oedd, trafferthion am- 
gylchiadau teuluaìdd. 
SiAMS CiCBBO JoNBS. — ^A ocddr^rw- 
beth bwys allan o le yn y teulu, ranl 
Evansî 

P.E, — Nid oedd dim o le yn y teulu, 
diolch i chwi, Cicero Jones ; ond rhyw 
bethau dibwys allan o le o gwmpas y 
teulu. 

H.S,T,—'Ob yw fel hyny, at y pwno 
ynte— digon, a thipyn gormod, o rag- 
ymadrodd. Dwdw i byth yn lico rha^- 
ymadrodd mawr i bregeth— yn enwedig 



Digitized by 



Google 



ì4ê 



ruGou wmnjAàM. 



i 1>Teg«th &cb : ^ liyny at j pwnc 
Ond arofiwch ch% Beth oedd gyda ni 
ddiweddaf—chofia i ddim yn awr— 
Beth oedd, Jones 1 

S,CJ.—Y peth a ledaddawodd Paul 
i ni pan gydíçyfarfuem gwed'yn oedd, 
rhoddi i ni rai o*r sylwadau o br^eth 
a glywodd ry w aniBer yn öl ar vr Ysgol 
Sabbothol. Ac yn awr, Paul Eyans, 
gadewch i ni gael y bregeth hono, neu 
ranau o honi, os ydych yn meddwl ei 
bod jm worth i ni ei gwrando. Pwy 
oedd y pregethwr— a oedd o yn un o'r 
great guna? 

P,É. — Nid wyf yn deall yr atebai 
un dyben da i mi ddyweyd wrthych 
pwy oedd y pregethwr, na pha faint 
yw ei faintioíi fel guriy yn ol mesur 
mesuryddion swyddol gwlad a thref. 
Ac wrth fyned heibio, ys dywedir, gall- 
wn awgrymu, nad gwiw ymddiried i 
fesuriad y mesurwyr hyn bob amser. 
Nid ydynt yn mesur yr un fath, nac yn 
mesur yr un peth yn aml pan yn mesur 
y guns yma. Ac y mae mesur llawer 
• bethau ereiU heblaw, a thuallan, i 
faintioH gun yn dylanwaduar y mesur- 
yddion, a thrwy hyny ar eu mesuriad ; 
megys egwyddor y dywediad — **Goo8e 
is blind, a\ eiddo "Cân di gân fwyn 
rth nain, fe gân dy nain i tithau," &c. 
Mesura rhai faint y gun wrth faint 
y swn a gynyrcha pan yn saethu ; 
mesura ereill yr un gwrthddrych yn ol 
natur a maint y tân a fflamia o hono. 
EreiU a fesurant fawredd y mwg a 
ddaw allan o'i enau. Mesuryddion 
ereill a fesurant faint y pelenau a daíla 
allan, heb ofalu dim am y nerth gyda 
pha |un y tafla hwynt, na'r pellder y 
Dwria hwynt iddo — pe dysgynent o 
fewn i lathen i enau y gun, a chanllath 
oddiwrth y nod, nid oes dim pwys na 
gwsdianiaeth gan y mesurwyr hyn. Y 
mae mesurwyr ereiU a fesurant faintioli 
a gwerth y gun wrth y çellder y tafla 
y belen, a'r effaith a gaiff hono ar y 
gwrthddrych a darewir. Ac felly, nid 
yw pob mawredd gan y mesuryddion 
nyn, unrhyw fawredd, os yn fawredd o 
gwbl bob amser, pan y siaradant 
yn drystfawr am fawredd gwahanòl 
bregethwyr. Pa fodd bynag, y 
y cwbl a^ywedaf fi, Oicero Jones, 
am y saethwr, y mae a fynwyf fi a'i 
aadthu yn awr yw, ei fod y tro hwnw 
yn llwyddo i daro y nôd, a gwneyd ei 
argraff arno yn bat dda. 



ff.S.T.'-Weì, dyna i ti ddarliih ar 
rywbeth, Shams Cicero, crwn hir, os 
nid yn ddoniol a da. Beth y w*r gun 
hy na sydd gy da ch'i, a gun yn pregethu ; 
herwydd siarad am bregethu a phreg- 
ethwyr oeddem pan soniaist ti am y 
peth hynal Ai yr un peth yw gun a 
gwn, neu ddryllî Yr oeddwn i yn 
meddwl hyny, ond yn misio gwel'd 
sut y mae y peth hyna, beth bynag yw 
e\ yn pregethu. Pa'm na wnait ti 
ddefnyddio iaith dy fam, Cicero, ar ol 
cael y fath shars gan Paul yma y tro 
o'r blaen ; ond beth yw gun, i ni i gael 
deall ein gilydd os gallwn ni. 

S.CJ.—O gun yw gwn, neu ddryll, 
fel y dy wedasoch chwi, neu cannon os 
mynwch chwi. Mae yn ddrwg genyf 
ddefnyddio geiriau dyeithr i chwi, ac j 
mae y Saesneg yma yn'brofedigaeth i 
mi i*w defnyddio, er i mi ei chael yn 
ddrwg y tro cynt gan Paul Eyans. 
Ond o ran hyny, y mae Paul yn euog 
o ddefnyddio Saeeneg ei hunan weith- 
iau, fel y gwelwch, yn ol yr. hyn a 
ddywedodd ddiweddaf, pan y mae ei 
hangen er egluro, neu fel dyfyniad, fel y 
gwnaeth ef ; ond ymdrechaf wella, a 
dyna ystyr cyffredin y gair gur^ 

JÎ.ÄTl — Rhyfedd i'r Saeson a'u 
Saesneg wneyd gwnau a drylliau 
o*u pregethwyr ; ond y mae cannon yn 
enw da iawn^^ar bregethwr ; yr wyf fi 
yn lico y gair hŷna; ac yr wyf fi faefyd 
yn lico cannon o bregetbwr — ^pregethwr 
fyddo yn gwneyd tipyn o swn, pe 
byddai fe ddim ond saethu shotsen — 
pregethwr fyddo yn gallu rhuo tipyn, 
fel y gwnai'r hen bregethwyr er ys 
talwm. Dyna sydd eisieu y dyddiau 
yma, y cannons yma o bregethwyr, i 
ruo nes dychrynu y bobol, yn lle rhyw 
bregethwyr, y rhai, os tânant 



dipyn, nad y w ond fel priming yr hen 
ddrylliau gynt yn myn'd allan, heb 
dano yr ergyd o gwbl, na gallu dych- 
^nu, ond yn brin, yr adar bach. 
Gwarchod pawb, dyna cannon oedd B. 
Morris, er ys talwm— gellid clywed 
swn hwnw weithiau pan yn saethu 
am dair milldir o bellder, yn mesur 
mor bell a'r pellder mwyaf y clywir 
taran yn rhuo. A dyna caniwn arall a 
fedrai saethu i drwch y blewyn, John 
Elias, a Tomi Richards, a'r hen Dal- 
sam ; medrai hwnw floeddio a rhuo*r 
efengyl weithiau nes Uanw calonau 
pechaduriaid àg argyhoeddiad, a Uanw 



Digitized by 



Google 



'Ỳàooit otmtìAn^ 



14V 



bù gëiiau à cliwertliin,. a'u tafod & 
chanu, a gwneyd eu traed fel traed 
ewigod ; pe llenwid ein gwlad à 
channom fel|hyny eto,deuai rhyw drefn 
ar y byd er cỳnddrwg y w yn awr. 

P.j&\— Mae ein hen frawd, 0. Jones, 
yn myned yn ddoniol a digrif, heb yn 
wybod iddo ei hun, wrth siarad am yr 
hen bregethwyr enwog yn nyddiau ei 
ieuenctyd ef. A buasai yn hawdd i ni 
faddeu iddo, pe yr arferai dipyn o 
ormodiaith wrth siarad am yr enwog- 
ion hyny. Ond dylai ein hewythr 
gofio hefyd, na wnaeth y canìions 
mawrion, yn nyddîau eu hymdeithiad 
yo. Y byd, ddychrynu pob gelyn i 
ddaioni, nac argyhoeddi i fywyd bob 
un o*u gwrandawyr, na dwyn y byd i 
berflfaith drefn. 

S.G.J,—GwÌT iawn. A da fuasai i 
folianwyr y dyddiau o*r blaen, ar draul 
darostwng y âyddiau hyn, i gofiol.mai 
plant y dyddiau o'r blaen y w pobl y 
dyddiau hyn yn eu pob peth, a bod 
delw eu rhieui ar y pîant hyn, fel pob 
plant. 

F.£. — Da iawn, 0. Jones ; a hwyr- 
ach fod y cap yn gymwys i ry w fesur i'n 
hewythryma. Oid gadewch i ni roddi 
y mater hyn heibio yn awr — ^yr ydym 
wedi ymgrwydro yn mhell iawn, ac am 
hir amser, a myned yn miaen at rs^i o*r 
sylwadau y cyfeiriasom atynt. Tra- 
ddodwyd y bregeth mewn tref bwysig 
yn y £>eheudir,îar y Sul a benodasid 
gan y öymanfa i bregethu ar yr Ysgol 
öabbothol. A chan fy mod yn teimlo 
dyddordeb yn y mater, nid yn unig ar 
gyfrif ei bwysigrwydd ynddo ei hun, 
ond hefyd am ei fod yn dal perthynas 
â thestyn ein cydymddyddan ni, pau 
yn cyíarfod â'n gilŷdd fel yma, cymer- 
ais Twtes mor helaeth a manwl ag y 
medrwn o'r bregeth, fel ei traddodwyd 
ar y pryd. Y testyn ydoedd " Chwi 
yw goleuni y byd." Nid wyf yn bwr- 
iadu rhoddi i chwi yr oU a ddywed- 
wyd, nac ychwaith yr oll a gofnod- 
wyd — '* rhag eich blino â meithder " — 
cewch yr hyn sydd well i ateb ein 
dyben ni yn awr, crynodeb gweddol 
grÿìio o honi ; »c wele hyny i chwi fel 
y canlyn : — ^** Mae goleimi a thywyll- 
wch, ei dangos daioni a drygioni, yn 
gydmariaethau mor naturioi aceglur, 
tei y mae pob meddwl, debygid, yn 
gweldd ea priodoldeb ar unwaith. Ac 
nid dysgu hyii y mae dyoion^ ei deiaüo 



a'i weled ar unwaith a wnant— ym- 
wreiddia y peth yn y cyffelybrwydd - 
sydd rhwng y byd moesol a'r byd 
naturiol. ran feddyliom am angel, 
naturiol yw i ni fedawl am dano fel 
angel y goleuni. A phan gofiwn am 
ysbryd drwg, naturiol yw i ni feddwl 
am hwnw fel dciliad teyrnas y tywyll- 
wch. Teimlwn ar unwaith fod rhyw 
gydrywiaeth rhwng tywyllwch naturiol 
a drygau moesol — gweithredoedd pech- 
adurus, gweithredoedd anffrwythlawn 
y ty wyllwch ydynt. Cyflawnir y rhan 
fwyaf a gwaethaf o honynt yn y nos 
ac nid yn y dydd. Mae gweithredwyr 
anwiredd eu hunain yn ystyried fod 
Uawer o honynt yn rhv anfad i oleuni y 
dydd i dywynu ary cynawniado honynt. 
* Y rhai a feddwant, y nos v meddwant 
Yr un peth a olygir wrtn y gair byd 
yn yr adnod hon, a'r gair daear yn yr 
adnod flaenorol — *chwi yw halen y 
ddaear ' — * chwi y w goleuni y byd ' — 
a'r ddau air yn golygu dynion digref- 
ydd âr y ddaear neu yn y byd. Ac yn 
y testyn hwn ni a gawn dy wyllwch, ar 
ỳ naill law, yn golygu anwybodaeth a 
drygioni, a dyma y w y byd ; a goleuni 
ar y Uaw arall, yn golygu gwybodaeth 
a daioni, ŵeu santeiddrwydd, a dyma 
yw yr eglwys — *chwi yw goleuni y 
byd. A dengys hyn pa mor bwysig 
ydyw yr eglwys i'r byd : y mae y'n 
oleuni y byd. Yn awr, byd heb oleu- 
ni yw y byd hwn ynddo ei hun ; ac 08 
oes rhywfâth o oleuni ynddo, y mae ei 
oleuni yn dywyllwch— byd heb oleuni 
ydyw— gwlad o dywyllwch ydyw. 
Mae sefyllfa y byd hwn yn foesol yr 
hyn yw y ddaear yn naturiol. Byd 
tywyll yw y ddaear ynddi ei hun — 
opaque world—hyá du-dywyll ydyw — 
ymddybyna am oleuni ar y nefoedd, 
yr haul, y sêr, a'r planedau. Felly am 
y byd dan einsylw— byd tywyll, ofogue 
world yw, ymddybyna am oleuni ar y 
nefoedd, yr Haul Crist, a'r planedau, 
dysgyblion Crist. Fel hyn, daear heb 
nefoedd yn dô o oleuni iddi fuasai y 
byd heb eglwys i Grist ynddo. Ap 
gwahaniaeth mawr rhwng y byd yma 
ag uffern y w, fod y nefoeda yn dô go- 
goniant uwch ben y byd hwn ; ond nid 
oes dô ar ddystry w. Ni wna seren na 
Ueuad byth grwydro trwy awyrgylch 
marwolaeth y wlad hono — tywyllwch 
eithaf—ty wyllwch ar ei eithaf sydd yn 
tayniasu ja aw/rgyloh j wlad dru^ 



Digitized by 



Google 



143 



tteooit oninióAlt. 



'^ 



enuB hono. Eithr am y byd yn 
ein testyn, y mae goleuni yn tywynu 
arno o'r nefoedd, — * Ohwi y w goleuni 
y byd/ Y mater athrawiaethol a rydd 
y geiriau ger ein bron ydy w : mai yr 
eglwys — dysgyblion yr Arijlwydd lesu, 
y w cyfrwng mawr goleuni y Jbyd, fel y 
saif yn ei sefyllfa ddirywiedig trwy 
bechod— 'Chwi yw goleuni y byd.' 
Ojrmeraf y gair goleuni yn ei ddau ystyr 
neillduol ; sef, fel y mae goleuni yn 
dangos gwybodaeth, ac fel y mae yn 
ffynonell bywyd, purdeb, a chysur y 
byd. Ac yn laf, yr eglwys yw cvi- 
rwng mawr ^ybodaeth y byd. Ar- 
weinia hyn ni at y cwestiwn eang a 
dyrus iawn o addysg yn gyflGredinoL 
Ac yn awr, wrth reswm, ni wnaf eich 
arwain ar achlysur o'r fath hyn i mewn 
i'r cwestiwn o berthynas i Addysg a*r 
Wladwriaeth, fel y cyfryw ; ond ym- 
ddengys wedi y cwbl, fod y geiriau hyn 
jm dangos fod yr edwys, hyd y mae 
ynddi, yn uniongyrcnol neu yn anun- 
iongyrchol, i ofalu, ac yn gyfrifol am 
addysg y wladwriaeth : oblegid hi y w 
goleuni y byd — cyfrwng mawr gwybod- 
aeth y byd yn gyffredinol. Mawr ydy w 
y dadleu sydd wedi bod, ac yn para i 
fbd, mewn rhyw ranau o'r wiad, am y 
priodoldeb neu yr anmhriodoldeb, o 
addysgu crefydd yn yr ysgolion dydd- 
iol sydd yn y wlad ; ac er nad y w y 
geiriau dan ein sylw yn penderfynu y 
cwestiwn yn y wedd hyna ; eto, tybiaf 
eu bod yn penderfynu fod yr eglwys i 
ofalu hyd y gall na byddo dim gwen- 
wynig yn cael ei ddysgu yn yr ysgolion 
hyn— gofalu na byddo y goleuni hwn, 
leiaf, yn dywyllwch — 'Chwi yw 
goleuni y byd." Yn awr, un tfynonell 
fawr goleuni sydd, Mab Duw. ün 
ffynonell fawr goleuni sydd yn naturiol, 
yr haul. Felly, un Haul mawr sy dd yn 
ìoesol ac ysbrydol, lesu Grist, — * Goleu- 
ni y byd ydwyf fi,' medd efe. Goleuni 
pa tydî Goleuni pob byd— Mab Duw 
ydyw. 'Goleuni y byd ydwyf fi.' Pa 
oleuni eto yw efe i*r bydî Gallwn 
ateb, pob goleuni y byd — ^goleuni celf- 
yddyd y byd, goleuni gwybodaeth y 
byd, goleuni athrawiaeth y byd, yn 
gystal a goleuni crefyddol ac ysbrydol 
y byd. Ac yn awr, y chwi yma y w y 
cyfrwnff mawr er dwyn y goleuni tra- 
gywyddol sydd yn Nghrist i ran y byd 
nwn—dyma y planŵau sydd yn ad- 



hwnar ybydtywyll. Ybywydsyàd 
jm y Gair traeywyddol sydd yn oleuni 
aynion. A thrwy yr eglwys y mae 
by wyd i lawer, i gerdded i fod yn oleuni 
dynion y byd : — * Ohwi yw goleuni y 
byd.' Fel hyn, y mae yn anhawdd 
gwahaniaethu addysg fydol yn rhyw 
bethau oddiwrth addysg crefyddol. Y 
mae y naill yn ymgolfi i'r Uall mewn 
rhyw bethau, yn gymaint ag mai yr 
un gwrthddrych sy id Tr ddau addysg 
— enaid y dyn. Ac y mae y cenadon 
at y paganiaid wedi gorfod deall nad oes 
modd dysgu crefydd i'r pagan 3m 
llwyddianus, beth bynag, ar raddfa 
eang, heb ei ddysgu hefyd mewn 
pethau naturiol a chyffredinol. Ond 
gadawn y mater yn y wedd hyna, gan 
fod genyf amcan neillduol Tr mater 
hwn, fel gwirionedd yn dal perthynas 
âV eglwys hon, a chyfeiriad mwy pwys- 
ig ac uniongyrchol iV roddi i'r gwir- 
ionedd hwn yn ei berthynas â chwi fel 
eglwys. A dyma hwáw, ceisio dangos 
i chwi eich bod yn gyfrwng mawr 
goleuni ysbrydol a chrefyddol — cyf- 
rwng mawr addysg grefyddol y byd yn 
y Ue hwn. A dymunaf y waith hon i 
gymhwyso y gwirionedd hwn atoch 
chwi fel Ysgol Sabbothol yn y lle — ^yr 
athrawon yn arbenig — yr ydych chwi 
yn beth mor bwysig a bod yn oleuni y 
byd gyda golwg ar ei dynged dragy- 
wyddol, mewn modd neülduol yn y Ûe 
hwn. Cymeraf y^ ganiataol mai rhai 
teyrngarol i'r sefydliad daionus hwn 
yw pob un o honocb, a'ch bod yn 
gwneyd eich goreu, hen ac ieuainc, i 
ddyfod iddi, a gweithio gyda hi. Ac 
fe ddymunwn i chwi ystyried mai un 
wedd ar fy wyd yr eglwys y w yr Ysgol 
Sul, a gwedd bwysig anghyffredin, yn 
enwedig yn ein gwlad ni, y w y wedd 
hon ar fy wyd yr eglwys. Mae rhyw 
ddynion hunanol yn ceisio gwahanu yr 
eglwys a'r ysgol hon ; ond bydded 
hyny yn ddigon i mi i'w ddy weyd ar y 
mater hwn yn bresenol : * Yr hyn 
a gysylltodd Duw, na wahaned áynJ 
Wel, dyma wyf fi am wasgu arnoch 
chwi, ddeiliaid, ac yn enwedigathrawon 
yr Ysgol Sul, eich bod chwi yn gyf- 
rwng neiUduol i ddwyn pelydrau yr 
Haul dwyfol i lewyrchu ar y byd 
tywyll — eich bod chwi mewn modd 
neillduol yn redwely i'r by wyd anfeidr- 
ol o oleuni sydd yn Mab Duw i lew* 
yrcl^u yn nbywyllwob y byd yia%^ 



Digitized by 



Google 



blhULirẂÌLl) ADDŸsa tOBÌsÜOt. 



. Ì4Ô 



' Ohwi yw goleuni y byd.' Mae yr 
efengyl yn cynwys dau wirionedd 
mawr mewn perthynas i Dduw ar ran 
y byd — ^yr hyn y mae Duw wedi ei 
wneyd ar ran y byd, a'r hyn a wna ar 
ei ran. Cynwysa hyn y r oU o'r caru tra- 
gy wyddol cyn amser, hyd at y gogon- 
eddutragywyddolarol amser. ' Acyn 
awry mae yr eglwys,a'r Ysgol Sabbothol 
hyd y mae ynddi, i oleuo y byd am y 
pethau hyn : * Ohwi,' medd Mab Duw 
yma wrthych chwi athrawon yr Ysgol 
Sul heddyw, *yw goleuni y byd.' 
Chwi sydd i ddangos i*r byd y fath 
un rhyfedd yw fy Nhad. íiiwyr y 
byd y fath un yw, mae yn amlwg, 
onide nis gallai ymddwyn tuag ato 
fel y gwna — byd tywyll yw. Ond yr 
ydych ckwi yn oleimi iddo. Yr ydych 
yn adnabod y Tad. Wel, dangoswch 
Ef i'r byd ty wyll, goleuwch y byd am 
dano. Dy wedwch wrth y byd fod fy 
Nhad i yn Dad i'r byd. Dywedwch 
wrtho fod ei Dad yn ei garu o hyd, er 
ei fod ef wedi myned yn fab afradíon. 
Dywedwch wrtho fod drws palas ei 
Dad yn agored i'w ddysgwyl i ddych- 
welyd yn ol, nos a dydd, bob awr, a 
danteithion bwrdd y palas yn barod ar 
ei gyfer. Cymheliwch y byd i ddweyd, 
* Ein Tad,' er yn y tywyllwch ; anog- 
wch ef i ddweyd ei bader yn y wlad 
bell — *chwi yw goleuni y byd,' er 
dangos i'r byd y fath un rhyfedd y w 
fy Nhad i ỳn ei berthyuas â'r byd." 
Gwelaf foá eich llygaid yn dechreu 
trymhau gan gysgu, a'i bod wedi myned 
eisoes yn hwyr cyn i mi fyned dros 
haner y sylwadau a fwriadwn eu dar- 
llen i chwi ; gan hyny nos da yn awr. 

Zr.N.:Zl— JNos da, Paul Evans. Go- 
beithio y deuwch heibio yn fuan eto, i 
gael y gweddill. Gadawsoch heibio 
erbyn i mi i ddechreu cael blas ar y 
sylwadau, ond y mae wedi myned yn 
hwyr; nos da. 

DYLANWAD ADDYSG FOREUOL. 

" Hyffbrddia blentyn yn mhen ei fTordd, a phan 
heneiddio nid ymedy â hi."--DiAB. xxii. 6. 

^ OLOMON, mab Dafydd, brenin 
v-tí^ Israel, yr hwn ydoedd y doethaf 
o ddynion a fu o'i flaen, ac a 
ddaẁ hefyd ar ei ol, ydyw awdwr y 
llyfir hwn, ynghyd â'r ddbau lyfr can- 
lynẅ Darfu iddo gyfÌBmsodai Uytr 



y Caniadau yn nechreu ei oes ; Lly 
y Diarhebion yn nghanol ei ddydd- 
iau; a Llyfr y Pregethwr yn agos i 
ddiwedd ei fywyd, ar ei ddychwèliad 
at Dduw mewn edifeirwch am iddo 
oddiwrtho at eilunaddoliaeth. 



gili 
Wi 



rth " ddiareb " y meddylir dy wediad 
doeth, mewn brawddegau byrion a 
hawdd eu cofio, a chasgliad o'r cyfry w 
ymadroddion ydyw y Uyfr hwn, wedi 
eu rhoddi dan ysbrydoliaeth, a'u hys- 
grifenu ar ddullwedd barddoniaeth. 
rerthynant i bob rhan o ddyledswydd 
dyn yn foesol a chrefyddol, a'r 
ddyledswydd a argymhellir yn y testyn 
ydjrw hyfforddi plentyn yn mhen ei ' 
ffordd. Sylwn yn — 

I. Ar y ddyledswydd sydd yn cael 
ei nhodi a'i hargymell — hyffordddia 
blentyn yn mh^n ei ffordd. 

II. Mewn pa bethau y mae y plen- 
tyn i gael ei hyfforddi. 

III. Ar bwy y mae yn ddyledswydd 
i'w hyfforddi ì 

IV. Trwy ba foddion y mae y plen- 
tyn i gael ei hyfforddi ì 

V. Yr effaith a'r canlyniad daionus 
o hyny — a phan heneiddio nid ymedy 
âhì. 

I. Ar y ddyledswydd sydd yn cael ei 
nhodi a'i hargymell yn y testyn — hy- 
fforddi plentyn yn mhenei ffordd. Dylai 
y ddyledswydd hon gael ei chyflawnu, 
a hyny yn ei -hiawn bryd, a welir yn 
amlwg wrth ystyried y pethau can- 
lynol. Yn 

1. Oblegid fod y plentyn yn sefyll 
mewn angen am hyfforddiant. Mae y 
plentyn yn dyfod i'r byd yn anwybodus 
bob peth, ac y mae yn angenrheid- 
iol iddo gael ei hyfforddi. Nid y w yn 
gallu parablu yr un gair, darllen yr un 
frawddeg, adnabod yr un gwrthddrych, 
ac nid ydy w ychwaith yn gallu gwerth- 
fawrogi unrhyw beth ; ac y mae yn 
ddyledswydd arnom ei hyfforddi, fel 
y byddo iddo ddyfod yn aelod cymhwys 
gymdeithas. 

2. Oblegid mai dyma yr adeg fwyaf 
manteisiol yn nghymor oes dyn i'w 
hyfforddi yn mhen ei ffordd. Y mae 
ffyrdd lawer yn ymagor o flaen y plent- 
yn, ac y mae mewn petrusder pa un 
i'w dewis — ffordd i fod yn ddefnyddiol 
gydag achos Mab Duw yu y byd, a 
WotM hetyd i fod o ddefnyda yn 
nheyrnas tywysog y fagddu— -ffordd jm 
cyfeirio i ddiwedd dedwydd, trwy vmr 



Digitized by 



Google 



m 



ì>ý1âhẃàd ÁDDrsa tùÉÈíòclL 



wedd iawn-ddefnydd o*i amser, a 
flfordd hetyd yn cyfeirio i ddiwedd tru- 
enus trwy esgeuluso a chamddefnyddio 
ei amser — ífordd Syn arwain i'r nef- 
oedd, preawylfan pob dedwyddwch ac 
hapusrwydd ; a fiFordd hefyd yn arwain 
i uflferu, lle y mae trueni a gwae di- 
gymysg yn gartrefu — flfordd i fyned i 
gwmni ençyl gUn gogoniant, a*r seint- 
iau y rhai a olchasant eu gynau yn 
ngwaed yr Oen, a flfordd hefyd i fyned 
i gwmni cythreuliaid, a dynion perffaith 
annuwiol yn Gehenah— ffordd i 8:ael 
coron y bywyd ry w ddydd a ddaw, a 
ffordd hefyd i fod dan ddigofaint y 
Duw Mawr am dragywyddoldeb — 
ffordd yn arwain i'r ddinas gyfaneddol, 
lle y mae yr afon bur o ddwìr y by wyd, 
a phren y by wyd, a'r Arglwydd Dduw 
yn oleuni i w phreswylwyr, a neb ol 
mewn yn dywedyd " Claf ydwyf •" Ue 
y mae awyr^ylch y wlad yn rhy bur a 
phalmaidd i neb i farw o fewn ei 
therfynau ; a ffordd hefyd yn arwain i 
le Ue y mae mwg poenedigaeth ei 
phreswylwyr yn esgyn i fynu yn oes 
oesoedd, a'r rhai sydd yno yn ngafael 
yr ail farwolaeth — y maent yn yr act o 
farw, ond he/yd yn methu marw. 
Goddefwch i mi, mewn modd gos- 



. pla'nt i ro'dio ynddynt ' 
yn bresenol yn dechreu cerdded llwybr 
bywyd— y daith i gyd o'u blaen. má 
ydynt wedi penderfynu pa Iwybr iV 
ddylyn, Yn yr adeg yma, y mae yn 
ddyledswydd arnom eu hyfforddi — 
dangos iddynt ragoriaeth y naiU ffordd 
ar y llall, a pha íodd y mae y naiU a'r 
llaíl yn diweddu. Darllenasom yn 
ddiweddar am gerbydres yn teithio yn 
gyflym ar y llinelí, nes yr oedd yn dy- 
fod i ry wle y byddai y guard yn arfer 
rhoddi y break arni i'w harafu. Y 
tio hwn, beth bynag, anghofiodd neu 
esgeulusodd ei ddyledswydd. Pan 
deimlodd y gerbydres yn cyflymu yn 
arswydus, deallodd y perygl, ond yn 
Ue arafu, Uuchio y hreak ddarfu iddi, 
ac i lawr â hi i ddinystr, gan glwyfo a 
Uadd llawer o'r teithwyr. Cymerwyd 

Îr dyn i fynu ar y cyhuddiad o ddyn- 
addiad, am esgeuluso ei ddyledswydd. 
Dadleuai yntau yn gryf ei fod wedi 
gwneyd ei ran, ond fod y hreah yn 
methu daL Pa fodd bynag, dyma oedd 
4eè&yd y Uys— ** Euog o ddiffyg gosod 



Lhreah mewn pryd." Yn ngoìen yt 
nesyn hwn, ni a welwn lawer o rìeni 
yn y fam yn euog o waed eìi plant ; 
nid am na ddarfu iddynt ymdreçhu 
ry wbryd, ond am na ddmu iddynt osod 

Lhreak mewn pryd. Nid wedi i'r 
shgen ddechreu cyflymu tuadystryw 
ydyw yr adeg i ddechreu. Ni wna y 
pryd hwnw ond Uuchio y cwbl yç 
yfflon gan ei gyflymder. Ós ydych yn 
meddwl dyfod i fynu â gofynion y Uyfr 
hwn, rh-ìid i chwi ddechrea mewn 
pryd. "Hyfforddia blentyn yn mhen 
ei ffordd." 

3. Oblegid mai dyma yw yr amser y 
mae Duw yn gorchymyn i ni i'w hy- 
fforddi. Duw a lefaroda yr adnod hon 
trwy Solomon. Llais Duw yn gorch- 
ymyn ydyw yr adnod. Os ydych am 
ufuddhau i orchymyn Duw, gwnewch 
fel y mae y geiriau hyn yn dweyd 
wrthych. Fe wyr Duw pa amser yw 
y mwyaf priodol a manteisiol, a chan 
hyny y mae yn ddyledswydd amom 
weithredu yn unol à'i gyfarwyddyd. 
Yr ydych, trwy esgeuluso hyflForddi 
plentyn yn mhen ei fltordd mewn rhin- 
wedd, crefydd, a moesoldeb, yn tafla 
dirmyg mawr ar Dduw, ac yn eaog o 
greulonder tuag at y plentyn. 

II. Mewnpa bethau y mae y plentyn 
i gael ei hyfltorddil Sylwn ar y peth- 
au canlynol, yn mysg ereiU a eUid ea 
henwi : — 

1. Mewn moesauda— i ymddwyn 
yn brlodol yn mhob man ac ar bob am- 
gylchiad. Os nad oes genych lawer o 
bethau y byd hwn i'w rhoddi iddynl^ 
dysffwch iddynt ymddwyn yn y fath 
fodd fel y byddont i gael eu parcha a'u 
hedmygu gan bawb a'u hadwaenont. 

2. Mewn gwirionedd. Dangoswch 
iddynt y pwysigrwydd o ddyweyd y 
gwir ar bob adeg, hyd yn nod pe byddai 
dyweyd anwiredd yn ymddangos yn 
fwy o fantais iddjmt ar y pryd hwnw. 
Dysgwch iddynt i ddyweyd ý gwir, yr 
hoU wir, a dim ond y gwir. 

3. Mewn gonestrwydd. Dysgwch 
eich plant i f od yn onest yn y üém, fd 
yn y^wyaf. Ar yr aelwyd gartref y 
cafodd Uawer Ueidr y syniad cyntaf am 
ladrata. Gwna rhiem meddw, trwy 
eu gwastraff a'u hafradlonedd, nyd yn 
nod gorfodant eu plant i fod yn Uadron, 
neu ynte farw o newyn. Oh! ym- 
ddy^ad arswydus ! Gwareded Uaw 
rieni Oymra rhag gwneyd yr an fath. 



Digitized by 



Google 



Y OSHHIBIBTB nDDTOOL Yl^ OA88XJL 



161 



4 ìttwn iaith dda. líae yn draemi 
meddwl fod tynga, a chymeryd enw 
Duw yn ofer, yn myned ar gynydd y 
blynyddoedd hyn, yn enwedig mewn 
rhai Ueoedd ; ond er hyny dyma ydy w 
y fl&iith, fel y mae pob dyn sylwgar yn 
barod i gyfaddef er ei ofid a'i alar. Ai 
tybed nad oes peth o'r baihyna yn gor- 
"wedd wrth ddrysau rhieni ein gwlad ì 
Naill ai nid ydynt yn arfer y ddysgybl- 
aeth briodol, neu jmte eu bod yn rhy 
yswil iV dysgyblu, gan eu bod Yn arf er 
yr un a'r unrhyw iaith eu híinain. Er 
mwŷn daioni dyfodol eich plant, peid- 
iwch arfer iaith lygredig, yr hyn sydd 
yn bechod yn erbyn Duw, yn taflu an- 
fri a gwarth ar y dyn ei hun, ac yn 
llygru y cylch y byddo yn troi ynddo ; 
a gorchymynwch hefyd, mewn modd 
pendant, i'ch plant i wneyd yr un modd. 

ö. Mewnsobrwydd. Dangoswch i'ch 
plant y drwg hanfodol o feddwdod, fel 
y mae yn gynwysedig jmy ffaith fod 
dyn, o*i wirfodd, yn ymddifadu ei hun- 
an o'i reswm, yn difeddianu ei hunan 
oV gallu hunan-lywodraethiad, yn 
dwyn ei hun i sefyllfa o wallgofrwyad, 
ac yn raddol jrn dinystrio ei aHuoedd 
moesol a naturiol ; a dangoswch o'u 
blaen hefyd y pechodau hyny ag y mae 
meddwdod yn achosyda o honynt. 
Gwreiddiwch eich plant jm egwydd- 
orion llwyr-ymatahaeth. Gosoawch 
ddrwg meddwdod o'u blaen ar y naill 
law, a daioni sobrwydd ar y Uaw arall. 
Dangosẁch iddynt ragoriaeth y naill 
ar y llall, fel y byddont mewn canlyn- 
ìad yn cashau meddwdod â châs cyf- 
lawn, ac yn caru sobrwydd. 

6. Mewn pethau crefydd. Mae'n 
wir y dylai rhieni hyfforddi eu plant 
yn y pethau sydd yn dwyn cysylltiad â'r 
bywyd hwn ; ond gan fod pethau cref- 
yddol yn anfeidrol fwy eu pwys na 
phethau bydol, dylai mwy o ymdrech 
1 gael ei wneyd iV dwyn i fynu yn 
addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd, 
nag mewn dim arall. Dylechddefn- 
yddio pob cyfleusdra sydd o fewn eich 
cyrl^aedd i'w hyfforddi yn mhethau 
teymas nefoedd : i*w dwyn i fynu yn 
hyddysg ynyr Ysgrythyrau; eudysgu 
i rodio ffordd crefydd a duwioldeb, yr 
hon y mae Duw wedi ei datguddio yn 
y Beibl, yr hon sydd allan o berygl, ac 
yn arwaîn i dJyogelwch a hapusiwýdd 
tragywyddoL 

(2'w orphm yn y nesaf,) 



Y GENHADAETH FEDDYGOL 

YN CASSIA. 

LLYTHYE ODDIWRTH Y PABCH. DB. 
GÄIPPITHS. 

" Cherrapoiy ee, Chwef. löfed, 1879. 

" At T PlBCB. JOSIAH ThOMAS, M .A. 

" Fy Anwyl 6YPAiLL,~Yr ydwyf 
wedi cyrhaedd Bryniau Cassia yn awr 
er's chwech wythnos. Am y pythef- 
nos cyntaf bu Mrs. GriflSths a minau 
yn aros yn Nongsawlia, gyda Mr. Rob- 
erts, aethom wedi hyny am bythefnos 
i Shella, ac am y pythefnos áiweddaf 
yr ydym yn aros yn ein llety cyntaf. 

Fel y*ch hysbyswyd, mae'n debyg, 
gan Mr. Eyans, cyrhaeddasom yma ar 
nos Lun, lonawr 6fed, yn flinedig 
iawn, wedi dyfod yr holl ffordd o 
Chattuck mewn diwrnod. Yr wyf yn 
deall nad ydy w y daith hon yn cael ei 
gwneyd, fel rheol, mewn can lleied o 
amser ; ond oblegid y pwysigrwydd i 
Mr. Eyans gael awyr iach y Bryniau 
mor fuan ag oedd bosibl, ac hefyd 
osgoi y Uetyau peryglus sydd ar y 
ffordd ChattucÉ i Cherra, aeth Mr. 
John Roberts i'r drafferth o gael ped- 
war elephantiaid i'n dwyn ni a'n 
beichiau o Campanyganj (i ba le y 
daethom mewn cychod ar hyd yr afon 
o Chattuck) i TeriaÄhat, sef fle wrth 
droed y Bryniau. Ŷr oedd hyn yn 
byrhau ein ffordd yn fawr, gan ein bod 
yn Ue dylyn troelliadau yr afon, yn 
cael ffordd y Uywodraeth (y fath ag 
ydyw) Sylnet i Cherra. Am y daith 
o Teriaghat i CheiTa nis gallaf ddweyd 
llawer, gan ei bod yn nos yn mhen tua 
haner awr ar ol cychwyn o Teria. Ein 
duU deithio oedd yn ol yr hen arfer, 
sef pob un o honom i gael dau ddyn iV 
girio bob yn ail, gydar eithriad o MrL 
Soberts a Jerman Jones, y rhai oedd- 
ynt wedi dyfod a'u ponies eu hunain i 
lawr. Dewiswyd y ddau gryfaf i fy 
nghario i, am îy mod mor anffodus a 
bod y trymaf o'r pedwar. Yr oeddwn 
yn synu fod y dyn yn gallu fy nghario 
mor rhwydd,acnid hirybumcyn teimlo 
ei fod ef yn fwy o bwysau o lawer ar 
fy meddwl i nag oeddwn i ar ei gejn 
ef Cawsom le Ued wastad am tua 
haner awr ; ac ar ol hyn drin^o çar- 
haus a fu hyd o fewn^edair inilltir i 
Cberra, pangawsom £fordd hawddacli 



Digitized by 



Google 



Ì5â 



Y OBNHÀDàSTR nSDMOOL YK CÀSSÍÁ. 



iV theitbîo; ac yn wir, cyetal ffordd 
ag a ddymunem gael. Yn y Ueoedd 
gwaethaf i ddringo yr oedd cymysgedd o 
ofn a thrugaredd vn peri i mi ddefn- 
yddio fy nhraed fy hunan ; ond mae 
yn bur debyg na fuasai pethau yn ym- 
ddangos mor ddrwg o lawer pe buasai 
yn ddydd. Tua dwy filltir o Cherra 
daeth y Cristionogion (lawer o honynt) 
i'n cyfarfod, dan Ranu hen donau Cym- 
reig a hymnau Cassiaeg wedi eu cyf- 
ieithu o*r Gymraeg, ac yr oedd eu 
gweled a'u cly wed yn gymhorth mawr 
1 ni anghofio ein bhnder. 

Dranoeth dechreuodd y bobl ym- 
gasglu o gylçh y tỳ cenhadol, a bron 
bob un o honynt yn dyfod â rhoddion o 
orangea, mêl (o ba un y mae digonedd 
Tw gael yn Cassîa), limes^ a gwahauol 
ffrwythau ereill nad oes genyf fi yr un 
enw arnynt. Yr oedd rhai hefyd yn 
dyfod i geisio meddyginiaeth. Y dydd- 
iau canlynol yr oedd y rhai a ddeuent 
bwrpas i ymweled â ni yn graddol 
leihau, a*r cleifion yn cynyddu, fel erbyn 
yr adeg i mi ymadael am Shella yr 
oeddwn yn caelfy nghadw yn bur brysur 
o*r boreu hyd y nos, ac un ai Mr. Jones 
neu Mr. Boberts yn cael ei gadw ar 
lawn waith i gyfieithu. Arosodd Mr. 
Jerman Jones yma hyd ar ol y Sab- 
both. Aethum gydag ef nos Sabboth 
i Mawsmai, pentref o tua 200 neu 300 
breswylwyr, sydcf ar y ffordd y daeth- 
om ar hyd-adi o Teriaghat, o fewn tair 
milltir a haner o Cherra. Fel yr ydych 
yn gwybod trwy lythyrau Mr. Roberts, 
y mae yma ysgolddyddiol a phregethu 
rheolaidd. Wrth fyned yno marchogem 
anifail Mr. Jones, bob yn ail, a rhai o 
Gristionogion Cherra yn dylyn. Wedi 
cyrhaedd y pentref, yr hyn a wnaethom 
ychydig cyn amser dechreu, aethpwyd 
oddiamgylch i berswadio rhai i dayfod 
i'r ysgoldy, — weithiau rhoddem ein 
penau i fewn trwy ddrws tỳ, bryd arall, 
safem o flaen shop Ue yr eisteddai am- 
ry w gyda'u pibelli (cofier nad oedd dim 
gwydr rhyngom a hwynt); ymddang- 
osai rhai yn ddig iawn ein bod yn tori 
ar eu heddwch, ac ymddangosai rhai 
ereill fel ynmwynhau yr ychydig eiriau 
a ddy wedai Mr. Jones fel tipyn o sport; 
troai rhai ereill i ddyfod gyda ni. Pan 
wrthyrysgoldy cyfarfuasom âhen wraig 
tua 60 oed *yn cario baich ; aeth Mr. 
Jones i siarad â hi, ond ymddangosai yn 
awy dduö iawn i gael Uony dd. o'r diwedd 



B&fodd i wrando, a phan ddangOBodd 
barodrwydd i ddyfod i mewn, nynod 
mor gyflym a Uon yr oedd y bechgyn 
ieuainc oedd gyda ni yn rhedeg yn mlawi 
i*w chynorthwy i dynu ei baich i lawr. 
Daeth i'r ysgoldy ac arosodd hyd y 
diwedd, gan wrandaw yn bur astud ; 
gobeithio fod rhywbeth a ddy wedwyd 
am lesu Grist wedi aros wrth ei chalon ; 
ychydig, os dim, a wyddai am dano o'r 
blaen. Wedi i Mr. Jones ddechreu 
trwy ddarllen a gweddîo, dywedais i 
ychydig yn Saesneg, yna cyfìeithiodd 
Mr. Jones, a phregethodd ei himan. 
Dyna fy Sabboth cyntaf ar Fryniau 
Cassia, ac nid un annifyr ydoedd. 

Y mae Cherra yn sefyll ar le y gellir 
ei ystyried yn wastad-dir yn Cassia. 
Wrth sefyll ar fryn yn ymyl y capelyr 
ydym yn gweled tir gwastad yn cyr- 
liaedd am bedair mîlldir iV de, ^rn 
nghyfeiriad y ffordd o Chattuck ; y 
tudraw i hyn y mae gwastadedd Ben- 
gal i'w weled am 60 miUdir o ffordd 
heb yr un bryn arno, ond afonydd o 
bob maint yn troelli yn mhob cyfeir- 
iad ; y mae hyn i'w weled os y bydd 
yn glir j ond odid fawr nad cymylau 
a welwch y rhan amlaf, a'r rhai hyny 
oddi danoch, nes yr edrych y gwastad- 
edd fel môr mawr Uydan. Ax y dde i 
ni y mae bryniau lled fychain yn 
cuddio tir gwastad a gyrhaedd am 
bedair milldir i'r gorllewin neu dde- 
orllewin yn nghyfeiriad Shella. Ar y . 
gwastadedd cyntaf a enwais y maŵ 
rhai degau o adfeilion tai Ewropaidd, 
y rhai oeddynt yn eu bri tua 30 mlyn- 
edd yn ol. Ar yr un bryn yn ein 
hymyl, ar y dde i ni, y mae claddía y 
Cristionogion ; yma y mae man bedd- 
rod un o blant y Parch. John Roberts. 
Yn agos iddynt y gwelir gwaith maen 
(bron a myned yn adfeilion), uwchben 
bedd y diweddar Barchedig Daniel 
Jones, yr hwn a fu farw yma o fewn 
ychydig fisoedd ar ol glanio. O'u 
cylch y mae beddau amry w o'r Crist- 
ionogion brodorol. Ar y chwith yn 
ein hymyl y mae y capel, ac er nad oes 
rhyw lawer o brydferthwch ynddo, 
edrycha yn gysurus y tuallan a thu 
fewn. Bu'm mewn Uawer o gapelau 
yn Nghymru heb fod cystal ag ef, ac 
ni raid i neb gwyno pregethu na 
gwrando mewn un mor gyfleus ag yd- 
yw. Wrth ei ochr ddwyreiniol y mae 
yr ysgol a'r ty cenhadoL fewn tua 



r\ 



Digitized by 



Google 



T aBHHlBAITH nSDDTOOL YH CJUWIA. 



m 



V 



ebwaTter milldir i ni, neu lai, yn 

nghyfeiriad y de-ddwyrain y mae ter- 

fyn y gwastad-diry dywedais am dano. 

Y mae y terfyn yma yn ddibyn an- 

ferth, a'r olwg amo mewn ambell fan 

yn gyfryw nad all Ewropiaid sydd 

wedi Dod ar y bryniau am flynyddoedd 

ddim sefyll uwch ei ben heb deimlo yn 

an^hysurus ; ond gaJl plant y Cassi- 

aia redeg gyda*r ymyí, ac eistedd a*u 

traed dros yr ymyl yn hollol ddigyflGro. 

O dan hwn y mae dyffryn eang a 

iSrwythlawn, gallwn feddwl wrth ed- 

rych amo, yn cynwys rhai pentrefi ag 

y mae ein cenhadaeth heb allu dechreu 

gweithio ynddynt eto. Wrth sefyll 

uwchben y dyffryn hwn, gellir gweled 

y pentrefi hyn fel rhyw ddamau coch- 

lon ddaear ; ac er yr ymddangosant 

o fewn ergyd careg, y maent mor bell 

naa gellir gweled y tai. Y tu draw iV 

dyffryn y mae mynyddoedd gyda'r 

prydferthaf a welais erioed, yn cael eu 

gwthio i mewn rhwng CheiTapoonjee a 

mynydioedd uchel Lyngkyraen (lley 

bu y Parch. T. Jerman Jones ar daith 

tua chwech wythnos yn ol). Ddoe 

daeth hen wraig tua thriugain oed o'r 

dyffryn hwn ataf, o bentref o*r enw 

Temshun, i geisio meddyginiaeth. 

Dywedai i rywun ei hysbysu tod yma 

feddyg yn aros yn Nongsawlia. Gof- 

ynais inau iddi trwy fy nghyfieithydd 

(yr hwn ddoe a ddygwyddai fod yn ü 

Ksau, efengylydd, a mab-yn-nghyfraith 

i U Borsing), os oedd yn cymeryd man- 

tais mor ftian o bresenoldeb meddyg 

corff yn Nongsawlia, sut yr oedd wedi 

esgeuluso am cyhyd o amser dyíod at 

y rhai sydd wedi bod yn byw yma a 

allasent ddweyd wrthi pa fodd i wella 

yr enaid ì Ei hateb oedd mai cywil- 

ydd dyfod oedd arai hyd nes y gorfod- 

wyd m i ddyfod o herwydd ei hafiech- 

ydy ac ni ddaeth yn awr, meddai hi, 

iya nes y profodd tori llawer o wyau 

Írn aneffeithiol. Oafodd ü Ksau gyf- 
eusdra i bregethu tipyn iddi tra y 
bu'm i yn cymysgu ei mheddyginiaeth, 
ond pa beth a ddaw o'i henaid tlawd, 
tywyll, nis gwn: bydd o flaen ei 
!Bamwr cyn pen hir. 

Tua milltir i'r gogledd o'r tỳ cen- 
hadol y mae bryn ued uchel ar ba un 
y mae pentref Cherra. Bhwng y ddau 
y mae y fforddsydd yn dyfod o Sylhet 
yn myned yn mlaen at Hawphlang a 
ShUlong. 



s 



Fel y dywedaifl, ar ol bod yma am 

bythe&os aeth Mrs. GrifiSths a minau 

i Shella, pellder o 14 millder oddiyma. 

Daeth Mr. Roberts gyda ni hyd yn 

Laitkyntsew, i ba le le yr oedd Mr. 

Jones wedi dyfod i'n cyfarfod. Cych- 

wynasom tuadeg y boreu, gydaphedwar 

coolies f n cario, a Mr. Roberts yn 

marchogaeth ei ferlyn hyd Mawmluh, 

sef pedair militir o Cherra Y mae 

jrsgol ddyddiol ac amry w o Gristionog- 

lon yn y pentref hwn, ond deuant i 

Nongsawlia i'r moddion. Aethom i 

ymweled ag un claf vma Ar ol myned 

trwy y pentref dechreuasom ddysgyn, 

Y mae y ddysgynfa hon arhyd crib 

mynydd aH ochrauyn serth ar y dde a'r 

aswy fel tô tỳ. Y mae y ddisgynfa 

yma mor serth fel, pe tynidy pen üchaf 

rrgwaelod,y gwneid congl (angle) o 

driugain o raddau gyda gwyneb y môr, 

ac y mae damau o'r llwybr, yma ac 

acw, o rai llatheni o hyd, yn fwy serth 

na hyny : grisiau o geryg wedi eu gosod 

yn afler, rhai gan ddyn a rhai gan natur, 

ydyw y rhan yma o'r llwybr i gyd, yr 

hwn sydd tua milltir o hyd. Daethom 

o'r diwedd i le gwastad rhyw wyth 

Hath hyd wrth wyth o led, ile y caw- 

som orphwys cyn dechreu esgyn lle 

mor arw a serth, ond nid mor hir a'r 

Ue oeddym wedi bod yn disgyn ar hyd- 

ddo. Gelwir y fan yma yn gefii Camel, 

ac nid yw yn annhebygi hjmy, oblegid 

yr oeddym rhwng y ddau Iwmp, un 

o'n hol a'r llall o'n blaen, ae ar bob 

ochr ji oedd disgynfeydd mor serth a 

hyny i ddyffrynoedd prydferth llawn 

o goed orangeSj bannanas, &c. Wedi 

gorphwys am tuag ugain mynyd, a 

gwlŷchu ein gyddîau oeddynt bron 

wedi crebachu gan syched, gydag ych- 

ydig dê oer oedd Mrs. Roberts wedi 

ddarpar i ni ar gyfer y daith, dechreu- 

asom ddringo. Nid yw yr allt hon 

lawn mor faith a'r llalí, ac wedi dyfod 

i fynu cawsom le gweadol wastad am 

tua dwyfilltir, hydnesdyfodi Lait- 

kyntsew. Yma yr oedd Mr. John 

Jones a llu mawr o Gristionogion Shella 

yn ein cyfarfod. Gorphwysasom yma 

am dri chwarter awr, a chawsom ych- 

ydig luniaeth. Yr oeddym yn aros yn 

y tỳ sydd gan Mr. Jones yma i ddyfod 

iddo pan y bydd y gwres yn rhy fawr 

yn Shella. Yn agos fr tỳ y mae capel, 

lle bychan tô gwellt, heb yr un dyogel- 

wch rhag i'r gwynt ddyfod i mewa 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



"Ý tíSÛSráÀJ>ÂXtÚ ÍEDDtGOt. tlT CÁSSIÌL. 



15$ 



tmwaítli trwy wyrtli neu swjrngjrfer- 
edd. Arosasant yn nhy un o'r Crist- 
ionogion am rai dyddiau fel ag i fod yn 
ymyl, a synwn wrth eu hamynedd pan 
yn gweled y bychan— eu hunig blen- 
tyn— jm gwaethygu. Cyn hir dech- 
reuodd weíla, a chyn ymadael a Shella 
cefais y pleser o weled y tad 
a'r fam jm cychwyn am gartref, a'u 
baban tudraw i berygl, a dywedent 
wrth Mr. Jones fod y " Saheb," doctor, 
wedi ei gyfodi o teirw. Mewn Uythyr 
a dderbyniaìs oddiwrth Mr. Jones, ar 
ol cyrhaedd Cherra, dywedai iddo 
weled y tad ychydig yn ol, ac iddo 
ddweyd nad yw am aberthu igyth- 
reulìaid byth mwy. , 

Ar hyd yr amser y bu'm yn Shella 
yr oedd Mr. Jones yn cael ei gadw bob 
dydd, o foreu hyd hwyr, yn cyfieithu, 
ac yr oedd hyn, yma, yn gystal ag yn 
Cherra, yn gwneuthur diagnosis yn 
beth araf ac anhawdd, oblegid nid yr 
ateb angenrheidiol a rydd y bobl hyn 
bob amser, a thrafferth fawr a geir i 
gael ganddynt i ddeaU y cwestiynau, 
ac yn aml iawn yr oedd eu duU rhyf- 
edd, a hollol newydd i mi, o ddesgnfio 
eu dyoddefiadau, mewn perygl o fy 
Bghamarwain. Byddai y gwaith yn 
cael ei wneyd yn fwy araf hefyd y'n 
aml trwy fod Bengaliaid yn dyfod atom 
o'r gwastadedd, ac heb allu siarad y 
Cassiaeg. Pryd hyn byddai rhaid 
eael un o breswylwyr Shella i'n cyn- 
orthwyo, a byddwn i yn rhoddi y 
cwestiwn i Mr. Jones yn Gymraeg neu 
Saesoneg, cyfieithai yntau ef i'r Cassi- 
aeg, a byddai y cyfieithydd arall yn ei 
roddì i'r claf yn y Fengalaeg. Caem 
yr un trafférth weithiau èyd» ^hloîfìöíì 
addeuai ýno o bentrcífi pèll ýn Cáàsia; 
'iiaä ^^"M*. í Jöttes daiin ýn' ddiróú 
'ieyẁiábyédus >'tìr'tatŵ(iiàíitífi, òbjegíd^y 
îfitaè^igẃhAniáeth dirfi^^j rhẃn^ €asëi- 
aẅg^y^^tíafil'béiẃíéf 'á'r •öäll,'ẁeithiaù 
pa&^^i»ad ydynt ' f ẁy • öá ' dèb'g ' mffîdir 
ottdiwítl^édgaÿdẃ.' •;'•:'; •; ;j'; ' ;;;: 



ag a fydd yn foddion i wella yr ^aid. 

Byddai y nifer a welem mewn diwr- 
nod weithiau dros driugain, ac yr oedd 
hyn yn nifer fawr, pan ystyrir jr an- 
hawsdei-au oedd yn rnaid orchfygu gyda 
chyfieithu, &c. 

Bum yn Shella dros ddau Sabboth. 
Y Sabboth cyntaf yr oeddwn yn arês 
yn mhentref Shella ei hunan. Y mae 
ynp Ysgol Sabbothol, a chynuUeidfadda 
a gwrandaw astud. Y mae y capel yr 
ochr arall i'r afon o dy y cenhadwr, ac 
y mae cwch yn eiddo i'r genhadaeth i 
groesi. Y mae ei furiau yn rhai da 
iawn, a thô o ddail arno. Yn y boreu 
yr oedd ysgol ; yn y prydnawn preg- 
ethais i yn Saesonsg, ac ü. Timothy 
yn cyfieithu ; yn yr hwyr pregethodd 
Mr. Jones. Yr oeddwn yn cíael fy synu 
yn fawr gan allu ü. Timothy— pregeth- 
ais i am haner awr, ac ar ol ì mi orphen 
dechreuodd yntau gyfieithu, yr hyn a 
wnaeth, meddai Mr. Jones, bron yn 
hollol yn y drefn ag y siaredais L 

Yn ystod yr wy thnos aethum i w^ed 
yr ysgoi, a threulias foreu yniddi gan 
wrandaw gwersi amryw o'r dosbarth- 
iadau. Nid oedd y dosbarth cyntaf 
yno, am ei bod yn adeg casglu oranges; 
gwrandewais ar yr ail ddosbarth yn 
darllen Saesoneg, ao yr oeddynt yn 
gwneyd hyny yn bur dda, otid fod yr 
acen yn ddifiygiol, fel yn wir y mae 
gyda'r Cassiaid sydd yn medruSaesoneg 
oreu. Cymerais fantais oddiwrth ryw- 
beth yn y wers i brofi eu gwybodaeth 
Ysgrythyrol, gan ofyn a oeddynt yn 
cofio am rywun 3L,f^ yttjawLíçysgodyn 
maTCT ^pi dri^f^wcnod^i pBfSnjn Biéboai 
]ipỳ ilaai, <f^ç)Ì!^ẁ^,<)eá(V^ ^aéth 

TO.b^r f;gosj,yifí>oQdi,38ft gfwjhdàìifn 
hanQs, , a,rl^ìd> .^^sgiij^^dii llâwfi1rvàirnsrîit 

^ppŵpa, j|i^4My4yv.yiríîH0mä)fiBtaítemt 
^u^ii|i,|et(;^yn,'euíhijâiáil» çi^ilamúàim 

lify^^^tlí,,.;^ ,|tiW5Uft«ŴÄntír^rJi!D 

' Xi^4ŵ|)4itìetbííŵeBẂ 
mae yn y pentrâBíièiii^ 

fefn/fẅaíôlriyiî/l ShBjlaíím 
ibuìft;y9ẂlojyQiindta8 
jf )fewÄi a lilo^imwyídt 



yn ei gylch 
ysgol arall ^ 

èiddẁhöû.' 




Digitized by 



Google 



156 



T OiraABAlTH f iDDTaOL TüT CABttÁ. 



iad tai j^artref, a'r trefmadau angen- 
rheidiol i gyfarfod a hinsawdd India. 
Y mae yn sefyli yr ochr arall i'r afon o 
bentref Shella, ac ychydig o dai Críst- 
ìonogion o'i amgylch, a dyryslwyn 
(jungle) mawr y tu cefn iddynt. O 
fewn rhyw dair milltir yn nghyfeîriad 
y deheu y mae gwastadedd Bengal ; y 
tu ceâi i'r ty y mae mynyddoedd serth, 
ar hyd ochrauna rai y mae jjungleyu 
cyrhaedd ; o naen jr ty y mae pentref 
Shella wedi ei adeiladu ar le dychryn- 
llyd o serth, y tai, tua mil o nífer, fel 
cynifer o gychod gwenyn wedi eu gosod, 
neu nythod gwenoliaid, o ran serthedd y 
Ue y maent amo. Nid oes modd myn- 
ed i un lle yno heb ddringo gyda'r traed 
a'r dwylaw, ac yn y prydnawn y mae 
hyn yn waith pur beryglus, hyd yn nod 
Srnygauaf, gan*ei bod yn boethach yno 
nag yn Calcutta. Y mae yr afon yn y 
gaui^ (cyn i'r gwlawogydd ddechreu) 
yn ìsel a bechan iawn, oddigerth rhai 
Uynau sydd ynddi. Y mae un o'r llyn- 
au hyn gyferbyn a'r capel yn wrhydau 
lawer o ddyfnder, ond geUir gweled y 
gwaelod yn amlwg ambeU i daiwrnod, 
ac y mae yr olygfa yn brydferth iawn ; 
edrych trwy ddwfr o Uw gwyrdd gyda 
y prydferthaf a welsoch erioea, a gweled 
y ceryg calch mawrion yn y gwaelod, 
a'r pysgod (mae yn Sheîla gyflawnder 
o honynt) wrth y miloedd o bob maint 
a ffurf yn nofiorhyngddynt, a phob peth 
i*w weled mor amlwg. Y mae yr olygfa 
oddiar y llyn yn brydferthach eto. 
Ar bob II31W mae ochrau serth mynydd- 
oedd uchel wedi eu gorehuddio â choed 
ùranges^plardainsjachsy &c. Ychydig 
yn nes i'r gogledd naV capel, ar yr un 
ochr, y mae craig red sandstone, tua 
miUdir neu ragor ouchder, a*i gwyneb 
mor Uyfh â bwrdd, ac mor syth a 
phared tỳ. Ychydig yn mhellach mae 
yr afon yn troi, fel nad oes ond mynydd- 
oedd serth, wedi eu gorchuddio â choed, 
i'w gweled yn y cyfeiriad yma eto. Yn 
cyfodi yn uwch na gwyneb y dwfr yma 
ac acw y mae creigiau calch sydd wedi 
eu prydferthu yn fawr gan ystormydd 
oesoead. 

Y Sabboth araU yr oeddym yno, 
aethum i bentref o'r enw Noywar, s ydd 
daith tairawr i'rgogledd SheUa,— 
neu 3m hytrach aethum yno boreu 
Sadwm, ac arosais hyd ddydd Llun, 
fel cwmpeini i Mr. Jones. Boreu Sad- 
win Qa«glasom ddigon ddefnydd ym< 



borth, sef tipyn rice, pytatws^ âwgr, 
tê, bara, sardines, &c., i'w cymeryd 
gyda ni; rhwymTnrd y gwely, &c., a 
cnychwynasom. Yr oeddym yn myned 
i fyny yr afon yn y cwph cenadol, a 
phan agos a chyrhaedd y lan syrthiodd 
y gwely a'i ddiUad i'r afon ; a chan i'r 
gweision fethu eu sychu erbyn nos, ba 
raid i ni gysgu ar y Uawr yn ein dillad 
dydd, a mat brodorol danom ; ond yr 
oedd y daith yno, a'r gwaith a gawsom 
ar ol myned yno, yn ei wneyd yn wely 
pur esmwyth ar y cyfan. Dydd Sab- 
Doth yr oedd Mr. John Jones yn bed- 
yddio naw, rhwng rhai mewn oed a 
phlant, ac yn gweinyddu Swper yr 
Arglwydd iddynt. 

Wedi arosiad o tua phythefnos yn 
Shella, aeth Mrs. Griffiths a minau jn 
ol i Cherra, Ue yr arosasom am daîr 
wythnos. 

Jiwai, Mawrth 13eg, 1879.— Yr oedd 
yn anmhosibl i ni anfon y rhan olaf o'r 
lly thyr h wn yn gynt, gan fy mod, Ue byn- 
bynag yr âf, yn cael íy nghadw o'r boreu 
hyd y nos yD derbyn cleifion, ac os bydd 
genyf hwyl i wneyd rhywbeth wed'yn 
byddaf yn rhodcU fy amser i ddysgu 
y Gassiaeg. 

Pan yn ymadael â Cherra, anfonodd 
Mr. Jerman Jones ei farch i'n cyfarfod 
Mawphlang, yn mha le yr oedd yn 
aros i ofalu am y tỳ newydd. Nid oedd 
modd i gael un i gario Mrs. Griffîths, ac 
felly bu raid cael dau gariwr. Y mae 
16 fìUdiroedd Cherra i Jíawphlang, 
a fifbrdd dda iawn, ag ystyried pob peth, 
wedi ei gwneyd gan y Uywodraeth. 
Nis gellir myned â cherbyd ar hyd-ddi, 
ond gellir myned a cheffylau yn hawdd, 
er y rhaid cerdded rhai o'r geUtydd 
sydd yno. Y mae darn olaf y ffordd 
yn myned i fyny ochr mynydd pur 
serth, ar ben pa un y mae pentr^ 
Mawphlang. O'r hoU dai a phentrefi 
a welais erioed, dyma y pentrei budraf ; 
y mae y tai, y ffyrdd, y moch, y cwn, y 
bobl a'r plant, y naUl mor fudr a'r Uail 
Un achos hyn ydy w fod y dwfr yn 
mhell iawn or pentref— tua miUdîi:, 
neu ragor. Y mae y tỳ cenadol ryw 
haner mÜldir yn nes at y dwfr, ac 
edrycha yn ardderchog o'r ffordd rhwn^; 
Maw|)hlang a ShiUong. Y mae wedi 
ei adeiladu ar benbryn bychan, a digon- 
edd o dir yn perthyn i'r Genadaew o'i 
|wmpas, igaelpentref CrìstionogolUed 
fawr. Yr wyf yn dysgwyl y bydd f 



Digitized by 



Google 



ì8LinrK T mamnrs. 



Î57 



ty yn barod i ni fyned iddo tua diwedd 
y mls hwn. 

Arosasom ^m Mawphlang am unnos- 
waith yn y Bàh Bangalow (ty y Uy w- 
odraeth i deithwyr), yr hwnsydd adeilad 
cysurus iawn. Dranoeth, aethom i 
Shillong, pellder o tua 14 o fiUdiroedd, 
yr hon sydd ffordd hynod o dda, ac un 
Y gellir myned a cherbyd ar hyd-ddi 
bob cam. 

Wedi arosiad o bjrthefnos yn Shil- 
long, daethom i Jiwai, taith dau ddiwr- 
noa Cawsom fenthyg dau geffyl gan 
foneddwr yn Shillong o r enw Mr. Bain- 
tree, sef un i Mrs. Griffiths a'r Uall i 
minau. Daeth y Parch. T. Jerman 
Jones gyda ni yr holl ffordd. Nid yd- 
yw y ffordd o Shillong i Jiwai lawn 
cystal a'r un o Cherra i Mawphlang/ 
ond gellir marchogaeth ar ei hyd. Bwr- 
iadwn adael Jiwai yr wythnos nesaf, i 
fyned i ShiUong, i'r Henadiuriaeth, er- 
byn y 22aiu. 

Mae yn bur debyg eich bod yn 

awyddus i wybod bellach, pa ragolygon 

sydd o flaen y Genadaeth Feddygol. 

Os ydy w y gorphenol, yn ystod y naw 

wy thnos yr ydwyf wedi bod ar y Bryn- 

iau, yn rhyw gymhorth i famu pa beth 

fydd y dyfodol, y mae genyf ddigonedd 

o waith o'm blaen. Y mae y cyffeiriau 

i gyd yn Oherra, heb eu datod, a'r offer- 

3maii yn Shülong, heb eu tynu o'r hox, 

gan nad oes genyf le eto i'w rhoddi, ac 

feìls yr wyf, lle bynag yr af, yn ym- 

ddìbynu ar hyny o gyffeiriau ac offer- 

ynau a gedwir gan genadon y lle, a phan 

ddaw cleifion nad oes genyf ddim wrth 

law a wna les iddynt, byddaf yn eu 

gwaliodd i Mawphlang, ac y mae nifer 

y i'hai a wahoddais o bob man wedi 

myned yn Ueng erbyn hyn. Ni ddech- 

reuais gadw cyfrìf o'r rhai addeuent ataf 

hyd Chwefror 8fed ; o'r adeg hono hyd 

heddyw (Mawrth y 13eg), yrwyf wedi 

rhoddi meddyginiaeth i 407 o whahanol 

gleiôon o bob oed, o ba rai y mae 140 

yn baganiaid mewn oed, hebgyfrif y 

plant a ddygodd rhieni paganaidd atai. 

O» cyfirifaf ail a thrydydd ymweliad o 

eiddo rhai, y mae genyf yn ystod yr 

ainfier a grybwyllais, 572 ar fy llyfr. 

Oy£ri£eûs fod y deifion yn dyfod ataf o 

40 o wahanol bentrefi. Oalonog ydy w 

^rweled nifer y paganiaid a ddaw ataf 

yn cynyddu, Uoaws o ba rai na fuant 

jniewn math yn^ byd o gysylltiad a'r 

OenMdaeth o'r ' 




Ein cofíon unedig a serchog atoch ^ 
gyd fel teulu, 

Yr eiddoch, 

Geiffith Griffiths. 



ISLWYN Y PREGETHWE. 

TB AIL EBTHTOL. 

OR anhawdd yw credu fod 
IsLWYN wedi marw ! Ei fod 
heddjrw wedi ei gofrestru yn 
mhlith y rhai na chofir mwy fel pre- 
swylwyr y byd amserol, sydd yn ymylu 
ar fod yn anghredadwy ! Y meddwl, 
na welir ei wyneb mwyach, na chlywir 
ei lais yn y pwlpud, ac na fydd ei ddrych- 
feddylîau ardderchog yn ein difyru a'n 
gwefru mwy, sydd bron yn annyoddefol, 
ac fel pe bae yn ormod i ni yr awr hon 
i ddwyn y baich. Rhaid cael amser, 
y mae'n debyg, i swn yr lorddonen 
dawelu ; îe, i'r sychder ddyfod, fel y 
bydd i'r llifogydd i dawelu. Eithr, hyd 
yn hyn, y mae hyny heb gymeryd Ûe, 
canys byddwn yn clywed y swn trym- 
aidd hyd yn y dyflfryn islaw. Eto, 
nis gallwn lai nag wylo, pan yn gorfod 
credu i swn peraidd ein han wyl Islwyn 
ddystewi yn swn trymaidd a chruglyd 
yrhen lorddonen. "Nid oes gwaith 
na dychymyg yn y bedd, lle yr wyt ti 
yn myned." Dystawrwydd fel y bedd, 
sydd wedi dyfod yn frawddeg gyffredin ; 
ac yn wir, jn. hollol briodol i r cyfry w 
nad yw yn edrych ar ddyn ond fel 
cerfyll o glai. Mewn gwirionedd, i'r 
mwyafrif, ysywaeth, y " bedd sydd yn 
dii-tywyllwch fel y fagddu, tir dystaw- 
rwydd. lle y gorphwys y rhailluddedig, 
ac ni cnofir hwynt mwy." Ni adawsant 
ddim ar euhol iV gofio, a llawer aadaw- 
sant bethau sy 'n welí peidio eu cofio ; 
ond drugaredd, bydd enw yr annuwioí 
yn pydru yn fuan, wedi cael ychydig 
droedfeddi o bridd. Yr ydym yn 
deall i IsLWYN gael bedd ; " ei farw 
a*i gladdu, ac y mae ei feddrod ef gyda 
ni ; ' eto nid ydym yn gallu aros nem^ 
awr yn nystawrwydd a thrymder ei 
farwolaeth, ean gymaint o swn bywyd 
ac anfarwoldeb sydd yn tramwy y 
ddaear : " Y mae efe wedi marw yn 
Uefaru eto." Ei bregethau sydd yn 
fy w yn meddyliau yr hoU bobl drwy y 
gwledydd; y maent yn adrodd ei 
bregethau yn mhob man y bu yn 
pregethui y TomA yn fwy o fywyd 



Digitized by 



Google 



158 



T maittirib 



meddylid ae ysprydol o l»wer nac 
sydd angeu yn ei gorph. Ei farwol- 
aeth gorpnorol eydd wedi bod fel adgyf- 
odiad iV feddyliau gweinidogaethol a 
barddonolynmeddyliauywerin. Rhaid 
addef fod Islwyn wedi marw, a chwedi 
myned i'r bedd ; yr ydym yn gorfod 
credu yr hauesyddiaeth hyna, er mor 
annerbyniol ; eto nid yw hyny yn 
cynwys ond ychydig o hono at sydd 
yn fyw yn y byd hwn ; ac am y byd a 
ddaw, nid oes genym nemawr i ddv- 
wedyd am hwnw. Yn fynych, bellach, 

Îclywir siarad am ymadroddion pur 
SLWYN, a*i farddoniaeth yrorydoledig 
fan laweroedd, gvda theimlad o ddwys- 
er ac edmygedd. Ah ! nid yw chwech 
troedfedd o glai trymaidd yn pwyso ar 
ei fynwes ddim yn medru Ilethu yr 
anfarwoldeb a gynyrchodd ei fywyd. 
Na— 

" Ei enaid ef , a'i enw da, 
Fel einioes ni ddiflana." 

Ah 1 " y mae efe yn Uefaru eto " fel 
bardd, a phregethwr hefyd. Fe allai 
ein bod yn gwyro hefyd oddiwrth 
amcan ein herthyglau, oblegid, nid ein 
bwriad yw siarad am eflfeithiau ei gy- 
nyrchion ar gymdeithas wedi i'w dafod 
dewi, eithr ei bregethu tra yr ydoedd 
efe eto gyda nL 

Dywedaaom o*r blaen, fod pawb a 
adwaeuai Islwyn wedi meddwl y 
dylasai bregethu, ac yn rhyfeddu yn 
fawr paham na fuasai yn taro at hyny 
orchwyl. . Ai o eisieu anogaeth oddi- 
allan ì Nage, canys yr oedd y bobl yn 
anamyneddgar ac yn hiraethu am ei 
glywed ; yn gwthio wrth ei gefn, ac 
yn agor drws y pwlpud o'i flaen, ac yn 
dywedyd, Dos i mewn, a llefara i ni 
** hoU eiriau y fuchedd hon ;" at hyny 
y danfonwyd di i'r byd hwn. Gallwn 
wneuthur heb dy gynorthwy di gyda 
helyntion y ddaear, ** Dos ai, a phreg- 
etha deyrnas Dduw." Dyna ^oeídd 
iaith byd ac eglwys ^. yç^ ^ 4^Í?ẄW 
" JsiíWpTj . iCafoda 

l ar wydr, gloiai^ 

y,deohr>Ujo44,egi 
. ^pylgad wedi e^ 
wer'« y«,' g^rfi)^ 



gorfod ymdrech yn orche«tol am fy»ed 
1 mewn ; 'ie, Uawer a geisiasant fyned i 
mewn ac nis gallasent. Cafodd I^wyh 
y ffordd heb ddrain o gwbl, a chaÍDdd 
ddrws y pwlpud yn lled-ben agored ; 
ac fel pe buasai Uais o'i fewÄ yn dy- 
wedydf, ** Dring i fynu yma." fehwíe 
pob cymhellion ac anogaethau, gwelwjd 
IsLWYN oY diwedd yn sefyll ynddo. Yr 
ydoedd yn ieuanc, ac yn wanaidd, yn 
wylaidd, yn naturiol, fel yr oedd hdl 
gydymdeimlad y gynulleidfa gydag et 
beth bynag am ei gweddiau. Yr 
ydoedd ef, er yn ieuanc mewn dyddîan, 
yn feddyliwr aeddfed, ac yn mráà j 
pryd hwnw yn codi yn gyflym, ac yn 
dnngo vn brysur ar hyd y grìsîan îr 
prif-gadeiriau barddol, y rliai a gyr- 
haeddodd cyn nemawr o anifier. ir 
oedd hyny, yn ddiamheu, yn help erbyn 
hyn i fod yn hunan-íeddianoi wm 
siarad yn gyhoeddus. Darllmiodd 
lawer ; yn wir, ni wnaeth nemawr 
arall o'r caweU ; o leiaf, wedi iddo 
ádechreu darllen o gwbl. Bn jû 
astudio yn galed ; eto fe allai ei fodyi 
rhanu ei feddwl. yn onnodol rhWBg 
llawero bethau. Byddal hanesydâiieẀ, 
henafìaethau, ieithyddiaetíi ; bardte- 
iaeth gaeth a rhydd, jn ymâiacii 
meddwi iddo yn anü, yn y rbai y làiî^ 
orodd gymaint ; ond yn awr, yckìi«h 
egwyd at hyny, o herwydd yr angn- 
rheidrwydd am lafur gweinido^ietiid 
cyson. Nid oedd efe yn ol ntewn gmj- 
bodaeth Feiblaidd y pryd hwn^ ae m, 
oedd yn ol mewn gwybodaethi ddnwâ- 
yddol, yr oedd yn mlaen ar y iIiìe 
fwyaf, canys cafodd fantẁion ad' 
yddol o'r cyohwyn ; eto, yn gynaaìi^ m 
foddlonai efe ar ddyweayd rhywbêûi 
ymosododd à'i holl egni i ddarpar sl 
bregethu. Yr oedd yn rhûd i'w aidi^ 
waeth ef gael pob peth yn l>ur<«:tlibRá 
nis gallasai aríer çnÌTifiin ìft)iali|tifcir 
adwy ;< yrodád rhâideu^ithid iii 



g]«dntyU aclb gogc iDyâbl* ich^ 
pregfì%wr dledfiaift <àwn i ?iám^^fKti 
fìymerádwy,; a çneddplidu ^ji^dÈieÊsàmiA 

l^rffait^; fél yi dráedaiai^béliiwiÿiáli 
^nẅ oedd, 3f6aií'iffir1i?ydah)ii^ àhtíÊbm 



iiŴ^JWtẂŶẂlÍJẂoeddcyíiJ 
am cyn Ueiea o anMMBèìi'ftUỳ^ 




Digitized by 



Google 



x$mw T naefma:w% 



m^ 



htàijfw/ T IW weÄ eÁtì rhyddhâd, 
a Cüwedi dychwelyd iV fro enedigol. 

Cyẃwynodd ÍSLwyN i bregethu fel 
pe baadai yn hen ac yn Ilawn o ddydd- 
lau a phrofiad ; y cwbl yn ymddangos 
yn hawdd, yn rhwydd, ac yn wir ar- 
dderehog, ac efiFeithiol. Felly yr oedd 
ei bregethau cyntaf, nes yr aeth y swn 
am dano drwy y gwledydd, a drysau yr 
hdl bwlpudau yn ymagor fel o honynt 
eu hunain, aV holl rwymedigaethau 
Cyfundebol yn myned yn rhyddion, ac 
yntau ar ben yr heol a elwir Union, yn 
cacl mynediad i mewn i ddirgelioû 
efengyl eîn hiachawdwriaeth, gan 
" ddwyn allan bethau newydd a hen." 
Nid oedd efe yn ymwybodol o fawredd, 
ni wyddai ei fod yn rhagori, hyd yr 
oedd yn bosibl i mi ddeall. Ös ydoedd 
yn ddarostrngedig i deimlad felly, yr 
oedd yn guddiedig yn nghelloedd dyf n- 
al y galon. Ac os oedd yno, rhaid ei 
fod yn ddwfn iawn, rhaid fod dyfnder 
rhTÍedd yn ei galon ; o fewn ychydig 
gailem feddwl ei lod yn anghyraedd- 
adwy, hyd yn nod i lygaid llymion 
cenfieen. Pa feiau bynag a ganlyddid 
yn IsLWYN gan genfigen, yr oedd y 
rhinweddau moramlwg, felnad oedd 
llygaíd carìad yn gweled dim tu cefn, 
nac islaw y rhagoriaethau. Un o'r 
crcadurìaid bach mwyaf colomenaidd 
ydoedd a fu eríoed ; yr oedd mor ddi- 
nìwed, ac mor gartrefol, fel mai anaml 
y ceid saethydd mor^eulon, er eu hoU 
grenlonder hwy, i godi dryll aô anelu 
ato. Nid oedd gydag ef nemawr o 
elynion ; ychydig oedd ei gaseion ; os 
oedd rhai felly. Byddai yn rhagori 
cymaint ar ei gyfoedion fel pregethwr, 
fel yr oedd yn beryglus dyweyd gair 
israddol am dano, heb godi ystorm o 
fellt a tharanau, a churwlaw annyodd- 
efoL Nid oedd ei gyfoedion yn y 
weinidoga^h yn beiddio gwneuthur un 
sylw anmharchus a darostyngol arno 
fel pregethwr, a dianiatau fod rhywun 
mor âüiffygiol o synwyr ; neu fod hun- 
anoldeb wedi daUu cymaint amo, nes 
metíia gweled mawredd a rhinwedd yn 
neb ond ei hunan ; ond mewn bam 
caríadj nidydym yn meddwl, yn yr 
amser y cychwynodd Islwyn, fod dyn 
feDy ÿw gael o fewn cyleh adnabydd- 
iaeth ; o leiaf, ni chlyws(»n ni am y 
cyfiynr ddyn. Oaoedd un feUy, buasem 
yn debÿg lawn o glywed, a buasem yn 
aeby|^;0 na ohipwy^ jiwiiw.eríorà i'r 



drydedd nef, a gweled petìiau im- 
nhraethadwy, onite buasai wedi coUi 
ei hunan yn rhy wle yn nghanol y rhy- 
teddodau, nad oedd yn deuwn^, nac yn 
wir yn bosibl i gnawd eu hadroad. 
Tebyg yw, a bod y cyfryw ddyn, nad 
oedd hwnw wedi Dod erioed yn y nef 
gyntaf, chwaethach yn y drydydd ; mai 
ar y ddaear yr ymdeitniodd, ac mewn 
cylch bychan yno hefyd. Beth bynag, 
yn mhlith ei gyfoedion yn y weinidog- 
aeth, ni chlywsom am neb yn beiddio 
castadlu ei hun ag Islwyn, neu aw- 
grymu dim a fuasai yn tueddu at hyny. 
îíid ydym wrth ddywedyd feUy yn 
honi fod hoU elfenau pregethwr wedi 
cydgwrdd ynddo, a'i fod yn fwy na 
phawb ynadynt oU ; byddai dyweyd 
îeUy yn ormodiaith, a dyweyd y Ueiaf, 
canys nid oedd ynddo ef amrywiaeth o 
elfenau feUy ; eithr yn hytrach, un 
elfen arweiniol, a hono mor rhagorol, 
amrywiaethol, a bendigedig, nes swyno 
pawb. Yr oedd y bardd a r pregethwr 
wedi eu cymhlethu drwy eu gilydd, yn 
cynorthwyo eu gUydd, ac relUiwiau 
heirdd y blodeuyn, yn ymbrydferthu 
y naiU drwy y UaU, a'r aml liwiau yn 
cydwasanaethu er harddwch y cwbl. 
GaUu roawr Howel Harris oedd taranu 
yn ofnadwy ; ac y mae yn debygol na 
fu neb o'i fath yn Nghymru mewú 
effeithioldeb achubol. Tori y gwnd wn, 
digarregu y fifordd, sathru y gelyn 
o dan draed; meUt a tharanau a 
daeargryn ydoedd. Byddai y ddaear 
bron yn crynu o dan ei draed pan y 
bloeddiai : " Y Farn ! y farn !" Ac fei 
y dywed Bardd Pantycelyn yn ei 
rarwnad .• — 

** Yn y daran 'roedd é'n aros, 

Yn y cwmwl 'roedd ei le, 
(Yspryd briw, drylliedig, gwresog, 

Sy*n cael cwnsel Brenin ne ), 
Ac yn saetbu oddiyno allan 

FeUt oínadwy iawn ea rhyw, 
At y dorf aueitif, dywell, 

Yn eu pechod oedd yn hyw." 

Yr uchod sydd yn ddesgrifiad i'r byw 
o*r anfarw»! Howel Harris,— 

'* Yn y daraìi yr oedd e'n aroa, 

Yn y cwmwl 'ioedd ei le." 

Cwmwl t^rwyU, Uw>thog o feUt a 
tharanau, oedd pwlpud Howel Harrís. 
Nid oedd cwmwl gwyn yn weledig, 
eithr yn wastad wedi ei orchuddio & 
duwch, fel brethyn du beunydd, yn 
nghanol swn marwolaetb. 0*;* pwipud 
du hyna^ y mae yn saethu mellt allaa 



Digitized by 



Google 



1«) 



mLWB wmoh Ts ìuxw. 



ac yn bygwth yr anniiwiol ft âinystr 
tragywycBol. 

Nid oedd IsLwra yn ddim yn yr 
ystyr hyn yn ymyl Howel Harris fel 
pregethwr. Fe buasai yn byw jm 
amser Harrís, y mae yn fwy na thebye 
na fuasai yn bregethwr o gwbl ; oblegid 
nid oedd yn feddianol ar v gwrolder 
ai^enrheidiol i gyfarfod ar amgylch- 
ia&u ag oedd rhaid myned drwyddynt 
y prjrd hwnw, a'r gelynion ymoBodol 
oedd i'w ffwrthsefj;!!. re buasai mil- 
oedd bechaduriaid wedi cyfarfod, 
rhai âllawddrylliau, ereillâ phastynau, 
wyau pydron, llaid, a cheryg, ni welid 
IsLWYN yn agos i le felly; a phe 
buasai wedi dygwydd myned mewn 



camsynied, y peth cyntaf fuasai yn troi 

yn ei feddwl ef fyddai edrycl 

le i flFòi. Nid yw pob dyn yn gym- 



hwys i bob amgyíchiad ' a gwahanol 
amseroedd y byd yn ei wahanol oes- 
oedd ; eithr y mae amser i bob petb, a 
phob peth yn brydferth yn ei amser. 
îíid oedd pwlpud Islwyn yn nhywyll- 
wch y ddaear ; nid oedd yn amgauedig 
à duwch, fel arwyddlun marwolaeth ; 
na, yr oedd ei bwlpud ef yn farmor 
gwyn, heb gymaint ag ymyl ddu, na 
na ilinell dy well yn un man. Cwmwl 
gwyn a orchuddiai ei bwlpud ef, angel- 
lon gwynion oedd yn ei gysgodi, 
pahnant gwyn oedd o'i flaen, a thua'r 
nefoedd wen y codai ei law, gan gyfeirio 
ei wrandawyr yno, drwy waed yr Oen. 
Nid oedd nemawr o fellt na tharanau, 
daeargryn, namynydd yn mygu ; eithr 
tawelwch, tangnefedd» a prydferthwch 
mynydd Sion, gyda Christ, yr hwn 
sydd yno*n byw ; a myrddiwn o angel- 
ion ac ysprydoedd y cyfìawn, y rhai a 
berffeithiwyd. Edmygai adenydd y 
seraphiaìd, a chwareuaì ag ymylon eii 
gwisgoedd, syllai ar amryliw y lliwiau 
gogoneddus, dychymygai ei fod yn 
clywed swn eu canìadau, a thraethai 
am hyfrydwch y sefyllfa, nes y byddai 
llawer sant yn dywedyd, — 

"Bryd ca£ wel'd y tir dymnnol, 

Hyfryd baradwysaidd wlad, 
Lle mae brodyr i mi filiwn, 

Lle mae 'Mhriod lle mae 'Nhad ; 
Lle caf orphwys o fy llafur, 

Lle caf wella'm clwyf a'm briw, 
A chael gwledd drag'wyddol gyson, 

Fyth yn Dghwmni'm Tad a'm Duw." 

(I't» barhaMj. 



MILWB DUWIOL YN MABW. 

oÇ^AWSOM ein hyrddio i frwydr 

c\^^ Barossa" meddai milwr aíìi 
^â?í ynddi. ** Yn wir yr oedd yii 
ddiwmod o waed a gofir yn hir 
gan bob un a ddaeth aílan yn fyw. 
Ar ddiwedd yr ymdrechfa boeth yr 
oedd ein cwmpeini wedi myned ychy^g 
yn mlaen oddiwrth faes y frwydbr, a 
phan roddwýd y gair i sefyll, rhedodd 
milwr i fyny i'm hysbysu fod fy 
nghydymaith wedi ei glwyfo yn ddrwg, 
ac yn gwaedu ar y maes. Goíynais 
ganiatad ein cadben i fyned yn ol iV 
gael i rhy w bedrolfen feddygol i gadw 
ei fy wyd. Ac fel yr oeddwn yn dirwyn 
fy ffordd yn ol rhwng cefifylau a nul- 
wyr meirw a chlwyfedig, carlainodd 
march-filwr (yr hwn a adwaenai y rhai 
gweddigar o houom) heibio i mi, a 
gwaeddodd yn uchel arnaf ar faes y 
Irwydr, fel yr oedd yn neidio dros y 
cyrph, 'Briery, y mae eich cydym- 
aith, WiUiam, yn marw yn ymyl y câ&rl 
marw acw,' gan gyfeirio â'i gleddyf at 
y fan. Brysiais yno ar unwaith, a 
chefais ef yn gorwedd sû* ei gefn, ei law 
ddeheu ar ei fron aswy, a llwydlesni 
marwolaeth yn daenedig droa ei wyneb- 
pryd ingawl. Ymaflais yn brydeniB 
yn ei law aswy, a gwaeddais allan, 
WiUiam, WiUiam! gydymaith Will- 
iam ! 

"Agorodd ei lygatd marwol, syllodd 
arBaf,a dywedai ynwanaiddarycynta^ 
* Ah! gydymaith, ai chwi svdd ymaí 
Pa fodd y gallasoch fy nghaei allan yn 
y lladd-dy hwn o ocheneidiau a gwaedf 
Ni wnaethoch ond dod at yr amser.' 

" Deliais afael serchus yn ei law fél 
cyfaill a brawd duwiol yn yr Arglwydd, 
ac fel yr oedd y dagrau yn rhed^ yn 
Uifogydd dros fÿ ngruddiau, dywedais, 
Yn mha fan y clwyfwyd chwi, 
William]" 

" Trodd ei lygaid i fynu mewn ing, ae 
atebodd, *0h, y mae genyf bden 
mwsged wedi myned trwy fy nmm 
aswy, ac yr wyf yn teimlo na byddaf 
yn bir cyn y bydd fy enaid wedi ym- 
adael â'r corph dirboenus hwn ; y mae 
bywyd yn rhedeg allan yn gyfiym, ac 
angau heb golyn trwy Grist fy Ar- 
glwydd yn dyfod arnaf.^ 

" A ydych vn boenus îawn, William t 

" Gwasgodd ei lnw at ei Iron, a Uef- 
odd aUan mewn chwerw ìng,^Oh 



Digitized by 



Google 



BABaiDjad hmmm r tmmû. 



161 



gydjmaitb, y mae poenaa fy nghorph 
yn fwy nag y mae yn bosibl i mi ei 
jynegu.* 

'' Sefaìs ac wylais uwch ei ben, ac 
wedi aros mynvd iddo gael adenill 
ychydig nerth, oblegid yr ^dei anadl 
yn myned yn fyrach fel yr oedd y 
gwaed yn rnedeg allan ol archoll, dy- 
wedais, William, pa todd v mae ar 
eich enaid ì A ydych yn ddedwydd yn 
yr Arglwydd 1 A yw Crist yn werth- 
fawr genych yn awrl Ymladdasom 
mewn Uawer o frwydrau ; teithiasom 
droslaweranialwchgwagerchyll; cyf- 
arfuasom a Uawer o elynion ; cynhal- 
îasom lawer cyfarfod bendigedig yn yr 
Hysbaen. Dywedasoch yn fynych 
wrthym fod yr Arglwydd gyda cnwi 
yn 7 gwersylloedd, yn y m)esydd ar 
wyhadwriaeth, neu wrth deithio. A 
ydy w Crist gyda chwi yn awr, William ? 
A yw eich enaid yn gysurus yn y 
mwynhad ol garìad, a blaenbrawf o r 
nefoedd T 

"Er fy nirfawr syndod, gwnaeth 
ymdrech alluos, ac ymuniawnodd i 
íyny fel ag i fod ar ei eistedd ; gan led- 
bwyso ar iV ysgwydd, a chan gymeryd 
ei law oddiar yr archoll, tra y saethodd 
y gwaed ar hyd y ceflfyl marw, cododd 
ei fraich tua'r nefoedd, a llefarodd 
aUan, ' Ah, gydymaith, y mae Uawen- 
ydd fy enaidyn fwy na noU boenau fy 
nghorph.' Ydyw yn wir, y mae yn 
werthfawr, ac yr wyf yn awr yn profi, 
gan iddo garu yr eiddo, ei fod yn eu 
caru hwynthyd y diwedd. Ffarwel, 
gydymaith, yr wyf yn myned i fod 

gyda'r lesu.' Ac yna gan ysgwyd ei 
iw ac edrych o'i gwmpas, llefarodd 
allan gyda llais yn y dôn ryfeddaf, nad 
anghonaf byth 'mo honi, tra yr oeddwn 
yn dal fy Uaw wrth ei archoU. * Ffarwel, 
deithiau a ffoesydd — Ffarwel flin-gwm- 
peini, a rhialtwch baner-nosawl cym- 
deithion meddw — Ffarwel, faesydd 
brwydrau a gwaed a Uaddfeydd ; a 

ffarwel haul, a Ueuad, a ser, a .' 

Safodd b'-on wedi hoUol ddiffycio gan 
ei deimlad, ond gan droi ataf Tlef(äd, 
'lë, ffarwel, gydymaith anwyl yn 
Nghrist lesu, cyfarfyddwch fi mewn 
gogoniant, oblegid Oh, ychydig fyn- 
ydan eto, a rhaid i'm henaid ymadael, 
ac yna, îe, yna— 



'* Caf rodio heol aur y nef. 
A bwnr*ai harfoa iéío ef/ 



Oyweiriodd eî ben ar fy ysgwydd, ao yr 
9€dd y cytan drosodd. 

BASGBDAID BRIWFWYD Y 
PWLPÜD. 

* Ceaglwoh ybríwfwyd gweddiU, felnaehdlor 
dim." — ^loanyi. 12. 

Rhyfeddodau Tbbfn Gbìä— Yr 
oedd vr Apostol Paul yn gweled mwy 
o ryfeddodau yn ei achubiaeth vn 
nhrefn gras nag a welodd yn y nefoead. 
Owelodd bethau annhraethadwy yn y 
drydedd nef, " y rhai nid yw gyfreitlí- 
lon i ddyn eu hadrodd ;*' eithr ar y ffordd 
i Damascus, lle y cyfarfyddodd trugar- 
edd ag ef, ac yr achubwyd ef ì fywyd 
tragywyddol, mae rhywbeth ag sydd 
yn fwy annhraethadwy byth. **Myfi 
a gefais drugaredd." Gogoniant am y 
drefn! Y mae rhyfeddodau maddeu- 
ant ar y ddaear, mewn rhy w ystyr, yn 
fwy rhyfeddoi na rhyfeddodau gogon- 
iant yn y baradwys dragywyddo). 
Byddai yn adrodd am y fibrdd o Dam- 
^uscus, y goleuni o'r nef, y canolddydd 
rhyfedaol hwnw, ynaml iawn. Siaradai 
am hyn wrth ei gyfeillion ac wrth ei 
elynion, o fiaen breninoedd a brawd- 
lysoedd ; nid oedd braidd un amser o*i 
feddwl, eithr nid y w yn crybwyll ond 
rhy w imwaith am weledigaethau a dat- 
suddiedigaethau y drydedd nef Ni 
Duasai byth yn gweled y drydedd nef, 
oni buasai i ras a thrugaredd gyfarfod 
ag ef ar y ffbrdd i Damascus ; fe ddarfîi 
i deyrnas nefoedd agosau ato ef yn 

Ífyntef, ac wedi hyny cafodd yntau 
ynedfa i mewn i'r deyrnas. Y mae 
gras a maddeuant ar y ddaear yn llew- 
yrchu yn fwy yn meddwl y pechadur 
ediíëiriol na gogoniant y nefoedd. 

** Bjth ni dderf ydd oanu 
Ám iachawdwriaeth gras." 

— Parch, Morgan HowelU^ Tredegar, 
Y Cyfiawn dbos yb Anohyfiawn 
— Y farwolaeth auhawddaf ei hesbonio 
o büb marwolaeth y w marwolaeth Crist, 
os nad edrychir arno yn marw dros 
bechaduriaid. Os gofynwchimi, Pa- 
ham y mae*r baban yn marw ? gallaf 
ateb, Am ei fod yn bechadur. Os 
gofynwch, Paham y mae'r credadyn yn 
marw î gallaf ateb, " Y mae y corff yn 
farw herwydd pechod " Ni a wydd- 
om hefyd paham y mae yr annuwiol yn 
marw bytn. Ond ar y groesi wele y 
24 



Digitized by 



Google 



ÌM 



^AiattAiD Miwnm y rm^n^ 



DÌDÌwod. y Ovfiawn odiaetL yr Hwn 
m wnaeth Decnod ac ni chaed twyll vn 
ei CTiaii, yn mnTw ! Pa beth ! **a ddy- 
fethir y cyfiawn gyda'r annuwiol ì Oni 
wna JSarnydd yr holl ddaear fam)" 
Ai ni wneir '^rhagor rhwns y cyfiawn 
a'r drygionus V O I y mae rhy w reswm 
dirgei allan o'n golwg yn bod ; un yh 
Ue arall oedd ere. Fel merthyr y bu 
efe farw» medd y Sosiniaid. Os felly, 
merthyr distadl oedd Crist ; nid oead 
dim yn enwog ynddo felly. Yr oedd 
yr hen ferthyron yn marw tan ganu ; 
ond ! y teimladau oedd yn ei enaid 
Ef wrth nesu i farw ! tywyllwch, ofn, 
tristwch angeuol, gofidio yn ddirfawr, 
syched, wylo, llefain, ymsoddi, a chwysu 
defhynau o waed ! Ond fel Aberth yr 
oedd Orist yn marw; cosbedigaeth 
pechod oedd ei farwolaeth Ef Mi a 
ddywedaf i ti sut y bu, fy enaid : dy 
weled di a ddarfu y Meichniydd, â môr 
terfýsglyd digofaint yn cynhyrfu am 
danat; ac o ras Efe a ddaeth yn mlaen 
i'r deck, ac a ddjrwedodd, " Cymerwch 
fi, a bwriwch fi i'r môr, a'r môr a os- 
tega." Dy weled di â dy ben ar blocjm, 
a bwyell cyfiawnder wedi ei chodi fth 
daro, a wnaeth Efe, a dyfod yno a 
rhoddi ei ben i dderbyn yrergyd yn 
dy le ! Sefyll a wnaeth wrth orsedd 
Duw, a gwaeddi, "Os gwnaeth efe ddim 
â thi, neu os ydy w yn dy ddyled, cyfrif 
hyny amaffi, myfi a Jalaf."— ParcÄ. 
Henry ReeSy Lẁerpooh 

Byd mbwn Dagbau. — Pan y daeth 
Adda ac Efe yn araf dan wylo o Bara- 
dwys, ac y clowyd y porth o u hol, dyna 
yr ymadawiad chwerwaf â chartref a 
welodd y byd erioed. Dylynwyd hwynt 
f^d mewn dagrau. — Parch, t>r. 
hrie, 

PROFPESwyB Oybyddlyd.— Y mae 
dynion yn methu yn amlach trwy gario 
pethau cyfreithlawn yn rhy bell, na 
thrwy droi at bethau gwaharddedíg a 
niweidiol yn eu nhatur. Mae Ilawer 
wedi bod yn ganmoladwy am eu cynil- 
deb jn moreu eu hoes, a u diwydrwydd 
yn magu eu plant, a'u goM am dalu 
1 bawb yr eiddynt, dros amser ; ond, 
heb gysylltu yr arferion angenrheidiol 
hyn gydi haelionì, maent yn gweithio 
eu hunain i dymher mor fydol, fel nad 
all y ** cariad na feddwl ddrwg'* wahardd 
eu hystyried yn gybyddlyd. Mae y 
perygl o geisio gwasanaethu Duw a 
mammon yn fwy y dy ddiau hy n nag yn 



Panla'iffydwdthwTr. Bhyfedd 
íod neb y pryd hwnw mor ffol a thybied 
mai elto oedd du¥rioldeb, ean y gwyddai 
Paul ei fod mewn perygio gorii y byd 
08 cymerai arno enw Orist ; ond yn ein 
gwlad a'n hamser ni, mae crefydd wedi 
enill ei chymeriad g}rmaînt fel y mae 
yn gwneyd cochl i rai euddio dani bob 
amcanion isel ac annheuwng. Fe aJlai, 

Ee costiai achos Duw fwy i'w bobl ef^ na 
yddai yn gymaint temtasiwn ar gyf- 
aill y byd hwn ymuno â hwy ; a phryd 
y daw ysbrydolrwydd crefydd i weithio 
ei hun allan mewn haelioni, yna nì bydd 
mor hawdd i'r coegddyn gael eî alw 
yn foneddig, na'r cybydd gael ei foddio 
trwy fod neb mor ffol a dyiredyd am 
dano "Hael jwJ'—Parch. Ch-iJUh 
Hughes, Edeym, 

Tangnefbdd yn Mhlith Bbodyb. 
— Y mae tangnefedd yn mhlith brodyr 
fel ehedfaen (loadsUyne) galîuog i dynn 
ereill i wneyd derbyniad o Grìst. Y 
mae undeb yn mhlith brodyr yn tuedda 
cymaint at gynydd yr eglwys ag ydyw 
y weixiidogaeth gyhoeddus. Am hyoy 
"rhodiwn yn weddus tuag at y rhiu 
sydd oddìaUan." Owyliwn nabyddom 
]p rhwystr iddynt i ymarfervd â modd- 
ion iachawdwrìaeth. —ParcÀ Ä Dama, 
Sciwen, 

Dyn yn Tyioj Blindeb arno h 
HuN. — ^Y mae'r niôr yn wastad yn anes- 
mwyth ; ac y mae rhai yn achwyn ar 
eu hamgylchiadau, pan mewn gwir- 
ionedd mai hwy sydd yn siglo eu badau, 
ac yn gwneyd tonau iddynt eu hunûn. 
Yr annuwiol «ydd fel y môr yn dygy- 
for, yr hwn ni all fod yn llonydd. 
Dafydd ei hun a dynodd y cleddyf i'w 
dŷ. Anufìidd-dod Jonah a'i bwriodd 
i'r môr, ac i fol y morfil. ** Dy witii- 
dro a'th gerydda. " Rhdd yfed o laeth 
y llo, neuyfed ogwpan cfigofaint yn 
oes oesoedd.— ParcÄ. W. Marris, Ty- 
Ddewi, 

Cysuron ye Epengyl. — Y mae 
cysuron jrr ef engyl wedi eu selio ar syl- 
faen ddisigl, ac yn darddedig o ffynon 
anhysbyddadwy.; a chan hyny hwy a 
barnant ac a a.dylifant pan bydd pob 
cysuron ereill wedi dìflanu. — ParcA. T. 
Charles, B.Á., Bala, 

Dau Pwy Rhyfbdd.— Dau " pwy " 
rhyfedd sydd yn y Bibl, aef, " Pwy yw 
honr a "Phwy yw Hwnr "Pẃir 
yw houByii yn dyfod o'r anûilwohr 



Digitized by 



Google 



MAÌŵà-BbYil^âŵAbAtr Ý ŶÁbÀ^. 



ìfÁ 



tk ^tìiwy jw Ŵ£>» aydd yn dyfod o 
Edom T — Parch, Enoch EvanB, Bala, 
Meddwdod a Ohybydd-dod. — Y 
mae meddwdod a chybydd-dod yn deb- 
yg i'w gilydd. Po fwyaf a yìò dyn, 
mwyaf sychedig a fydd ; a pha fwyaf 

anan a gaffo, mwyaf y trachwanta am 
ragor. Mae'r naiÛ a'r llall yn traws- 
ffarfío dyn i anifail ; ac o bob creadur, 
i fod y mwyaf tebyg i fochyn. Tebyg 
jrdyw y cybydd yn gystal a*r meddwyn 

1 fochyn. Mae y mochyn yn wastad â'i 
drwyn yn y ddaear, ac nid y w byth yn 
edrych i fynu tua'r nefoedd ; ac hefyd, 
nid yw dda i ddim hyd nes y byddo 
wedi marw. — Esgoh Hall, 

CUSAN AC nÌD cwpan aub.— Dy- 
wedir i Oyrus, brenin Persia, anrhegu 
dau o'i swyddogion unwaith mewn 
gwledd freninol am eu ffyddlondeb yn 
ei wasanaeth. Rhoddodd gwpan aur i 
un o honyht ; ond fe drodd at y llall, 
gan ogwyddo ei ben, a rhoddodd gusan 
iddo. Yr oedd hyny yn profi fod yr 
olaf yn fwy yn ei ffafr. ac yn gorwedd 
yn nes at ei galon na r cyntaf. Felly 
y mae Duw yn fynych yn estyn y 
cwpan aur yn Uaw ei raçluniaeth, dros 
ben ei blentyn, i law y dyn gwaethaf ; 
ônd ymae fel yn ymostwne i gusanu 
ei blentyn, a'r gwas da a Syddlawn. 
*'Ousanodd fi a chysanau ei fin,"— 
Parch, Thomas Jjohn, Gilgeran, 

OwBL lACHAU. — Yr ydym yn mentro 
at y Doctor heb wybod yn mlaen llaw 
a aìl efe ein mendioj ond y mae'r lesu 
yn fath Feddyg y gdlwn sicrhau cyn 
myn'd ato y gall Efe ein cwbl iachau. 
— Farch John Jones, Talsarn, 

Y FPOBDD I FOD YN PAWB.— Nid 

oes dim mawredd cyffelyb i fod yn 
ddefnyddiol gyda gwaith yr Arglwydd, 
hyny yn fyr Tw gwir fawredd. " Os 
myn neb fod yniawr yn eich mysg 
chwi (ebe Orist) bydded was i bawb." 
— Parch, John Hughes, Lẁerpool, 

Oabiad Duw.— Fe garodd Duw ei 
Fab mor fawr, fel v rhoes iddo yr hoU 
fyd fel etifeddiaeth, ond fe garodd y 
byd mor fawr, lel y rhoes ei Fab a r 
cwbl er ei brYnedigaeth.— t/oÄ?» Trapp. 



FFRAETH.DDYWEDIADAÜ Y 
TADAÜ. 

"GbAS I PYNU A OWBITHBBDODD 

DAN DBABD."— Dygwyddodd i'r Parch. 
4n StephenSi Glantäỳ unwaith fyned i 



gwmni hen frawd ag oedd wedi yfed 
ychydigar y mwyaf; yr hwn a bro- 
ffesai ei hnn yn Galyin mi&wr, a dech- 
reuodd yr hen frawd ddadleu ei Oalvin- 
iaeth. " "Wel," ebe Mr. Stephens, yn ei 
ddull ffraeth arferol, " Y chwi sydd yû 
rig?U, frawd, gras i fynu, a gweithred- 
oedd dan draed." 

Pbeachbbs with wooden heads. 
— Flynyddoedd yn ol yn Llanym- 
ddyfri, darfu i Mr. Henry Richard, 
A.S., introduco yr hynod Éhys Dafis, 
y Glyn Bren, i un o weinidogion Llun- 
aain, o'r enw Blackbum. Ar ol hya 
dywedai Rhys wrth y Sais, "I sup- 
pose you have seen in your time many 
preachers with wooden heads, but you 
never saw before a preacher with a 
wooden leg." Mae'n ddigon siwr fod y 
Sais yn teimlo fod yr hen Goes Bren ya 
dweyd y gwir. 

Ffwl byth yn poeni. — Wrth 
edrych ar un o*i gyfeillion a golwg 
ddigalon arj^o, gofynai y Parch. R» 
Humphreys, Dyffryn, iddo, "A oes 
rhywbeth yn dy boeni di, machgen i T 
"Ôes y mae," ebe y cyfaill. "Na 
hitia ddim, ni weli di byth ffwl yn 
poeni." 

Atbb pabod I Sais. — Pan oedd y 
diweddar Edward Ooslett yn Llundain 
un tro ar neges faânachol, dygwyddodd 
fod Sais, yr hwn a edrychai amo ei 
hun fel yngryn lawer o wag, yn teithio 
yn yr un cerbyd ag ef. Er mwyn 
gwneyd tipyn o wawd o*r Oymro, gof- 
ynodd y gwr hwn, "Faint o nannygoal$ 
sydd yn Nghymru yn awrT "Nid 
cymaint ag sydd offyliaid yn Lloegr" 
oedd ateb parod yr hen Gymro ffraeth. 

Ohwilio am hbddwch.— Yn ystod 
y rhyfel Americanaidd, yr oedd dau o 
wirfoddolwyr yn edrych i fyny ar y 
sêr. Meddai un o honynt— "Beth 
wnaeth i ti ymuno â'r fyddin, Tomr 
"Wel,"atebai Tom, "nid oedd genyf 
wraig, ac yr wyf yn caru rhyfeL Both 
wnaeth i tithau ymuno â'r fyddin 
Jackr "Wel/' atebai yntau, " Yr 
oedd genyf wrai^ ; a chan fy mod yn 
caru heddwch, mi aethum i'r rhyfel. 
Rhbsymeg. — ^Agymeraist ti yílythyr. 
ac a welaist ti Mr. Thompson, J acK V 
"Do, syr." "AsutyroeddT "Wd, 
yr oedd yn edrych yn Ued dda, ond y 
mae yn bur ddall." " Dall ! beth yw 
dy feddwl T '* Wel, pan oedd yn jt 
ystafeU, goQrBoM i mi lawer gwaih 



Digitized by 



Google 



Ì44 



ìäMiiä ivk. 



pft le yr oedd tj het, a hithfta ar fy 
aheii yr holl amaer.*' 

BiL RHYFBDD.— Cyflwjrnwyd y bil 
hwn i beríglor Eglwys BurÌTiUe yn 
FfraÎDC, ys y fiwyddyn 1710. gan 
Jaoquei Barbon, ^ arlunydd aadum- 
ìadol i—l. Diwyeio ac adein o y Beg 
Gorchymyn. 2. Harddu gwisg Pontius 
Pilat, a rhoddi ruban yn ei het 3. 
Sicrhau y lleidr du wrth y groeSÿ a 
ffwneyd bysedd newyddion iddo. 4. 
Gosod cynffon newydd i ceilios St 
Pedr, a threfnu ^ab. 5. Adfer llygad 
yr Angel Gabnel. 6. Golchi gwaa 
Oaiaphaa yr archoffeiriad, a choch- 
liwio ei ruddiau. 7. Adnewyddu y 
nefoedd, rhoddi dwy seren ynddi, curo 
yr hatü, a golchi y lloer. 8. Gloewi 
mamau y purdan, ac adfer amryw 
eneidiau. 9. Adnewyddu tàn uffem, 
rhoi cynffon Eewydd i Lucifer, a thaclu 
ei grafanc chwitb, a gwneuthur amryw 
wîsgoedd i'r damniaid. 10. Rhoddi 
ymyl newydd i wisg Herod, a rhoddi i 
mewn ddau ddant newyddion, a gosod 
ei wisg mewn trefn. 11. Clytio clôs 
Amós, a gosod dau fotwm ar ei wasgod. 
12. Gwneyd gaitera i Tobit, a gwregys 
newydd i w gôd. 13. Glanhau clust- 
iau asyn Balaam, apbedolau newyddion 
iddo. 14. Rhoddi clust-dlysau Mair 
yn ei chlustiau. 15. Rhoi careg 
newydd yn ffon dafl Dafydd, a gwneyd 
pen Gohah yn fwy, a gosod ei draed 
yn mbellach. yn ol. 16. Danedd 
newyddion yn yr asgwra gen asyn yn 
llaw Samson. 17. Plygu gwaelod 
arch Noah. . 18. Rhoi crys newydd 
am j mab afradlon. Y cyfanswm' yn 
80 Iẁers^ 6 aoh, 

GEIRIAU Y DOETHION. 

**Tewst Etjraidd."— Dywed y ddi- 
areb mai " Euraidd yw dystawrwydd ;" 
ond nid yw bob amaor, fodd bynag, 
oblegid pan fo y dystawrwydd yn par- 
hau yn faith, ni oydd genym lawer o 
wrthwynebiad i ychydig "drwst eur- 
aidd." 

Dypyniad Ddydd-lyfr hen 
LANC — Yn d Jiweddar, cafwyd y maii- 
ylion canlynol gyda golwg ar pa fath 
wraig i'w chymeryd mewn dydd-lyfr 
hen lanc : — " Tymer dda— iechyd — 
gwyneb hardd — dealltwriaetb gyflym — 
corff lluniaidd— o deulu parchus— o ar- 
ferion cynü--«jrda y galltt i ddifyru 
cwmni— )abi|tQK)edd udiel---7ii gälu 



narad yn mihriff--gydû UoiiM Á Úii^ 
oen dalent— dygiad i fyny da-^ 
arian," Yn mha le y niae hono iV 
chael, tybed ? Y mae yn ddigon tebj^ 
y bydd yr hen lanc tarw cyn y cyfer- 
fydd&hi! 

Santeiddrwydd.— Wrth holwydd* 
oriar y diwedd mewn Ysgol Sabbothol, 
gofynodd yr holydd, " Beth y w sant- 
eiddrwydd T ac atebid ef gan fachgen- 
yn, " Ẁd yn lan oddifewn." 

Anfarwolî>eb.— Yr oedd Napoleon 
— Napoleon y cyntaf a'r mwyaf— yn 
edrych gyda mawrygiad ar ddarloa 
godidog : " Ha,? ebe Uuniedydd oedá , 
yn ymyl, " dyma baintwaith anfarwd." 
'* Pa hyd y perur gofynai yr Ymher- 
awdwr. " O, fe beru bum' can' mlyn- 
edd," oedd yr ateb. " Beth pe baasai yi 
hyn a ddarlunir wedi ei gerfio mewn 
mynor, pa hyd y buasai yn paraT 
** Wel, pum' nul o flynyddoèdd, hwyr- 
ach." "Ac yr ydych chwi yn gsûw 
pum' can' mlynedd, heb son am bnm' 
mil, yn anfarwoldeb ! nid yw yn deä- 
wng o'r enw," ebe Napoleon. 

Llon'd Capbl — Ỳ maent yn dy- 
wedyd wrthyf fi," meddai y diweddar 
Humphieys o*r Dyffryn, "fod llon'd 
capel geryg yn ddigon i adeüada 
capel o'r maint hwnw. Beth bynag, 
yr wyf fi yn sicr fod llon'd capel o boÖ 
yn ddigon i dalu am dano." 

Llb bod yn waeth o hyd. — ^^ Ni 
theimlais erioed o herwydd fy sefyllfa," 
ebe Sadi, y bardd Persiaidd, " ond un- 
waith pan oedd fy nhraed yn noethioUy 
ac heb fod genyf arian i brynu esigid- 
iau ; ond pan y cyfarfyddais â dyn heb 
draed, daetbum yn foddlawn ar ff 
rhan." 

LLWOH AÜR. 

Btwtd.— Diwedd goren bywyd ydyw byw 
er daioni i ereiU. 

Gallu yr EFBNáTL.— Y mae yr efengyl 
jn tori calonaa celyd, ac yn iacUaa j rhai 
teredij?. 

Pechod á Segürdod. — ^Ymaeyn gymaint 
pecbod bod yn segar ag ydy w gweithio ar j 
dydd Sabbath. 

PoB Fechod yk Fawr — Y mae pechod ya 
erbyn Duw yn fawr, o herwydd ei f od yn erbyn 
Dnw mawr. 

Dtlbdswtdd Ttn. — ^Y mae Duw yn gofyn 
i ni fi addoli, am nas gallwn fod yn dd^* 
wydd heb ci foliann. 

Duw TN Caru t Saixt. — Nid yw y diafol^ 
ie nia gaU,--fnshau sant yn gymaini ag y 
iBM 01IW yn á ganu 



Digitized by 



Google 



)äúíàíàíiAMä. 



ÌÁ 



ÌOiuâ^iwtSD CfiittiOHooioir.— Byâdad i 

Oristioiiogion wneyd ea goren, ac yna gacUw- 
er i'r byd wneyd el waetnaf. 

liLAWENYDD T Galon.— Nid eitt gwaith nl 
yiì siarfld X Daw, ond gwaith Daw yn siarad ft 
Bi, sydd yn UaweDhan ein calonaa. 

Dyn yn Anfaddeuoar.— Y mae dyn yn 
hwy yn maddeu i'r sawl y gwn.ieth ef gam âg 
ef, nag i'r hwn y gwnaeth gam iddo. 

ElN DYLEDSWYDD TÜAO AT DdYNION.— Y 

mae ynrbaid i uigymeryd dynion fel y maent, 
ond dymonem eu gwneyd yn well. 

Cynohob Da. — Cydymaiih annyddan ydyw 
7 sawl nad ydy w nn amser yn llawen ; a dylem 
ochelyd y dyn a »11 wawdio pob peth 

Crist a'b Saint.— Y mae gwi»ed y saint yn 
werthf awr yn ngolwg Crist ; ac y mae gwaed 
Crist yn wertbfawr yn ngolwg y saint. 

Athbáwiaeth ddbwo.— Nis gall yr athraw- 
iaetban sydd yn arwain i bechod ddyfod oddi- 
wrth Dduw, 

Y Saint a Chythreuuaid. — ^Nid gwybod- 
aetb, ond cariad sydd yn gwahaniaethn saint 
oddiwrth gytbreuliaid. 

FrOBDD DDYOOEL I DdEDWYDDWCH,— Os 

dymonem deithio ffordd dd^ogel i ddedwydd- 
wch. rhnid i ni ymfoddloni i dalu toUbyrth. 

ÂCH08 Blindbb — Un achoa mawr o'n blin- 
der ydyw— byw ar y dedwyddwch a ddysgwyl- 
iwn oddiwrth fendithion dyfodol, a bychanu 
y rhai prèsenol. 

Y Fell yn agos at Dduw. — ^Ni bn nn dyn 
erioed mor bell oddiwrth Dduw ar nn adeg, 
ac a ddygwyd mor agos ato ar adeg arall, a 
Sanl o Tarsas. 

Dydd yb Aileni. — Darfu i rai personau 
íelldithio en dydd genedigaeth gyntaf, ond ni 
ddarfn neb erioed felldithio dydd eu hail 
enedigaetb. 

Y GwiB Gbistion. — ^Nid yw j Cristiongwir 
ostyngedig yn ymboli i feiau ei gymydogion ; 
nîd yw yn çymeryd un pleser i'w bamu 
hwynt ; y mae ei amser ef yn cael ei dreulio 
yn hoUol gyda'i achos ei hnn. 

CoFiON. — ^Nis gall¥m wneyd dim heb gyn- 
orthwy Dnw, a hyny o foment i foment; o 
henrydd, mor hir ag y byddwn ar y ddaear, a 
oes nn eiliad yn yr hon y gallwn ddweyd ein 
hod yn ddyogel oddtwrÜi demtasiwn, neu o 
gyrhaedd pechod. 



«*YR IE8U A WYLODD." 

Yb hwn a daflodd fydoedd 

Aneirif idd eu Ue, 
A'r dirif ser fel lampau claer, 

I hongian yn y ne' ; 
Y person hwn yn wvIo 1 

Creawdwr nef a líawr I 
A dagrau heilltion ar ei rudd, 

04 ddarostyngiad mawr. 

Yr Ifsn'n coUi dagran 1 

Bhyfeddodl 01 paham? 
A yw dan bwys, neu boen, nw glwy f 

A yw y A dyoddef eun ì 



O ! na, nid ffHrytìi gofidiau, 

Kçic enaid dan ei gor, 
Ond ffrydiau oydymdeimlad by w 

O ffynon cariad pur, 

Siaradai'r dagran Rloewon 

A lif ent dros ei rudd, 
Gyfrolau o gyfrinion Duw, 

O'i hen fwriadau cudd ; 
Ha ! gwel'd y dwyfol fawredd 

Bydd yn ei wyneb can, 
Ei mdd yn wlyb gan wlith y nef — 

Mae'n wylo gyd» dyn, 

1 dyma hardd olygfa— 
Gwel'd dyn yn on â Duw, 

A dagran'n syrthio wrth ei draed 

O gydymdeimlad byw ; 
Nid damwain y w y dagran 

Sy* ar mddiau'r leau mawr, 
Ond wylo mae o gtfiad pnr 

hyd dros blant y Uawr. 

Dangoseg yw y dagran. 

0*1 dyner galon fawr, 
Yn Uawn tosturi at y gwan 

Yn hoU draUodion Uawr ; 
Pan welodd ddagran hiraeth 

Ar mddiau Miair yn lli, 
Fe goU dd yntau dda^n pnr 

1 gydymdeimlo ft hi. 

01 ddagran cysegredig — 
Gwerth ynt i engyl nef 

I dd'od i lawr ft chostrel aur, 

Er cadw'i ddagrau ef, 
Hyd ddydd jr arddangosfa — 

Dydd casgla'r perlau dmd, 
Dydd try y dagrau yn f wynhad 

I deulu r nef i gyd. 
JBabeU, D. Thomas {PabeUtppton). 



Y FLWYDDYN 1878. 

Mor ^dyn y flwyddyn aeth heibio t 

Ymfiihro o'n gafael a wnaeth ; 
Blae anian yn cwyno mewn cyfifro, 

A'i chalon sy'n gwingo gan aetb. 
YmUthrodd i eigion diddymdra, 

Ond eto ei chofia ni syrth : 
Ymsangodd mor drymed wrth deithio, 

Ei hoUon a safant am byth. 

Ar ddechren mis lonawr agorodd, 

Gwasgarodd ei doniau trwy'r byd; 
Bbyw filoedd o bob rhyw fy wioUon 

A gawsant eu digon i gyd ; 
Ar ddiwedd mis Bbag^yr ymgauodd, 

Cofnpdodd ei cbyf rif yn Uawn ; 
Gwna eto ymagor yn amlwg, 

Fath olwg pryd hyny a gawnl 

B. D. Thoicab. 



ISLWYN. 

Ax I Islwyn, un mwyo, ua mad^ 
Hnnodd pen hardd ein hanwad ; 
Cymra sy' ni thaw a son, 
Och wyla nenh ei chalon ; 
8)'ndod o'i fod yn ei ledd, 
Sjn gwroB Uwr ya gorwtdd^ 



Digitized by 



Google 



M 



We ^ oẃitilbìnbì^ 



Da ydoedd, mwy dyweder, 
Blae'n wyeh ei tain nweli y nr ; 
Mi ganodd am ogoniant 
Y grasol a*r siriol Sant, 
Yn wae i'r crftawn leta, 
Yn ilaenaf a n benaf ba. 
Enyn wnae'i lid ataDnaw; 
CBnmolodd, addolodd Ddaw ; 
£ garai bobl oren'r byd : 
A'r nef a garai hefyd ; 
Im' o'i berwydd mae hiraeth ! 
Fy meddwl aydd gwbwl gaetb. 
lalwYn fardd, fa'n bardd o hyd, 
Tw feio, ni wnae'i fywyd. 
Pan welaÌB lalwyn oUf, 
Mewn hwyl, a brì, 'n hael a braf, 
Meddyliwn mai addoli 
Yr oedd, yn fynyeh ei Ri ; 
Yn nerth yr íon wnae wrth raid 
Anog, er achnb enaid. 
Heddyw y mae, drwy haeddiant 
Nefol, yn wir siriol sant ; 
A*i enaid gadd ei nno 
Fry mewn mawl 'ny f reiniawl f ro. 
Bardd i Orist, por oedd o gred, 
Ceinion i'r lesu caned 
Prif-fardd, yma ei profwyd, 
Yn y nef. 'ran yw ei nwyd. 
lalwyn a i ddawn eoalef , 
Diangodd, nofiodd, i'r nef ; 
Yn braf aeth dros yr afon, 
Yn WBB iach i fonnea lon ; 
Canu ac emynn mawl 
Islwyn f jdd yn dragwyddawl. 
Jdanìum. Eyas Dayies. 



SCtor î; (Shoíglubîjbìr. 

** Goscd wyliedydd, myneged yr hyn a welo." 

HYK a'B LLALL. 

Mabwolaeth "y OOP DYSOEDIO." 
— Bu farw Elihu Burritt, " y gôf dysg- 
edig." Americanwr oedd Burritt, a 
mab i grydd. Rhwymwyd ef yu 
egwyddorwas gyda gôf, a neiUduai 

Î'ntau ei oriau hamddenol at efrydu 
lenyddiaeth Seisneg. Yr oedd yn 
ddarlithiwr ar gymedroldeb, ac yn ddi- 
wygiwr enwog. By wed rhai ei fod yn 
meddu ewybodaeth o haner cant o 
ieithoedd. Pa un bynag am hyny, 
meddai wybodaeth dda o'r Hebraeg, 
Oroeg, Lladin, Ffrancaeg, Yspaenaeg, 
Italaesf, Allmanaeg, Portuffuese, Eflem- 
aeg, Gaeleg, Russiaeg, a'r Gymraeg 

Temlwye Da,— Cynhaliwyd Uwch 
Deml Temlwyr Ba Lloegr yn Hull yn 
ddiweddar. Mae nifer yr aelodau sydd 

SL perth^m iddi dros gan' mil (100,000). 
ae ei sefyllfa arianol hefyd yn dra 
boddhaol» gaa fod £i23 yn weddill ar 



ol talu yr holl godtìaíL ttae inÀiìtoi 
Senyddol yn aelodau o honL 

Y Pabgh. John Dayubs, Nbbquis. 
— Barf u Tr hynod hen frawd o Nŵrqoia, 
drafaelu gyda phregetha 223^1 o 
fiUdiroedd ; Dregethodd 20,127 o weith- 
iau ; traddododd 640 o ddarlithian, a 
bedyddiodd 1,361 o bersonau. Credwa 
ei fod wedi teithio a phregeiha mwy 
naff un pregethwr arali yr oes hon, 
heblaw hyn yr oedd wedi ^rs^rífena 
llawer i'r Dryforfa a'r Eshomad ar 
lyfr y Biarebion. 

CoBON Y Fbenhinss Yictobla.— 
Wrth son am y gwastraff arían i 
addumo v teulu orenhinol, dywedodd 
Syr Oharles Dilke fod coron y Pren- 
hines Yictoría wedi ei gwneyd i fyny 
fel y canlyn : — 

20 diemwnt yn yr amgyleli, gwerth 80,000p 
2 ddiemwnt yn y oanolbwymt ... 4.000p 
64 diemwnt bycban ar yr ong^a . . . lOÖp 

25 diemwnt yn gwneyd pedair eroes 12,000p 
4 diemwnt mawrion ar y craeraa 4O.000p 
12 dìemwnt yn y âearsdélis ... ]O,000p 
16 diemwnt o amgylch yr nnrhyw 2,000p 
27 o berlaa ar y oroesan a'r hwaa'10,OOOp 
141 diemwnt bychain 50Ûp 

26 diemwnt ar y groes nchaf ... d,00Ûp 
2 gylch o berlan ar 3rr ymylon ... SOOp 

Heblaw yr uchod, y mae y goron- yn 
cynwys tair mil o feini gwerthíawr a 
ffostiasant o ddwy fìl i ddeng mil o 
bunau ; ac y mae diemwnt, y perlao, a 
meini gwerthfawr ereiíl yn y goron 
heb gy&if yr aur, yn werth lll,900p. 

Y Fasnach Feddwol.— Er cymamt 
marweidd-dra masnach, gwarìwyd ar y 
ddiod feddwol y flwyddyn ddiweddu 
yn agos i gan^ mil a phedwar ugain o 
ìmnau yn fwy nac yn 1877 ! Gyda 
gotwg ar winoedd a gwi'rodydd, — a yfir 
yn benaf gan y dosbarth canol ae 
uchaf— mae y ffigyrau yn Uai o ddwy 
fìliwn nac oeddynt y flwyddyn cyn 
hyny. Gwariwyd ar gwrw—diod y 
gweithiwr — ddwy fìliwn o bunan yn 
fwy yn 1878 nac yn 1877. Yn ystod y 
saith mlynedd diweddaf treuliwyd 
müiynau o bunau ar y ddH>d 
feddwol. Ffeithiau arswydus, onidel 
Yn ngwyneb ysymiau aruthrol hyn, 
beth ellir ddangos am j treulîiidt 
Tlodi, anfoesgarwch. dmystr, — ond 
rhaid tynu y gorchudd, ac atebed pawb 
dros ei weithredoedd ei hun. 

Daeabgbynfaau ofnadwt n 
Pebsia.— Am haner awr wedi deadéi| 
ganol d^dd v 22ain o Fìs Hawrn^ 
ymdeithioddd«eaigryn «r drawa Gcf- 



Digitized by 



Google 



tvft Y owTttHDm). 



iŵ 



leddbarth Pẁima, gaa gymeryd cyfeir- 
iad o Tabreez i Zeiic|jan a Mianeh ; a 
pharhaodd yr ysgydwadau i raddau 
mwy nen lai hyd ddydd Sul, y 23ain. 
Dymchwelwyd amryw dai cryfion yn 
Mianeh, a gwnaed a«;oriadau mawrion 
yn muriau y tai ereill. Ond ymddengys 
mai dau bentref heb fod yn mheil o 
Mianeh a niweidiwyd fwyaf. Adnab- 

Îddir y pentrefydd hyn wrth yr enwau 
'ark a Manan. Llwyr ddinystriwyd 
hwynt ; ac allan o bu ü' cant a bres- 
wylient yn y naill bentref, a chwe' 
chant yn y llall, dywedir na Iwŷddodd 
* ond ychydig i ddianc gyda'u bywydau. 

Llsstbi Abian PiLLAS Bbbninol 
WiNDsoB. — ^Ar ymadawial y Frenines 
am Itali, darparwyd rhestr o'r llestri 
arian sydd yn Windsor, a dywedir eu 
bod yn werth l,800,000p ! Yn y rhestr 
mae "gold service" a orchymynwyd 
gan George IY., digon i giniawa cant 
ac ugain o bersouau. Y mae yno darian 
a ffurûwyd o flychau snisin, ac yn 
ooatio 9000p ; a deg ar hugain o ddws- 
inau o ddv8giau gwerth I0,000p. Ceir 
yno hefyd, amryw bethau gwertbfawr 
o wledydd toamor, ac yn eu pUth baen 
wedi ei wneyd o geryg gwerthfawr, ac 
yn costio deng mu ar hugain o bunau. 

Y FUaEIUAETH. 

Capel Uchaýf Arfon, — Y mae eglwys 
Capel Uchaf wedi sicrhau gwasanaeth 
y Parch. H. Roberts (Hywel Tudur), 
Clynog, i ymgymeryd â'i gofal bugeil- 
iol, ac ymae y dewisiad wedi eigymer- 
adwyo gan y Cyfarfod Misol. 

Bala,—Y mae eglwys y Bala, yn ei 
gwaithyn dewisbugail, wediymddwyn 
yn eithriadol i'r eglwysi yn gyffredinol, 
drwy ddewis un sydd wedi ei fagu a'i 
feithrin yn eu plith, sef y Parch. D. 
Charles Edwards, B.A., trydydd mab 
y r Hybarch Dr. Edwards. Ac er ei fod 
yntau wedi derbyn galwadau o eglwysi 
ereiU, y mae wedi penderfynu aros yn 
ei hen artref. Gresyn na bae rhagor 
o eglwysi y Cyfimdeb yn ymddwyn yn 
debyg i'r Bala yn hyn o beth, a chania- 
tau i brophwyd gael anrhydedd yn ei 
wlad ei hun, yn Ue rhedeg ar ol y peU 
a'r dveithr, ar draul esgemuso y meib- 
ion dewr a thalentog a fegir ganddynt, 
am yr unìg reswm eu bod yn cael ou 
pwmo gan ryw eüun-dduw, am y bydd 
rbyw ddoabarth o ddvnion leuainc 
^wasaidd yn eu haner addoU, er mwyn 
iddynt.gael eu mipport hwy» a chael eu 



Btwffio ganddynt trwy eu oymeradwy 
aeth yn fuji^eiliaid hwnt ac yma, Ue y 
mynont. 

Gyfarfodudd Oroeaawi. — Ynherwydd 
fod yma ddosbarth ysy waeth o fugeü- 
iaid, ac ar eu haden yn barhaus, yr 
ydym yn deaU fod un eglwys yn D— b 
ar waith un o*r dosbartn hyn yn ym- 
gymeryd à gofal bugeUiol eglwys yn y 
ile, wedi bod mor ddoeth a chynal cyf- 
arìod i groemwi yn lle cyfarfod aefydlu^ 
am fod amryw o'r cyfry w gyfarfodydd 
wedi eu cynal mewn cysyUtiadâ'r brawd 
hwn mewn gwahanol leoedd, ac wedi 
methu bod yn íoddion i wueuthur y 
bugaìl hwnw yn sefycUog mewn un man. 
Gobeithio y bydd i'r cyfarfod croesawi 
fod yn eflfeitniol, er sefydlu y brawd 
hwn. 

BYD Y DABLITHIO. 

'' 7 Ddau ŵaw;d"— Cafodd y cyf- 
eilUon yn Llanfachreth, Meirionydd, 

Îmwynhad o wrando y Parch. Griffîth 
ones. Tregarth, yn traddodi ei ddarlith 
ddydüorol ar y testyn uchod, yr elw i 
fyned tuag at fedd-faen Mr. H. Pugh 
(Clynog). 

" Stanley ar Draws Cyfandir Áffri- 
ca" oedd testyn darlith a draddodwyd 
gan y Parch. W. R. Jones, Llanrwst, 
yn Nghapel Tanyfron, Sir Ddinbych. 
Yr oedd y gwrandawyr oU ^ gafodd y 
fraint o wrando y darlithydd newydd 
yma yn myd y darUthio, wedi eu llwyr 
foddloni yn y ddarlith a'r darlithydd. 

** Diwygiad yn NyhymruJ' — Dyma 
oedd testyn darlith newydd, a hyny 
gan bregethwr enwo^ ond darlithydd 
newydd, sef y Parch. John Jones, Llan- 
erchrugog, yn nghapel y Lodge. Lly w- 
ydd, Mr. T. Thomas. 

" GwyrthiauW Oes Bresenol^^Weìe 
•y Parch. Ebenezer Rees, Biynberian, 
wedi ymddangos yn y byd darlithio, ac 
yn traddodi darUth yn nghapel Bryn- 
berian, Llanüityd Faerdref, ar y testyn 
uchod. J. Hall, Ysw., yn llywyddu. 
Yr elw at leihau dyled y capeL 

''Martin Zw<Äer." — Traddododd y 
Parch. J. Cynddylan Jones, Caerdydd, 
ei ddarUth ar y testyn uchod, yn St. 
Ffagans. Dr. Jones yn Uy wyddu. 

*' Hunan Ddiwylliant*-^n Llan- 
fyUin, traddodwyd darUth ddyddorol 
ar y testyn hwn, gan y Parch. Owen 
Jones, GeUi, Mr. I)avid Edwards yn 
llywyddu. 

''Éudoliatthẅu Pohlogaidd.'''-I>jmà 



Digitized by 



Google 



Ì68 



TWm T OWTUIDTD]>. 



dMtyn dailith a draddodwjrd gan y 
PaidL J. Tl. Parry, Trallwm, yn Tre- 
gynon. Dywedir fod j ddarlith hon 
yn ddjFddorol ac addya^ol. 

" JoÄJ» iryc/îjfe."— Traddodwyd dar- 
lith hynod o amBerol, gan ei bod yn 
tii^u goleuni ar hanes a thwyll y Bab- 
aeth yn y deyrüas, ar " John Wycliflfe," 
•eren foreu y Diwyeiad Protestanaidd, 
gan y Parch. W. James, Aberdar, yn 
Penderyn. Lly wyddwyd gan y Parch. 
Thomas Rowlands, Aberdar. 

GWYLIAU T PASa. 

Brynyre^ail, — ^Y cenhadon £u yn 
ffweini yn y lle hwn oeddynt, y Parclm. 
W. Jones, Felinheli ; J. Lewis, Caer- 
fyrddin ; ac 0. Owens, LiverpooL 

Dysgwylfa^ Ärfon. — Pregethodd y 
Parchn. H. Jones, Llanllechyd ; £. 
Roberts, Caernarfon ; a P. Jones, 
Birkenhead. 

Xto«6mÄ.— Yn Capel Cosh, yn y lle 
hwn, bu y werin ganlynol yn cỳhoeddi 
gair y bywyd gyda nerth a dylanwad 
neiUduoL Y Parchn. Thomas noberts, 
Jerusalem ; R Jones, Felinheli ; a W. 
Jones, Peurhyndeudraeth. 

Eoch^ Sir Fynwy,—Y brodyr fu yn 
efeneylu yn y Ue hwn oeddynt y 
Parcnn. Joseph Thomas, Camo ; R. 
Herbert, Rhymney ; W. James, Aber- 
dar; R. Jones, Treherbert ; W. Pryth- 
erch, Goppa. Da oedd bod yno. 

Ffatiniog. — Cynhaliwyd yr wyl hon 
yn Peniel, Bethesda, a'r TabemacL Y 
gweision oedd yn gwasanaethu oeddynt 
y Parchn. G. Pariy, Aberystwyth ; D. 
Itoberts, Mon ; J. WiUiams, Bangor ; 
J. M. Jones, Caerdydd ; D. Phillips, a 

D. Saunders, Abertawe, a J. Hughes, 
D.D., LiyerpooL Yr oedd y cewri hyn 
oU vn eu hwyliau goreu a'r cynulliadau 
yn hynod luosog. 

Manchester.^Y rhai fu yn pregethu 
n y ddinas hon eleni oeddynt y 
'archn. Dr. Edwards, Bala; Roger 
Edwards, Wyddgrug ; J. Jones, Cei- 
newydd ; J. Ogwen Jones, B.A., Rhyl ; 

E. Jones, Caernarfcn ; D. Lloyd Jones, 
Llaudinam ; D. James, Llaneurwg, a 
G. Ellis, B.A., Bootle. Da genym 
ddeall fod yr achos da, yn y ddinas 
boblogaidd hon, mewn gwedd hynod 
lewyrchus ac addawol, yn myned 
rhagddo yn barhaus. 

WidneM.—Y Parchn. J. P. Daviefl, 
M.A., Ctoerlleon, a J. G; Jlths, Caer- 



S 



fi 



narfon, oedd ycenhadaufa jnpregíẄai 
yn y lle hwn. 

Abergynolwyn. — Oaed pregeŴsn 
grymuB a dylanwadol yn yr wvì hon 
— Parchn. J. Pritchard, Amlwcn ; D. 
0. Evans, Rhyl a W. Wüliams, Ooim 
» LluTuUiin.'—Yn y Brif Ddinas, y 
gweididogion fu yn gwasanaathu elŵii 
oeddynt y Parchn. Dr. Owen Thomas, 
Liverpool; Dr. Harries Jones, Tre- 
vecca; Dr. Joseph Thomas, Carao, a 
N. Cynhafal Jones, Llanidloes. 

Yn Croẁy Row. — Gweinyddwyd 

iU yT^archn- F. Jones, Waunfiiwr, a 
homas Thomas, LlanymddyfrL 

Bisca. — Yn y lle hwn pres^ethodd y 
Parchn. J. Cynadyhin Jones, Caerdydd; 
E. David, Pontypridd, a Dr. Hanìes 
Jones, Trevecca. 

CYMDEITHASFA Y OOGLEDD. 

Cynhaliwyd y Gymdeithasfa udiod 
Ebrill laf, 2il a'r3ydd, yn Caeigyhi, 
Llywydd, y Parch. Jolm Wîlliaai& 
LlandriUio. 

Yr Ordeinio. — Cymeradwywyd y 
personau canlynol oedd wedi ea dews 
gan y gwahanol Gyfarfodydd Mìsol i 
cael eu hordeînio eleni. O Sir Fon, 
Mr. John Williama, BryBsienc^ 
Arfon, Mr. R. 0. Williams, Dinorwig; 
A. R Williams, Bettwsycoed ; Eilis 
Jones, Disgwylfa, a D. D. Jones, Uppcr 
Bangor ; o Lleyn ac Eifìonydd, Mr. 
Edward Lloyd, Prenteg ; o Sir Ddn^ 
bych, Mr. David Jones, Dinbydi; 
Dwyraîn Merionydd, Mr. Edwaid 
Jones, Rhydlydan ; Gorllewin Merion- 
ydd, Mr. W. Lloyd Griffiths, Llan- 
fachreth ; o Drefaldwyn Uchaf, Mr, 
Evan Evans, Dylife ; Trefàldwyn Isa^ 
Mr. J. Gray Jones, Llanfaircaereinioa ; 
Le'rpwl, Mr. Thomas Rees Jones ; o 
Flint, Mri. Josiah Jones, Flint, a 
Robert Hughes, Henley. 

I gymeryd rhan yn ngwaith yr 
ordehiio dewisiwyd y oersonau canlyn- 
ol :— I draethu ar " Natur Eglwya," y 
Parch. N. Cynhafal Jones, Llanidloes ; 
i draethu y " Cyughor " y Parch. D- 
Charles Davies, M.A., Llundain. 

Yr Arholiad GymdeitkasfaoL — Yn 
lle y diweddar Parch. Dr. Oharìes, 
Aberdyfi, yr hwn a ddewiswyd yn j 
Gymdeithasfa ddiweddaf, yn^arholwr 
am y tair blynydd dyfodol, etholwydy 
Parch. Owen Jones, F. S. A. , Llandudna 

Try^nfa ff àtmnidogim.-^ì}»' 



Digitized by 



Google 



MABW-BESTB. 



169 



llenwyd adroddiad blynyddol y Drys- 
erfa uchod. Gweddill yn y banc 
diwedd 1877 £1,092 ; taliadau yr ael- 
odau 1878 yn £638 2s. llc ; y symiau 
a dalesid yn ol yn £1,800 ; y Uogau a 
dderbyniwyd £1,158; cyfanswm, £4,688 
6s. 7c , oV swm hon rhoddwyd allan 
ar log £2,600 ; talwyd allan i'r aelodau 
a*u teuluoedd, £1,237 6s. 5c. Yr oedd 
y costau yn yr Únion Bank yn £799 
8s. llc. yn gwneyd y cyfanswm fel o*r 
blaen £4,688 5s. 7c. 

Amser a lle y Gymdeithasfa nesaf. 
— Trefnwyd i'r Gymdeithasfa nesaf iV 
chynal yn Dinbych, Mehefin 18fed, 
19eg, a'r 20fed. 

T PABCH. WILLIAM WILLIÁMS, OABBLLEON. 

Dydd lau, Mawrtb y ISeg, bu farw y Parch. 
W. Williams, Oaerlleon. Yn ei íarwolaeth 
oaíodd Eglwys Ddnw goUed, oblegid yr oedd 
yn bregethwr defnyddiel, yn Gristion didwyll, 
ac yn foneddwr yn mbob yatyr rydd i'r gair 
hwnw, wedi gwneyd y goren o'r ddau fyd. 
Claddwyd ef dydd Mawrth y ISfed, yn Ceme- 
tery Caerlleon. Am 12 o'r gloch cychwynodd 
yr orymdaeth tna chapel St, John's yn y 
drefnganlynol:— 1. Pregethwyr. 2. Blaenor- 
iaid. 8. Áelodau y G^mdeithas Lenyddol, 
Ŵc, Wedi cyrhaedd y capel canwyd yr hen 
benin— 

** Mae nghyfeiUioiwadre'n myned," Scc, 

DarUenodd a« gweddiodd y Parch. H. Barrow 
WìlUams, Gwrecsam. Llywyddwyd gan y 
Parch. J. P. Dayies, M.A. Cafwyd anerch. 
ìadan gan y Parchn. Roger Edwards, Wydd- 

O; Benjamin Jones, BagiUt; H. Rees, (Aì 
ones (W.) ; James WiUiams (Llydaw) 
John WiUiams, a John Boberts, Wayertoo 
Diweddwyd trwy weddi gan y Parch. Joseph 
WiUiami, Liyerpool. Yna aU ílhrfiwyd yr 
orymdaith taa'r gladdfa, a gosodwyd yr hyn 
oedd ddaearol o'r Cristion gloew a'r eyfaiU 
eywir yn y bedd, i oi^phwys hyd nos y bydd ar 
jr ytpnrd a ehedodd o hono angen am dano 
dracheni, byth i ymadael mwy. DarUenwyd 

Syasasaeth y claddn gan y Parch. J. Pryce 
aTÌes, M.A., achanwyd amryw o hen emyn- 
aa Cymrei^wrth ▼ bedd. Tr oedd Mr. WU- 
liama yn tm o brif fasnachwyr y dref , ac yr 
oedd amry w o fásnachdai y ddinas henafol yn 
nghanad o barch i'w goffadwriaeth. " Canys 
coífodwrìaeth y cyfiaẁn sydd fendigedig," a 
phawb yn dymuno bod en^diwedd fel yr eiddo 
jntaa. £fe a aeth i dangnefedd. 

ICB. THOMÁS JONES, HENDBB PHILLIP, ABSB- 
HEUBia, 

Ko8 Sabboth, Mawrth y 9fed, gdlyngwyd 
newn tangnefedd, wedi ei ddigoni ft hir ddydd- 
laii, a gweled iachawdwriaeth yr Arglwydd, 



enaid yr hen Oristion cywir, Mr. Thômas 
Jones, Hendre PhiUip, a diangodd i wlad 
weU — 

** Lle ni fydd oyn'Ueidfa yn ysgar, 
Na cUwedd i'r Sabboth yn bod." 

Yr oedd yn 85 ml«rydd oed, wedi bod gyda 
chrefydd am 67 mlynedd, ac o'r cyfryw wedi 
bod yn flaenor yn Abernìearig am 45 mlynedd. 
Yr oedd jn IsraeUad yn wir heb ddim twyU; 
yr oedd fel y dylai pob gw r íl lenor yn eglwya 
Dduw fod — yn ddirwestwr oddiar gychwyniad 
y madiad yn Nghymm. Yr oedd prydlondeb 
gyda phob peth yn brìf nodwedd ynddo. 
Bydded i lawer ei efelychn yn hyn o nodwedd, 
yr hyn sydd yn bnr brin y dyddiau hyn. Ei 
brofíad rhyw ddiwmod cyn ymadael oedd 
penUl byth gofìadwy leuan Glan Geir- 
ionydd : — 

** Ar hin lorddonen ddofn 
'Rwy'n oedi'n nyclilyd, 

Mewn blys myn'd trwy, ac ofn 
Ei stormydd enbyd : 

O I na bai modd i mi 

Ysgoi ei hymchwydd hi, 

A hedf in nwch ei Ui' 
I'r Ganaan hyfiyd." 

Dydd lan, y 18eg, ymgynnUodd torf luosog 
i hebrwng yr hyn oedd farwol o hono i dŷ ei 
hir gartref yn mynwent Nantcwnlle. Dech- 
reuwyd yn y ty cyn cychwyn gan y Parch. H. 
Lloyd, Bwlohyllan, a phregethodd y Parch. J. 
Eyans, Abermeurig, oddiar 1 Chron. xxix. 8. 

MB. Wlf. THOMÁB, HBOL DWB, OÂEBFTBDDIN. 

Mawrth y 26ain, bu farw yr hen flaenor 
parchns a duwiol. Mr. W. Thomas, Heol Dwr, 
Caerfyrddin. Yr oedd yn un a gerid gan 
bawb. Gweinyddodd y swydd o ddiacon yn 
y BabeU am flynyddoedd, a hyny mewn mddd 
fEÿddlawn a rheolaidd. Fe ymdrechodd 
hardd ymdreeh y fEÿdd, yn enwedig mewoi 
ffyddlondeb gyda moddion gras, ac y mae, er 
*'wedi marw, yn Uefaru eto." Cafodd ei 
gladdu y dydd Sadwm canlynol yn mynwent 
capel Heol Dwr. Gwasanaethwyd ar yr 
achlysnr gan y Parchn. James James, Llan- 
ddarog, a George Eyans, LlandyfeUog. Hedd- 
wch i'w Iwch hyd y dydd — 

** Y caiff ei gorff i fynu 

Fel ei Anwylyd cu, 
Heb unrhyw nwyd lygredìg 

I'w flino f el y bu ; 
Yn nghanol myrdd myrddiynau 

Yn hyf ryd lawenhau» 
Yr anthem ydy w cariad, 

A chariad i barhau." 

MB. THOMAS JONES, DBAPEB, OHEPSTOW, 
MTNWY. 

Dydd Mercher, yr 2U o EbriU, 1879, hun- 
odd, ar ol Uawn ddwy flynedd o gystudd, jn 
84 mlwydd oed. Brodor ydoedd o-Ledrod, 
Sir Aberteifl. Ejrgwyd ef i fyny gyda'r 
Methodiatíaid Calfinaidd, a daeth yn bregeth- 
wr rheolaidd yn eu pUth. Oafodd ei addyiff 
yn Ysgol Ystradmenrig. Pan yn weddiu 
ieuanc, daeth i fod jnfonman mewn drapery 

55 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



AHBTWUSTHATr. 



m 



«anrâd gysefio. Tmgysnr«d ei rieoi ar ei ol, 
mae ef yn " Safe in the arma of /ciim," fel y 
tm yn cana lawer tro. 

JShosm y nef, roes lon i ni — yn BÌampl 
íilawn swyn ydoedd ♦•Freddie;" 
Yn ei wedd ce!d, mewn dwyfol frî, 
Harddwch y Baradwys erddi. 

fihy oer oedd naws y ddaear hon — i*w wrid 
Hyfiydol a'i blygion 
Ifedu, i'w llawn delt- idion,— yn ol aeth 
O ing ao alaetb, i fro angelion. 

O ganol byd y gwynian,— ef aeth 
I fyw i ororaa 
Hìn y nef, i fwynhaa 
Haf'fwyniant heb derfynaa. 

T>A chwi o'i ol, peidiwch wylo— heb bali ; 
Pwyllwch : raae e'n rhodio 
Yr ystryd nefol, er ys tro, 
' A angeíion leng i'w' wylio. 

J. T. Dayiss. 

ODL Aü HIRA.ETHLAWN, 

Ax ol yr ieaanc a'r anwyl chwaer, Ann 
Jbneins, priod Mr. WiUiam Jenldns, tailor 
and draper, Herbert-street, Pontardawo, a 
merch y diweddar Mr. John Bees, crydd, 
Pontardawe, yr bon a f a farw yn dra sydyn 
ar y SOaino ns lonawr, 1879, yn 29ain oed, 
lieb ond ycbydigoriaa o gystadd, ond caled 
anarferol. Ba yn aelod ffyddlon a difwlch 
f^da'r Methodistiaid Calfinaidd o'i mhebyd, 
ac yr oedd yn addam i'w phrofTes. Hanodd 
ji'i phwys ar ei Hanwylyd, gan orfod gadael 
•ei hanwyl blentyn (Jobn bacb) ar ei hol. 
Tad yr Ainddifaid a'i hamddiíTyno yn well na 
snam, ac na adawo iddo weled eisiea dim 
<Uioni. # 

Ha I os yn ol ni ddaw eich Ann, 

Cewcb, Jenhins, draw ei gweled, 
Yn Dgwynfa deg— cewch yn y man 

A'ch anwyl Ann gydgerdded, 
Ar hydheolydd anr y dre', 

Y dref a'r ** car^.ref newydd ;" 
II gorphwys gewch, a gwyn eich byd I 
O hyd, o hjd, yn ddédwÿdd, 

O 1 ryfedd dro 1 01 ryfedd dro I 

Weai hano mae eioh Ann, 
lÿlTedi blino teitfaio'r anÌAl ; 

Hana'n dawel, dacw'r fan, 
Y* fynwent fach gerllaw y Llan 

Yw'r man lle mae yu hano, 
YTnymyl chwaer, a brawd, a thad, 

Hyd nes daw'r alwad—** DefiOro." 

^6 welwn eisiea Ann o hyd, 

Ond gwyn ei byd er hyny : 
Pan goUwTd Ann, fe gollwyd an 

Oedd eiían yn ei thenla ; 
:Fe ^oUwyd cydmar, hawddgar, ga, 

Ni f a on fwy cariados — 
A mwy na'r oU, fe goUwyd mam ! 

Do, dyner fam of ahu* 

'Fe goU^d hefyd anwyl ferch, 
Oedd lawn o seroh ya wastad ; 

Un ofadd, fwrn, a tbyner fron, 
OariadIon,Uawno deiinlAd: 



A choUwydchwaer (0 1 deimUd chwitfa) 
, Mal borea wlith mewn rhinwedd ; 
Ow ! deimlad chwerw, coUi chwaer I 
A'i rboi mewn dao'r i orwedd. 

Ac f el cym'doges gynes, ga, 

Yr oedd hi yn rhagori ; 
Yn cara heddwch r'oedd o hyd, 

Heb ynfyd ymrafaela ; 
Un gymwynasgar, hawddgar, haél, 

Yn cael gan oawb ei cbaru ; 
Un wylaidd oedd, nn ddiddig iawn, 

Gariadlawn, fwyn, anwylgn. 

Yneglwys Zoar, galar sydd, 

Ar lawer grudd raae deigryn, 
O herwydd coUi chwaer mor ga, 

A'i choUi bi mor sydyn ; 
Ei sedd yn wag fyth mwy a fydd, 

£r dichon bydd rbai ynddi— 
£i chwmni mwy wrth fwrdd yn Uaws^ 

Nì chawn nes myned ati. 

Ba Ann yn ddiwyd drwy ei hoes 

I gario'r groes yn gyson, 
Ood credwn cafodd erbyn hyn 

Y *' delyn aur a'r goron :' 
** Y mae eorphwysfa eto'n ol 

I bobl Ddaw," yn ddìaa ; 
Diolchwn fod gorphwysfa ^yd 

'Nol gadael byd o boenea. 

Ond cofiwn bawb roai pobl Ddaw 

Yw'r cyfryw gant orphwysfa, 
A thyma'r byd i ymbar'toi 

A ffoi i " ddinas noddfa ;" 
Wel ymwrolwn, awn yn mla'n 

Trwy ddwr a than a ** thannel ;" 
Mae ein hanwyliaid aeth o'r bla'n 

A'a câa yn nwch na'r angel. 
PoîUardawe. Yan EPBoa* 



CoED TN AiCBBicA. — ^Defnyddir 100,000 o 
gordian o goed yn flynyddol i wncyd hoeUon 
i esgidian yn America ; ae i wneyd matcheë 
hoUtir 300,Q00 o gordiaa o goed ffiiwrdd. I 
wneyd prenian traed a charnau cyllill crydd* 
ion defnyddir 1,000,000 o gordian o goed yn 
flynyddol. Llosgir yn flynyddol 2,000,000 o 
gordiaa i grasa priddfeini, yr hyn sydd gyfar- 
tal i 50,000 o erwaa o goedwig. Torwyd 
800,000 o goed i wneyd pawliaa tdegraphn ae 
y mae yn ofynol tori 300,000 o goed yn flyn- 
yddol i gadw y llinellaa i weithio. Defnyddir 
ar y rbeilffyrdd Americanaidd yn flynyddol 
yr hoU goed a dyfant ar 75,000 o erwaa mewn 
80 mlynedd. Pe byddai i'r hoU reUflfÿrdd 
gael ea caa i mewn, costiaa y ftncet 45,000,000 
o ddoleri yn flynyddol i'w hadgyweirio* 
Defnyddir gwerth 100,000,000 o ddoleri o 
goed yn flynyddol i wneyd pedroUeni ae offer- 
ynaa amaethyddol. 

BHBiLFFT]u>D.--EfaUai y bydd yn ddydd-. 
orol gan rai darUenwyr wybod f od rheilÜÿrdd 
yr America yn ffhrfio y cyfanswm mawr o 
80,894 o fiU£roedd. Y flwyddyn ddiweddal 
gosodwyd 2625 o fiUdiroedd o reiliaa. Cete 



Digitized by 



Google 



172 



ÁMRTWIABTHÁtr. 



jnWincì» Tn Tinig 7520 o fllldiroedd. Kl 
Oflodwyd ond dwy filldir yn MaBsachaBettB y 
flwyddTn ddiweddaí. £to, er yr holl gyfleos- 
deimu nyn, cwynir jn mhob cyfeiriad fod ! 
naBnach Tn agored i goUedion tnry ddiffyg 
moddion i glodo y nwyddaa. . 

▲nwsRTHiAirT T Pab.— Y dydd o*r blften 
Im arwerthiant ar feddianan personol y di- • 
weddarBab. Ni chaniatAwyd i neb fod yn 
breaenol heb y drwydded neiUdnol, ond > 
diangodd gohebydd i bapyr Ellmynaidd trwy ' 
roddi enw ffngiol. Yr oedd y byrddaa wedi 
«U llwytho â uiiloedd o anrhegion, — dwsinan 
o slipperB wedi en brodio ag aar ac arian; 
Uoden-gwawgian drudfawr aanrhegwyd gan 
IfacMahon; a gwahaool adUnmìadaa drad- 
láwr. Nid oedd y prÌBÌaa yn ucbel, pan y 
eoflr fod i'r nwyddan orddaBrwydd creiriaa. 
Nidoedd cynygiwr am ddarlan Napoleon y 
Tiydydd. Dywedir mai yr Ysbaenwyr a'r 
BaeBpn oeddynt mwyafrif y prynwyr. Rhodd- 
wyd symiaa arathrol gan y rùai olaf am 
daAmaa o ddiUad claf-wely y Pab I 

Y Bhtfbl tn Nowlad t Zulws.— Y mae 
flìyddhad Col. Fearson a'ifyddin, oedd yn 
warchaeedig yn £kowe, gan Jyddinoedd o 
Znlw9, a ystyrid yn rhifo tua phumtheg mil 
BX ncain o filwTr, wedi ei gyflawnu mewn 
modd gorcbestol dan lywyddiaeth t Maes- 
lywydd. ei hun, sef Arg^wydd Chelmsford. 
Owedi Uawer o deithio bUndems drwy leoedd 
geirwon a pheryglas, cyrhaeddodd byddin 
liloegr hyd o fewn golwg'bellenig i Ekowe, 
darfu iddi wersylla yn Ûingihlovo gyda bod 
yr hanl yn machlud ar y cyntaf o Ebrill. Yr 
oedd gwlaw trwm yn dysgyn yn yr hwjr a 
Ìhrwy y nos; ac yr oeddid wedi derbyn 
arwyddion o Ekowe fod y Zalws yn gwasgu 

Smlaen ac yn parotoi i 'ymosod ar y fyddin 
isnig. Dsrfu i Cbehnsford osod ei fyddin 
mewn trcfn a gwneathur pob darpariaethau 
ftg a fedrai i wrthwyneba y Zalw8. Taflwyd 
i fyny ífoesydd, agwnaethpwyd gwrthgloddiau 
eac dyogelu y milwyr— gosodwyd y gynan 
mawrion mewn sefyllfaoedd cyflens, gan ben- 
derfTnu rhoddi crasfa boeth i'r Zalws os 
byddai modd. Ychydig cyn chwech o'r gloch 
iẃreu n 2il ddydd o Ebrill gwelid llaoedd 
o'r Znlws yn gwneyd eu hymddangosiad ar 
benau y bryniau gerllaw o du'r gogledd-ddwy- 
rain i'r gwersyll Seisnig ; a'r coedwìgoedd yn 
y cyf eiriad hwnw oeddynt yn pingad o filwyr 
dnon, j rhai gyda eu medr aríerol a ddylifent 
allan ti'r de a'r asny, fely darfn iddynt yn 
agos amgylchynu y wersyllfa Saesnig. Cynted 
Big y gosodasant eu hanain mewn trefn, daeth- 
ant yn mlaen yn y rnodd mwyaf penderfynol 
At y wersTllfa, gan floeddio ea rhyfelfloedd 
ddycbrynllyd a chwarea eu harfan yn y modd 
mwyaf penderfynol i gymeryd y wersyllfa. 
Ar hyn taniodd y Saeson atynt ya y modd 
mwyaf dychrynllyd, nes nad oedd cUm ond 
tftn i'w ganfod o'n blaen yn mhob cyfeiriad. 
Saethld y Zalw8 i lawr yn Uuoedd, eithr ni 
ihioent ynol, felyr oedd y rhai blaenaf yn 
syrthio, neidiai ereiU yn mlaen yn union 
i lanw y rhestraa. 'GeUìd meddwl nas 
faUasai dim sefyU o flaen tân y Saeson, 
4BÌthr gwasgn yn mlaen yr oedd y bechgyn 
4iion, gan ymdoni weithiaa i'r de ac weiüûau 



i'r aswy gan dreio gwasga yn mlaen drwy j 
tàn a'r mwg a'r pelenan i chwìlio am ryw fia 
gwanynrhesany.äaeson, ond metbn}wnnetfaant 
wedi ymdrechfa ofnadwy am ddwy awr o 
amser. Ni fn neb neb erioed farw ^m fwy 
dewraidd nag a wnaeth y Zulwa y dydd hwn; 
ond ciUo orfu iddynt gan adael canoedd o'a 
cydfllwyr yn gelaneddan o flaen y wersyUfa. 
Eithr nid cynt yr ymndawsant a'r wyneb h<» 
i'r wersyllfa nag y daeth byddinoedd Uaosog 
ereiU i Tmosod ar da arall i*r wersyllfa, gan 
ymdrecha yn y rooed dewraf i'w chymeryd o'r 
ocbr hono eilwaith. Eithr rhoddodd yr an- 
wariaid poethion eu hymdrech i fynn o'r 
diwedd, gan ffoi am eu heinioes, ac erlidiwyd 
a lladdwyd canoedd o honynt gan wyr meireb 
ein byddin ni. 

Cymerodd dros ddeng mil o fUwyr gorea 
y brenin Catewayo ran yn yr alanastra hoOi 
ir oedd maes y gwaed fr'r ffyrdd am toag 
wyth miUdir wedi ea gorchnddio a Uaddedig- 
ion a chtwyfediffion duon. Nid oedd Uaddea- 
igien a chlwyfedigion y Saeson ddim mwy ns 
haner cant, tra yr oedd o 900 i íìl o'r ZnhrB 
TU ^rwedd oddiamgylch y wersyllfa. Bemir 
i'r Zulws golU o gwbl tua phymtheg cant; 
Nifer byddin y Saeson oedd tua chwech miL 

Er mwyn tynu sylw a rhanu byddin y ZalwSr 
darfa i'r Maeslywydd Chelmsford anfon rhsn 
o'i fTddin, dan lywyddiaeth Col. Wood, tnag 
ngain milidir o nordd, i ymosod ar y Ziüws. 
Bu ymladd dychrynUyd am taa phedaìr awr. 
CoUodd y Saeson toa 54 o swyddogion a mil- 
wjr yn yr ymdrechfa galed hon, a'rZalws toa 
600 o wyr. Yr oedd y bechgyn daon wedi 
amgylchynu y becbgyn gw^rnion, ac nid rhyf- 
edd, o berwydd eu bod gymaint yn llnjsoe- 
ach; ond torodd y Saeson drwyddynt, a 
rhoddasant i^ynt grasfa echrydus, a ffoisani 
hwjthan am eu heinioes. 

Tebyg y bydd ý baddngoliaethan h^m o 
eidde y Saeson ai- fyddinoedd Uuosog Gate- 
wayo ddwyn y brenin trahaus hwn i raddan 
i'w synwyraa. Modd bynag, y mae gan y 
Saeson fTddin o tni phymtheg mil yn bresenol 
Tn barod i ymosod arao os na ddaw i ymofyn 
heddwch. Mae traul y rhyfel hwn wedi bod 
eisoes yn gostus iawn i Loegr mewn bywydaa 
acarian. 

AMERICA. 

Priodas Dwy Chwaeb.— Mawrth IS. 1879, 
jp. nhy rhieni y ddwy brìodasferch, s^ f 
Parch. DaTÌdHarries a'i brìod, 463 W. Hlmri- 
son Street, Chicrgo— -[Bu Mr. Harrìes a'i fab 
yn taluymweliiii a Chymru tna blwyddyn 
yn ol]— gan y Parch. John Moses, anwyd. 
mewn glân brí )das, Mr. John Sirlcham a 
Miss Sarah Jano Harries ; hefyd, Mr. Thoa. 
Meredith (mab 11 r, B. B. Meredith, argraffy d d) 
a Miss Mary Ar.n Harries— yr oU o Chieago. 
Yr oedd y ty yn orlawn o wahoddedigion, a 
darpariaeth gynawn ar g>fer pawb. Derbyn- 
iodd y ddau bftr ieuanc roddion gwerthfawr, & 
Uawer o honynt yn Uestrì arìan, a damaa uxa, 
a dodrefn ; ae yr oedd Bardd yr Hendre^ 
Cefni, Ap NUes, Miss SalUe A. Lewis. ac ereìA 
o blant yr awen, wedi anfon cynyrcnion go- 
didog i mewn ar yr achlyiar. 



Digitized by 



Google 



Ý Cylchgrawn. 



CVFBK8 XVIIL] 



MEHEPIN, 1879. 



[Bhif 210. 



^r^eíl^att, ŵt. 



DERBYN CRI3T. 



** Oni cyniler ag a*i âerbyniasant ef, eíe a roddes iddynt alla i fod yn feibion i Ddnw, lef i'r 
sawl a gredant yn ei enw £f . '^Ioan i. 12. 



Gan t Pabch Taos. Rebs, Mebthtb. 



5.REPYDD wirioueddol, ysbryd- 
" ol, bersonol, y w mater yr adnod 
werthfawr hon trwyddi draw, 
ac y mae yn llawn o honi. Oyflwynir 
hi yma mewn dwy wedd wahanol, 
pwysig dros ben, perthynol iddL 
Cyfeirir at ei gwrthddrych mawr, gor- 
uchel, a desgrìfír ei deiliaid uchel- 
freintiedig. Mae yrhyn wnant hwy 
gyda golwg arno ei, yn enwedig i gael 
gafael ami — yr hyn sydd raid ei wneu- 
thur i'w mheddu— yn cael ei osod^ìlan 
yn eglur ddwy waith drosodd ; ac y 
mae yr hyn ddyru efe iddynt hwy 
mewn canlyniad yn cael ei nodi alla^ 
yn bendant. Y mae ein dyledswydd 
ni tuag ato ef, a'r rhagorfraint ddercnaf- 
edig gynysgaetha efe arnom ni, yn 
ngwyneb y cyflawniad o honi genym, 
yn cael eu crybwyll ar wahan yn 
groyw. Dechreuir a diweddir yr 
adnod gyda'r un peth, sef ein hochr ni, 
yr hyn ddysgyna arnom ni iV wneu- 
thur tuag at íesu Grist ; a chymerir y 
canol fyny gydal ochr ef, sef yr hyn 
gyfrana efe i'r sawl ymddygont felly 
tuag ato. Ei dderhyn ef^ a chredu yn 
ei enw ef y w yr hyn osodir ar lawr fel 
Çwaith dynion tuag ato ef— a rhoddi 
tddynt allu i fod yn /eibion i Dduw, 
yw gwaith y Gwàredwr tuag atynt 
nwythau. Rhoddir ar ddeall yn ddi- 
gonol fod y ddau hyn yn anwahanol 

âysylltiedig a'u gilydd. Os nad ei 
derbyn ef neu gredu yn ei enw ef 
sydd yn rhoddi ^ ^Uu o hono ei hun 
i fod yn feibion i Dánw, íel achos $tc 



eflaith, neu ganlyniad angenrheîdiol, 
anocheladwy, efe a ddyru y gallu hwn 
yn sicr yn nglyn a hyn, ac nis gelHr cael 
y berthynas urddasol, agos, ac anwyl 
hon â Duw, neu y sefyllfa uchelfrì, 
fendigedig hon, heb dderbyn Crist 
trwy ôydd. Dyma delerau anhebgorol 
yr anrhydedd heb ei fath, a dyma y 
gwynfyd tra rhagorol y mae yn ddwyn 
iV afael. 

Mae'n eithaf amlwg fod ei dderhyn 
ef—y Gairy yn y frawddeg flaenaf yn 
golygu yn agos iawn yr un peth — ^yr un 
peth yn sylweddol, os nad y w yn hollol 
gyfystyr â, ac y gellir ei gyfnewid am 
gredu yn ei enw ef, yn y frawddeg olaf. 
Nid yn unig yr un rnai yn union syad 
yn gwneyd y naill aV Ilall, eithr onid 
yr un weithred yn hanfodol yn y 
diwedd ddesgrifìr gan y naiU ymadroda 
a'r IlaUI Ymddengys yn Ued eglur 
mai ef, o leiaf y maent yn perthyn yn 
agos iawn i'w gilydd, mor agos fel na 
eUir eu hysgaru y naill oddiwrth y 
UalL Os geUir eu gwahaniaethu ni 
ellir eu gwananu. Mae y naiU yn cyn- 
wys y Uall. Heblaw hyn, mae y nidU 
ddesgrifìad yn taflu coleu ar y UaU, ac 
yn cynorthwyo i'w ddeall yn weU ; yn 
neiUduoI mae yr olaf yn egluro y cyn- 
taf, wedi ei fwriadu yn benodol i wneyd 
hyny. Mae y " derbyn " yn fantaia i 
ddeall y " credu ;" arddeneys ef mewn 
duU hawddach gwneyd mywbeth o 
hono trwy gymhariaeth, ai drin yn 
yr olwg hon yn fwyaf arbenig sydd 
mewn golwg oddiwrth y |;einau yn 
26 



Digitized by 



Google 



m 



X>1UT1I CBt8t« 



breBeiioL Ond y mae y ''creda'' yn 
esbonìo y " dcrbyn" hefyd, gaii yr ych- 
wanegir ef o bwrpas i nyny, i'n dyflga 
o berthynas i natnr neu nodwedd y 
•^derbyn" y sonir am dana Berbyn- 
iad ffvdd ydyw. Y mae credu yn ei 
enw ef ^ gysy lltiedig âg ef ; yn myned 
mewn iddo. Y mae h^n yn ei wedd- 
nodi yn hanfodol. Gkur mgurol y w y 
^tu yma i ddynodi y croesaw teil- 
wnff roddwyd gan y ffyddloniaid gynt 
Vt MesBÌa, Ŷr hwn nid oedd mor fanwl, 
ac yr oedd y syniad mor bwysig yn 
gofyn desgrifiad manwl, oblegid y mae 
y geiriau yn wahoddiad i'r darUenwyr i 
ymofyn am yr un rhagorfreintiau 
mawr ìawn a gwerthfawr iddynt eu 
bunain, trwy wneuthur yr un peth ag a 
ddygodd y sawl y cyieirir atynt i'w 
gafael ; rhaid iddynt, gan hyny, wy- 
bod yn benodol yn mha ffordd i 
wneyd hyny. Oddiar hyn rhoddir yr 
atodiad, sef " i'r sawl a gredant yn ei 
enw ef." Mae y geiriau hyn yn dangos 
fcUh nen/odd y derbyniaa. Eithr yn 
Ilecysylltuhynâ'rgídr "derbyn," yr hwn 
y maent yn ei esbonio, mae y r awdwr yn 
ei gydio wrth y rhagenw "iddynt." 
Mae n ymddangos ei fod yn un o neill- 
duolion ardduü loan, i ddesgrifío jrr 
ystad foesol trwy yr hon y cyflawnir 
gweithred, trwy atodiad eglurhaol yn 
cael ei ychwanegu at un o'r geiriau 
ddybyna ar y prif ferf Addefir fod 
hyn yn drwsgl gyda golwg ar arddull, 
ond fel yn gosod allan feddwl y mae 
yn rymus. Ceir engreifftiau o'r un 
duU gyfansoddi yn pen. iii. 15, " Ac 
ni esgynodd neb i'r nef oddieithr yr 
hwn a ddysgynodd o*r nef, sef Mab y 
Dyn, yr hwn sydd yn y nef ;" pen. v. 
18, " Ond hefyd iddo ddywedyd fod 
Duw yn Dad iddo, gan ei wneuthur ei 
hun gystal a Duw ;" pen. vii. 50, 
" Nicodemus (yr hwn a adaethai at yr 
lesu hyd nos, ac oedd un o honynt) 
a ddywedodd." Y berthynas rhwng y 
ddwy weithred grybwylfir yma, sef ei* 
" dderbyn ef," a *^cnredu yn ei enw ef," 
mae'n amlwg y w hyn, mai trwy yr ail, 
credu, y cyflawnir y cyntaf, sef derbyn. 
Y mae ffydd yn angenrheidiol i dderbyn 
y Ceidwad,trwy greduyn ei enw ef 
yn unig y derbynir ef mewn gwirion- 
edd, gan nad y w ei gymeriad dwyfol 
yn ý golwg i*r synwyr o weled hyd yn 
nod yn nyddiau eî gnawd, mwy na bod 
ei berson yn y golwg yn awr. 



Soni^ am " greda yn rî enw et^ yma. 
Y mae i enw yn yr Yssrythyr ystjr 
neiUduol arben ei hnn. Y mae yn 
IJolygu jr oll wnaethai un — ei gymer- 
lad— y fath un ydy w, y datgaddìa, nea 
y dengys ei fod. Dynoda yr hyn nod- 
wedda un. Agorir hyn yn mhéU- 
ach yn nes yn imaen. 

Arddangosir ac eglarir credu yn 
Nghrìst yn yr Yfliçrythyraa trwy am- 
rywiol ymadroddion cyffelybiaethol, 
ìn cynorthwyo ni i gtiel gweü amcan 
yn ei gylch, pa beth ydyw, wrth geiâo 
ein henill iV wneuthur. Defhyddîr 
gweithrediadau gwahanol synwjrrau ac 
aelodau y corff i ddysgu i ni nator 
gwaith ôydd gadwedigol, yr hwn wneir 
gan y meddwl a'r galon yn nghymorth 
Ysbryd Duw a'i ras. Arweinir ni 
'i trwy y dyn oddiallan at y dyn oddi- 
j mewn, trwy y corff at yr enaid. Yr 
! ydym i esgyn oddiwrth synwyr at 
, ffydd, oddiwrth bethau anianol at 
bethau ysbrydol. Hyfforddir nî am y 
meddyliol trwy y corfforol, y tumewnol 
ti-wy yr allanol. Trwy y cyfarwydd y 
dysffir ni am y dyeithr, trwy y 
gweledig am yr anweledig, trwy 
bethau amserol am bethau tragywydd- 
ol. Yn unol â hyn desgrifir gwsûth 
ffydd achubol fel " dyfod at Grist," 
"pwyso" ac "ymorphwys" aino, 
"gẃrando arno," "edrych amo," 
"bwyta ei gnawd ac yfed ei waed," 
"yfed y dwfr bywiol'* ddyry ef(^ 
"prynuganddo," "ymaflydynddo," **ei 
wisgjo am danom, "rhodio ynddo," 
" ffoi i gymeryd gafael yn y gobaith a 
osodwyd o'n blaen," ac yma " ei dder- 
byn ef." Prin y mae angen wedi y 
sylwadau hyn, a dywedyd yr hyn a 
wnaed, i ychwanegu nad ydym i gym- 
eryd yr iaith hon mewn ystyr lythyr- 
enol, ond yn jOSguroI. îíis gellîr ei 
dderbyn ef â dwylaw, neu yn ein 
breichiau yn bresenol, fel y cafodd yr 
hen Simeon dduwiol ý rraint yn y 
dend gynt, pan ddygwyd lesu Grist yno 
gan ei rieni i wneuthur drosto yn (d 
defod y gyfraith wedi cyflawnu dydd- 
iau puredigaeth Mair. Ni eUìr 
chwaith ei dderbyn ef i'n tai, neu ẁl 
cartrefydd, neu ymgysylltu âg ef mewii 
imrhy w fodd yn weíedig, a'i gydnabod 
yn bersonol, fel y gelhd gwneyd on- 
waith.. Ni thyciai hyny chw^th hyd 
yn nod pe gellid ei wneyd. Ni fyáá/à 
oddimÛespebyddaiynboaibL fteini 



Digitized by 



Google 



IbiäiBTÌr OBtót. 



1» 



ilyt ysbrydol j rhaid gwneyd hyn. i 
__ae yr iaith i'w chymeryd al deongli i 
am waith fifTdd gaawedigoL Y mae | 
hyn oU i gael ei wneuthor, ac jrn cael ei I 
wneuthur yn ysbrydol mor wirioneddol 
a'r gweithrediadau hyn oU yn naturiol. 
Nid yw dy wedyd mai troell ymadrodd- 
ìon.ydynl^ yn eugwa^hau o bob medd- 
wl, ac yn eu gwneyd yn gwbl ddijrstyr. 
Y maent yn dynodi yr hyn sydd yn 
myned yn nuaen mor wirioneddol 
yn y meddwl a'r hyn a gyflawnir 
gan y corff, yn cyfateb i hyn oll. Y 
mae ef i'w dderbyn a'i ddefnyddio yn 
wirioneddol trwy ffydd. Mae ei dder- 
byn ef a'r amrywiol ymadròddion cyff- 
elybiaethol ereill goSawyd vn cytuno i 
arddangos gwir ffydd yn î^ffhrist, fel 
yn weithgar, yn eystal a bod ei pher-^ 
chen yn myned aUan o hono ei hun ac 
yn ymwneyd â lesu Grist fel ei gwrth- 
ddrych priodol. Y maehynyn han- 
fodol iddi— ei ddefnyddio ef. Mae'n 
wir y cyferbynir credu a gweithio, ac 
y gosodir ef aUan fel peth hoUol wrth- 
wyneb iddo, ond nid ydym i gamddeall 
hyn fel yn golygu nad y w credu yn 
weìthred neu waith mewn unrh^rw 
ystyr, obleçid gelwir ef yn ^^waüh 
Duwì' acnidyn "waithDuw" ynyr 
ystyr mai efe sydd yn ei weithio ynom, 
neu yn ein gweitiiio iddo, ond yn waith 
geisir ac a orchymynir ganddo oddi- 
wrthjrm. Wrth wadu fod credu yn 
weithio, y meddwl mae'n amlwg yw, 
nid gwneyd i ffwrdd nad y w yr enaid 
yn weithgar yn ei gyfiawnu, ond 
rhoddi ar ddeall mor gryfed ag a elUd 
nad y w yn eniU dim, nad ei wobr y w 
iachawdwriaeth yn y gradd lleiaf ; nad 
gweithio am y gyflog ydys wrth ei 
wneyd, ond derbyn rhad rodd o law 
grasDuw— derbynOristynGeidwadac i 
yn GyfaUl. Nid y w gwir ffydd yn gor- 
phwys a boddloni ar ddìm geir o fewn 
ynom ni ein hunaio, nac yn ceisìo cefn- 
ogaeth oddiwrtho, mwy nng yn dicaloni 
yn y gradd Ueiaf wrth ganiod a theim- 
lo eìn pechadurusrwydd a'n trueni 
mawr, andwyol f w dderbyn ef. Y mae 
yn myned ato ef, ác yn ei gymeryd jjl 
eiddo i nì, yn bob peth i ni. Gyfeiria 
ein golwg ato ef i'w dderbyn al ddef- 
nyddio ef. 

Mae'n ymddangos fod **derbyn" 
yii hoff air gan yr efengylwr hwn— 
loaii — ^i osod állan waith ffydd yn 
Nghrûit Y mae yu gwneyd cryn 



ddefnydd o hono. Y mae engraìfft 
araU o hyn yn un o'r adnodau nesat^ 
'' Ac o'i gyflawnder ef y derbyniasom 
ni oU. a gras am ras.^ Yr oedd yr 
olwg hon ar ffydd yn cjrmeradwyo ei 
hun yn fawr iddo, debygid, ac y mae 
yn rhoddigolwg darawiadol, a deniadol, 
a Uawn addysg amL Gun hyny, mi a 
ymhelaethaf ychydig yn mheUach ar y 
cymeriadau gyflwynir i sylw, neu jt 
actau arbenig ddesgrifir ^a, i geisio ea 
hegluro; ac yn enwedig i edrych ar 
gredu yn Nghrist yn ngoleu ei dder- 
byn ef, gan fod hyn yn ofynol, yn 
Uwyr ofynol oddiwrthym — oddiwrth 
bawb, i gael rhan ynddo, a chyfran<)gi 
holl ffirwyth bendigedig ei ddyfodiiwl 
ef atom. Khaid i hyn gael ei wneyd 
genym i fodyn gadwedìg. Dyma yr 
unig^mddygiad teilwng tuag ato ddaw 
a ni 1 afael yr hyn a berthyn i'n hedd- 
wch, i dderbyn gàllu ganddo i fod yn 
feibion i Dduw. Dyma yn unig ddaw 
à hyn i'n rhan ; a daw â ni yn sicr i'w 
afaeL na argyhoeddid ni yn drwyadl 
hyn, nes gweled a cbael ein perswadio 
mor hawdd y w cael gafael ar y Geidwad 
— dim ond ei dderbyn, nes ei dderbynfel 
y rhaid gwneyd iddo roddi i ni y gaUu i 
ddyfod yn feibion i Dduw. 

GeUir ei dderbyn ef yn awr fel y 
pryd y cyfeiria geiriau y testyn ato, ac 
y mae yn rhaîd ei wneyd mewn trefn 
i ddyfod yn íeibion i Dduw. Ac y mae 
hyn yn cael ei wneyd o hyd gan ryw 
rai. Ac er na eUir ei dderbyn ef yr un 
fath yn hoUol yn mhob ystyr genym ni yn 
bresenol a'r rhai y cyfeirir aty nt yma yn 
uniongyrchol, yn Uythyrenol, gan nad 
y w ef wedi dy fod atom ni, ac yn ein pUth 
ni fel gyda hwy yn hoUol, y mae er 
hyny yr un yn hollol o ran sylwedd, a 
rhaid meddu yr un ôydd i wneyd hyn. 
Y mae hyn wedi bod by th oddiar hyny, 
ac fe bâr o hyd, hyd ddiwedd y byd yn 
brif begwn— y trobwynt mawr ar yr 
hwn y dybyna y cwbl am fywyd tra- 
gywyddoL Derbyn Orist trwy ffydd 
yn unig, fel y datguddir ef yn yr 
y sgrythyrau, fel y cyhoeddir ac y cyn- 
ygir ef yn yr efenffyl, yw y ffordd i fod 
yn gadwedig, a cnael gaUu i ddyfod i 
deulu Duw trwy fod o nifer ei blant. 
Mae y cwbl yu nglyn a'u hachos ys- 
brydol am byth yn troi ar hyn. lîid 
oes modd camsynied o berthynaa i hyn* 
Gan hyny, y mae o'r pwys a'r canlyn- 
iad mwyat, y mae yn oll bwysig i n\ 



Digitized by 



Google 



17Ô 



^nSTH tÈtíÜt^ 



ddeall 711 dda pa ÌMth ydyw, pa fodd 
ymaeei wneydyniawn, ao ynbendi- 
raddea ei wneyd. Y mae ychwanegu 
yr atodîad wneir yma fel y gwelsom, 
cyBtal a dweyd— yn dweyd yn uchel, 
gyda phwyslais yn ei ífordd, fod pwys 
tohwnt ynddo, ac mai yr hyn sydd oU 
bwysiff i ni yw ei wneyd mewn gwir- 
ionedd. Y rheswm paham y mae 
cymaint o hwys i gael syniad clir, 
cy wir, ac mor gyûsíwn ag y gellir yn ei 
gylch yw, ei fod yn hollol rwymedig 
amom, a bod ein gwynfyd byth yn 
croei ar ei wneyd. Dyma yr uu 
peth angenrheidiol i ni. 

Y mae Crîst wedi ei anfon, ac wedi 
dyfod atom ninaa mewn ystyr. Y 
mae yn ein plith mewn amrywiol 
ystyriaethau pwysig dros ben. Y maô 
yn cael ei eyhoeddi a'i gynyg i ni fel 
Ceidwad, — lel yr unig Greîdwad. Heb 
hyn, ni ellid ei dderbyn. Oferedd 
fyddai son am hyny wrthym ni. Ond 
gan fod hyn yn ffaitb, y mae Ue i ni ei 
dderbyn. lë, gan fod hyn yn wir, 
dysgwylir i ni—i bawb glyw am dano 
i*w dderbyn. Dylem ei dderbyn ar 
unwaith. Y mae yn hawlio yn gystal 
ag yn haeddu hyu oddiar ein ílaw: 
** Y mae yn haeddu pob derbyniad " 
oddiwrthym. Y mae ei dderbyn ef 
yn cynwys cael cynyg amo, yr hyn y 
mae yr efengyl yn ei wueuthur, fcl y 
dangoswyd mewu pregeth âaeuorol 
oddiwrth y testyn,* yr hyn yw yr 
efengyl yn arbenigol. Dyma ei gwaith 
Drìodol, cyhoeddi, cynyg, a chymhell 
lesu Orist a'r iachawdwriaeth sydd 
ynddo i'r penif o bechaduriaid ar y 
ddaear ; a'r hyn ofynir genym ninau, 
yr oll ofynir genym yw, ei dderbyn 
ef, heb ddim arall yn barotoad i'n 
cjrmhwyso iV dderbyn, mwy na'n 
cymeradwyo ni iddo ef, fel y caffom 
ef, nac yn sicr ddim i ni haeddu ei 
gael ef yn y gradd Ileiaf ; ond yn unig, 
ei dderbyn ef fel yr ydym, a hyny 
o herwydd ein bod yr hyu ydym, pa 
cynddrwg bynag ydym ; a'i fod yntau 
yr hyn ydyw ar ein cyfer, ac yn cael 
ci gynyg i ni. Nid ydym i geisio 
gwneyd ein hunain yn well mewn 
trefh i'w dderbyn ef a'i gael, neu i 
deimlo yn ein lie i'w gael ef. Nis 
gallwn wneyd ein hunain yn well yn 
y gradd Ileiaf. A phe gallem wellhau 

* Owél Cn^HOiuwif am MeOi, 1878. 



ein htmain i'w Mel ef ; i ba bethỳ 
derbyniem efì Onid ei angen ef aydd 
amom i'n gwellaf Nid oes yr ua 
telerau yn cael eu harddodi amom i'w "* 
gael ef, ondynnnig cwympo mewuA 
chynyg yr efenffyl^ a'i dderbyn ef. 
Rhoddir ef yn rhad i bwy bynaga'i 
derbynio, ac y mae iddynt gyflawn 
roesaw iddo. D^ma drefn yr efensnrl, 
sydd yn ei çwneyd yn efengyl i ni. Nis 
gallwn ^ael ^wared o nn pechod— y 
Ileiaf ; nis galTwn lanhau yr euogrwydd, 
neu yr halogrwydd Ileiaf o'n cydwyl)od- 
au a*n calonau ein hunain, nea wneyd 
ein hunainyn fwy cymhwysatheilwngo 
hono ef, i sicrhau y cawn ef. Trwy ei 
dderbyn ef y gwneir hyny, a'n gwneyd ni 
yr hyn ddylem fod, eJu d wyn i wneyd yr ■ 
hyn ddylem yn berffaith yn y diwedd. 
Hyn sydd i ddyfod à'r oll sydd arnom 
ei an^en fn rhan. Trwy hyn yr 
efifeithir yr oll sydd yn augenrheidiol 
arnom ac ymom iddi fod yn dda 
araom byth. Tuag at i ni wneyd yr 
hyn sydd yn dda, rhaid ein dwyn i 
gyflwr da, a*n gwneyd ni ein hunaîn 
yn dda yn gyiitaf. Oyfeiliomad 
cyffredin dynion yn eu cyflwr natur 
yw ceisio diwygio eu bywydau a'u 
hunaiu i ddyfod at Grist, heb íeddwl 
y rhaid newid eu cyflwr o bechod i 
g^rfiawnder, cyn y gallant wneyd dim 
sydd dda. Y mae rhai mor agoe i 
deyrnas Dduw, tra y parhant yn eu 
cyflwr natur, fel y maent jm argy- 
hoeddedig i raddau o ysbrydolrwydd 
y gyfraith santaidd, ei bod yn ein 
rhwymo i gam Duw â'n holl galon, 
à'n holl enaid, â'n holl feddwl, ac â'n 
holl nerth, a chadw ei air yn ein holi 
feddyliau a'n serchiadau tufewnol yn 
gystal ag yn ein holl weithredòdd 
allanol, a chyflawnu ein holl ddyled- 
swyddau tuag at ein cymydog 
odaiar y cariad calon hwn. Ac y 
maent yn ymdrechu ac yn Uafurio en 
goreu gyda difrífwch mawr i ddaroa- 
twng^eu meddyüau a'u serchiadau at 
Air Duw, ac yn ymgadw nid yn nnig 
oddiwrth rai pechodau, ondoddiwrth 
bob pechodau gwybyddus, ac yn 
cyflawnu pob dyledswydd wybyddaa 
goreu gallant i barotoi eu hunain i 
dderbyn Crist, neu yn hytrach i'w 
gael, 08 nad ei enill. Y mae eu bryd 
ar hyn, ac y maent yn weithgar 3m ei 
geisio, yn gwneyd Uawer o weithred- 
oedd hunanymwadol a rhinweddoL T 



Digitized by 



Google 



ì>BftB%£r cráè. 



Ú^ 



msíisnt nid yn tmîg yn gwybod yn 
dda, ond yn ddwfh argyhoeddedig fod 
santeiddrwydd yn hollol ofynol i fod yn 
gadwedig, ac wedi eu cyfFroi gan ddych- 
rynfeydd damnedigaeth, ac eto nid 
ydynt wedi éu goleuo g^rmaint yn 
nirgelwch yr efengyl fel ag i ddeall 
fod cael eu dwyn i gyflwr newydd yn 
STghrist yn aDgenrheidiol i fuchedd 
newydd, gan hyny, llafuríant yn ofer 
i ddiwygio eu himain yn lle derbyn 
Crist. Y rhai sydd yn y cnawd ni 
allant ryngu bodd Duw. Trwy 
dderbyn Orist y crëir ni o'r new- 
ydd, "yr hen bethau a aethant 
heibio, wele gwnaethpwyd pob peth o*r 
newydd." Dyfais felldigedig enaid- 
ddinystriol satan yw hyn oU i ddodi 
yn mhen dynion, fod yn rhaid iddynt 
gyflawnu rhyw weithredoedd da, neu 
gymhwyso eu hunain i gael hawl, neu 
deitl, î Grist. Y mae bwn yn ganol- 
fur gwahaniaeth cadam sydd yn cadw 
Uuaws o eneidiau rhag derbyn Crist. 
Y maent yn methu a beiddio gwneyd 
hyw, nes y byddo oeall da am drefn yr 
efengyl yn ei dynu lawr. Nid iach- 
awdwriaeth o ras fyddai hyn, os telir 
pypreìi fel hyn am dani, neu hyd yn 
nod i'w chael. 

Yr ydym yn naturiol mor dueddol i 
waelodi ein iachawdwriaeth ar ryw- 
beth allwn ni wneuthur, fel os na allwn 
ei wneyd yn delerau neu achos haedd- 
ianol i gael Crist, ni a geisiwn ei wneyd 
ynbarotoad angenrheidiol i'n cymhwyso 
i'w dderbyn, a'r iachawdwriaeth sydd 
ynddo trwy ffydd. Ac y mae dynion yn 
cymeryd yn eu penau yn rhwydd nad 
yw hyn yn groes i iachawdwriaeth o ras, 
oblegid yr oU a briodolir trwy hyn i'n 
gweithredoedd, neu ein cymhwysderau 
ua, yw yn unig eu bod yn ein dodi 
mewn agwedd addas i'w dderbyn ef. 
Os eir at dywysog am rad rodd, y mae 
moesau da a dyledus barch yn ein dysgu 
i daclu a thrwsio ein hunain yn gyntaf, 
a newid ein dillad brwnt, fel y gwnaeth 
Joseph pan y daeth allan o'r carchat i 
fjrned i bresenoldeb Pharaoh. Ym- 
adenffys yn ddirmyg haerllug ar gyf- 
iawnder asanteiddrwydd Duw aOhrist, 
yn sarhad annyoddefol, ibechadur euog 
a llygredig i gynyg dynesu at y Oeid- 
wad yn yr ystad fawlyd y mae, yn 
orchuddiedig gan welîau crawnllyd na 
waagwyd, ac na rwymwyd, ac na thyn- 
erwyd Ag ẁw, llawer Uai pan y maont 



am ei dderbyn ef i'r £ath leidffos ffiûdd 
a drewllyd ag y w calon pechadur cyn 
ei chyfhewid gan ras. Onid y w y ddam- 
eg am y dyn a rwymwyd draed a dwy- 
law, a'i daflu i'r tjrwyllwch eithaf, am 
fyiied i'r wledd briodas freninol heb 
wisg priodas am dano, fel pe byddai 
wedi ei bwriadu yn rhybudd yn erbyn 
pob rhyfyg o*r fathî Y mae llawer 
sydd yn eweled, gyda dychryn, aflen- 
did ffiaidd eu calonau eu hunain, yn 
cael eu cadw rhag derbyn Orist ar 
unwaith, gan y fath ddychymygion a 
hyn y mae satan, trwy ddicheü, yn 
ddodi yn eu penau, fel na eUir Uwydído 
gyda hwy i V perswadio aUan o honynt, 
nes y dysgo Ysbryd Duw hwy yn 
effeithiol trwy ei oleuni nerthoL Oed - 
ant a gohiriant ei dderbyn ef, oblegid 
eu bod yn meddwl nad ydynt yn ddigon 

{)arod a chymhwys iddo. Ac y mae 
lawer o gredinwyr gweiniaid yn oedi 
dyfod at fwrdd yr Arglwydd am flyn- 
yddau ynolynoí, drwy gydol eu hoes, 
herwydd yr un peth. Mae y cyfeil- 
iornad hwn yn niweidiol iawn, ac yn 
peryglu ein iachawdwríaeth yn ddir- 
fawr. Nid ýw bod yn weU trwy ym- 
ddiwygio yn ofynol i'n cymhwyso i 
dderbyn Crist, mwy na'i fod yn amod 
haeddianol o iachawdwríaeth. Yn Ue 
dyfod yn weU, gwaeth yr ydys yn myn- 
ed fel hyn. Ni ddeuwn yn gymhwya 
tra fyddom byw fel hyn. Ei gwneyd 
yn fwy anhawdd yr ydys o hyd, ac 
anghymhwyso ein hunain fwy-fwy i'w 
dderbyn ef. Nid yw hynyn angen- 
rheidiol o gwbl i'w dderbyn ef. Fel 
arall y mae yr efengyl yn ein dysgu. 
Mynai Crist i'r pechaduriaid gwaethaf 
ei dderbyn ef yn uniongyrchol, heb 
oedi yr amser i barotoi eu hunain i 
hyn. Pa fodd y bu gyda cheidwad y 
carchar, drwg fel yr oedd, pan ymotyn- 
odd, " Pa beth a wnaf fel y byddwyf 
cadwedigî" Oyfarwyddodd raul ef 
ar unwaith i gredu yn yr Arglwydd 
lesu Grist, gan addaw yrachubid ef 
feUy. Nid y w yr apostol yn djrweyd 
wrtho y rhaid iddo ddiwygio ei galon 
a'i f uchedd yn gyntaf, er ei fod mewn 
picil budr iawn ary pryd, wedi sicrâu 
traed Paul a Silas yn y cyffion ychydig 
cyn hyny, a newydd gynyg hunan- 
laddiad gwirfoddol echrydus. Yr oedd 
cymaint o angen, dybygid, ar y tair mil 
luddewon ddychwàwyd drwy bregeth 
Fedr ddydd y f wteoost» aaa ohwane^- 



Digitized by 



Google 



m 



Muiw onir* 



wyd at yr eglwys y diwrnod hwnw, a 
neb, i gael cryn amser i barotoi ea 
hunaÌB i dderbyn Crìst, oblegid en bod 
yn ddiweddar wedi trochi en dwylaw 
yn ngwaed CrÌBt ei hunan. Gorchy- 
myna Crist i'w weision fyned allan ar 
frys i heolydd ac Ystrydoedd y ddìnas, 
a dwyn i r wledd y tiodion, yr anaitui, 
y doffion, a'r deillion ; ie, i fyned allan 
i'r prif ffyrdd a'rcaean, a'u cymhell 
hwynt i ddjfod i mewn, heb roddi am- 
ser iddynt i aros nea glanhau eu clwyf- 
au, a thaflu ffwrdd eu carpian budr, 
llawn drygsawr. Daeth ef yn Feddjÿ 
i'r cleifion, ao nid y w yn dyagwyl idd- 
ynt hwy wella eu hunain yn y gradd 
Ueiaf cyn dyfod ato ef. Gwyr nad 
allant. Y mae Duw yn cyfiawiüiau yr 
annuwiol a gredant ynddo ef Maey 
pechaduriaid ^aethaf wedi eu parotoi 
yn gymhwys i'r amcan hwn, yr hwn 
yw dangos rhagorol olud ei ras ef yn 
ein derbyn a'n hachub yn rhad. Car- 
odd ni yn ein ffieidd-dra mwyaf fel ag 
i farw drosom, mwy o lawer y derbyn 
ni pan y derbyniom ef. Y mae ef wedi 
rhoddi boddlonrwydd Uawn i syfiawn- 
der Duw dros bechaduriaid, feiy gallai 
roddi iddynt bob cyfiawnder, santeidd- 
rwydd, ac iachawdwrìaeth yn rhad. 
Gan hyny, yn Ue ei fod yn sarhad ar 
Grist i'n derbyn fel yr ydym yn bech- 
aduriaid aflan, yr ydym yn ei anrhyd- 
eddu, a dirmyg arno yn hytrach yw 
cynyg gwneyd ein hunain yn gymhwys 
i'w dderbyn a'i gael ef, trwy wella ein 
hunain. Nid oead Crist yn anewyUys- 
gar, — ^nid oedd uwchlaw cyffwrdd â'r 
gwahanglwyfus, ac ymostyngodd i olchi 
traedeit[dysgybUon,acni ddysgwyUodd 
iddynt hwy eu golchi a'u perarogU yn 
flaenUaw. 

Y mae cryn le i ofni, os nad oes gor- 
mod o brawf yn dyfod i'r golwg yn 
achlysurol, a hyny yn rhy fynych, fod 
syniadau tra diffyiâol os nad cyfeiliorn- 
us hoUoI, yn dattroi efengyl Críst, ar 
led yn ein plith o berthynas i hyn, ac 
yn cael eu coleddu gan rai yn clywed 
yr athrawiabth uniongred yn ddigon 
eglur yn cael ei phregethu a'i haddysgu 
yn gyson ; îe, onid oes proffesTyr cref- 
ydd yn ein pUth ynarwyddo yn an- 
nghamsyniol eu bod yn waUus iawn ar 
y pen hwnl Mae yr hyn sydd yn 
áytoá allan yn awr ac eüwaith yn ddi- 
arwybod, yn rhoddi ar ddeall yn rhy 
gryf, fodrh^ bethinawr aUano le yn 



nglyn A hyn. Mae y aòn am gymhwyih 
der iV dderbyn ef, hyd yn nod er na 
chysyUtir yrhaedddant ifeiaf â hyny, 
fel yn cyfansoddi y rhith Ueiaf o hawl 
neu deitl iddo, dan eochl gostyngeidd- 
rwydd mawr a theiimad dwfìi o'n pedi- 
adurusrwydd a'n hannheUyngdod dir- 
fawr, yn bradychu hyn yn rhy egiur. 

Y mae eisieu ei adnabod yn ddà», fel na 
ohymerer ni i fewn ganddo er ein niwed. 

Y mae mwy o ysbryd deddfol ynddo 
yn y diwedd, ond ei chwìUo, nag o ym- 
deimlad efangylaidd. Onid oes chwant 
ymdecàn yn y cnawd, yr hyn yr ydym 
mor dueddol iddo yn naturìol, ei lonaîdf 

Y mae i'w ddrwgdybio ac edrych ar ei 
ol yn ofalus. Nìd yw yn ddiberyd. 

Y maeniwed ynddo, ynrhwystrorw 
dderbyn ef, amwynhau yr heddwch 
a'r hyder sydd yn deilliaw trwy hyny« 
a'r santeiddrwydd a gynyrcha. Giul 
brofi yn ddinystríol i'n Ues a'n Ilwydd 
uchaL Y mae yn ei fygwth yn ddi- 
frífol, ac yn effieithio amo i raddan. 
Pa gymhwysder, atolwg, aUwn ni iedda 
neu ei gyrhaedd i'w dderbyn ef, nen ei 
gael, heblaw fod amom ei wir a'i &wr 
angen, fod yn rhaid i ni wrtho, nea 
drengu— fod ein hachos yngwbl ddi- 
obaith hebddo. Diolch i Ddnw, nid 
oes yr un cymfawysder arall yn ofyBol 
i'w dderbyn ef, ond parodrwydd i'w 
gjrmerydfelyrydym. Allan o anobaith 
hoUoI am danom ein hunain y cy^d 
ffydd yn Nghrist. Dyma natur neul- 
duol a nodwedd gwahaniaethol yr 
efengyl a ffydd yn Nghríst, ac y mae 
eisieu ei dangos a'i dal aUan yn amlwg, 
nad y w yn gofyn dim genym yn baro- 
toad i'w gael— dim ond ei dderbyn. 
Cawn yr oll sydd araom ei angen jm- 
ddo--ganddo. Rhyfeddol mor üueddol 
ydym i ymdroi ynom eîn hunain» a 
cheisio cael neu wneyd rhyw ddaioni 
i'n cj^mhwyso i dderbyn Crist. Gy- 
maint ydym yn ei wneyd o hyn, a 
chadw draw oddiwrtho ef, tra mai ei 
dderbyn ef yw dii^elwch mawr ein 
cadwedigaeth, yn mhob ystyr, yn ol 
athiawiaetheglur, unffurf Gair Daw* 
Yn nglyn á hyn y mae cyfiawnhad a 
santeiddhad. Sfallaì, acmae'n fwyaf 
tebyg, nad dyma ein bam, mor beU ag 
y mae geny m ry w fath o un. Yr ydym 
yn cydsynio, ar air, &'r hyn ddefir fid 
gwiríonedd yrefengyl gan grístionog* 
lon yn gyffredinol eyda golwg ar hyii, 
a dychiyiiemriiagoodyn^uogoleJ^ 



Digitized by 



Google 



UOtSfN OlM> 



m 



âim gwrifawyiieb ; oittir onid ydTm yn 
y^glỲtaethry barod i gyfeiliomad ar y 
pen nwn yn y diwedd, yn ddiarwybod, 
a bod etn syniad yn anmherffaith a 
chymysglyd, a bod twyll pechod yn 
ein cymeryd i mewn yn enoyd, fel yr 
ydym yn ein hymddifadu ein hunain o 
dangnefedd a chysur cryf, a llawenydd 
Tsbrydol, a nerth, ac yn ol mewn sant- 
eiddrwydd calon a bywydí 

Mae'n wir fod derbyniad iawn o 
Grist yn' rhagdybio teimlad o bechod, 
a chwant cael gwaredigaeth rha^do. 
Ni dderbynìa neb et heb hyn. Ni fydd 
chwant am ei gael nes yr argyhoeddir 
ni o bechod, a chael y gwaethaf ganddo 
gan boen o'i blegid, a rhyw ffymaint o 
dynerwchtuag aty Ceidwaa. "Nid 
rhaid fr rhai lach wrth feddyg, ond y 
rhai dçifion." Ondyrydysyncolliwrth 
ddal hyd yn nod teimlad o bechod yn 
gymhwysder ag sydd yn rhoddi gwar- 
ant i ni ddeTbýn y Ceidwad, ac i gym- 
eryd gwahodaiadau yr efeng^rl fei yn 
cael eu cyfarch at bechaduriaid teiml- 
adw^ yn unig. Y mae yn gamsynied i 
dybio y derbyn unrhyw bechadur lesu 
Grist, heb ganfod a theimlo ei angen 
am dano ; ond nid ei deimlo sydd yn 
rhoddi hawl iddo i'w dderbyn, boed ei 
deimlad gystal a chymaint agy b'o. Un 
peth yw ^d teimlad o bechod y n angen- 
rheidiol yn ol natur pethau iV ddenbyn 
ef, a'i wneyd yn gymhwysder i'n cym- 
eiádwyo iddo. Jöeth yw y rheswm 
fod dynion yn ei wrthod ì onid ddim 
3rn teimlo eu pechadurusrwydd yn 
angen am danol Ond nid oes unrhyw 
werth yn y teimlad hwn, nac yn un- 
rliy w áeimlad arall, i roddi yr hawl 
leiaf i ni iddo. Y mae yn rhaid wrth 
waith grasol Ysbryd Duw ynom i ddy- 
fod à ni at Grist al dderbyn ef. "Wedi 
y cwbî, nid gwaith Ysbryd Duw ynom, 
er ei fod yn anhebgorol i'n dwyn i 
dderbyn y Gwaredwr, hyd yn nod pe 
ffwyddem ei fod wedi dechreu y gwaith 
da ynom, peth na allwn byth ei wybod 
heb ei dderbyn ef, yw ein sail, neu ein 
gwarànt, neu ein calondid i hyny. Na, 
nid yr hyn ydym, dealler yn dda, hyd 

Ín nod pe byddem yn saint, yw ein 
awl iddo ef, neu ein gobaith am ei 
gael, ond yr hyn yw ef ei hun yn gyfan 
gwbl, yrhyn ymae efwedi ei wneu- 
thur i ni, a chynygiad rhydd, didwyll 
yr efengyl o hono i bawb glyw am 
aano. 



Hae gras Duw yn yr efeogyl yn^- 
arch y pechadur tlawd sydd mewn 
trafferth flyda hyn i geisìo gwella ei 
hnnan i dderbyn Orist, ac yn methu 
cael cysur. ''Y truan helbulus gan 
dymestl, pa gjrmhwysderau da a fynit 
gael, i'th geínogi i dderbyn y Ceidwad 
er iachawdwriaeth ! A wyt yn ateb 
yn chwerwder dy enaid, O, am deimlo 
caria i at Dduw a daioni yn fy nghalon 
yn gyntaf, a rhyddid oddiwrth yr hyn 
sydd gas genyf, sydd yn codi fyny yn 
fynghalon ynei erbyn ef a'i wasanaeâi. 
O ! na fyddai genyf feddyliau da am 
Dduw, ei gyfiawnder a'i santeiddrwydd, 
fel ag i aflu ei gyfiawnhau, yn Ue bod 
yn llawn o rwgnach a dychymydon 
uffemol yn ei erbyn. Peidied cynddar- 
edd fj nwydau a'mgwyniau anianol, 
a glannaer ychydig ar bydew du, cas fy 
nghalon. Ëydded genyf ofn parchedig 
a santaidd i Dduw, ac nid arswyd 
poenus. Carwn gael mwy o day- 
chryn ei ddigofant, a'm darostwng yn 
fwy mewn emfeirwch dwfh ger ei n*on, 
bod yn fwy gostyngedig, pur, îe, teimlo 
mwy. Yr wyt yn dymuno yn dy le, 
ond dipyn yn mlaenllaw, — derbyn 
Grist a chei hynoU— dyma y fforad» 
a'r unig ffordd i' w gael. " Gan hyny , y n 
lle chwilio am brawfiadau o ras ynom 
ein hunain, neu unrhyw ddaioni i'w 
dderbyn ef, a phoeni ein hunain wrth 
fethu ei gael, neu fethu teimlo yn 
iawn, acymofyn am gymhwysder i'n 
cymeradwyo iddo ef, derbyniwn et fei 
yr ydym, oblegid felly yr ydym i wneu- 
thur, a daw hyn â'r oll i'n gafaeL 
Cenedla hyn bob daioni ynom, a phura 
ein calonau. Cawn edifeirwch i fy wyd, 
galar duwiol am bechod, a chwant bod 
yn well, a nerth i'n gwneyd. Dyma 
ddaw & ni i gyflwr da, dyogel, a ded- 
wydd, ac a ddyry i ni galon dda, bur. 
Daw â chyfnewidiad cyflwr ger bron 
Daw, a'r tro hwnw ynom sydd yn an- 
hebgorol i'n gwynfyd a'n daioni. 
Gwneir hi yn dda rhyngom a Duw, a 

fwneir ninau yn dda tuag at Dduw. 
'rwy hyn cynyrchir ynom y cwbl sydd 
yn angenrneidiol ac yn nglyn wrth 
lachawdwríaeth yn ol llaw yn ddiffacL 
Adnewyddir ni yn ysbryd em meddwL 
Newidir ni trwom, gan ein trawsffurfio 
yn beth arall i gyd — a'n gwneyd yr 
hyn ddylem fod. Daw â ni i afael 
bywyd newydd, ysbrydol, a dwyfol — 
boll gyflawiäer efengyl Orist Ae nid 



Digitized by 



Google 



\» 



ìâa MMua. 



068 dim mSl yn abl ffimeyd h]m, o 
herwyddDÌdoeBÌachawawriaethyo neb 
arall, nac enw anli wedì ei roddidany 
nef yn mfalith dynion trwy'r hwn y mae 
yn rhaid i ni fod yn gadwedig ;" a thrwy 
ei dderbyn ef y mae i ni ei gaeL Ar 
hyn y mae ein iachawdwrìaeth yn d^- 
byna ; mewn cysylltiad â hyn yn imig 
' y cyfranoewn o honl Trwy hyn y 
dygîr hi oddiamgylcfa yn nglyn â ni yn 
bersonol — dymaìel t cyflwynir hi atom. 
Yn nglyn ft hyn, fel y dysg y testjrn, j 
dyry efe i ni y gallu i fod yn feibion i 
Dduw. 

Mor lleied ofynir genym, — dim ond 
ei dderbyn ef ! Eithr rhaid p^woeyd 
hyn, ei gymeryd ef atom, i ni em- hua- 
ain yn weithredol; cymeryd gafael 
yn y bywyd tragywyddol. Derbya 
Crist yw nyny, oblegid "yr hwn y 
mae y Mae ganddo,y mae y bywyd gan- 
ddo'— ganddo trwy ei dderbyn trwy 
ffydd ar gynygìad yr efengyl o hono ; 
ac arei thelerau ei hun. O! raslon- 
rwydd rhyfeddol, digymhar trefn yr 
efengyl, yn rhoddi yr oU i ni a berthyn 
i fywyd a duwioldeb ; îe, gallu i fod yn. 
feibion i Dduw, yn rhad ac am ddim — 
dim ond ei dderbyn ef yn unig ! Mor 
addas yw i ni, nid yn unig o ran ei 
chynwysiad bendigedig, yn 

*' Cynwys jDddi bob peth da 
I'r gwaela' o ddynolryw," 

ond hefyd o ran ei thelerau neu y 
ffordd i ddyfod i afael y cwbl ! Gresyn 
onîde fod dynion yn cweryla â hi am 
y rheswm hwn, ac yn methu cwympo 
mewn â hi am ei bod yn rhy syml a 
hawdd, fel Naaman gynt, yn edrych ar 
ymolchi yn yr lorddonen yn beth rhv 
íychan i wella ei wahanglwyf. Ý 
maent am wneyd y fynedfa i'r bywyd 
yn fwy anhawdd, yn anmhosibl iddynt 
eu hunain. Peth anhawdd gan galon 
falch a chnawdol dyn i dderbyn Crist 
a iachawdwriaeth trwyddo. Dywedir 
am ryw un alltudiwyd o*r wlad hon 
fljrnyddau yn ol am gynyg ei chwyl- 
droi, fel y gwnaethpwyd â Ffraìnc, iddo 
gael cynyg ar bardwn rhad os gwnai 
yn unig gydnabod ei fai a gof yn gan yr 
orsedd am dano,^ ond ni allai wneyd 
hyny, ni fynai ; a dyma fel y mae gyda 
dynion—yn gwrthod Crist. 

Derbyn Crist y w yr oU ofynir genym, 
a rhaid gwneyd hyn. Y mae hyn yn 
boUol aubebgoroly y peth cyntaf a 



phenaf y mae Daw yn ù <rfÿn genTÌi, 
Uant dyaion^ sydd wrth natariaeth jt 
bhmt msc^Eant, i ddyíbd yn feih»D 
iddo ei hun, yw derbyn ei Fab d, 
rhodd benaf ei garìad anfeidrol ef i ni, 
a'r unig Oeidwad aydd yn abl ein cwU 
iachau : " Ganys felly y carodd Duw j 
byd, fel y rhoddodd efe ei anig anedi^ 
Fab, fel na choller pwv bynag a eredo 
ynddoef, ond caffael o hono fywydtra- 
gy wyddöh" îe, a gaHu i fod yn feibion i 
Dduw. Ein gofal blaenaf a phenaf 

San hyny ddyki fod ei dderbyn ef. Ki 
dylem amheu a allwn ni, neu a gawn 
ni ei dderbyn, gan fod yr efengyl yn ein 
cyfarch ac yn ein gwahodd fel y mae. 
Yr hoU gwestiwn yw, nid a gawn m 
ef, ond a ydym am dano — yn barod 
i'w dderbyn ef. 

(I'w harhau). 



LLIN AR LIN. 
xviil-adferîId DELW BüW. 

(Parhad o tvdàL 44>. 

^ YDÌ) dyn yn yr adferiad yn 
berffaith ddelw ei Dduw yn 
santeiddrwydd ei serchiadaa 
a'i deindadau. Y mae y rhai hyn, M y 
galluoedd deallawl, yn amry wio! ac yn 
wahanol fw gilydd. Cyfrifir y senm- 
iadau y dosbarth iselaf o'r galluoedd 
eneidiol, am fod ynddynt fwy o'r hyn 
sydd yngysylltiedSg à'r corfforoL Nid 
ydynt, er hyny, i'w golygu fel y rhai 
mw^af dibwys. Ond, o'r ochr arall, 
braidd na àdy wedem mai hwynthwy, 
ar rhy w gyfrifon, ydynt y rhai pwysic- 
af. Sicr ydy w, mai yn ol y graddíaa y 
gail dyn ymserchu mewn crefydd, y 
b^dd gan grefydd afael wirioneddol yn 
ei enaid yntau. Hyn nis gellir ei ddy- 
weyd am y galluoedd deallawl. Trwy 
ei ddeall y mae jrr enaid yn dyfod i 
wybodaeth am bethau dwyfol ; trwy eì 
serchiadau y mae yn cymeryd gaiad 
ynddynt a'u gwneyd yn feddiant îddo 
ei hun. Yn y dealltwriaeth y mae 
goleuni yr enaid; yn y serchìadaa y 
mae ei wres, ei ^mi, ac felly yn benaf tt 
fyw yd. Y galluoedd dealíawl, wedi ea 
goleuo a'u nysbrydoli, ydvnt dddNr 
Duw yn ei wybodaeth, ei ddoethinfiîb^ 
ei wirionedd, &c. Ond y eerchiadaa 




Digitized by 



Google 



ÌÌVDX AB l;iK» 



IBl 



'Wèí& ett santeiddio ydynt ddelw Duw 
yn ei f^aríad^ ei ras, ei amyiiedd, &c. 
Yn y rhanau deallawl o ddyn ysbryd- 
oledig ceir . adlewyrchiad bychan o 
Dduw mewn anfeidrol <ldoethineb yn 
cynllunio ac yn gorchymyn- y greadig- 
aeth eangfawr i fod, a deddfau çosod- 
edîgi'wllywodraethu. Ondynyrhanau 
serchiadol o hono ceir adlewyrchiad o 
Dduw mewn cariad tragywyddol yn 
cymodi y byd âg ef ei hun, heb gyfrif 
iddynt eu pechodau. Nid o ran nad 
oes* anfeidrol ddaioni i'w weled yn 
iihrefn y greadigaeth, ac anfeidrol 
ddoethineb yn nhrefn gras, yr ydym 
yn dyweyd fel hyn ; ond am fod y naill 
briodoledd >n dysgleirio yn amlycach, 
fel y tybiwn, yn y naill gyfundrefn, a'r 
briodoledd arall yn amlycach yn y gyf- 
undrefn arall, a dyn santaidd yn ddelw 
fechan (miniature) o Dduw yn y naiU 
a'r llall. 

Y penaf a*r pwysicaf o'r hoU serch- 
iadau ydy w cariad, deddf fawr bywyd 
ysbrydol yr enaid. Dywedir mai y 
Dwysicaf o hoU ddeddfau natur ydyw 
yr hon a elwir yn ddeddf dysgyrchiant, 
ar yr hon y mae yr holl ddeddfau ereill 
yn crogi ; hon sydd yn cadw yr holl 
greádigaeth yn ei Ue ; trwy hon "y mae 
efe yn rhwymo y dyfroedd yn ei gym- 
^ylau," ac yn cauad y môr â dorau ; hi 
sydd yn peri i*rmân Iwch ymgofleidio 
yn nghyd nes gwneyd byd cyfan ; trwy- 
ddi hi y mae y goleuadau yn ymgadw 
i droi o amgylch eu man-blanedau ; y 

Elanedau yn denluoedd o amgylch eu 
euUau, a'r holl haul-gysawdiau mewn 
trefh yn gwneyd un gyfundrefn fawr- 
eddus ac ardderchog o greadigaeth. 
Ar sail y ddeddf hon y mae by wyd a 
phrydferthwch mewn Uysiau ac anifeil- 
má yn tarddu allan. Pe peidiai y 
ddeddf hon â gweithredu, ymddatodai 
pob cyfundrefn, darfyddai pob undeb a 
chydweithrediad, diflfoddai yr heuliau, 
ymfaluriai y planedau, ac eiai yr holl 
greadigaeth eto yn gaddug ty wyll, di- 
reol, anuniaidd, a gwag. 

Yr hyn vw deddf dysgyrchiant yn y 
greadigaeth faterol, ydy w deddf cariad 
yn y greadigaeth ysbrydol. Hon ydy w 
deddt fawr y naturiaeth ddwyfol, yn 
gystal a phob peth ag y mae delw 
ddwyfol arnynt. "Duw, cariad yw- 
a'rhwnsydd yn aros mewncariad sydd 
yn aros yn Nuw, a Duw ynddo yntau." 
**Oeri yi Arglwydd dy Dduw à'th 



holl 



«ilon, ac &'th hoU enaid, ac ä'th 
holi ftsddwl ; hwn yw y cyntaf, a'r 
gorchymyn mawr, a'r ail sydd gyffelyb 
iddo : car áy gymydog fei ti dy hun. 
Ar y ddau orchymyn hyn y mae yr holi 
gyfraith a'r prophwydi yn sefyll." Am 
nyny, pe byddai genyf bob rhinweddau 
ymddangosiadol ereUlar wahan achar- 
iad, nid gwir rinweddau a fyddent, 
oblegid " Heb gariad nid wyf fi ddim." 
'*Cyflawnder y gyfraith yw cariad." 
Hon yw y ddeddf ag sydd yn rhwymyn 
cymdeithas ; hi sydd yn cydio yn nghyd 
yr hoU eglwys fawr yn nghwlẁm tang- 
nefedd. Oariad ydyw bywyd a threfh 
nef y netoedd. Yn mherffeithrwydd y 
ddeddf angenrheidiol hon y mae y 
Drindod Bendigedig yn orfoledd i*w 
gilyddj yn dragywyddol un, ac yn 
achos undeb a chydgordiad hyfrjá 
trwy yr hoU grcadigaeth ddaionus. Ar 
sail y ddeddf fendigedig hon y mae pob 
bywyd, pob prydferthwch, pob mwyn- 
had, pob Uawenydd ysbrydol yn traddu 
allan ar y ddaear ac yn y nefoedd. Pe 
byddai bosibl difodi deddf cariad. di- 
fodid y naturiaeth ddwytol ; diflanai 
pob trefn, elai y nefoedd vn faluriau, a 
syrthiai yr holl greadigaeth i gyfl wr naü- 
fil gwaeth nag y gali hyd yn nod uffem 
fod yn awr. Ond nis gall y fath anffawd 
fod yn bosibl i Dduw, nac ychwaith i 
un ran o greadigaeth Duw wedi ei 
pherffeithio. Darfìi i ddiafol, er hyny, 
wneyd ymgais llwyddianus i ddinystrio 
y ddeddf hon mewn dyn tra yr ydotdd 
mewn stfyllfa o brawf. 

Y foment y peidiodd dyn a bod yn 
hollol dan lywodraeth deddf cariad, 
peidiodd hefyd a bod ar ddelw Daw, 
oblegid "Duw, cariad jrw," ac yn y fan 
dechreuodd ymnewid i ddelw y diafol, 
yr hwn y gellir dyweyd am dano, Gel- 
yniaeth y w. Llinellau y ddelw hon yd- 
ynt ìlid, malais, cenfìgen, hunanoldeb, 
balchder, euogrwydd, &c Ei heffeith- 
iau ydynt ymryson, rhyfeloedd, trais, 
trtieni, tlodi, griddían, galar, agwae; 
Uwyr ddinystr ar bob trefh ; galluoedd 
ardderchog yr enaid yn benben a'u 
gilydd, ac yn cynhyrfu aelodau a syn- 
wyrau y corff i bob blysiau a chwantau 
llygredig, yn ol delw yr hwn a'i twyll- 
odd: eneidiau yn felldith y naill i'r 
llall ; yn tueddu i ddamnio cymdeithas 
i berffaith ddelw uffem. Fn gwaredu 
rhag ymsuddo bvth yn y cyflwr traenw 
yma y dcuẃnodd Buw ti Fab gfiẃt 



Digitized by 



Google 



Itt 



ÌUn AkìX». 



ath gytMmíàet difemir o gariad, fd ag 
^ ddjiaiiwad carìad ladd yr elyniaeth 
ynonL Trwy hyn y datodir gweith- 
ledoedd y diafol ; dileir ei ddelw oddiar 
yr enaid, yr hwn, dan belydrau cariad 
ei Waredwr, anewidir i*r unrhy w ddelw 
ac ef. Tna y mae goleuni, doethineb, 
addolgarwch, brawdgarwch, cymwyn- 
aMfarwch, gostyngeiddrwydd, fíydd, 
gobaith, tawelwch, Uawenydd, sant- 
eiddrwydd, &c., yn dyfod yn Uinellau 
prydferth oddifewn ; oll yn ej0feithio 
tangnefedd, adeiladaeth, undeb nefol, 
dedwyddwch, gorfoledd, a gogoniant. 
Holl alluoeddyr enaid vn dal prydferth 
gymesuredd; yn cydweithio mewn 
cydgordiad melas, nes gwneyd hyd yn 
nod agweddiad y corô yn weddaidd ac 
yn hardd, fel preswylfod enaid yn ym- 
ffurfio i santaidd ddelw ei Duw. Gwa- 
hanol aelodau cymdeithas yn fendìth 
i'w gilydd, ac yn cydymegnio i wneyd 
y byd yn ddrych o'r nefoedd, nes gydag 
amser y bydd yr hoU ddaear yn llawn 
o*i ogoniant ef, áatan wedi ei rwymo 
dros fil o flynyddoedd, a chariad Orist 
yn ddeddí ly wodraethol yn mhob calon. 

Bydd hunan-gäriad, yrhwn sydd yn 
canghenu allan yn garìad at hunan- 
glod, at hunan-elw, ac at hunan-bleser- 
au, ac effeithiau yr hwn ydy w bychanu 
a chrebachu yr enaid, yn beth nas 

Erofir yn yr adferiad. Yn Ue hyny 
ydd yr holl ddyn wedi ei lyncu gan 
gariad at ei Dduw, yr hwn sydd yn 
canghenu allan yn eiddigedd dros ei 
ogoniant, yn hoffder at ei weithred- 
oedd, yn ymhyfrydwch yn ei oruch- 
wyliaethau, yn bleser yn ei waith, ac 
yn serch neillduol at ddynion, ei gyd- 
iywogaeth o greaduriaid. Effeithiai 
y caríad hwn ar yr enaid ydy w ei dynu 
allan mewn defnyddioldeb, ei ehangu 
a'i fawrhau mewn santaidd a gogon- 
eddus ymddadblygiad. Mewn gair, ei 
wneyd yn berffaith, fel y mae ei Dad 
yr hwn sydd yn y nefoedd yn berffaith. 
Gan y bydd cariad, y gallu mawr 
Dywodraethol wedi ei adferu a'i sant- 
eiddio, bydd yr hoLl alluoedd ereill 
hefyd yn adnabod eu lle ac yn parod 
gynawnu eu dyledswyddau. Llawen- 
ydd, gallu adfywiol yr enaid, sydd yn 
awr wedi ei newid a'i lygru trwy 
bechod, fel bä i fod yn ddim amgen 
nag anfad ynfydrwydd, a hyny yn yr 
olwg ar bethau ag a fyddai yn ddigon 
i beri i unrhyw enaid ystyriol yn 



hytrach wylo a galarcu Tn wÌTy yt 
yr olwg ar ledchwìthdod ereill y'n 
cynhyrfir i chwörthin fynychaf. Y 
fath ymdyru a wna dynion i chwareu- 
dai, tafamdai, a'r cyffelyb leoedd: 
ymdorant gan ynfydrwydd yn yr olwg 
amynt eu hunain ac ereill yn cnwareu 
megys yn safn uffem. Math arall o 
lawenydd gwaeth eto, pe byddat bosibl, 
ydyw eiddo y cenfigenllyd, yr hwna 
grechwena ^m foddua o herwydd 
aflwyddiant ei gymydog; profion 
amlwgfod yrenaid yn ei idlu llawen- 
ychol wedi ei drawsÔurfio yn fawr i 
ddelw y diafol ; ond yn nlûefn Duw 
santeiddir ef yn y peth hwn hefyd, fel 
ag i fod fel Duw yn llawn o lawenydd 
ysprydol. " Digonolrwydd Uawenydd 
sydí ger dy fron, ar dy ddeheulaw y 
maedigrifwchyndragywydd." Llawen- 
ycha y duwiol yn fawr, nid yn unig yn 
yr olwg a ga* ar hawddgarwch ei Dduw, 
ac jrn yr ymdeimlad o heddwch a 
chariad Duw yn ei fynwes ei hun. ond 
hefyd yn yr hyn ag ymae Duw yn 
Uawenychu ynddo ac yn ei wneyd dan 
ganu, sef achub pechaduriaid. " Efe a 
achub, efe a lâwenycha o'th blegid 
gan lawenydd : efe a lonydda yn ei 
gariad, efe a ymddigrifa ynot dan 
ganu." " Felly hefyd y mae llaweiiydd 
yn y nef yn ngwydd angylion Duw am 
un pechadur a edifarhao." ! pa mor 
resynus gan hyny ydyw yr olwg a 
geir ar dd^rnion ar y ddaear wedi 
myned mor gy threulig ag i àllu Dawen- 
ychu yn ninystr eu gilydd ac yn eu 
damnedigaeth eu hunain ! O, eithafìon 
gwallgofrwydd ysprydol ! ac mor 
dda ydy w fod y gallu gwerthfawr hwn 
i gael ei adferu i santaidd ddelw ei 
Dduw, yn yr hwn y bydd eneîdiau 
fyrdd yn mawr lawenychu â llawenydd 
annhraethadwy a gogoneddus. A^ 
llawenydd ni adwg neb oddiarnynt. 
Amynedd, gostyngeiddrwydd, goddef- 
garwch, maddeúgarwch, &c., ydynt yn 
perthyn i'r un dosbarth »0 alluoedd, ac 
yn ilinellau prydferth yn nelw Duw ar 
yj enaid. Gwelir amynedd Duw yn 
rhyfedd yn ei ddoeth-arafwch yn dad- 
blygu ei greadigaeth, ac yn neillduol 
yn ei hirymaros tuag at ei elynion. 
Gwelir ei allu i ymddarostwng yn 
ngwaith yr Ail Bierson jrn cymeryd 
arno ei hun agwedd gwas, ac y mae ei 
oddefgarwch a'i faddeugarwch yn amlwg 
yn ei waith ynmynedheibio i anwiredd, 



Digitized by 



Google 



Ytìẁ ÀÄ m. 



ìëa 



à oliämweàá, & pìiechod, ac yn dwyn 
tyrfaoedd dirifeai o*i elynion iV hedd- 
wch a*i gariad tragywyddol. Nis gall 
gan hyny na ddylai y saint ymffrostio 
yn fawr yn eu galluoedd o ledneia- 
rwydd ac addfwynder; y rhai am eu 
bod yn ddysgleirdeb mor ogoneddus 
yn Nuw, ydynt yn elfenau tra rhag- 
orol yn eu tebygolrwydd iddo ; ac y 
mae yn dyfod yn amlwg oddiwrth hyn 
mai plant eu Tad, yr hwn sydd yn y 
nefoedd ydynt, " Oanys y mae efe yn 
peri iV haul godi ar y drwg a*r da, ac 
jm gwlawio ar y cyfìawn a'r anghyf- 
lawn." Nid yw mawredd, cadernid, a 
dysgleirdeb ond rhanau gwir ardderch- 
ogrwydd, rhaid cael y tyner, y todd- 
edig, y llednais, &c., i'w berffeithio. 
"Trwsiad y rhai bydded nid yr un 
oddiallan, o blethiad gwallt ac am- 
g^lch-osodiad aur, neu wisgiad diUad ; 
eithr, bydded cuddiedig ddyn y galon, 
mewnanllygredigaeth yspryd aeddfwyn 
a Uonydd (gyda gwylder a sobrwydd) 
yr hwn sydd ger bron Duw yn werth- 
fawr." 

Y mae eto alluoedd yn yr enaid, 
megys digter, ofn, &c., y rhai yn ein 
aefyUfa ddirywiedig ydynt wedi eu 
hanffurfìo i'r fath raddau fel mai prin 
y gaUwn weled ynddynt ddim ond 
pechod. Weithiau gwelir y rheswm 
wedi ei daflu aUan, a digter yn ei le 
wedi trawsfeddianu gorsedd yr enaid, 
yr hwn, dan lywodraeth yr un gaUu 
ofnadw^ hwn a weUr, megys eUyU 
cynddeiriog yn barod i regù a rhwygo 
pawb a phob peth a ddel yn agos ato. 
Brydiau ereiU, gweUr ef yn hoUol dan 
lywodraeth ofn slafaidd, wedi coUi 
urddasoLrwydd a gwroldeb ei ddynol- 
iaeth, mor beU nes y mae ysgydwad 
deüen yn peri iddo grynu, ac y mae 
yn curio jmaith o wir ddychryn. Nid 
rhyw Iwirddyn fel yna yn caei ei daflu 
yn ddüywooraeth o*r naiU eithafoedd 
i'rUall ydoedd dyn jrn ei greadìgaeth 
ar ddelw Duw, ac nid un fel yna a 
fydd yn ei adferiad. Y pryd hwnw 
bydd pob gallu eneidiol yn adnabod ac 
yn cadw eu Ue, a rheswn fel rhaglaw 
doeth dros Dduw yn Uywodraethu 
arnynt oU; nid cynddeiriogrwydd 
annuwiol, ond zel santaidd, brwdfryd- 
edd hyfryd dros santeiddrwydd, a 
gogonìant Duw fydd ygaUu a elwir 
▼n awr yn ddigter. Digter, zel, a 
pnrdfrf dedd duwiol fydomt gerub- 



iaid yr enaid gyda chleddyfau tanllyd 
ysgwydedig yn cadw draw bob pechod 
rhag dyfod i fewn i'w ysgaru eto oddi- 
wrth bren y by wyd, yr hwn sydd yn 
tyfu yn nghanol gardd Paradwys 
Duw. Y galluoedd tanllyd hyn yn yr 
enaid fyddant yn cysgodi ei arch al 
drugareddfa, dan y rhai y dyogelir 
byth gyfraith ei Dduw. Nid dychryn 
slafaidd fydd yr hyn a elwir yn oîh, 
ond teimladau hyfryd o barchedigaeth 
ac anwyldeb mabaidd tuag at Dduw. 
" Yn ofn yr Arglwydd y mae gobaith 
cadarn; ac i'w blant ef y bydd 
noddfa ; ofn yr Arglwydd yw ffynon 
by wyd, i ddianc rhag maglau angau." 
Y mae eto alluoedd eneidiol ; megys 
ffydd, gobaith, diolchgarwch, &c., y 
rhai, er nas gellir eu gweled yn amlwg 
yn Nuw, fel y mae wedi ei ddatguddio 
i ni, oeddent yn eglur iawn yn Mab 
Duw yn nyddiau ei gnawd yma ar y 
ddaear; ac am hyny y máent yn rhan- 
au anhebgorol o ddelw Mab Duw ar yr 
enaid. 

Megys agy dy wedwyd am ygaUu- 
oedd deallawl, eu bod dan ddylanwad 
dwyfol ysbrydoliaeth yn ymgyrhaedd 
at bethau anamgyffredadwy ì ddyn 
naturiol ; felly hefyd y gaUuoedd serch- 
iadawl, y maent, aan ysbryd santeidd- 
iad, yn cyflawnu gyda rhwyddineb a 
phleser yr hyn ni ddychymygodd y byd 
erioed eu bod yn ddyledswydd ar neb ; 
megys caru ein gelynion, bendithio ein 
melidith wyr, gwney d da i'r sawl a'n cas- 
ant, agweddio dros y rhai a wnant niwed 
i ni ac a'n herUdiant. Y mae genym 
, hanes merthyron duwiol mor debyg i 
; Grist, fel nas gallent beidio caru en di- 
' enyddwyr â chariad angherddol pan yn 

forfod marw yn boenus dan eu dwylaw. 
*a f wyaf Uid eu gelynion, mwyaf oU y 
carent hwy thau, a thaeraf oU y gweddí- 
ent drostynt. Yn hyn y maent yn 

i neiUduol ar ddelw Duw, yr hwa nis 

j gaUodd pechod diffoddi ei garìad ; end 
fel arall, o herwydd pechod, amlygodd 

I ei garìad yn fwy. ''Lle yr ammaodd 
pechod, y rhagor amlhaodd gras.'' 

I **Oanys cariad sydd gryf fel angeu^ 
eiddigedd sydd greulawn fel y bedd, ei 
farwor sydd farwor tanUyd, a f^un 
angherddol iddynt. Dyfroeid lawer 
ni allant ddiffoddi cariad, ac afonydd 
nis boddant: pe rhoddai wrkoU gyf- 
oeth ei dŷ am gariad, gan ddinayga j 
dirmygid hyny? 



Digitized by 



Google 



1«4 



IrbÉẃio o ooiŵobìot 



T mae Uawenydd gwir ysbrydol mor 
nerthol hefyd, nes y gall y rhai a'i 
meddianant lawenychu à llawenydd an- 
nhraethadwy yn yr amsylchiad mwyaf 
tywyll a chyiyng "Erfr ffigysbren 
na nodeiaa, ac na byddo firwyth ar y 
gwinwydd ; gwaith yr olewydd a balla, 
a'r maesydd ni roddant íwyd j torir y 
praidd o'r gorlan, ac m bydd eidton jn 
y beudai ; eto, mi a lawenychaf yn yr 
Areîwydd ; byddaf hyfryd yn Nuw fy 
îacnawdwriaeth." Cl^yd Jerome o 
Prague yn toii ailan i ganu hymn or- 
foledduB yn nghanol fflamiau ei ferthyr- 
dod. "Pwy a allai gredu," ysgrífenai 
Algerius, Italiad, o'i garchar truenus, 
ychydig cyn ei ferthyrdod, "Pwy a 
allai sp'edu y cawn, yn y ddaeareell hon, 
fwynhaui>aradwysmorhyfrydìí tawel- 
wch, gobaith, a bywyd, yn y lle y mae 
gofid a marwolaeth ; íle v mae ereill 

Ça wylo, yr wyf fi yn llawenychu." 
Q hyn hefyd y mae y saint yn ddelw 
eu Duw, yr hwn y mae ei fwynhad a'i 
lawenydd byth yn anfeidroi gyflawn. 

Gogoniant y deall yn yr adferiad 
fydd goleuni, neu wybodaeth ; gogon- 
iant yr «wyllys fydd uniondeb, neu 
gyfiawnder ; a gogoniant y serchiadau, 
fydd purdeb neu santeiddrwydd. Bydd 
y rhai hyn yn berffaith santaidd yn eu 
rhyw, fel y mae Duw yn santaidd, ac 
eto, ni byddant ond delw ei santeidd- 
rwydd ef : bydd eto gymaint o bellder 
rhwng y ddau ag sydd rhwng meidrol- 
deb ac anfeidi'oldeb, neu rhwng creadur 
a Chreawdwr. " Nid santaidd neb fel 
yr Arglwydd." "Wele, yn ei wasan- 
aethwyr ni roddes ymddiried; ac yn 
erbyn ei angylion y gosododd ynfyd- 
rwydd." Y mae y seraphiaid am hyny, 
o wir wyleidd-dra, yn defnyddio pedair 
o*u chwech adenydd i guddio eu hunain 
ger bron ei santeiddrwydd ef, ac â dwy 
y maent yn ehedeg i ddatgan ei syndod, 

fmlefain, "Sanct! Sanctü Sanctü!" 
n mhresenoldeb y santeiddrwydd an- 
feidrol hwn bydd dinas y galluoedd 
eneidiol oll yn ogoneddus o fewn, ac 
mor ddyogel, fel nad à i mewn iddi 
mwyach ddim aflan, nac yn gwueuchur 
ffieidd-dra na chelwydd. 

'0 aanteiddia f 'enaid, Ârglwydd, 
7n mhob nwyd ac yn mhob dawn." 




(rtff harhau,) 



W. D. E. 



YCHYDIG GOFîîODÎOîí AŴ Ý 
PARCH. J. EYANS, GYNT (/Bi 
NEW INN. 

Í^.| AE hanes am dano yn pregetim 
^X. rywbryd yn Pengam, ger 
Aberystwyth, ar nos Sad- 
a boreu y Sabbath. Yr oedd 
tyrfafawr yn ei wrando, yn enwedig 
boreu y Sabbath. Pregethai gyda 
nerth a dylanwad mawr, ac yn y 
diwedd rhoddai benill allan i'w ganii, 
rhan o hono sydd fel y canlyn : — 

"Ar y fiPordd i uflfem dAn, 

Cés i 'nala ; 
Gadewch i mi ddybln nghân, 

Haleliwia."* 

Gyda hyny, torodd yr hoU dorf áUan 
yn un floedd i lefain am drugaredd, ac 
1 folianu Duw. Ni chafodd neb 
hamdden i ddechreu unrhyw dôn. Bu 
yr odfa hono yn gychwyniad diwygiad 
grymus yn y lle, ac fe chwanegwyd 
nifer mawr at yr eglwys. DyweJai 
un gwr yn y Ile wrthym, ei fod ef yn 
nechreu yr odfa mewn rhyw ran 
bellenig o'r capel, lle y byddaí y rhai 
mwyaf anystyriol ; ond ei fod cyn y 
diwedd wedi dyfod yn agos i'r pwlpud, 
er nas gwyddai pa todd y daetL 
Dy wedai y diweddar Mrs. Humphreys, 
priod y diweddar Barch. D. Humphreys, 
Nantllan, hefyd, yr hanes yn fanwl 
wrthym, Miss Watkins, Brysgagan, 
oedd hi y pryd hyny. 

Dy wedai ry w bryd yn ein clywed- 
igaeth, pan yn bedyddio plentyn :— 
" Nid oes yr un historian yu gàHìn 
dweyd pwy fedyddiodd y ^entyn 
cyntaf. Paham hynyl Am ei fod 
yn ddiau yn aríeriad gwastadol a 
chyson yn yr Eglwys, er dyddiau 
yr Apostolion, neu buasû rhyw 
son am y drwg hwnw a fedyddiodd y 
plentyn cyntaf erioed ; ond nid oes neb 
druain yn gallu dweyd pwy ydoedd. 
Prawf sicr y w hyny fod bedyddîo bab- 
anod yr eglwys wedi dysgyn atom 
oddiwrth y Bendigedig ei hun a'i 
Apostolion. Wele, ond i'r rhieni dawiol 
a'r eglwys fod yn tfyddltin iV proffes 
a'u hymrwymiad, y mae gwobr sicr i'w 
gwaith a'u llafur." 

Dywedai hefyd, "os ydym ni yn 
defnyddio rhy fach o ddwfr wrth 
fedyddio, neu ein brodyr yn d«f- 
nyddio gormod, gobeithio y gwaa 

*A.oeariiywaQ yag-ryuody ^>eaiUaQaai oU f 



Digitized by 



Google 



ÌẀ Ỳ PIBOH. 3. ẄÀÍ(», ÖÝMt 0*« ítÌÌẀ taÿ». 



ÌẀ 



y t)aw graslawn faddeu. A phan 
ddelo y mil blynyddoedd, fe wna ein 
pobl ni ddefnyddio mwy, neu hwy 
ddefnyddio Uai, am y bydd yr eglwys 

Ên y dyddiau hyny yn gweled lygad yn 
ygad. Syîwai hefyo, " pe gofynid i 
un, — ^A oedd yn sicr pa íodd y dylid 
bedyddio ì Pa un ai trwy daenelliad 
neu trwy.drochiadî Atebai ei fod yn 
eithaf eicr a diddadl mai trwy iiaenell- 
iad. A phe gofynid i un arail, pa 
fodd ì Atebai ei fod yn eithaf sicr a 
diddadl mai trwy drochiad. Ond pe 
gofynid i'r naill a r llall : a oeddent yn 
Bicr eu bod yn credu yn Nghrist, ac 
wedi eu symud o farwolaeth i fy wyd, 
atebent eu bod yn amheus, ac heb fod 
yn sicr o hyny. Druain / maent yn sicr 
am bethau dibwys ac amheus, ac yn 
gwbl ansicr ac amheus am yr hyn 
sydd o'r pwys a*r canîyniad mwyaf 
iddynt dros byth !" 

Dywedai rywbryd wrth bregethu : — 
Fod yr enaid o werth mawr : fod ym- 
ladd mawr am yr enaid ; foa Satan, a 
phechod, ac ufiem am yr enaid i'w 
boeni byth, ond hefyd fod y Bendig- 
edig lachawdwr am yr enaid i'w achub 
byth. Yna, dywedai gyda difrifoldeb 
mawr : " chwareiUeg i enaid, yn enw yr 
Ärglwydd r 

ían yn pregethu rywdro ar gyfìawn- 
had pechadur ger bron Duw, trwy 
^rfrifiad o gyfiawnder Orist iddo, cyt- 
eiriai at y geiriau hyny yn Dat. xix. 8. 
" A chaniatawyd iddi gael ei gwisgo," 
&c. Dywedai, "Fe fu dadl yn ei 
chylch yn Parliament ^nawr y nef 
Mae y Ministers a'r aelodau sydd yn 
perthyn i Senedd Prydain Fawr yn 
ddysgedig a galluog iawn ; ond yn sen- 
edd fawr nef y nefoedd y bu y ddadl yr 
ydym ni yn son am dani heddyw. Ýr 
oead cynawnder, santeiddrwydd, a 
gwirionedd yno yn eu dillad cochion, 
yn dadleu dros orsedd Jehovah ; ond 
fe ddaeth trugaredd a gras yn mlaen 
i ddadleu drosti ar sail haeddiant 
Aberth Mawr y Bendigedig lachaw- 
dwr, a chaniatawyd iddi gael eì 
gwiçgo â llian maìn glân a dysglaer ; 
canys y llian main yw cyfiawnder y 
saint. Grogoniant !" 

Pan yn Defaru rywbryd am adgjrfod- 
iad y Gwaredwr o r bedd, cyfeiriai at 
ymadroddion yr Apostoiion wrth eu 
gilydd y^ Jerusalem, sef, "Yr Ar- 
glwydd a gyfododd yn wir, ae a ym- 
ddaâgosodcl i Sìmoi^ ;" Adywedais " ni 



a gredwn Simon Pedr ar ei air, o 
flaen credu llawer un ar ei Iw" Wedi 
hyny y darfu i ni «ylwi, nad yw «i 
ymddangosiad i Simon ddim wedi ei 
roddi yn yr hanes am ei adayfodiad. 

Dy wedai rywdro, yn nghanol ei breg- 
eth, fod Jehovah yn dywedyd, "Myfi 
yw y cyntaf, myfi hefyd fydd gyda'r 
diweddaf." Yna, dywedai yn dra 
difrifül, "Oallaf finau ddywedyd y 
hyááa.f Jinau gydcür diweddaf !" 

Ei hunanymwadiad, — Pan yn cyd- 
letya ag ef mewn rhy w deulu anrhyd- 
eddus a boneddigaidd rywdro ; wedi 
myned i fyny i'r òedroom, dywedai 
" yr achos paham y mae y mawrion, 
fel y teulu hwn, yn fy mharchu i yn 
fwy na 'mrodyr, y w am fy mod i yn 
haner 'ffeiriadf yna chwarddai yn 
galonog, a dywedai, "nid wyf fi un 
gronyn yn well na 'mrodyr." m fynai 
arun cyfrif siarad dim yn uchel am 
dano ei hun. Dy wedai rhy wun wrtho, 
mai un urdd a gafodd ; ac mai dim 
ond un a gafodd y Parch. Rowland 
Hill ; ac yr oedd ef yn arfer dweyd ei 
fod wedi treulio ei oes a dim ond un 
fotas, Sylwai rhywun, **Pe buasech 
chwi yn cael ei un ef, neu efe eich un 
chwi, buasid yn meddu pâr felly." 
" Gwir iawn " meddai yntau, " ond ni 
buasai yn taraw yn gymhwys er hyny ; 
canys botasau yr un droed oedd y 
ddwy.'' 

Ám ei wyliadyyriaeth a'i sobrwydd 
— ^Yn nghylch tri ugain mlynedd yn 
ol, neu fwy, yr oedd yn lletya ar nos 
Sabbath yn nhỳ gwr boneddig adna- 
byddus i ni. Oymhellai y gwr l^neddig 
ef i gymeryd gwydraid bychan gydag 
ef ry w wirod ; yntau al cymerodd, 
gan ddiolch yn foesgar iawn, fel y 
byddai yn arfer. Oymheliai y gwr 
boneddig ef i gymeryd un yn ychwaneg, 
gan sylwi y byddai eí (y gwr boneddig) 
yn cymeryd dau wydraid wrth fyned 
i'w wely. Atebai yntau, gan ddywed- 
yd, "Yr wyf yn ddiolchgar i chwi, my 
dear sir; ond ni chymerwn ddim yn 
ychwaneg." Dadleuai y gwr boneddig 
na wnelai ddim niwed iddo, gan ei fod 
yn myned i'r gwely. Atebai yntau, 
"0/ my dear sir, yr wyf am fyned i'r 
gwely feli'r pwlpud," Panyroeddi 
bregethu ar ryw noswaith, yr oedd am- 
ry w bobl barchus wedi dyfod i'r tỳ yr 
oedd yn aros ynddo, ac yn yfed pob o 
wydraid o gin; ond nid oeddefe yn 
yfed yr un. Oéisiwyd ganddo wneyd 



Digitized by 



Google 



ìèè 



ioä¥bia ò èbrẁoíẁoÀ 



a'i ateb oedd, ''lfa wnawn i, *Twfn 
coelio, rhag y bjdd blàs y gin ar y 
bresetL" Pan y cymerai wydraid 
bycaan o'r braimi, tywalltai ddwfr 
arno drachefn a thrachefn, gan ei ddal 
i fynu rhyngddo a'r golea, a dy wedai, 
''Ni wna hwn ddim codi yn uchel iawn 
'rw/n coelio." Dywedai wrthym yn 
ei d^, er ys dros ddeugain mlynedd 
yn ol, ei fod yn mawr gymeradwyo dir- 
west neu Iwyrymwrthodiad. JN id oedd 
ganddo ddim yn erbyn signo ei enw 
wrth yr ardystiad, ond fod êi feddyg yn 
dyweyd wrtho ei fod yn cadw ei hunan 
yn too low, A phe buasai efe yn signo 
ei enw, fel llwyrymwrthodwr, a chym- 
eryd rbyw ychydig wedi hyny, ar gais 
ei feddyg, na chatfai lo jydd by th gan ei 
feddwl. Gwr o feddwl ofnus, prudd- 
clwjrfus, ac o gydwybod dyner iawn, 
braidd heb ei debyg, ydoedd ef. 

Oallwn dystio ìiefyd am ei garedig- 
rwydd ; ond yr oedd yn gadael gofalón 
pob peth a berthynai fr byd hwn idd 
ei bnod. Yr oedd hyny yn ddiau yn 
gymhwys ; gan mai gyda hi y cafodd y 
rhan fwyaf oedd ganddo o'r byd. Gwr 
yn byw uwchlaw y byd ydoedd, a'i 
serch wedi ei osod ar bethau sydd uchod. 

Panyr oeddrhyw bregethwr ieuanc yn 
adrodd ei brofiad mewn cyfarfod misol 
yn Nantgaredig, yn 1828, yr oedd y gwr 
ieuanc yn cael ei flino yn fawr gan 
amheuaeth, neu anffyddiaeth, er ys am- 
ryw fisoedd. Bhoddodd awgrymiadau 
hvny, mewn ofn, ac yn dra chynil, 
wrth adrodd ei brofiad. Gyda hyny. 
codai Mr. Evans i fynu yn frysiog, teí 
un mewn teimlad dwys, a dywedai : 
"0 druan! nis ^allwn ni helpfod y 
cigfrain yn crowcuin uwch ein penau ; 
ond i ni beidio rhoi Ue iddynt i ny thu. 
Ni byddwn ni yn gyfrifol ond i ni 
beidio eu llochesu." Rhoddodd ei sylw 
gysur mawr i'rgwr ieuanc yn ei dy wydd. 

Rhy w bryd, pan yn cyfarch y dyrfa 
iawr mewn cymanfa yn Llandilo, gyda 
golwg ar letya y dyeithriaid, dy wedai, 
"Ni a obeithiwn y byddwch chwi, ý 
trefolion a'r gwladolion trwy yr holi 
gwmpasoedd, yn lletygar iawn i 

Í'rynds y Gwaredwr. Mae llawer o 
onynt ar draed— gwr traed oedd y 
Bendigedig ei hon. Ni a obeithiwn y 
byddwch chwi, bobl dynery dreflan, 
yn ofalus iawn am y bobl draed, druain, 
Maent wedi blino wrth ddod yma. 
Ghwithaui gaiedigion y cymydogaeth- 



aa byddwch mor fwyn a c^ymoryà ŷ 
gwyr ceffylan. Os bydd rhai o honynt 
yu dyweyd ei bod yn gwlawio, dywed- 
wch wrthynt, '* Peidiwch ofni, gwìaw 
haf ydy w ; mae'r adar yn canu." Iàbt 
tyodd rhai Angylion yn ddiarwybod; 
.gweision oeddent hwy, ond yr ydyẃ 
chwi yn cael lletya y plant. Bii-y- 
fyned^ y mae rhai o honynt yn anwyl 
gan Dduw. Yr ydym yn ddiolch^ 
lawn i'r MagistrateSf a boneddigion a 
boneddigesau'r dref a'r cylchoedd, am 
nacau rhoddi lle i'r Showmen ; oblegid 
fod achos Mab y Bendigedig i fod yma 
yn y dyddiau hyn. Y Nefoedd a'ch 
bendithio chwi a'ch plant, hyd y dryd- 
edd a'r bedwar ar ddeg ar ugain wedi'r 
.ganfed--îe, hyd byth, a hyd byth byth- 
oedd." 

Rhyw dro arall, yn y gynìan£A yn 
Abertawy, wrth gyflwyno diolchgarweh 
am garedigrwydd pawb o bob enwad 
mewn lietya, &e., dywedai, "Yr un 
brethyn sydd genym oll : ychydîg o 
wahaniaeth sydä yn Yfashion a'rírm- 
mings. Os oes bai yn bod, ar y tailors 
y mae hwnw. Pe buasai y Dr. Owen 
yma, buasai yn well taüor na ni gyd." 

Dy wedai y Parch. Ebenezer Ricnaida, 
Tregai on, mewn llythyr at ei feibion, 
pan oedd Mr. Evans yn wael iawn yn 
ei hen anhwyldeb, "Ein Daniel ni, 
wr anwyl, yw efe." le, gwr anwyl gan 
Dduw, a chan bawb a phob matìL 

Gorchymynai Arglwydd Dynevor i'r 
cerbydwr beri i'r meircharos pan wdai 
Mr. Evans yn dyfod ; yna ymddyddanai 
y 7ioble lord ac ambassador llys y nef 
â'u gilydd, gyda hyfrydwch mawr. — ^Yr 
oedd y gypsies yn ei adnabod ac yn ei 
fendithio. Dy wedai ei gyfaül wrtho 
ry w bryd, " Nid oes yr un addewid i' r 
rhai hyn, oes'eî" "Oes druain, oei 
druain" meddai yntau; "*Y rhii a 
ddisgynant i'r llwch a ymgrymant ger 
ei fron ef.'"— Pan y gofynwyd unwaith 
i'r Parch. Christmas Evans, Pa fath 
ddynion a fyddai pobl y mil blynydd* 
oedd; atebai, trwy ofyn, "A welaoch 
chwi erioed Mr. Evans, Cross Innr 
'•Do." "Wel, hwy fyddant igyd yn 
debyg iddo ef." Aíferai y gwr hwnw eî 
alw yn un o'r hoelion wyth. 

Y mae y Parch. D. R. Stephen yn 
rhoddi i ni un engraifft nodedig o'r 
parch a deimlid tuag ato, gan ei w^afi- 
dawyr, yn ol y modd y gwelodd ét A 
himan. YroeddMr, ETanAÌbi^seäui 



Digitized by 



Google 



Àll Y PÁtOH. J. X?AK8, «m O^m NIÍW XK2r« 



1S7 



irtyw ganol dydd ^aith, yn hen gapel 
y CruglaS; yn Abertawy. Yr oedd y 
capel yn orlawn, yn dysgwyl y pregeth- 
■wr. A*r foment y daeth Mr. Evans i 
mewn, ac yr esgynai yn araf risiau y 
pwlpud, dyna yr holí gynulleidfa, ar 
tinwaith, yn tori i wylo, fel o lawenydd 
wrth edẃch amo. ** Ni welais," medd- 
ai Mr. Stepben, "y fath deimlad ar 
9cal€ mor helaeth tuag at neb erioed." 

Yr ydym yn cymeryd ein cenad i 
ddifynu ychyâig eiriau o un o*ibregeth- 
ati a gofnodir gan y Parch. O. Thomas, 
D.D., yn ei gofiant rhagorol o'r Parch. 
J. Jones, Taìsam. "On Cyfrwngwr 
hefyd rhwng Duw a dynion, y dyn Crist 
lesu." " Efe ei hunan, 'rw/i am i chwi 
graffu, sydd yn y canol. Fel y mae 
y Dr. Manton yn dywedyd yn ogonedd- 
us. Yr y'ch chwi oll yn gydnabyddus 
à'i waith ef, 'rwyl'n supposo. *Fe'i 
taflodd ei hun i'r adwy. ílid dim oedd 
ganddo, nid dim a wnaeth, a roddes ef 
rhyngom a Duw. O na ; fe fuasai pob 
peth creadigol yn cael ei ysu ar unwaith 
ac am byth gan danbeîdrwydd purdeb 
yr Anfeidrol. Nid oedd dim i wneyd 
ond rhoddi ei hunan yn y canol. Ac y 
mae efe à digon o fawredd ynddo i lanw 
yr adwy i fynu, ac i gyfanu y rhwyg yn 
dragywyddoL' Fel hyna y dywed y Dr. 
Manton. ran hyny, felly hefyd y 
oanodd y prydydd Cymreig da hwnw, 
Mr. John Williams, 8ant Athan, Mor- 
ganwg— 

• Fe 'maflodct mewn dyn ar y llawr, 
Fe*i dyf!odd a'r Dnwdod yn nn, 
A'r pellder oedd rhwngddynfe mor fawr 
Fe'i Uanwodd â'i haeddiant ei hnn.' 
Qogoma,nt !" 

Rhy w gjrmaint o amser cyn ei farw- 
olaeth, daeth y Parch. M. Howells ar 
^hoeddiad i Bentwyn. Yr oedd Mr. 
Evans yn llesç ar y pryd, heb godi o'i 
wely. Aeth Mr. Howells i'w dŷ, ac Vw 
ystafdl, er mwyn ei weled; ac wedi 
gofyn yn barchus iddo pa fodd yr oedd, 
dechreuodd ddyweyd yn danllyd iawn 
wrtho, gan wneyd ystumiau anghyflF- 
redin a chyffrous: — Bod eisieu iddo 
godi — bod ançen mawr am dano ar yr 
Eoll eglwysi a r byd — bod annuwioldeb 
yn cynyddu— bod y Bwystfil Pabaidd 
yii helaethu ei ly wodraeth, ac yn eangu 
ei ddylanwad, Arc, &c Bod yn rhaid 
iddo godi, achodi yn ebrwydd at ei 
waitb ; ac y celai gymhorth o'r nef i 
wneyd hyny. Effeithiodd ei ymweliad 
al daerni digyffelyb yn ddwys ar fedd- 



wl Mr. Eyans. Acwedi iddoymadaid» 
dywedai wrth Mrs. Eyans, "Dyn rhy- 
fedd yw Mr. Howells. A ddywedodd 
e* ddim druan, íj mod i yn annuwiolî*' 
•*0 naddo, nadao, Mr. Evans bach !" 
" Ond pe buasai efe yn dy weyd, ni íuas- 
wn i ddim yn ei gredu.** 

Un o'r pethau oedd ynddo ag a'i 
gwnelai i ora-ragori ar bawb a ddarfu 
i ni adnabod erioed, oedd ei gof a'i 
sylw crafi ar bawb a phob peth. Ei 
aílu i adnabod pawb ond eu gweled 
unwaith, a dàl yr adnabyddiaeth yn 
barhaus. Yr oedd hefyd yn adnabod 
nid yr wyneb yn unig, ond yr oedd 
mewn rhyw fodd hynod, i raddau 
pell, yn adnabod y galon. Gellid tybied 
nad oedd yn sylwi yn fanwl ar ddim j 
ond nid oedd mm na neb yn dianc ei 
sylw. 

Yr ydym yn cymeryd ihyddid i 
i ddifynu ychydig eiriau o Methodist- 
iaeth Oymru gan y Parch. J. Hughes, 
Liverpool. *'Ni femid Mr. Eyans 
wrth yr un reol a dynion ereill. 
Codai yn y fynwes tuag ato ef deiml- 
adau cymysg o dosturi dwys, ac o 
warogaeth barchus, y fath ni cheid yn 
yr un fynwes tuag at un gwrthddrych 
arall. Parai y fath gyd-gyfarfyddiad o 
deithi mor wahanol, a hyny i raddau 
mor fawr, deimladau yn y werin fel 
nas gallent beidio rhyfeddu. Prin yr 
ystyrid ef ganddynt fel yn perthyni'n 
byd ni, nac y dysgwylid iddo fod yn 
ddarostyngeíg i'r un deddfau a dynion 
ereiU. Ŷr oedd ynddo gynifer o 
bethau i'w rhyfeddu a'u parchu, a chan 
Ueied o bethau i'w beio, fel nad y w yn' 
syn genym fod y fath warogaeth ddofn 
a chyffredinol iddo gan bawb." 

Wrth son am farwolaeth amryw o 
frodyr enwog o wahanol enwadau, pa 
rai oeddent wedi marw yn ddiweddar, 
dy wedai, " Maent hwy wedi myned — 
wedi aeddfedu i ogoniant." "Afal 
gauaf ydwyf fi, yn methu aeddfedíi. 
Gobeithio y deuaf finau yn aeddfed 
heb fod yn hir bellach." Ac ar Hydref 
y 4ydd, 1847, cymerwyd ef i ogoniant. 

O ! Efangylwr enwog Cymm fâd, 

Fu'n clado y nowyddion dwyfol pur 
Ar hyd a Ued arwyneb glwys oin gwlad, 

I dlodion Eden yn eu poen a'u cur : 
Bu miloedd ; do, a miloedd ^da hwy, 

Yn eÌBtedd wrth ei draed yn gwranlo'» 
f wyn ; 
Ar ei hyawdledd am y dwyfol glwy', 

Ddileiû dfofl^i welni gyda iwja I 



Digitized by 



Google 



18S 



ISLWfN WEL MMRIiWft» 



Lletmciriol oedd rà ddawii, íél CMitd nef, 

A'i ymadroddion fel y tŷner wUth ; 
** Y goFBen Tiig " Bi yaigai ef, 

A '* Uiii yn mygu '* ni ddiffoddai brth I 
Tjwysog oedd, o dan Dywysog Hedd, 

Yn myag ei f rodyr yma ar y llawr ; 
UrddABol oedd ei olwg ac ei wedd, 

Ar lw)fan y Oymanfa enwog, fawr 1 

CwMOWBN ga'dd yr anrbydedd ncbel hon, 

O godi nn fu'n gomed yn ein gwlad; 
Pbnoadbb, hiihao, sy'n ymrygon, bron, 

Am y rhagorfraint o arddangos tad ; 
LLWTNrFORTTTK enwog sydd yn nchel ben, 

Mai hi ddadblygodd y trysorau Uawn ; 
Fa yn ymgeledd idd y saint is nen, 

Ddiodid gyda £Erydiaa per ti ddawn I 

Cboss Inn fn'n gryd i'r angel ar ei daith, 

Ond yn Mhbntwtn y ireoliodd nawn ei 
ddydd ; 
Tno y diosgodd ef ei ddiUad gwaith, 

Ac yno mae ei babeU heddyw 'nghndd : 
Cloedig ydyw gan ryw angel gwyn, 

Sy'n gwiiio'r fan hyd y nodtdig ator ; 
'E gyfyd yntan'n hoew y pryd hyn 

Tn ngbanol mil, mUiynaa heirdd en gwawr I 

Mae Gwalia'n tywaUt dagran heddyw'n Ui', 
Am ei Uadmerydd, sydd ar waelod bedd ; 

AthryUth ei John Etans, enwog, fa 
Yn Bwyno'r müoedd— nea dysgleirio'B 
gwedd; 

Yn gysegredig bydd ei goffa mwy, 
Tra Cymrti, Cymro, a'r Omeraeg wen ; 

Mae oenedl gyfan heddyw dan ei chlwy', 
Ac yntan mewn gorhoian nwch y nen 1 
Llanellù Calfin. 



ISLWYN FEL PREGETHWR. 

MAE yn debyg fod pregeth- 
wyr yn cael eu cymhwyso at 
sefyllfa eu hoesoedd a gwled- 
ydd eu preswylfod. Pe buasai Islwyn 
yn oes Howel Harris, fel y dywedasom 
o'r blaen, tebyg yw na fuasai yn 
bregethwr o gwbl ; canys yr ydoedd 
yn ddiffygiol o'r gwrolder angenrheid- 
iol at yr oes hono. Meibion y daran 
oedd yn eisieu y pryd hwnw ; a meib- 
ion y daran gaíwyd, i dori i lawr hen 
gampiau melldigedi^ Cymru, gan 
anturio 1 bregetnu i ganol dynion 
anhywaeth, afreolus, a chreulon, mewn 
perygl bywyd bob mynyd. Tr fath 
gynuìleidfa ni fuasai gweinidogaeth 
ISLWYN ond fel " symbal yn tincian " 
yn eu clustiau; ond o ílaen Howel 
Uarris, yr oedd yr anialwch hwn yn 
crynu, a miloedd o hen goedydd mwyaf 
y dyrys-goed yn cwympo o dan nerth 
ac awch ei fwyell anferthol. Nis 
gallasai Íslwyn godi y fwyell, ac nia 
lallasai daro ergyd dychf ynllya, fel ag 



• 



ì dori i lawr bTenau o dyfiant mor £awr. 
Na, yr oedd jn ddigon iddo ef i dori 
gwialen, a rhaid fod hono yn un dlos, 
cyn tjmu ei sylw ef . Fwriaawyd ddim 
o hono ef at waith garw ; nid oedd efe 
yn werth dim at arwain byddîn, a 
threfhu ymosodiadau, ac ymdrabaeddu 
ei ddillad â gwaed. Na, pe buasai yn 
dygwydd bod yn filwr, unllwfr fuasai, 
jrn barod i gilio wrth swn yr ergyd 
cyntaf, a ffoi yn mhell o olwg y mwg 
a'r tân. Yr unig beth allai wneuthur, 
yn y cylch hyn, fyddai dylyn yr ol- 
fyddin a chanu yn hyfryd am y budd- 
ugoliaethau. Nid oedd mewn crefydd 
yn arweinydd ac yn drefnydd, yn 
gynygydd resolution, nac yn eilydd; 
'byddai efe yn nghanol ffrwgwd fel yna 
mor llony dd a'r ych yn cnoi ei gil, ac yn 
gorwedd ar y ddôl. O'i blegid ef, mJI- 
esid cynyg, eilio, a phasio y petn a 
fynîd; eto byddai yn cael difyrwch 
weithiau pan yn cly wed ystorm enbyd 
mewn teapot, ac mewn profedigaeth i 
wneuthur englyn, er difyrwch iddo ei 
hun a'i gyfeiluon. 

Yr ydym yn dyweyd hyna fel prawf 
nad oedd dim uchelgais ynddo ; o 
leiaf yr oedd yn anweledîg i ni ; a 
thyna'r cwblsyddgyda niiddyweyd. 
Nid oedd dim eisieu amo ef gydio yii 
nghynffon reiolution, nac yn ei phen 
ychwaith, er mwyn cyhoeddusrwydd ; 
yr oedd ei enw ef o flaen y cyhoedd. beu- 
nydd mewn cysylltiad â mwy gorcheet- 
ion na hyny ; ac nid cymaint y byddai 
yn mwjmhau hyny ychwaith. Nid 
ydym yn amcanu, yn y modd lleiaf, i 
daflu dirmyg ar ddoniau gwerthfawr y 
Oijayg a'r eilio ; canys y mae pethau 
felly yn angenrheidiol mewn byd ac 
eglwys ; ac amry w wedi codi i enwoíî- 
rwydd, fel rhai cymhwys at hyny, a'a 
henwau yn dysgleirio yn llenyddiaeth 
eu gwlad fel y cyfry w. Eithr yr unig 
betn yr ydym yn amcanu yw, dangos 
nadoeddlsLWYNddim wedi gwiieuthar 
nemawr o ffordd yn y cymhwysderau 
hyny. Nid oedd neb yn dysgwyl dim 
o'r cyfryw bethau oddiwrtho ef, fel pe 
buasai yn byw mewn bydoedd ereüi, 
yn mhell uwchlaw tiriogaethau jr 
resolutiom ; a llawer heb ystyried, 
digon tebyg, fod poblogaeth wedi eu 
trefnu a'u cymhwygo at ddefiiyddiol- 
dob i fydoedd y resohUtons. Beth^ 
bynag, nid oedd efe yn ateb nemawr o^ 
bwrpasi droi mewncylehoedd felly] ac 



Digitized by 



Google 



ISLWTN FEL PBEOSTHWB. 



189 



yn wir, nid oedd yn ceisîo troi yndd vnt 
o gwbL Byddai y bobl yn dysgwyl yr 
oafa i glywed Islwyn yn pregethu, ac 
o dan dynerwch ei weÌDÌdogaeth, yn 
anghofîo y resolutionSj yn nghyd a'u 
cynygwjT, yr cilwyr, a'r cynorthwy- 
"wyr. Gwyn fyd na allem gael rhyw 
gymaint o drera ar rywbeth ; yr ydym 
yn deaU ein bod yn Ued gymysglyd, 
fel Uong mewn gwyntoedd croes vn 
methu dyfod i mewn i'r hafan ddy- 
munol. Ag Islwyn fel pregethwr 
y mae a fynom ni, pe medrem symud 
yn y blaen ; eto te allai y maddeuir i 
ni am ddyweyd ychydig yn nacaol : 
byddai vr hen bregethwyr anwyl 
gynt yn dweyd mwy braidd yn nacaol 
nac yn gadamhaol ; ac yr oeddent yn 
ystyriedhyny yn well. Y mae peth 
fellv yn ymddybynu cryn lawer ar 
archwaeth ac arferiadau. Yr oedd 
IsLWYN yn breícethwr rhagorol, buom 
bron a dweyd tra-rhagorol ; ond fe 
állai mai gwell yw bod yn fíymeôiol, 
canys fe allai fod rhai yn beíddio 
cystadlu eu hunain ag ef ; felly, bydd 
ycliydig o anghymedroldeb yn loes i*r 
cyfryw ; er, ar yr un pryd, nid ydym 
yn meddwl eu bod yn lluosog ; eto, 
gwell peidio ychwanegu at ofìdiau yr 
ychydig, os bydd modd yn y byd. 
Kid ydym yn dweyd nad oedd duwin- 
yddion yn fwy nag ef, wedi cyfeirio 
eu meddyliau yn fwy llwyr i*r cyfeir- 
lad hyny ; yr ocdd efe wedi rhanu ei 
hun at wahanol bethau. Eto, yr oedd 
efe, cofier, wedi talu sylw mawr at 
hyny, ac yn deall athrawiaethau Crist- 
ionogol yn dda, er nad oedd cylch ei 
wybodaeth mor eang a llawer a 
wnaethant dduwinyddiaetha'ichysyllt- 
iadau yn orchwyl blaenaf eu hoes. Yr 
oedd efe yn sefyll yn gyfrifol yn hyn, 
a chylch ei ddarlleniad yn eang. Yr 
oedd yn trin yr Ysgrythyrau gyda 
deheurwydd a gwylder mawr ; 'ie, pob 
peth yn ei ymddangosìad fei un vn 
plygu o flaen gwirionedd Duw. Yr 
oeda ei wylder yn angylaidd, cuddiai 
ei wyneb yn y pwlpud ag adenydd 
eostyngeiddrwydd, ean ddywedyd yn ei 
hoU ymddangosiad, '^Sanct, Sanctj 
Sanct, yw Arglwydd y lluoedd." Ni 
welsom ddim tebyg i hunanoldeb 
ynddo mewn geiriau nac ymddaneos^ 
ladau yn y pwlpud, eithr yr oedd ei 
hoil Bymudiadau a'i holl ymddyddanion 
yn awgiymu ''gwylder a pharchedig 



ofiL" Nid oedd dim o*i gwmpas ya 
arwvddo balchder ; byddai yn cac&u 
cryfder, uchelfirydedd, a holi ddulliau 
mawreddus y byd, yn enwedig yn y 
pwlpud. Yr oedd efe yn fychan o 

forpholaeth, eto, o herwydd ei wylder, 
yddai braidd yn grwgnach lle i gym- 
amt o gorph a^ oedd gydag ef : byddai 
yn ei leihau, md yn ceisio ei íẁyhau ; 
yn gwaro|;i, yn ffwasgu i lawr, nid yn 
ymdrech i wneuthur ei hun yn íawr. 
Yr oedd y gwylder hyn, yn enwedigo 
gartref, yn tueddu ei wneuthur yn 
anweledig. Bu mewn aml Gymanfa, 
ond pwy a'i clywodd ef yn dweyd dim 
eríoea ì Buasai yn ymado oddiyno yn 
dawel, heb braidd neb yn ei aawaen. 
Nid oedd am bregethu, os byddai 
rhywrai at gario y cyfarfodydd yn y 
blaen, onìte, yn hytrach nag i bethau 
sefyll a ffaelu myned rnagddynt, 
pregethai ddwy neu daìr gwaith o'r 
oron. Yr oedd ganddo wemidogaeth 
hyfryd, ond nid i arlo^i a phlanu 
gyda Phaul, eithr i ddjrírhau gydag 
Apolos. Yn anaml iawn y clywsom ef 
yn rhuo, fel y daran yn y cwmwl, neu 
a gordd fawr yn dryllio y graig, ac yn 
lluchio'r ceryg i wynebau yr annuwiol- 
ion ; na, na, Apolos oedd ein hanwyl 
gyfaàll : yn dylyn Paul ac yn dyfrhau 
y planidon ar ei èl ef. ^yddai yn 
cymeryd ei ddwfr-lestr mor dawel a 
(üswn, ac yn dyfrhau y planigion, dan 
ganu yn y mwynhad uchaf. £i wein- 
idogaeth dyner, dawel, oedd fel gwlith- 
wlaw boreuol yn adfywio y planigion, ac 
yn peri i'r blodau ymaeor ac arogli, 
gan eirych yn ei wyneb gyda gwen 
nefolaidd, ac yn dywedyd, Wele ni 
Byddai yn pregethu marw ac adgyfod- 
iad Crist mor swynol ac mor fendig- 
edig, fel yr oedd y calonau yn agor o*i 
flaen, ac yn yfed dwfr y by wyd, nes eu 
disychedu. Gwelsom ef aml dro yn 
myned yn ddwfn i brofedigaethau, a 
chwerwder y byd presenol, ond nid hir 
yr arosai yno cyn gweled gogoniant 

fras, yn puro a glanhau drwy y pethau 
yn, a chystudd yn myned yn fyr ac 
ynv8gafh odan oruchwyliaeth ^ras; 
le, ^*yn dragywyddol b^s goeoniant'* 
Gwelsom ef yn dysgyn i adyfiider bedd. 




ouMo'rowbir' Nid oèdd yn aro8 ond 
ÿchydig yn j bedd ; byddai i fynu» yn 
S8 



Digitized by 



Google 



ÌM 



mir7K FBL PBMSTHWB. 



cyhoeddi gyda Ohrist oyn nemawr 
amser, ac at y gftn fudaasolìaethns, 
" i Dduw y byddo y diolcn, yr hwn 
Bydd yn rhoddi i ni y fuddugoliaeth, 
drwy ein Harglwydd lesu Giist." 
Clywsom ef yn chwythu yn udgom 
y fam fawr ; eto, niu oedd yn gweled 
aflwydd a thrueni yr annuwiol yno, 
ond go^oniant y nef, cynulliad y saint 
ynghyí lesu yr lachawdwr ar y 
cwmwl, a phawb mewn gynau gwynion, 
athelynau yn eu dwylaw, a moliant 
Duw yn eu genau, yn dywedyd, 
" Haleluia.'' Yr oedd ei enaid ef yn 
llawn o gariad a thangnefedd, ac yn 
byw gyda phlant Israel yr ochr oleu 
i'r cwmwl o hyd ;-ychydig welodd ef, 
y mae yn debyg, o ocnr dywyll yr 
Aiphtiaid— welodd ef ddim ond v 
môr yn hollti ; a gweledigaeth orfol- 
eddus yn ymagor o*r blaen ; yr 
oedd boddi yr Aiphtiaid yr ochr 
arall o'r golwg. Cânai am y 
gwaredigaethau, ac yn y blaen ag ef 
1 wlad" vr addewid. Chwareuai yn 
ddifyr â'r sypiau grawnwyn, flTrwjrthau 
gwlad yr addewid ; edrychai araynt, 
edmygai eu maint a'u Iliwiau, a'u 
haddfedrwydd ; gwasgai y grawn, nes 
y diferaì y daíuau mawrion a melus- 
lon, nes peri i lawer ar y pryd waeddi, 
" Awn a meddianwn y wlad." Pan y 
pregethai am angau, gwelai fywyd 
yno, a pharai i lawer weíed gydag et ; a 
phan elai i'r bedd, gorphwys oedd yno, 
nid erchylldod, fel yr oedd y Iluddedig 
yn teimlo braidd yn barod i ddad- 
wisgo, i fyned i'r gwely, i fwynhau 
melusder cwsg. Byddai yn fynych yn 
tramwy Ilwybrau'r nefoedd, ac yn 
pregethu mor dyner, a nefol, nes y 
teimlodd Ilawer chwant i ddatod, ac 
"i fod gyda Christ, canys Ilawer iawn 
gwell ydyw." Yr oedd, fel y gwelir, ei 
weinidogaeth yn dynerwch anghyd- 
marol ; nid tynerwch llais, nid ton- 
yddiaeth, nid oedd yn meddu ar hyny. 
Bu y pethau yna yn elfen poblogrwydd 
llawer, heb ond ychydig y tu cefn i 
hyny, fel shop â threfniant prydferth 
yn y ffenestr, heb nemawr yn y selerau 
— hraiáá^âmstocle in tradeyfeì y dywed- 
ir ; poblogrwydd sydd dros amser byr ; 
neu ynte poblogrwydd teithiol, yr ym- 
weliadau yn angylaidd, "^ ychydig 
ac yn mhell rhynsîddynt" Penafuas- 
ai dim yn Islwyn, neu, ond ychydig yn 
gymedrol felly» ond yn unig llais a thon- 



yddiaeth felusber, ni fnasai ond pr^- 
ethwr Iled salw. Nid oedd nemawr o 
beth felly ynddo. Yr oedd yn siarad- 
wr cymedrol, nid yn ryw ddoniol yn y 
byd, fel Ilawer ; dywedai ei feddwl yn 
rhwydd, a thyna'r cwbl ; ac am ei laäs, 
gwanaidd ydoedd, heb fod dim yn son- 
iarus nac yn swynol ynddo. Yr oedd 
yn gymedrol felly, a thyna y cwbl am 
hyny. Er hyn oll, jrr oedd rhywbeth 
yn ei weinidogaeth mor darawiadol, 
mor swynol, mor hyfryd i bob teimlad, 
fel yr oedd y bobl, mor gynted y codai 
i ddarllen ei dest^n, yn ymdrech i beidìo 
peswch, yn estyn eu gyddfau hyd y 
medrent, ac yn ymddangos fel pe baent 
yn dymuno am yddfau yn fwy estyn- 
adwy i gyfarfod ag amgylchiadau pen- 
odoL Yr oedd y pregethwr yn dueddol 
i siarad 3m isel a gwanaida, a'r bobl 
yn gwybod fod coífi gair yn golled o 
berl, fel yr oedd yr ymdrech i glywed 
çob gair yn rhyfeddol o darawiadol. 
Jíid oedd y pregethwr yn ymwybodol 
oY gwerth yr oedd y bobl yn roi amo ; 
ni feddyliodd y creadur bach erioed fod 
ynddo ef ddim yn teilyngu sylw at ei 
bregethau, yn fwy na dynion cyffredin 
ereill ; yr oedd mor ddiniwed a dirodres, 
ac yn un hollol diymdrech i fod yn 
wrthddrych sylw. Yr oedd ei bregethu 
yn hollol ddiymdrech, a diorchest; nid 
oedd yn ceisio gwneuthur dim ond 
dyweyd tiçyn, fel y dywedir, fel pe 
buasai yn siarad rhywbeth ar ddiwedd 
cwrdd gweddL Eto, pob gair, un ar ol 
y llall, yn tynu sylw fwy-fwy wrth 
fyned yn mîaen, ac yn gyffredin yn 
cynyrchu teimladau hapus a dìfrifoL 
Yr oedd fel y wenynen, by th yn dysgyn 
ar ddim heb gael dyferyn o fêl oddiyno. 
Yr oédd y byd iddo ef yn ardd flodau : 
byddai yn gweled harddwch yn mhob 
deilen, mawredd yn yr hen dderwen, 
henafìaeth yn yr ywen, a chysgod hap- 
us o dan golfenau deiliog y sycamor- 
wydden. Uoffai brydferthion yr ardd; 
byddai amryliw y blodau yn ei swyno ; 
'íe, tynai felusdra o bob man ; byddai 
yr holl greadigaeth, fel pe bae, yn dy- 
îeru brasder ar ei enaid ef ; cydna- 
byddid ef gan natur fel ei phlentyn 
anwylaf : mab ei hen oedran, ac agon^i 
eî mynwes iddo i gael sugno bronaa 
ei dyddanwch hi. Iddo ef yr oedd 
harddwch yn y Ilwyn drain, a phigìad- 
au yr ysgallen ; ac nid hyny yn 
eithr cyioeth a melnsder, Ile nad 



Digitized by 



Google 



SÊÍ'TÌIÌA ÒBÈ^TDb Ì^ ÌIÁ MŸBG. 



191 



ŷ cyfifredin yn gweled dim ond pethau 
cyífredin a diwerth. Pan y dyggynai 
efe i Iw vn o ddrain, neu ysgaìl, canai yn 
nghanol y pigiadau, a deuai â llwyth o 
fêi allan. wedi iddo loywi a phuro 
liwn yn ei fyfyrdod, rhedai allan yn (ky- 
loyw yn ei bregethau, a'i farddoniaeth. 
Y pryd hyn bydd y bobl yn gweled y 
prydferthion, ac yn teimlo y melusder, 
yn y defnjrdd prydferth a wnai o bob 
peth yn ei gymhariaethau. Ai i ys- 
gerbwd y llew ; ac ni soniai nemawr am 
greulonder natur hwnw, ond dangosai 
y mêl a gafodd ynddo ; a rhoddai gyn- 
ygiad i bawb o hono. Yr oedd tyner- 
wih ei weinidogaeth, fel y gweddnew- 
idiad, yn peri cyfnewidiad gogoneddus 
mewn llawer gwynebpryd. Byddai 
gwynebau o ymddangosiad lledbender- 
lynol a sarug, wrth ei wrando, yn 
myned o dan y fath gyfnewidiad, fel 
braidd y gallesid eu hadwaen. Yr 
oeddent yn dysgleirio heb yn wybod 
iddynt eu hunain. Yn Ue y sarug- 
rwydd, wrth ddyfod i mewn i'r capel, 
gweiid gwên yn dechreu ffurfio yny 
wynebpryd, yn cynyddu fwy-fwy, íel 
oedd y sirioldeb ag oedd yn chwareu 
yn y Ilygaid, y Uiw ag oedd yn ym- 
brydferthu yn y wynebpryd, a chryn- 
dod y gwefusau, wedi trawsnewid dyn 
ystyfnig i wedd angylaidd, fel y gaUas- 
ech ddysgwyl bob mynyd iddo lefaru 
â'i dafod: "Da yw i ni fod yma." 
Byddai yn llwyddo, yn rhyfedd ddi- 
orchest, i daflu teimlad tyner ei ysbryd 
addfwyn ei hun i bob mynwes ; ac er 
dyfbd i'r capel yn ddigUawn wrtho, ac 
yn b wriadu rhoi cerydd iddo ar ddiwedd 
yr odf a, am beidio dyfod at ei gyhoedd- 
lad dair gwaith o'r bron, yr óedd yr 
holl deimladau digofus yntroi yn fadd-' 
euant pechodau o dan ei weinidogaeth ; 
ac yn lle cerýdd, estyniadllaw serchus, 
gan ddywedyd, "Gwnaethost yn dda 
ddyfod." Gobeithiwn, yn ein herthygl 
nesaf, y byddwn yn alluog i fyned i 
mewn i fany lion ei gymeriad gweinidog- 
aethol. Yr ydym yn cyfaddef ein tuedd 
i grwydo~yn enwedig gyda chymeriad 
o'r fath hyn, ac heb fod yn adnabydd- 
üs fel pregethwr, ondi gylch bychan, 
mewn cymhariaethi 

CyNYDD POBLOGIETS Y DeTBNAS GtP- 

uiToii. — Ganwyd 280,065 o blant yn y 

Peyrnas Gy.tinoly flwyddyn ddiweddaf, ac 

yn ystod yr un cyfnod ba faiw 105,086 o ber- 

^<ma.u ] feil^ cynyddodd y boblogaeth 94,979. 




RHYW FATER YN NGLYN A. 
SEFYLLFA OREFYDD YN EIN 
MYSG. 

Papyr a ddarllenwt/d yn Nghyfarfod 
y jBlaeTioriaid, yn Nghyrmnfa Aä- 
yrítíyrfa, 

y.| AE Cyfarfod y Blaenoriaid yn 
^ aml wedi teimio anhawsdra 
iV dreulio yn fuddiol o ddi- 
ffyg cyiiUun a gwybodaeth /ae^oroí o*r 
hyn a fwriedir yn destyn i ymddyddan 
arno ; a Ilawer o'r ychydig amser «ydd 
genym, wedi ymgasglu o'r naill wlad 
a*r Iláll, yn cael ei dreulio yn ofer 
ínewn ymddyddan ar ba faterion sydd 
i fod ,dan sylw, &c. j teimlad o hyn a 
achlysurodd y dull yma o dreulio y 
cyfarfod hwn. Mae y matera rodd- 
wyd i mi yn dra eang, llawer yn rhy 
eang i allu gwneyd cyfiawnder âg ef 
mewn un neu ragor o gyfarfodydd. 

Mae ya hawdd i bob meddwl ystyr- 
iol i ganfod ein bod fel Oyfundeb yü 
mynedyn y blaen yn y blynyddoedd 
hyn trwy gyfnewidiadau pwysig, er yn 
fanteisiol yn ddiau ar lawer cyfrif, eto 
yn galw yn ddifrifol am ein hystyr- 
iaethau, erbod yn fuddiol i gyfarfod 
âg anghenion ein hoes. 

Mae'r Beibl yn crybwyll yn gymer- 
adwyol am **feibion Issachar" yn am- 
ser Dafydd, am eu bod yn medru deall 
yr amseroedd, fel ag i wybod pa beth a 
ddylai Israel wneuthur. Mae yr Ar- 
glwydd lesu yn bcio luddewon el 
oes ef am na fedrent arwyddion yr am- 
seroedd. Heb sylwi ar, a deaU em 
hamserau, nis gallwn yn effeithiol 
ochelyd profedigaethau ein hoes, nao 
ychwaith gyílawnu ei diffygion, na 
gwerthfawrogi ei manteision a'i rhagor- 
iaethau. Y mae Uawer o bethau gyda 
ni i*w gochelyd yn gystal a^ i*w 
gwerthfawrogi. 

Yn hy trach na chymeryd sylw o ry w 
un mater neiUduol, ymdrechaf àsíSLo. 
allan nifer p awgrymmdau ar amryw 
faterion, gyda rhyw sylw ar y naill a'r 



llall ; ac os gwelwch hyny yn deilwng, 
y geÜwch yn y cyfarfod hwn, ac mewn 
cyfarfodydd dylynol, gael ymddyddan 



a sylw pellach arnynt. 

I. y PABGH PRIODOL I GTSEOB DUW. 

Onid oes gormod o ddifaterwch yn 
ein cynulliadau creíyddol o berthynaa 
fn duU Q addolìl Mae yn aml iç9^ 



Digitized by 



Google 



m 



BÉÉmjfiL OEirŶDD Ýir its ìtno. 



bwrrig o'n oy&rfodydd droiodd ejm 
boallawer o'n haelodaa ]rn breaenoL 
Y mae Uawer yn ein cynulleidfaoedd 
jn ymddwyn tuaff at v rhanau arwein- 
lol o'r gwnsanaetn, feì pe na bae yn 
ddim ond i'dreulio yramser i bobl i 
ddyfod erb^ y br^th. Wrth gyfer- 
bynn arfenadau j rnai sydd yn addoli 
yn EîglwyBÌ Oadeiriol trefydd Llueer ft 
gwrandawyr Oymru, mae yn ddiau 
wahaniaeth mawr rhwng y naill a'r 
Uall. Y naiU fe ddichon yn llawn 
parch i'r lle, fel adeilad, tra y mae y 
Ilall yn sicr o fod yn amddifad o r 
parch priodol i amcan a chysegredig- 
rwydd y lle ; yn y naiU fe weUr y gyn- 
uUeidfa yn amserol, ac mewn ymddyg- 
iadau yn ddefosiynol — tra y mae gyda 
ninau yn dyfod i mewn yn ddiweddar, 
yn drystfawr, a gwamaL 

Er nad affwedd corff y w y prif beth 
mewn addoliad, o herwydd ysbryd dyn 
yn unig a all ddal cymundeb à Duw, 
syddyn ysbryd anweledig— " Ysbryd 
yw Duw, a rhaid i'r rhai a'i haddolant 
ef, addoH mewn ysbryd a gwirionedd." 
FeUy cymundeb ysbryd ag ysbryd yn 
ddiau y w hanfo i addoUad, ac nis geUir 
ei gyfyngu i drefniadau Ue, ac amser ; 
eto y mae trefniadau, Ue, amser, a 
symlrwydd yn dra manteisiol i addoU. 

Fe gawn fod y Salmjrdd yn " Uawen- 
ychu ac yn hiraethu am weled yr 
adeg iddo fyned i dỳ'r Arglwydd ; ac 
fe gawn gyfarwyddyd dwyfol pa fodd 
i fyned yno : " Ôwilia ar dy droed pan 
elych 1 dỳ Dduw :" ac wedi myned 
yno ein cwaith a ddylai fod, " Edrjrch 
ar brydferthwch yr Ardwydd, ac i'w 
" " Diau y dỳlem 



nofyn yn ei demL' 
dalu mwy o sylw i 
Duw. 



barchu Oysegr 



11. DIFPTa BáEN SBFYDLOa AR BRnP 
ATHR^WIASTHAU CBISTIONOGAETH. 

Onid yw hyn yn un o nodweddion 
peryglus ein hoesl, gylch haner 
can mlynedd yn ol jrr oedd ein gwlad 
3m faes brwydrau dadleugar o ber- 
thynas i athrawiaethau yr efengyl ; 
CalfiHÌaeth ac Arminiaeth oedd pync- 
ìau mawr y dadleuon. Nid oedd y 
^eidiau yn y dadleuon hyny ynamheu 
/)uwdod ao latm Cm^— Adgyfodiad 
Cyffredinol— OosbedigaethdragywYdd- 
ol— YsbrydoUaeth y Beibl, &c. Dyn- 
ion yn ^rradeg hono a wadent y pync- 
iau hyn a roddid yn eu Ue eu hunain : 
gyda'r Deistiaid a'r Undodwyr ; ond 



3m y blynvddoedd yma fe geir dyniflB 
o'r nodweddion hyn yn mhwlpodan 
OrÌ8tionog|ol Uoegr ac America yn amL 
Peth dyeithr, o drugaredd Duw, yn 
mhwlpudau Oymru yw hyo, a gobeìtb- 
iaf na welir y dydd byth ar Gjinra 
ag y bvdd ei phwlpudau wedí ea 
gadael i r fath ddynion. Gwirìonedd 
ydyw fod gan bob dyn hawl i fanni 
drosto ei hun ar bob pwnc, heb fod jrn 
gyfrifol i neb ond i'w Famwr am á 
opîniwn ; eithr dyn o'r math mwyaf 
twyUodrus yw y dyn hwnw a wi» 
ddefnydd o'i gysylltiad ag enwad cref- 
yddol i daenu golygiadau croes i íani 
broffesedig yr enwad y perthyna iddo. 
Un nooau neülduol pleidwyr CTfeil- 
iomad yn awr, fel yn yr oesoeddo*r olaen 
yw,eu bodyn dirm^gu Oredoau, Oyffes 
Ffydd, Oyrff Duwmyddiaeth, &c. ; ae 
edrychant arbawb a gymeradwyanty 
cyfryw bethau fel pobí ddifam ac an- 
wybodus ; tra ar yr un pryd y cymer- 
adwyant hwy systems i'r Athronydd, 
y FferyUydi, y Seryddwr, y Daear- 
egwr, &c., a gwahanol g»ighenau o 
wybodaeth ; eto dirmygant sysU» 
mewn cysyUtiad â chrefydd, a hjrny 
an nas gallant hwy osod eu tybian 
hunanol a dyeithr eu hunain mewn nn 
math system. 

Frodyr, yr ydym yn byw mewn am- 
seroedd enbya, a dylem osod ein gwyn- 
eb yn benderfynol yn erbyn cyfeiUom- 
adau athrawiaethol, a'r arwyddìon o 
honynt, a gorfodi y cyfryw a'u prcffes- 
ant, ac a fynant l^rnu wrth eu syniadaa 
dinystriol, i fyned i'w Ue priodol ea 
hunain, ac nid eu goddef i lygra iea- 
enctyd ein cynuUeiafaoedd. Bydded i 
hyn gael eich ystyriaeth ddiírifolaf. 

III. Ein dyledswydd i ychwanega 
ein hymdrech o blaid 

ADDTSGU IBUENCTYD 

eîn cynuUeidfaoedd mewn gwybodaetà 
grefyddoL— Yr ydym fel Oyfundeb i'n 
canmol am yr vmdrechion mawiìon 
sydd wedi bod gyda y mater yma; eto y 
mae amgylchiadau ein (cwlad ^ galw 
am weithgarwch ychwanegol— i ddybla 
ein diwydrwydd. 

Un o amcanion mawr sefydUad yr 
Ysgol Sabbothol oedd dysgu ieuenc^ 
ein gwlad i ddarllen Gair Duw ; ac 
nid oes angel na sant a all byth gyfirîf 
y daioni y mae hon wedi ei wneyd 
trwy roddi iddynt gyfeirìad i fforday 
bywyd. Yn y cymiriad yma yr irŷt 



Digitized by 



Google 



8KryLt.FA CBBFTDD Ylf EIN MYSG. 



193 



yn rhyw feddwl fod yr Yggol Sul yn 
cyflym gyrhaedd un o amcanion ei sef- 
ydliad, pan gymerwn i*n hystyriaeth 
fod Llywodraeth ein gwlad bellach 
•wedi gwneyd deddf, yr hon sydd yn 
gofyn fod i bob mab a merch, o dan 
oedran arbenig, i fedru darllen ac ys- 
grífenu. Dyma un o'r cyfreithiau 
pwysicaf a gynjrrchodd senedd Prydaim 
rawr yn ein hoes ni ; ac fe obeithiwn 
y bydd ei ffrwyth yn fendithiol i'r oes- 
oedd a ddel, yn foddion i ddyrchafu ein 
g^lad mewn moesoldeb arhinwedd,ac y 
cawn gcnedl o ddynion mwy sobr a 
darbodus. Dylem deimlo yn Uawen 
aih y deddfau addysg, er eu diflfygion ; 
eto dylem lawenhau mewn dychryn, yn 
gymaint a'u bod yn ychwanegu ein 
cyfnfôldeb. Dywedir fod y gair 
<îddy8g yn deilliaw o wreiddyn sydd 
yn arwyddo rhtüymOy neu cUal ; felly 
cyflea y syniad fod cyfranu addysg am 
Dduw a'i gyfraith yn (U<U, yn gweith- 
redu fel cyffíon^ neu yn ceryddu tuedd- 
iad naturiol i lygredigaeth. Wrth i ni 
ystyned ar y naill law fod pawb bell- 
ach i fod yn medru darllen ; ac ar y 
Uaw arall, gofio am y canoedd o dunelli 

lenyddiaeth brgredig y mae y wasg 
Seisnig yn anmn alian yn fisol, yn 
llawn o wenwyn moesol, marwol i'r 
meadwl dynol, oni ddylem edrych yn 
ddyûd ar K>d fl;wirioneadau y Beibl, yn 
eu symlrwydd, yn cael eu darllen a'u 
deall, a'u bod yn gwreiddio yn y 
meddwl, yn dylanwada ar y gydwybod, 
ac yn enul y serch. 

Dylem yn ddiau, bellach, godi yr 
TíM^ol Sabbothol at fWy o egwyddori, 
a deall j gwirionedd. Mantais i hyny 
fyddai i'r noU athrawon a'r athrawesau 
i ymgyfarfod i gydnabyddu à'r hyn a 
ddylent ffyfranu i'w dosbarthiadau. 
Dylai fod yn perthyn i bob eglwys 
g^arfodydd ^wyddori i feibion a 
merched, yn g^stal ag i blant perthyn- 

01 i'n heglwysi, o herwydd mae y gelyn 
yn hau efniu o bob math erdenua 
themtio y meddwl oddiwrth symledd 
yr efen^l, Gobeithio y rhoddwch 
ystyriaeth briodol, ac ymdrafodaeth 
nelaeth ar y mater yma. 

IV. Oni ddylem, fel Oymanfa, i 
wneyd ymofynlad cyffredinol i'r 

ACHOSION o'N HAPLWYDDIAHT 

fel Oyfandeb mewn Uawer man, yn 
arbemg pan ystyriom fod y boblogäeth 
yn cynyadOy ao nefyd eglwyai ereiU yn 



Uwyddo. Eithriadau yw ein haflwydd- 
iant. Mae ein hystadegau yn pron ein 
bod fel Cyfundeb wedi ílwyddo yn ein 
hoU gysylltiadau, a hyny yn rhagorol, 
o'n cychwyn hyd yn bresenol ; ac y 
mae cymaint o fywyd ytí ein gweith- 
rediadau yn awr ag a fu ; eto, y mae 
eithriadau yn hyn, ac fe ddylem chwil- 
io a oes elfenau yn yr eithriadau hyn 
o'n haflwyddiant a all mewn amser 
dyfodol ledaenu, fel ag i beri i'n Uwydd- 
iantsefyU, a'n haflwyddiant ychwan- 
egu. 

Mae perygl rhag bod yr elfen ym- 
osodol yn darfod mewn llawer man. 
Ymddengys i mi fod yr Arglwydd wedi 
codi Methodistiaid Cymru i waith ar- 
benig, a bod ein U wyddiant go^oneddus 
i'w briodoU i raddad mawr i'r elfea 
ymosodol a feddianai ein Cyfundeb o'r 
dechreu hyd yn hyn, ac nas gaUwn 
Iwyddo ond fel jr byddom yn gweithio. 
Benditharlafuryw'r bendithion mawr- 
ion yr ydym wedi eu mwynhau,— -i» 
phan y peidio ein gweithredoedd cyntaf, 
y coUwn ein safle yn y filwriaeth ys- 
brydoL Oof genyf gly wed am i ün o'r 
swyddogion rhyfel yn mrwydr Moolkee 
i ddyfod mewn brys at y Oadfridog, Sir 
Oharles Napier, ac iddo yn yr olwg amo 
floeddio wrtho, " Sir Charles, we have 
taken a standard,'' " Very good t 
taìce anothèr" oedd ei ateb. Y mae 
y Methodistiaid wedi gwneyd mark yn 
y byd crefyddol, ac yn aml yn Uawen 
eu bîod wedicymeryd standard newydd. 
Y mae Gaptain Mawr ein iachawdwr- 
iaeth eto yn dweyd, *^ Take another 
standard ;' take amther yn bersonol ; 
take anotherjn Eglwysig; take ano- 
ther yn Gyfundebol. Gwnawn ein 
rhan, o dan ein baniar, o blaid ein 
Tywyaog, yr hwn a òrphenodd iach- 
awdwriaeth dyn **trWy iyn'd ei hun i'r 
Uaddfa ;" ac fe wel ei ddeüiaid oU yn 
fwy na choncwerwyr yn y man. Dyl- 
em yn wastad gofio, na fydd " ein 
Uafur yn oferyn yr Arglwydd." Mi 
ddymunwn yn garedig ar i chwi weled 
y mater yma yn cael y sylw a deUynga. 

V. Y WEINIDOGAETH A'I OWAITH. 

Fe fyddai yn dda a buddiol i bob 
Diacon perthynol i'r Oyfundeb i ddar- 
Uen Uyfr galluog ac amserol y Parch, 
Dr. Hughes, ar " F Weinidogaeth." 
Oredwyf fod sefyUfa einheglwysi a'n 
gwlad yn gofyn ein hystyriaeäi. Ai 
ni ddylasai ein tre£aiadau fody fath ag 



Digitized by 



Google 



m 



6%ÿTttÌÂ CUtí'TbD Ýür !Em ìiYbŵ. 



y caem ragor o wasanaeth ein gwein- 
idogioD, er budd ac adeiladaeth yr 
cglwytiî Mae yr Arglwjrdd wedi 
gdlw a donio dynion hynod i'r weinid- 
ogaeth mewn cysylltiad a*n Cyfundeb 
er ei gychwyn, a bendithio eu llafur â 
Ilwyddiant mawr. Er fod nodweddion 
gwahaniaethol yn perthyn i bob oes o 
bregethwyr ; y mae yn destyn o lawen- 
ydd i ni fod tô o bregethwyr ieuainc 
galluog, difrifol, ac effeithiol yn codi, y 
rhai y mae eu gweinidogaeth yn noa- 
edig gyfaddas i borthi plant Duw. 
Byddaf yn teimlo wrth wrando llawer 
o'r eweinidogion ieuainc yn y blynydd- 
oedd hyn, fod y gogoniant eto heb ym- 
adael o'n mysg, a bod yr Arglwydd yn 
bwriadu cwneyd gwaith gogoneddus 
yn ein gwlad eto yn fuan. 

Y mae yn ofynol fod Uawer o dyner- 
wch teimiad, yn gystal a bam bwyllig, 
i fyned trwy y cyfnewidiadau gofynol 
eu gwneyd, er gwneyd y Fugeiliaeth 
Eglwysig yn fwy effeithiol i'r eglwysi. 
Nis gallwn ar unwaith wneyd cyfnew- 
idiadau mor fawr a newid ffurf oes. 
Yr ydym o angenrheidrwydd i weled 
cysylltiad agosach a mwy cyffredinol 
ac effeithiol rhwng ein gweinidogion 
a*n heglwysi— da yw fod hyny yn enill 
argyhoeddiad dyfnach ac eangach yn 
meddyliau Uawer yn barhaus ; a go- 
beithio y lefeinia yn fwy cyffredinoí o 
flwyddyn i flwyddyn. 

Onidyw y symudiadau "sydyn" a 
gymer le yn aml mewn cysylìtiad á'r 
îugeiliaeth, wedi ei nhiweidio yn fawr 
mewn Ilawer man. Eglwys yn rhyw 
feddwl am fugail, rhy W frawd yn dy- 
fod am drOf ac yn y fan, mewn rhj/w 
cynhesrwydd yn cyflogL Y llyfr cy- 
noeddiadau perthynol yn Uawn am o 
ddwy i dair blynedd ; nifer o frodyr 
yn y weinidogaeth wedi gwasanaethu 
y cyfry w eglwys am, fe ddichon, ugain 
neu ddeg ar ugain o flynyddoedd yn 
flaenorol : un ot pethau cyntaf wneir 
yn aml fydd, danfon at yr hen weinidog 
j'w hysbysu fod bugail yno gyda hwy, 
ac nad oes angen am eî wasanaeth am 
y Sul a'r Sul, am fod y bugail yno. 
Onid yw peth fel hyn yn dori amod ì 
Mae rhoddi a derbyn cyhoeddiad yn 
contract nad oes hawl ei dori ond trwy 
gyd-ddealltwriaeth frawdol. Mae eg- 
Twys a wna ymddwyn fel hyn yn af- 
resymol, ac yn gwneyd ançhyfiawnder 
9kX hen ''weision." Nis gaUwn, o gan- 



lyniad, ddysgwyl bendith a Uwyddiani 
ar V symudiad newydd. 

Oni fyddai yn hawdd cadw nifer o 
Suliau gwag ar lyfrau yr eglwysi fyddo 
yn meddwl ac yn ymsymud at gael 
bugail, yn ei gwneyd yn fwy cysnrus 
i'r eíçlwys, ac hetyd i'r bugail. Dichon 
y byddwch yn barod i ddywejrd, Beth 
am y pregethwyr sydd yn tori eu cy- 
hoeddiadau, ac feliy yn siomi cynnll- 
eidfaoedd ì Dichon fod gormod o hyny 
yn cael ei wneyd. Mae y dyn a fedr 
yn fwriadol siomi cynulleidta feUy i'w 
anghymeradwyo ; ac i'r cyfryw mi 
roddaf i chwi gyfarwyddyd sicr pa 
fodd i gael diwygiad yn hyn ; a dyma 
fe : Peidio a rhoddi aÜ g^rfleustra i neh 
i'n sioml Fe all eglwys Ddu w fforddlo 
bod heb wasanaeth dynion aaliant 
gellwair â'u hymrwymiadau ; eto cofier 
fod gwahauiaeth rhwng methu a siomi 
yn fwriadol. Eithr y pwnc yw, Oni 
ddylem gefnogi pob symudiad a ddwg 
i ni ragor o wasanaeth ein gweinido^- 
ion, er budd ac adeüadaeth yr ^lwysif 

VI. ADFYWIAD C&EFYDDOL. 

Y mae Oymru yn hen wlad y 
diwygiadau. Mae yr Arglwydd trwy 
ei ysbryd wedi ymweled â'n gwiad 
a thywalltiadau nerthol lawer tro, fd 
nad oedd dim ond sain cân a moliant 
i*w glywed braidd yn mhob ardaL 
Yr ydym wedi awgrymu nifer o beth- 
au y dylem eu cyflawnu er cael cawod 
nerthoí o'r dylanwadau Dwyfol, tebyg 
i'r hyn a gawsom tuag ugain mlynedd 
yn ol, a Ilawer gwaith cyn hyny, a 
roddai i ni nerth newydd i wrthsefyU 
ein gelynion, ac i gyflawnu ein dyled- 
swyddau. Onid yw agwedd ysbrydol 
ein Heglwysi jti hawlio ein sylw 
arbenig at hyny ) Yn neiUduol yn awr 
pan y mae mewn rhanau o'n gwlad 
oethau nerthol a rhytedd yn cvtneqrd 
Ue. Y mae erthygl resymol a buddial 
i bawb o honom ei darUen yn j 
Catholic Fresbì/terian, am fis Ghwef- 
ror diweddaf, ar Revival and ReuÌMd' 
ism, Gallwn feddwl fod y Dwyfol i'w 
weled yn y Revival ; a'r ofíerynol iV 
ganfod yn y £evivalism, Mae yr im 
yma yn peri fod IlaweT o grefyddwyr 
sylweddol yn ofni y gall fod yn dwyn 
gydag ef ormod o arwynebedd yn y 
gwaim ag sydd yn cael ei ddwyn yn y 
blaen yn y misoedd hyn ; o ran hyny, 
y mae llawer yn teimlo feUy mewJi 
cysyUtiad a phob addfywiad cref jrd4^ 



Digitized by 



Google 



8KPTLLFA CBlEFTDD ŸK Sm MTSO. 



195 



ol, hyd nes y byddo y líerthoedd 
dwyfol mor anorctìfygol a chyflEredin- 1 
ol fel na byddo neb yn beiddio amheu. ' 

Y mae perygl i ni ar y naiUlaw î 
dristau yr "Yspryd Glan" wrth 
amheu ei waitn ef, " gwynt yn 
chwythu Ue y myno," yw gwaith yr 
Yspryd. Ar y llaw arall, y mae 
ein perygl yn fawr i ddarostwng i 
trefn arferol Duw i gadw dyn trwy 
ei wneyd yn beth rhy hawdd reducio I 
peth mor bwysig a sicrwydd bjrwyd • 
tragy wyddol i gynhyrfiad a theimlad ! 
mynyd awr. ' 

Er y cawn lawer o grefyddwyr da 
yn wrthwynebol i adfywiadau crefydd- 
ol, nid oes neb a all amheu nad ydynt 

În fendithion anmhrisiadwy i Eglwys 
>duw, ac i'r byd yn gyfifredinol. Ýr 
oedd nerthoedd anorchfygol a chy- 
ffredinol i'w teimlo gyda'r Efengyl yn 
ein gwlad tuag ugain mlynedd yn ol. : 
Yr wyf yn cofio bod am dro yn y 
cylchoedd hyn tua deunaw mlynedd 
i*r amscr yraa, pan oedd llanw mawr 
y Diwygiad yn, ac wedi traio, a'r 
egìwysi wedi cael siomedigaeth mewn 
aml un. Darfu i mi fyned mewn 
rhwyf-fâd allan gyda'r llanw o Aber- 
teifi i " lan y mor.' Dychwelais yn ol 
gyda glanau'r afon. Yr oedd goriifiad 
y tide wedi gadael ar y gìanau lawer 
o ddail, brigau, ysglod a gwellt, ynshyd 
ag aml i greadur aflan. Cyfaríyddais 
a hen bysgotwr, a dyweaais wrtho 
fod y iide wedi gwneyd drwg wrth 
adael y pethau hyn ar y glanau, "Dim 
llawer," oedd ei ateb, *' os gwna'th e* 
heth drwg, fe ^ìia^th lawer o dda hefyd. 
Fe gawsom helfa dda o sammons 
heddy w, ac fe aeth a llawer o longau 
i'r lan i'r dre' yna." Beth oedd yn y 
llongau, meddwnî "O yr oedd y 
Bristol Trader yn llawn o goods i 
fasnachwyr y dref a'rwlad. Yr oedd 
hefyd yn eu plith long yn llawn o'r 
American Baulk at fidio, a llawer 
llong yn Uaw^ glo a cheryg calch." 
Gwelais yn y man fod y tide yr 
oeddwn yn dyweyd ei fod wedi gwneyd 
drwff, wedi gwneyd llawer mwy o dda. 
Credais ei bod yn gyffélyb gyda thide 
mawr y diwigiad oedd bellach ar 
" draio.^ Os y bu yn foddion i ddad- 
blygu calònau llawer o rai a rhagrith 
ac aflendid ynddynt fe ddaeth 
a iachawdwriaeth i filoedd yn ein 
gwlad; fewnaedllaweryn"bysgotwyr 



dynion," fe ddaeth ag adnewyddiad 
ysbryd i eglwys Dduw trwy y wlad, 
gan osod eu traed ar graig, a hwylio 
eu cerddediad, a rhoddi iddynt ganiad 
newydd o " foliant i'n Duw ni." Dys- 
gynodd ysbryd mwy egniol a zelog yn 
yr eglwysi i weithio, adeiladwyd ac 
adnewyddwyd nifer mawr o addoldai, 
Ue y mae efengyl gras Duw wedi dwyn 
bywyi i laweroedd. Y mae y ben- 
dithion hyn eto i'w cael mewn " add- 
ewidion mawr iawn a gwerthfawr ;" 
a'r hyn a lefarodd Duw â'i enau a 
gwblna efe. Felly fe ddylem ddys- 
gwyl wrth yr Arglwydd. Y mae yr 
ysbryd yn ngweddill gan ein Duw. 
Ei ewyllys ef y w cael y byd i feddiant 
yr hwn a fu farw er ei achub. Beth 
allwn wneyd er cael eto deimlo a 
phrofi pethau nerthol yn ein gwlad î 
Oni ddylai hyn gael ein sylw difrifol a 
buan/ 

VII. GWEDDI DEULUiJDD. 

Mae dirywiad mawr yn ddiau yn ein 
gwlad mewn cysylltiad â hyn. Ỳn yr 
oes o'r blaen te edrychid ar deuluoedd 
yn proffesu crefydd, ac nad oedd yn 
arfer " Dyledswydd Deuluaidd," gyda 
drwgdybiaeth ; bellach y mae lle i ofhi 
fod hyn yn bod yn rhy gyffredin o 
lawer. Y mae diry wiad yn yr Eglwysi 
braidd bob amser yn eaulyniad i es- 
geuluso gweddi bersonol a theuluol. Y 
mae nifér crefyddwyr Oymru wedi 
llawer mwy na dyblu mewn rhif yn 
ystod y 40 mlynedd diweddaf, eto yr 
wyf yn ofni nad oes cynifer o " allorau" 
i Dduw yn nheuluoedd y wlad ag oedd 
yn yr adeg hono. Y mâe hwn yn fater 
fawr bwys i Eglwys Dduw j'n gyff"- 
redinol ; oblegid nis gall y weinidog- 
aeth fwyaf fedrus a nerthol, na'r trefn- 
usrwyda mwyaf manwl a rhesymol, 
gydar.hoU gyfarfodydd a sefydlir, er 
moesoli a chrefyddoli dynion, byth 
lanw lle gweddi bersouol a theuluaidd. 
Y mae fod " Orefydd deuluaidd " jj^n 
cael ei hesgeuluso yn achos i oíni md 
y personol mewn sefyllfa dra diryw- 
iedig : mae esgeuluso y naill yn rhwym 
fwyta cryfder y Uall. Sis gall y 
weddi gynulleidfaol wneyd i fynu am 
y bersonol a'r deuluol, na'r deuluol 
wneyd i fynu am y bersonol \ rhaid 
cael y bersonol er cyfnerthiad i'r deu- 
luaidd. Heb y naill a'r Uall nis gall y 
weddi gynuUeidfaol fod yn effeithioL 
Heb ymwneyd & Duw yn bersonol a 



Digitized by 



Google 



m 



BAADDPNIAEIH. 



theuluol ni8 ^all ein gwasanaetli gy*. 
hoeddos fod jn fawr amgen nac 
'*efydd yn seinio, neu symbalyn 
tincian." "Wrth i ni edrych i hanes 
braidd yr hoU ddîwygiadau crefyddol, 
fe gawn eu bod wedi eu rhagflaenu a'u 
dwyn yn mlaen trwy offerynoliaeth 
crefydd bersonol a theuluoi ; oes, v 
mae genym hanes yn ** Methodistiaetn 
Oymru am rai diwydadau nerthol 
wedi tori allan mewn teuluoedd, ahyny 
mewn cysylltiad â "Gweddi Deulu- 
aidd." 

Cof genyf, pan yn by w yn Penycae. 
dros ugain mlynedd yn ol, fod Gweddi 
Deuluaidd wedi cael sylw arbenig yn 
yr eglwys, ac iddi benderfynu i ym- 
ddyddan à phob penteulu perthynol 
i*r eglwys. Nodwyd arnaf fi i alw ar 
dri phen-teulu, er ymddyddan à hwy 
bob societi/ naw o'r gloch boreu y Snl : 
aeth y cynllun yn y blaen am fisoedd, 
a Uwyddwyi i gael gan bawb i addaw 
gwneyd, a chafwyd eu bod yn gwneyd, 
a'u bod yn cael llawer ojlas ar wneyd. 
Eithr hyn fu yn rhyfedd, cyn gorphen 
myned dros yr oll o*r aelodau, fe ddys- 
gynodd rhy w nerthmawr— " Ymwelodd 
Duw â'i bobl ;" ac fe ddechreuodd 
wneyd hyny yn y cyfarfod a gynelid ar 
yr awr oedd wedi ei nheiUduo er anog 
at y Weddi Deuluaidd. Ychwaneg- 
wyd, mewn canlyniad i'r jrmweliad 
grasol hwn, dros gant ac ugain at yr 
eglwys. Ac yr wyf yn adwaen rhai o 
honynt yn awr yn dal eu Öordd yn dda. 

Beth pe cymerem y mater yma i'n 
sylw ; cynac wrth wneyd hyny, ihaid 
i ni gredu yn nerth ac effeithiolrwydd 
gweddi ; yna fe awn yn " hyderus at 
orseddfainc y gras," ac fe dderbyniwn 
drugareddau lawer. 

Wm. Griffiths. 

Bryncynon, Blachwood. 



§arbir0nm^í^* 



PENILLION A GYFANSODDWYD AR 
ADEG CYFLWYNIAD TYSTEB I MR. 
WILLIAM DAYIS, (BANK YILLAS), 
CRÜGGLAS, ABERTAWE. 

Bn Uawer mewn mydr yn clymn Uioellan, 
Gan gaan mawlgerddi i ddyniori dinod ; 

Ymnyddent mewn odlan ryw In o rinweddau, 
A chodent eu henwan i gopa hryn olod ; 

Ond ha I 'doedd y cyfan ond gwag-drath yr 

. aweBi 



Gwaith orehwyll oedd pletlun ihhiweid«i 
yUu. 
Ae ar ea hadenTdd ifynujtnt dychytayg, ; 

Fe'n claddwyd yn meàdrod y petfaiirjtia. 
Ha gyfaill, os ydwyt am esgyn i ty^j^ 
• I wyddfa enwoffrwydd— dechreni arlawti 
I ífyirflo eymeriaawiA'T byd ei edmygü, 

Wna'r nef ei drysori nwch parlwr y ŵawr; 
Bydd yno mal perlyn ar fynwes gwirfonedd, 

Nen emawg amryUw ynnghadwen dy imr 
Nen enfys aiddnmol yn wybren tangnefedd, ^ 

A'r byd idd^ blygu mewn gwylder a moes. 
W. DaYÌes yn ienane gýohwynodd y Uwybr, 

Y Uwybr sy'n arwain i fri a mawrhad; 
I jVnu, ifyuu oedd metto ei fywyd, 

I fynn fe ddringodd binaclan mwynhad; 
Cymdeithas BYdd beUaeh a choroa blethedig, 

Enfoogrwydd —i'w gosodynaddum i'wbea. 
Hardd goron— wna amser mo'i gwedd yn 
wywedîg, 

Yn brydferth yr erys^hardd goron aef 
wen. 
Diwydrwydd a Uafor f o'i gymdeithion bob 
enyd— 

Yn Uaw'r ddwy angyles y rhodiai o hyd; 
A gwrando eu hymgom yw^un/n hoiul ei fywyd 

A'n melns gynghorion a lonai ei fryd ! 
Fe yfai o fft^i&TL dysgeidiaeth a chrefydd, 

Ymborthai ar fanna nefoUidd ei hnn; 
A thrwyddynt maebellacb yneglar eigynydd, 

O dan en dylanwad fe dyfodd yn ddyn. 
Nid dyn mewn segnryd yn treulio ei amser, 

Ond dyn i gymdeiüias yn barod o hyd ; 
A'i ysbryd haelf rydig yn tanio gan londer, 

Pan welo gyfleastra at wella y byd ; 
'I ymdrechion gwastadol dros ddirwest faw^ 

ypr» 

£i enw sy'n uchel ar rol Teralaeth Dda; 
Caredig ac hynaws ei deinüad fe'i gweUr, 

A? ol ei weithredoedd gwir barch a'i mawrha. 
Mor wylaidd, mor dawel, mor dirion mae'a 
wastad, 

Heb wg ar ei mdd, na dig ar ei wedd; 
Yn ysgolj Groes y dysgodd ymwndiad, 

Efengyí eniUodd eî galon yn sedd ; 
A phar egwyddorion ei Uaw wen a argraírwyil 

Yn ddwfn ar gymeriad ein gwmn heb baU ; 
*N ei hawyr iachasol anadla ei fywydi 

A'i nhefol awgrymiaa a ddysgodd yn galL 
Yn ddiwyd Uafuria dros achos yr Arglwydá, 

Cyfrifon ei eglẁys* wna gadw'n ddigel, 
Ac heno yr eglwys ei lafur gydnebydd, 

'I ymdrechion diflino 'i haeUoni a'i zei ; 
Y Uyfran gyflwynwyd yn gywir ddatgana 

Mor ddwfn yn serchiadau yr eglwye ma«.if l^ 
Lfcith calon yw'r dysteb, o'r gaion Uefara, 
' Mae'i hiaith uwcMcM geirian— mewn. teiÉl' 

ad mae'i Uef. 
Hir oes a ddymunaf i Dayea o'm ealon, 
Mwynbad o wenau y nef drwy ei oes, 
A Uwybr ei fywyd fo'n ei gylcho rhagieee ; 
Esgyned i fyîay 'rhyd grisian anrhydedd* 
Esgyned fel Cristion yn Uawn gras o lk3fvf.^' 
Ei fywyd fo'n machlyd yn mro hardd • ' ^ 

ndfedd, 
A'i enw'n berarogL 'nel gadael y byd. 
J. Di 



Ahertawe, 

•Mr. DaTÌeg yw ysgrifenydd yr <!#■{[' 
nchod, ao am ei waita UX pj^eojáAjmP 
odd y dyateb. • 'i 



Digitized by 



Google 



HYTH Y Ì[)EYW. 



m 



LLINELIAU 
Cyflwynedîf l Mr. a Mrg. Pbiob, a'r teulu, 
BaiìwBy Yiew, Llangamarch, ar ol ea mab 
a'u mercb. Bu farw Ibaao Pbige ar yr 
16eg o Barfyr, 1874, yn bum mlwydd oed. 
Bu farw Winifbbd Bosalie Fbicb, ar vr 
20f ed o Ragfyr, 1874, yn ddwy flwydd oed, 
o'r 8carlet Fever.— 

HiT a ganaf ydy w yma 

Ar bererin ar y llawr, 
Ddoe yn chwythn, heddyw'n dawel, 

Fory'n rhy wbeth nad y w'n awr ; 
Byd newidiol y w ei enw, 

Byd gorthrymder yn mhob oes, 
Byd a bery i'w drigolion 

Tra fo'nt yma yn dra chroes. 

Llawer tenlu a wahanwyd 

Ar ol dechren yma'i daith, 
Ni chyf anir mwy o hono 

Hyd yn nhrag'wyddoldeb maith. 
Fe ddaeth angan i walianu 

Teuln mwyn y Railufay View^ 
Aeth a dan o'r rhai prydferthaf 

I drigfanau'r nef i fyw. 

O mor anhawdd oedd ymadael 

Ag anwylìaid gwiw fel hyn, 
Ddoe yn rhodio ar y ddaear, 

Heddyw f ry ar Seion fryn ; 
'üoedd dau alla mawr yu tynu : • 



Nef a dae&r o bob tu ; 
Tynu fynn mae y nefoedd, 
Tynn 'i lawr mae'n daear nL 

Crirt sy'n tynu yn y nefoedd, 

Nid y w'n goUwng byth yn rhydd ; 
Dyn sy'n tynu ar y ddaear, 

Ac yn arf er colli'r dydd ; 
Tynwyd Isaao a Bosalie 

I^nu, fynn tua'r nef ; 
O'r anwyliaid bychain, tlyiion, 

Maent yn canu " Iddo Èf ." 

Dechreuaaant ar yr anthem 

Sydd er mawl i'r nef oedd mwy ; 
Ni f ydd diwedd byth ar gann 

Am rìnweddan marwol glwy' ; ^ 

'Boedd dwy delyn aur yn crogi 

Yn y llys i'w dysgwyl hwy ; 
A bydd Isaac a Winifred 

Yno'm ohwaren amynt mwy. 

Peidiwoh wylo, f wyn rieni, 

Ar en hol — ewch tua'r lan. 
Ghwithan, Tomi bactu a Sarab, 

Daliwch olwg ar y fan 
Lle mae Isaac a Bosalie 

Wedi glanio'r byd a ddaw, 
Fel y caffoch gymdeithasn 

Byth â hwy yr ochr draw. 

Lhnnon. Etaw Datibs. 



^üìiráion g pi«. 




NYTH Y DRYW. 

' ELLID meddwl fod mwy o dân 
" dan grochan yr hen fyd yma 
nag arferol, neu fod ei ffwrn 
wedi*ei thwymno " saith poethach nag 
erioed ;" o leiaf yn boethach nag y mae 
wedi bod ej- ys llawer dydd o'r blaen. 
Bid y fyno, teyriiasoedd Ewrop, Asia, 
ac America sydd yn berwi ac yn llos- 
gi, fel nad oes «neb yn gallu dywedyd 
pa ddydd neu awr y gall dori allan, ac 
ysgaldanu, neu losgi y trigoliou. Felly 
y gwelir y sefyllfa boleticaidd braidd 
ŷn mhob gwlad o dan gynhyrfìadau 
arswydus, ac yn barod i dori allan un- 
rhy w amser. Yr un egwyddorion sydd 
yn cerdded drwy y byd, drwy ffyrdd 
4;anddAParol, nes y mae gorseddau a 
meinciau, ac ystoliau, ie, a lloriau yn 
crynu, a'r cwbl yn bygwth dinystr iV 
gilydd. Nid oes dim gwahaniaeth 
beth ydyw y ffurflywodraeth, pa un ai 
Breniniaeth, ünbenaeth, neu Werin- 
iaeth, ysgwyd yn ofnadwy y maent 
byd eu gylfaeul dan wimanol enw- 



an gwelir yr un egwyddorîon yn byg-* 
wth chwildroad cyÔredinoL 

Yn Ffrainc, er ys ychydig yn oL 
Breniniaeth oedd y Ilywoaraeth, ond 
aflonydd ydoedd y pryd hwnw : gyr* 
wyd y brenin ar ffo ; sefydlwyd Qwer- 
iniaeth wedi hyny o aíftn Napoleon ; 
cochwyd y ffurf hono â gwaed yn fuan, 
a rhoddwyd bod i Ymherodraeth ; 
crynu yr oedd hono eilwaith, ac yn ar- 
wyddo çwympo yn ganddryll odcuwrth 
ei gilydd ; daeth hono i ben yn Sedan/ 
a ffurfìwyd Gweriniaeth eilwaith ar 
gynllun perffaith o monderau a rhydd- 
id ; anioddlonwyd cyn nemawr o 
amser i'r arlywydd, a gyrwyd ef i 
ffwrdd, ac y mae un arall eto wedi cael 
myned ar ei ol ef ; er hyn oU, y mae 
yr un egwyddorion yn gweithio drwy 
wahanol offerynau, nes y mae'r croeh- 
an yn cael ei gadw i ferwi o hyd. Os 
bydd Brenin,bydd yrYmerodraethwyr. 
a'r Gwerinwyr yn aflonyddu ; 08 bydd 
Ymherodraeth, bydd y Breniniaeth- 
wyr a'r Gwerinwyr yn aflonyddu ; oa 
bydd Gweriniaeth, bydd yr Ÿmlierod-' 
20 



Digitized by 



Google 



m 



ìrm T Dtow. 



"wjrr a*r B:r.I:i::\oVa'nryr ya terfysgn ; 
fel T mae diafol jn cael rnyw Judas o 
hyd i fyned i ínewn iddo. Bydd diafol 
yn ymrithio fel angel y goleuni o dan 
wananol enwau — Socialists^ Nihüists, 
Chartists, a phethau cvflfelyb, ac yn 
medru byw o dan bob llywodraeth, ac 
aflonyddu'r heddwch yn mhob Ue. Yn 
saethu brenin neu mnines, emprwr, 
arlywydd, neu rywbeth arall, fel y 
dygwyddo i bethau fod ar y pryd. Pe 
Iẅd yn bosibl i'r egwyddorion hyn fvned 
i'r nefoedd, byddent mor aflonydd yn 
erbyn Uywodraeth Duw ag yn erbyn 
Napoleon, neu rywun arail, byddent 
am gael Gweriniaeth neu Ymherod- 
raeth jiewydd yno, canys nid oes dim 
yn rhoi boddlonrwydd i'r cyfryw 
dueddiadau. 
" lë, dyna hi, y dyn, gwir iawn." 
Dafydd, o ba le y daethóch chwi i'r 
fan hon ; yr oeddem yn meddwl ein 
bod mewn lle unig, na fuasai neb yn 
ein haflonyddu. 

" Wel, yr wyf mewn peth trafferth- 
ion, ac wedi cychwyn yn foreu, ac yn 
tynu y ffordd nesaf am draws y caeau 
i*r dref ; ond, pw, beth y gwahaniaeth 
am hyny, yn mlaen a chwi âV stori, yr 
wyf fi yn cydweled ft'r athrawiaeth : 
pe byddai yr egwyddorion hyna yn 
myned i'r nefoedd, diau codi terfysg a 
wnaent yno, - canys felly y gwnant 
mewn byd ac eglwys. Ond pe baent 
yn dygwydd myned, yr wyf yn coelio 
inai byr fyddai eu harosiad yno. 
Ehywbeth o'r natur yna oedd 'yr. 
angelion ni chadwasant eu dechreuad :" 
am fod yn dduwiau eu hunain yr oedd- 
ent, eithr buan y cawsant y drws ; eto 
daethant a'r egwyddorion melldigedig 
r*r ardd, a pherswadiasant ein rhieni i 
geisio bod yn dduwiau, a thyna fel y 
mae byth. Ond yr wyf fi yn meddŵl 
na fydd yn bosibl iddynt fyned i'r nef- 
òedd gwbl, y bydd rhaid iddynt roi 
cyfrif honynt eu hunain wrth y drws, 
a dy wedir ar unwaith : ** Nid adwaen 
chwi ba le yr ydych, ewch i'r lle a 
barotowyd i ddiafol ac iV angelion.*' 
' lë, Dafyid bach ; y mae digon o 
awdurdod yno i'w gorchymyn, a digon 
ó allu i'w gỳru yn ddigon pell, eithr y 
maent ya naelu gwneuthur hynjr yn 
Ffrainc, Gennany, Awstria, Rwsia, a 
Uawer o ranau ereiU, mewn byd ac 
ejglwys. Pe Uaddech h wynt y maent yn 
ŵdi oddiwrth y meirw, neu o leiaf y 



maent yn dyfbd o rywle, yma y mynant 
fod er gwaethaf pawb. Y maent wedi 
cael bod ar y blaned yma, ac o ganlyn- 
iad yn honi hawl i'r tiriogaethan fel eu 
dafear encdigoL Yma y byddant, 
Dafydd, o hyn ìt diwedd, fel y maent 
wedi bod o'r deehreuad. Níá ydyw 
yn bosibl eu cymodi â dim, chwildroi 
y w eu bywyd a'u bywoliaeth'; pryd na 
fydd yma ddim i'w chwildroi y bydd- 
ant feirw. Wel, Dafydd, fe allai fod 
eisieu rhyw gymaint o*r ysbrydoliaeth 
hyna yn y byd tra y mae yn ddrwg ; 
ar yr un pryd angenrheidrwydd an- 
hapus iawn ydy w. Dyna Weriniaeth 
yn Ffrainc yn awr, agallesidmeddwl y 
buasai hyny yn gydnawsaidd a meddwi 

Swladwriaeth ; ond y mae y tân yn 
osgi yn fud, ac awel fechan oddiwrth 
adenydd yr ysbrydion hyn aü roi yr 
hoU deyrnas yn wenfflam, a phob un 
i ymdrechu Ilosgi tỳ ei frawd. 

Dyna Germany, mewn yindrech 
meddwl a chorff, yn ceisio difodi yr 
ysbrydion o'r tir, ond y maent yn 
Ilechu yn yr ogofeydd, ac yn erwydro 
yn y coedydd,ganddyfod allan yn y nos, 
ac aflonyddu cwsg Bismark, ac yn 
gwneuthur ei fy wyd yn faich iddo ei 
hun. 

Am Rwsia, y mae hi fel pe hae yn 
myned yn ysglyfaethi'r ysbrydiondrwg. 
Y maent trwy yr hoU ymherodraeth yn 
gymdeithasau dirgelaidd, yn cynllunio 
yn erbyn yr awdurdodau, yn trefìin 
mesurau i saethu i lawr yr Ymher- 
awdwr a'i swyddogion, a gwastadhau y 
ddaear, fel na byddo mynydd na dyff- 
ryn, gorsedd na chadair drwy yr holl 
dir. Y trefydd ydynt o dan ddeddfa 
milwroryn cael eu gwylied yn fanwl, a 
hen gadfridogion gwaedlyd y rhyfel- 
oedd diweddaf yn gweinyddu y cyf- 
reithiau ; er hyny oll cýnyddu y mae'r 
ysbrydion aflan o hyd, yn eniíl nerth 
f wy-fwy, ac yn profi i'r byd tod ysbryd 
yn gryfach na chnawd. Yr arwyddion 
ydynt y bydd gan yr Arth Rwsiaidd 
ddigon waith gartref heb wneuthor 
ymosodiadau ar y byd o'r bron. Fe 
allai, £m ddim a wyddom ni, fod Ya- 
bryd uwch yn gorchymyn hyn yn gos- 
pedigaeth am ei llofruddiaeth wladwr- 
iaethoL Sychedu am waed y mae 
drwy'r oesau, ac fe allai ei bod yn caei 
gwaed i'w yfed yn daledigaeth am ei 
gweithredoedd barbaraidd ar dlodioa 
y gwledydd. Y tlodion oedd o flaen y 



Digitized by 



Google 



Ìí'ŸTH y BEtẄ. 



m 



àrylliau ysmeîtyB, ond yn awr y bren- 
inoedd a'r swyddogion. 

" Cly wch y dyn, jrr wyf wedi medd- 
wl ganwaith yn ddiweddar am y gwar- 
edigaethau rhyfedd y maft'r breninoedd 
yn ei gael hefyd, peth rhyfedd byth 
na fuasai rhai o honynt wedi cwmpo 
cyn hyn, gan gymaint o saethu sydd 
wedi ood atynt. Nid oes nemawr un 
wedi dianc heb ymosodiad amo. 
Saethwyd at ein brenines ni ddwy 
waith, beth bynag, ni bu damaid erioed 
gwaeth, ni choUodd gymaint a phlyfyn. 
Saethwyd at Napoíeon, daeth allan 
fcl y ciryll. Saethwyd at Emprwr 
Prwsia, ni chafodd yntau nemawr o 
beth, dim ond shotsen, neu ddwy yn di- 
groeni ychydig ; nid oedd yn cyfateb 
dim i*r mwstwr a wnawd yn nghylch 
iechyd yr Emprwr, a'i fod, wedi hir 
ymdrech o eiddo y meddygon, yn cael 
ei gyhoeddi allan o danger. Pw, 
nonsense^ ni bu y dyn erioed mewn 
perytfl oddiwrth hyny ; ond y mae yn 
wir ddigon ei fod wedi cael ei saethu. 
Dyna Ŵenin yr Yspaen eto, saethwyd 
at hwnw, a 'dyw efe un tamaid 
gwaeth ; y mae mor hoejrw a« erioed. 
A dyna Humbert, brenin Itaíy, pwy 
ddydd y bu yntau o íiaen y dryll, eto 
methwyd ei ladd yntau ; y mae yn 
fyw ac yn iach heddyw oblegid hyny. 
Yn ddiweddaf, hyd yn hyn, saethwyd 
at Nicholas o Rwsia; anelwyd a 
saethwyd ddwy-waitfì, ac heb gwrdd 
ag ef o'r diwedd, y mae yntau yn fyw 
ac yn iach, ac wedi myned i'w balas 
gauaf i Leyida. Mor wired i, nis gwn 
ua fodd y mae peth fel hyn yn bod, 
beth yw'r achos fod dynion yn methu 
saethu breninî Dewisir y saethwyr 
goreu i gyflawnu'r gorchwyl yn ddi- 
amheu, saethwyr fuasai yn taro gwenol 
i lawr bob ergyd, ac na tuasai un gîach 
yn dianc rhag eu hergydion, eto yn 
methu saethu brenines, brenm, emprwr, 
nac ymherodres. Beth yw'r achosî 
A ydych chwi yn medru cyfrif am 
hynyr 

Wel, Dafydd, yr ydym yn cydnabod 
y fíÌEiith, ao yn synu fod y fatn saethu 
Jíaí, fel y dywedir, eto anhawdd ydyw 
cyfrif am nyn, oddieithr i ni doal yr 
hen athrawiaeth o hawliau dwyfol 
breninoedd. Neu er mwyn deaU yn 
well» fodganfreninoedd bawl oddiwrth 
Ddnw 1 ddal eu awyddau, yn hoUol an- 
lubynol w ewyUya dynion, nad ydynt 



yn ddyledus i neb am en swyddi : y 
maent yn cael eu geni yn etifeddion y 
goron, ac nid oes gan neb hawl 
i'w galw i gyfrif. Os gwir hyn, fe 
ddichon eu bod yn neülduedig, lic 
feUy yn anfarwci, hyd derfyniad 
eu gwaith. Person y brenin sydd yn 
cael ei ystyried yn gysegredig mewn 
cyfraith, ac nia gaU wneuthur drwg. 
Os feUv, yr esboniad sydd yn eglur, ei 
fod dan amddiôyniad neíllduol oddi- 
wrth y bwledau a'r pelenau dinystriol. 
Ond, Dafydd, fe aUai y byddai i nî, fel 
Rhyddfrydwýr, wrth ddal yr athratr 
iaeth o divine right of kings, ddwyn 
amom gerydd oddiwrth ein cyfeüUon 
poleticaidd. Rhaid i nigeisioby w mewn 
heddwch, os oes modd yn y byd, gyda 
ein parti, serch ymwasgu ychydig i'r 
ochrau. Er nad ydym yn gredinwyr 
cryf yn dioine right ofldngB^ nidydym 
ychwaith yn dewis credu yn anffaeled- 
igrwydd dyn, pwy bynag ydy w. Bydd 
y Pabyddion yn creda yn anffaeleoig- 
rwydd y Pab, ac yn ymddiried eucwbl 
iddo meŵn crefydd ; nid ydym ni yn 
ddedwydd yn hyny. Bydd ereül jrn . 
Babyddion Poleticaidd, er condemûio 
Pabyddiaeth mewn crefydd. Bydd 
rhai yn dylyn Beaconsfield ac ereiU 
Gladstone, ac yn dy weyd, " Ue yr ai di 
yr af finau ;" gan ystyried dyn jm an- 
ffaeledig. Yr ydym ni am ddylyny 
peth sydd yn wirionedd, o leiaf yr hyn 
sydd yn ymddangos felly i ein deallr 
twriaeth ; bydded yn Beaconsfield neu 
yn Gladstone, neu yn ryw un ardL 
Nid ydym yn tueddu i gredu fod pob 
peth yn iawn oblegid mai Gladstone 
syddyn ei wneuthur ; na'phobpeth yn 
ddrwg oblegid mai Beaconsfield sydd 
yn awdwr o hono ; yr ydym ni am 
dalu peth sylw i hen adnod y Ficer 
Pritchard, " Cymer beri o enau r Uyff- 
ant.'' FeUy, *'Dylynwn yrhyn sydd 
dda, a cheisiwn y doniau goreu." Y 
mae y Pab mewn trafferth garw, Daf- 
ydd, herwydd fcà y llywodraeth 
Italaidd yn goddef Protestaniaid i agor 
ysgoUon hyd yn nod o dan ei drwyn 
yn ninas Rhufain ; ac y mae'r cyfeil- 
iornwyr yn tynu sylẁ, ac yn dádym- 
cbwelyd ffydd rhai, er gofid duwiol i'r 
Eglwys GathoUg ; a'r peth sydd yn 
wenwyni^ iawn i deimlad ei sancteidd- 
rwydd, nid oes ganddo ef, fel y cyn- 
babau, ddim gailtt i'w Uoíni a u düät 
oddiar y ddaoar, Yr anfiEjAeledig syddt 



Digitized by 



Google 



163 



HíTtB. Y 1>BỲẄ. 



yn ffriddfîiii 3m yr ysbryd am.ei fod yn 
'sáeTa gwnenthiir hyn. Tr nn peth y w 
y dyn pechod yn awr a ehynt ; nid oes 
dim yn ei gadw rhas llosgi pawb ond 
dadgyBylltíad yr eglwys oadiwrth y 
llymdraeth. Nid oes ganddo wlad- 
wríaeth fel oynt, na milwyr y tu cefn 
ìddo ; onîte, ni fyddai ganado ddim yn 
groes i'w defnyddio i ladd, a Uosgi y 
Protettaniaid. Hon yw y gréfydd 
sydd 3m gwaeddi allan am ryddid yn 
mhob gwlad, ac yn hawlio, nid yn unig 
rhjrddid, ond cymhorth oddiwrth y 
wladwriaeth at gynaliaeth ei hachos- 
ion. Yr ydych yn cly wed mwstwr y 
Gwyddelod tua'r Senedd acw ; y maent 

Sddi^on i fyddaru clustiau gwyr 
oncUun, y rhai sydd yn arfer a chy- 
maint o ddwndwr a gwaeddi, cats 
mut. a gpratts, a phob peth drwy eu 
gilydd ar hyd y lle. Oni bae cadwyn- 
au am yr Ö'Gk>rmon, yr 0*Connor Don, 
a'r Macarthy, a'r holl 0*s ereill, byddai 
pawb ar dân ond Pabyddion. Fel y 
mae, y maent ar amserau yn dryllio y 
eadwynau, ac yn taflu Kheolau y Tŷ 
i'r pedwar gwynt ; ac fel y dynion cyth- 
reuìig yn yr amseroedd gynt, y n rhede^ 
yn w /Ution, fel y mae yn anmhosibl i 
neb eu dofi. Hon yw y grefydd y mae 
" Ein Hefflwys " yn dymuno ei gweled 
ynllywyadu achosion tref a gwlad ; 'ie, 
^flf ac eneidiau dynion. Os bydd yr 
offeiriaid, fel eu gelwir, yn penderfynu 
parhau fel y maent wedi cychwyn, i 
adwyn arferion Pabyddol i mewn, gan 
arfer y gyffesgell, a'r holl lygredigaeth- 
au ereilT yn ngíyn a hyny, bydd y* 
werin Brotestanaidd yn sicr o gymeryd 
y gyfraith i'w dwylaw eu huuain o r 
diwedd. Yr ydym yn gobeithio ein 
gwaredir rhac hyny : ar yr un pryd 
gwelir yn amíwg naa oes dim na neb 
all rwymo yr ysbrydion hyn, yn y 
blaen y maent yn myned sr pob peth. 
Er fod personau neillduol, a phlwyfydd 
yn ymgynhyrfu, a mwstwr yn yr pg- 
Iwysi, a neddgeidwaid yn cyfryngu, yn 
y blaen ymae'r offeirìaid yn myned, 
drwy nerth ordeiniad dwyfol a degwm, 
yn ddibrisam bawb. Caethiwed yw 
Fabyddiaeth : gwneuthur cadwynau y 
mae i rwymo yn dỳn draed a dwylaw, a 
chorff ac enaid pob dyn. Pwy sydd 
amddychwelyd i'r rhwymau dieflig 
hynî Dafydd William Dafydd, pa 
fodd y mae pethau yn myned yn y 
Uaea jn ẁh plwyf ohwi aew yn awr t 



**01ywch y dyn, y mae yn n^ned 
ddrwg i waeth, nid, myned o ffyddi 
ffydd y w hi yn awr, eithr, o E^lwys- 
yddiaeth i Babvddiaeth, o ryddid i 
gaethiwed, o'r goleuni i'r tywyllwch, ac 
Synagog Duw i Synagog Satan. Y 
mae y dyn bach acw wedi Uwyddo i 
symud y pwlpud a'r eisteddleòdd i*r 
ochr arall i'r capel, a wys faint o 

Syfhewidiadau ereill, er mwyn cael 
brdd rydd a rhwydd i chwareu 
Pabyddiaeth o fewn y lle. Y mae 
yn debyg nad oedd y lle yn gyflens i 
chwareu'r diafol mewn gwisgoedd 
gwynion, yn yr hen eglwys, heb « 
darnio yn yfflon, a gwneyd cyfleusdra 
vn fwy cydweddol a chwaeth ei fawr- 
hydi santaidd. On' cato ni, y mwstwr 
sydd wedi bod yno gan wreng a bon- 
eddig yu nghylch yr arferion Pabyddol 
yn yr hen Églwys Brotestanaidd, lle 
y mae'r tadau, a'r mamau, a'r perthyn- 
asau anwyl yn cysgu eu hun ; eiâir, 
waeth beth a ddywedir yu y byd, 
yn y blaen mae'r offeiriad yn myned, 
i gynea canwyllau lìw dydd goleu ghuir 
i gerdded yma ac acw yn ei roòes, a 
phenlinio o fltien y ddelw hon ac arall, 
ffugio y santeìddrwydd mwyaf, tel pe 
baeyn siarad a*r nefoedd. Ý mae 
cell i gyffesu pechodau, i weinyddn 
maddeuant, a rhyddhad pechodan; 
ac y mae Uawer o'r genethod penchwi- 
ban yn cyrchü yno ; ac ambell 
iolyn dwl, sydd yn ymdroi yn ei 
bechodau, ac yn rhy eiiog i fyned 
at Dduw, yn meddwl y gwna yr un 
tro i fyned at Jones yr offeirìad; 
a chwedi gwneyd cy ffes, a chael rhydd^ 
had, yn dedireu o'r newydd." 

Dafydd, nid yw wedi myned mor 
belied a hyna eto, a ydy w ì 

" Y mae fel yr ydwyf fi yn dy weyd, 
mewn Ue bach gwledig fel hyna : y 
canwyllau yn llosgi wedi'r dyddi, yr 
offeiriad yn ei cnerdded hi, ac yn, 
gwneuthur pobclemau, y Gell, y Gyffes 
a rhy wbeth y maent yn ei alw ctbsolu' 
tion, beth bynag y w hyny ; yr oedd 
Shôn y clerc yn dywedyd mai rhydd- 
had oddiwrt*» bechod oedd yr ystyr j 
ac V mae Shôn fel y gwyddoch yn dipyn 
o ddysgawdwr. Yr wyf fi yn rfiyf- 
eddu pa fodd y mae*r wlad yn goddof 
i lanciau fel hyn gael eu tala o 
gjmyrch y tir, i chwareu Pabyddiaeih 
yn ein hen Egìwysi! Tn royddlMn 
oddiwrth y feUdith hynâ y ooaodd ék 



Digitized by 



Google 



iinŴH t bifeìŵ. 



^ 



tadau eu gwaed. Cvn y caîff y mell- 
digedîgion hyn adieddianu eîn ' heg- 
Iwysi, a thaflii ein hallorau i lawr, ni 
a gollwn ein gwaed eto." 

Batydd, er mwyn dyn, peidiwch 
siarad yn uchel fel hyna hefyd ; 
oblegid osydych yn meddwl cymerydy 
cwrs hyna, bydd cystal i chwi àdechreu 
parotoi arfau cyn hir, canys y dyn 
pechod sydd yn gryf ac yn arfog eisoes, 
a chwedi codi amddiffynfeydd y tucefn 
i bnb allor yn mron, gan herio Protes- 
taniaid a Phrotestaniaeth. 

Gwyddoch, Dafydd, fod Dr. New- 
man wedi bod yn Rhnfain, a chwedi 
derbyn het goch Cardinal oddiwrth y 
Pab ; a llawer o gynlluniau wedi eu 
trefnu i gael Ynys Piydain yn ol i'r 
Babaeth. Yr oedd y Doctor yn rhoi 
awgrymiadau gobeithiol am Eglwys 
Loegr ; ac hefyd yn awgrymu am i'r 
Pab leddfu ychydig ar ryw bethau 
màn, ac yna y buasai y lluaws yn 
croesi, gan ddwyn eu tîroesau ar eu 
ceíuau i'r ddinas santaidd, a u bod yn 
^ awT yn barod i gychwyn. Ei santeidd- 
rwydd a addawodd wrth Dr. Newman 
i gymöryd ei awgrymiadau o dan ys- 
tyriaeth ddifrifol, fel nad oes genym 
díüm yn bresenol i'w wneuthur ond 
fttos ý canlyniadau. 

Oddiar pan yr ysgrifenasom yr ych- 
ydig linellau uchod am Rwsia, y mae 
yn ymddangos fod pethau yn myned 
waeth-waeth : llofruudiaethau yn cyn- 

Î'^ddu, a chreulonderau oddiwrth y 
ly wodraeth, wrth geÌ3Ìo rhoi y gwrth- 
ryfelwyr i lawr, yn myned y tuhwnt i 
fesur. Digon tebyg fod canoedd o 
ddynion dieuog yn cael eu dal a'u 
difetha fel anifeüiaid gwylltion. Er 
mwyn cael tystìolaethau yn erbyn per- 
3onau, rhoddir Uawer o dan y screw, 
a'u dirwasgu yn raddol, nes y maent 
yn dyweyd rhywbeth o*r diwedd rhag 
marw o dan yr arteithiau, ac felly yn 
gafaelyd yn y cyfry w ar dystiolaethfeu 
o r íath yna. Dyma'r fath beth a elwir 
Tàe Beigji of Terror, yn ngylch yr 
hyn yr oedd Syr Robert PeeT am i'n 
teyrnas ni wneuthur rhywbeth, os 
medi*ai, i atal y galanastra ofnadwy. 
Ghwi welsoch, neu chwi glywsocn, 
Dafydd, am y newyddion o Rwsia, 
a*r ymdrafodaeth ofnadwy sydd yno. 

** Do, do, cly wais ddarllen yr hanes- 
ioii neiihiwr ddiweddaf yn mop Sara 
Jha&B^ jT oedd rhy waii ŷa daruen paa 



yr oedd^ yn mTned i mewn dros y 
drws, a bagad o bobl yn sef\rll i ym- 
wrando. Ÿ mae yn arswydol acw, yn 
ol y papyr hwnw : yr oedd y papyr yn 
dweyd fod tua deuddeg mil o bersonau 
a'u teuluoedd yn cael eu halltudio i'r 
Siberìa yna ; y byddent feirw cyn 
nemawr o amser yno oll Peth dych- 
rynedig yw danfon y gwragedd a'r 
plant i le felly, ac am beth ì Beth a 
wnaeth y defaid gwirion hyn î" 

Y mae eich cwestiynau, Dafydd, yn 
anhawdd i'w hateb, heblaw fod ysýeîi- 
ed am waed a chreulonder yn hyẃyd- 
wch. Ni ddanfonir hwynt i SÌDeria i 
fy w, ond i tarw, fel y gwnawd a'r Pol- 
iaid o'r blaen. Danfonwyd y <(wlad- 
garwyr hyny, dynion goreu y deymas, 
1 Siberia, a gweithwyd hwy yn y 
gweithfeydd fel anifeiliaid, i farwol- 
aeth. Yma y syrt hiodd tywysogion a 
boneddigion Poland, yn cael eu had- 
uabod yn unig fel ceffylau, number 1, 
2, 3, ac yn y blaen. Fe allai fod amryw 
droseddwyr yn y ddwy fil sydd yn 
barod i Siberia yn bresenol ; ond, y 
mae mwy na dwy ran o dair o hon^mt 
yn ddiniwed. Druain o'r gwragedd a*r 
plant, yn eu diniweidrwydd yn cael 
eu trosglwyddo fel anifeiliaid i wlad 
oer Siberia, gan adael eu cartrefloedd 
a'u perthynasau am byth. Ai hon yw 
Rwsia Gristionogol, y Rwsia dduwiol 
aeth i Twri, i achub Cristionogion 
oddiwrth eu gorthrymwyr a'u gau- 
grefydd ì Ai hon y w Rwsia dyner, yr 
hon, herwydd ymysgaroedd yn llawn 
dosturiaethau, a wnaeth y mth hun- 
anymwadiad dros gristionogion, a dy- 
walltodd ei gwaed i achub ei chyd- 
grefyddwyr ! Ai hon yw y Rwsia y 
byddai Uawer o bobl Ynys Prydain yn 
foddlon ymddiried iV gonestrwydd a'i 
hynawsedd, pe na fuasai genym gleddyf 
yn ein dwylaw, na Uynges yn tramwy 
y moroedd ! Mai ei chenadwri hi oedd 
heddwch, Ues dynoliaeth, a threfnu 
materion yn gyfíawn a christionogol ) 
le, felly y proffeswyd ac felly y credwyd 
gan lawer : beth bynag, dyna siarad- 
wyd, credu ai peidio. Yn awr, dyma 
ei christionogion ei hunan, aelodau 
Eglwys Groeg, yn cael eu dyfetha fel 
cwn ; îe, y rhai **ni phechasant yn ol 
cyffeíybrwydd çechod Adda." Ond 
pechu ai peidio, i Siberia y cant fyned. 
Ÿmddengya nad ydy w Rwsia eto, wedí 
j cwbl oaywodwyd m. ú rhinwoddaui 



Digitized by 



Google 



^PWE Ÿ ÖẂÝtrtÈDỲlŴ. 



fawr gwell na'r Twrc ; ac nid yw wedi 
cyrhaedd y fath gyflawnder o santeidd- 
rwydd a nun'inymwadiad fel y çellir 

Ímddiried ei lly wodraeth i Gymdeithas 
[eddwch. Y mae'r gymdeithaâ hono, 
ran ei hegwyddorion, yn rhy bell yn 
y blaen i gymeryd yr Arth Rwsiaidd o 
dan ei goral. Daw y byd, meddir, yn 
y mil blynyddoedd, pa bryd bynag 
fydd hyny, yn eymhwys Tr Gymdeithas 
Heddwch, neu r Gymdeithas Heddwch 
yn gjrmhwys iddi hi, un o'r ddau. nid 
gwaeth pa un ; ond eglur y w naa y w 
yr amseroedd hyny wedi gwawrio eto^ 
canys hyd yn hyn rhy beryglus fyddai 
rhoi y "blaidd a'r oen gyda'u gilydd, a'r 
plentyn sugno i chwareu wrth dwli yr 
asp." Pe buasem yn gweithredu ar yr 
egwyddor hono tuag at Rwsia yn awr, 
er dymuno ua fyddai hyny yn bosibl, 
bnasai yn nghanol ein tiriogaethau cyn 
heddyw, a ìlawer o honom mewn cad- 
wynau yn barod i gael ein trosglwÿddo 
i Siberia. Buasai ein cyfaiU Mr Rich- 
ard, yraelod anrhydeddus dros Ferthyr, 
mor debyg' o fod wedi «i nodi i fyned i 
Siberia a nemawr o ddyn ; canys nid 
yw y Rwsiaid yn archwaethu ei 
athrawiaeth ef. Dan y fath amgylch- 
iadau, beth fyddai oreu i wneuthur? 
Ai gadael iV Rwsiaid wnenthur fel y 
mynont, heb godi arf yn eu herbyn 1 
Beth feddyliech chwi, Dafydd? 

"Ydyn, aydych yn meddwl y byddai 
yn becbod i ni amddiffyn ein hunain ì 
A ydych 5*n meddwl y buasem yn 
goádef cael ein cymeryd heb wneuthur 
un ymdrech i wrthwynebuî Yr un 
peth fyddai hyny a gadael lleidr i 
ddyfod i*r tŷ, á gadael iddo wneuthur 
yn ol ei ewyllys, heb wneuthur dim 
tuag at ei atal, ond ymddiried iV gyd- 
wybod al onestrwydd ì Gonestrwydd 
lleidr ! Pwr glywodd y fath beth 
erioedî *Gwrthwynebwch ddiafol,' 
meddîr, *ac efe a ffy oddiwrthych ;' 
eithr peidio ei wrthwynebu fydd ei 
gymhell atoch ; felly hefyd pob peth 
sydd ddiafol. Dyn anwyl, pe buas- 
ein yn gweled jrr aelod anrhydeddus 
dros Merthyr yn cael ei gario ymaith i 
Siberia, byddem bob un, bach a mawr, 
yn rhedeg yma a thraw am ddryll, neu 
bocer, neu rywbeth, er ei amddiffyn 
a'i gadw gartref ; a braidd yr ydym yn 
meddwl y buasai ganddo yntau ddim 
yn groes i hyny.*' 
le, Dafydd, yr ydych yu dy weyd jn 



burìon. Gwelir fod yr aelodau Seft- 
eddol yn bresenol yn hogi eu cleddy&tt 
am yradrech hyd yr eithaf. Y mafi 
hyny yn debycach i ryfel nag i hedd- 
wch : i " fwrw tân ar y ddaeàr, ac nid 
tangncfedd ;" eithr hyd oni ddelo y mil 
blynyddoedd digon tebyg y bydd rhyw 
gýmaint o beth fel hyn yn bod yn y 
bydyma. 

Ctor î? tôfaîsliebgbîr. 

" Goscd wyliedydd, myneged yr hyn a "irelo." 
HYN a'e LIALL. 

Bliai ry/eddodau Llundain.— 
Mewn argraphiad diweddar o **Ar- 
weinydd y Dyeithr yn Llundain," dy- 
wedir fod yno fwy o Babyddion nag 
sydd yn Rhufain, mwy o laddewoo 
nag sydd yn Palestina, mwy o Wydd- 
elod nag sydd yn Belfast, mwy o Y»- 
gotiaid nag sydd yn Aberdeen, a mwy 
o Gymry nag sydd yn Nghaerdydd, y- 
ddinas fwyaf yn Nghymru ! Pe gos- 
odid ei thafaruau a'i gin shops ochr yn 
ochr, gwnaent res o 62 o mldiroedd o. 
hyd ! Yn ol y ddeiliadeb ddiweddaf 
y mae yn y ddinaa dros 300,000 o*r 
dyhirod bryntaf ar y ddaear, ac yn eu 
plith yr ysbeilwyr a*r Iladron gwaethaf 
yn y byd. Mae yno lawer o ysgolìoa 
yn cael eu cadw gan dai-dorwyr, y»- 
beilwyr, pigwyr Ilogellau, a gwaliaiod 
raddau o ladron, i ddysgu yr ieuenctyd 
i barhau yr anfadwaith. Torir rhûo*r 
ysgDlion hyn i fynu yn aml gan yr 
awdurdodau. 

Ti/steb i Olygydd ''Yr Hoìnüist.'*— 
Yr ydym yn deall fod pwyllgor we^ 
caol ei ffnrfio er dwyn oddiamgylch 
dysteb i'r Parch. David Thomas, golyg- 
ydd gaìluog Yr Homilist^ am y pum 
mlynedd ar ugain diweddaf. i mae^ 
Mr. B. T. Wiìliams, A.S. dros Fwrdeis- 
drefi Caerfyrddin a Llanelli wedi addaw 
gweithredù íel trysorydd. 

Eglwys Zwoso<7.— Ymddengys fod 
rhif aelodau y Parch. 0. H. Spurfi;eon 
yn awr yn 5,166. Yn ystod y flwyddyB 
ddiwedlat caed 394 o'rnewydd, ami 
57 farw. 

Eiicilwyr or Eglwys.—Yn î^ghyf- 
arfod Misol Sir Dinbych, a gyDÌiâl* 
iwyd yn y Rhewl, gerllaw Rhuthji^ 
cynyçiodd y Parch. Mr. Astley, A.Cl« 
(äeiriad perthyuol i Sglwyaiio^i^ 



Digitized by 



Google 



TWE Y OWTIiíPDYDD/ 



hm fel aelod a gweinidog gyda'r Metli- 
odîstiaid, a rhoddwyd derbyniad calon- 
og iddo gan y cyfarfod. Y mae Mr. 
i&tley yn bregethwr rhagorol, ac ym- 
ddengys iddo aduel yr Ëglwys Sefyd- 
ledig oddiar argyhoeddiad cydwybod. 
Cofadail i leuan Gwyllt. — Yr ydym 

Si deall fod gẃeddw y diweddar leuan 
wyllt wedi penderfynu gosod bedd- 
golofn ardderchog uwchben bedd ei 
phriod yn Nghaeathraw, i eostio 
oddeutu 150p. Ar ei wyneb bydd 
y n gerfíedig enw ac adeg marwolaeth y 
trancedìg, yn nghyda'r dyfyniad Ys- 
grythyrol a ganlyn : — " A chanu y mae 
ef gàn Moses a chân yr Oen." "Y 
çelyn diweddaf a ddinystrir yw angeu." 
Yr adnod olaf hon oedd y testyn di- 
weddaf y bu yn pregethu arni. Bwr- 
iedir cael cyfarfod mawr a phwysig iV 
dadorchuddio. Y mae y tônau canlyn- 
ol i* w canu ar yr achlysur : — Liverpool, 
rhif. 150, emyn 852 ; Esther, y.55, 
emyn 982 ; Ardudwy, y.68, emyn 742 ; 
Moab, Y.51, einyn 851 ; a'r anthem, 
*' Par î mi wybod dy ffyrdd ;" ac 
Anthem Goffadwriaethol (*Dr. Parry). 
Dysgwylir y bydd i Dr. ì^arry arwain 
y canu, a Mr. R. Davies, AS., i ly- 
wyddu ar )'r achlysur. Oymer hyn le 
o çwmpas y Sulgwyn. Beth, tybed, 
syad wedi dyfod o scholarship leuan í 
A oes rhy wun a all ateb 1 

Gof-gotofii i William Tyndall. — 
Mae pwyllgor «redi ei ffurfio gyda'r 
amcan o adeiladu cof-golofn i William 
Tyndall, cyfieithwr cyntaf y Beibl i'r 
iaith Seisnig, ar y Thames Embank- 
ment. Maent wedi cael addewid am 
dir i*r p^rpas. 

UWCH DEML CYMEU. 

Oynaliwyd seithfed eisteddiad üwch 
Denàl Ovmru, yn Nghastellnedd, Ebrill 
28, 29; 30, a Mai laf. 

Prif Swyddogion. — Ail-etholwyd 
Mr. H. J. Wilíiams (Plenydd), yn 
U.D.B.D. ; Mr. 0. P. Jones yn 
Ü.D.Y. ; Oapt. G. B. Thomas yn 
UJ).D., a'r Parch. T. 0. Davies yn 
A.O.T.B. 

T Cyflogau, — Penderfynwyd fod 
cyflogai yr U.D.B.D., a'r Ü.DY., i 
barhau fel o'r blaen, a bod yr £20 a 
roddid i A.T.B , i'w rhoddi i Bwyllgor 
Gweithiol yr üwch Deml at weithio 
Temlau y Plant 

* Yr Uwch Deml wŵûr/.— Penderf^Hi- 
wyd fod yr üwch Deml nesaf i'w 



chynal yn Ffestînîog. Yr amser i'w 
benodi eto. Dywedir fod Temlydd- 
iaeth Dda erbyn hyn wedi gwreiddio 
yn y tir, a bod yr holl gaubroffwydi 
oedd yn rhagfynegu ei d.inystr wedi 
tewi, a'i bod wedi profi ei bod o'r nef- 
oedd, a bod iddi waith lawer i'w gyf- 
lawnu cyu marw. 

Uwch Brif Demlydd Lloegr. — Ethol- 
wvd Mr. Mallins yn Uwch Brif Deml- 
ydd Lloegr am y ddegfed tro, yn Hull, 
lle y cafwyd eisteddiad cysurus, yf hwn 
a barhaodd am bedwar aiwmod. 

Y FÜOEILIAETH. 

Llanmartin. — Y mae y Parch. Ed- 
ward Owen, o'r Goitre, wedi ymgym- 
eryd â gofad fugeiliol yr eglwys yn y 
lle hwn. Gobeithio bod i'r eglwys a r 
bugail ddyfodol hapus a defuyddioL 

Ërynamman, — Y mae eglwys Moriah 

Si y Ue hwn wedi rhoddi galwad i Mr. 
avid Jones, gwr ieuaiic a ddechreuodd 
ar y ^waith yn ddiwedd^r yn Nghapel 
y Trmity, Llauelli, ac y mae yntau 
wedi rhoddi ei íjydsyniad i'r alwad, 
ac yn bwriadu parhau ei efrydiaeth. 

TEMLAtJ NEWYDDION. 

Tenrhyndeudraeth, — Oynaliwyd cyf- 
arfod yn mha un y gosododd A. 0. Wil- 
liams, Ysw., Oastelldeudraeth, (mab y 
diweddar D. Williams, Ysw., A.S. dros 
Meirion), gareg sylfaen teml newydd 
sydd i gael ei hadeiladu yn y lle uchod, 
ar ddarn o dir sydd wedi ei sicrhau 
drwy brydles i'r Oyfundeb am fil ond 
un flynyddoedd, gau deulu y Oa.stelL ' 
Llywyddwvd gan Mr. R. Rowlands, 
banker. 1 ddechreu, darllenwyd a 
gweduiwyd yn bwrpasol ac effeithiol 
gan y Parch. D. Davies, Abermaw, 
Darllenwyd Ar.erchiad i Mrs. Williams 
a'i mab, Mr. A. 0. Williams, gan y 
Parch. W. Jones. Oyflwynwyd Ilwy- 
ara arian gostus a phrydferth gan Mrs. 
Jones, at y g\i#ith o osod y gaieg syl- 
faen, yr hyn a wnaed gan y boneddwr 
mewn modd deheuig. Yna gweddiodd 
y Parch. J. H. Symmonds, Towyn. 
Oafwyd anerchiadau gan v Parchn. R. 
Roberts, Dolgellau ; T. J. Wheldon, 
B.A, Ffestiniog; G. Williams, Tal- 
sarnau ; S. Breese, Ysw., a S. Holland, 
Ysw., A.S. ; a gweddiodd y Parch. D. 
Roberts, Rhiw. Oafwyd pregeth yn 
yr hwyr gan y Parch. D. Davies. Y 
mae y deml hon i gostio ;P-2,000. Y 
cynllunyddydywMr. Owen, Liverpool. 

Briton Jw^. — Gosodwyd maeu 



Digitized by 



Google 



104 



OTMAirrA TBOOUOir l>0SBÀS9rR CASTBLUmm. 



coffadwriaethol capél newydd yn y lle 
hwn, gan Mr. E. Ê. Morgan. Rhodd- 
wyd anerchiadau gan y Parchn. T Rees, 
Merthyr ; LL Uewellyn, R Phillips, 
Castellnewydd Bmlyn ; Mrí. D. E^ans, 
a G P. Ivey. Terfynwyd trwy weddi 

fn y Parch. E. Roberts, CasteUnedd. 
mae î gostio o gwmpas £800. 

ffundtetoìi, Pc;^ro.— Cynaliwyd cyf* 
arfod afforiadol y deml newydd gyfleos 
a phryofferth yn y Ue hwn, prya y tra- 
dctodwyd pregethau ^mus ac efteithiol 
gan y Parchn. W. WiUiams, Abertawe ; 
W. Evans, M.A.. Aberystwyth : W. 
Morgans, Hwlffordd ; J. C. Thomas, 
Tenby ; Geo. Williams, Tyddewi ; J. 
H. Griffiths, Pembrolce Dock, ac ereilL 
Yr oedd y draul dros £700. Casglwyd 
yn y gwcäianol gyfarfodydd dros £112. 
• TB UCÄEL wyLiAt;. 

Briton Ferry, — ^Yn yr wyl flynyddol 
yn y lle hwn pregethodd y Parchn. T. 
Rees, Merthyr ; W. Morgan, Pontar- 
dawe ; D. Evans, Rehoboth ; ac E. 
Phillips, Castellnewydd Emlyn. 

Berthen Ö'ro».— rTraethwyd Gair y 
By wyd yn yr wyl hon, gah y Parchn. 
D. WiUiams, Cwmyglo; a R. Richards, 
Cwigdraidion. 

Dyserth, — Pregethwyd yn y lle hwn, 
gan y Parchn. Dr. Llugwy Owen, Con- 
wy ; F. Jones, Waunfawr ; a E. Jonea, 
Bala. 

Heolfach. Cwmrhonddn, — YParchn. 
T. Rees, Merthyr; T. C. PhiUips, 
Mountain Ash ; W. D. Jones, Dowlais; 
a T. Davies, Treorci, oeddynt y cenadau 
fu yn gweini yn nghapel Bethel yn y 
lle uchod. 

PeTicoed, — Y dewis-weision afu yn 
traddodi eu cenadwri dros Grist yn yr 
wyl hon, oeddynt E. Rees, Bryntirion ; 
M. Thomas, ResoIven; a T. Rees, 
Ffynon Taf. 

Pontrhydyfen, — Y cÄiadau hedd fu 
yn y Ue hwn yn gweini, oeddynt 
rarchn. E. Jones, Castellnedd ; 



Tl 

Matthews, BonviIstone ; D. Williams, 
Llwynhendy ; a L. Jones, Maesteg. 
Corrw.-- Yn Esgairgeilog pregethodd 

LParchn. W. Jones, Trawsfynydd, a 
. PhiIIips, Abertawe; ac yn Beth- 
ania pregethodd y Parchn. D. Lloyd 
Jones, M.A., Llandinam, a John 
Pritchard, Amlwch. 

Penyhryn, Mynydd^cynýíg, — Y 
gweision fu yn mynega a.rdd ỳr iach- 
awdwriaeth yn y lle bwn oeddynt y 



Parchn. M. D. Jones, Dowlŵ; L 
Rees, Bryntirion, a J. Cynddylaa 
Jones, Caerdydd. 

TrelcUes. — ^Gweinyddwyd yma gany 
Parchn. E. Matthews, BonviIstone, 
a L. Rees, Bryntirion. 

Rhostry/an, — Y cenhadon fu yn 
ehedeg â*r efengyl dragvwyddol i*r w^ 
hon oeddyut y Parchn. O. Owens, 
LiverpooI ; John Lewis, Caerfyrddin, 
a J. Huffhes, Carneddau. 

Treheroert, — Mwynhawyd gweinidog- 
aeth y brodyr canlynol yn yr wyl 
flynyddol yn y lle hwn eleni :— y 
Parchn. E. Matthews, Bonvilstone; 
W. James, Aberdar, a D. 01iver, Twr- 
gwyn. 

Abertawe, — ^Yn ngwyl flynyddol y 
Saeson, yn Nghapel Argyle, yn y dráf 
hoD, pre<;ethodd y Parchn. D. Saundeis, 
a T. Charles Edwards, M.A., Abe^ 
ystwyth. 

BYD Y DABLITHIO. 

" JoÄ» Wycliffey — Dyma oedd testyn 
darlith a draddodwyd yn Nghapd 
Moriah, Llwydcoed, gan y Pareh. R 
Morris, Aberhonddu-; y Parch. R. 
Morgan yn gadeirydd. — Traddodwyd 
darlith ar y testyn hwn hefyd yn 
Beilu-du, gan yr un gweinidog nos 
Fercher, Mai 7fed. Cafwyd darliẁ 
wir dda ar y testyn gan y mrchedig. 
Llywyddwyd gan y Parch E. H. ETans. 

" Mynyddoedd a Dyffrynoedd Cym- 
mP — Traddodwyddarlithhynodo ddy- 
ddorol ar y testyn uchod, yn Lecture 
Hall, New Jewin, Llundain, gau M r. R 
D. Rí)berts, M.A., D.Sc, F.G S., gynto 
Aberystwyth,|yr hwn yn bresenol sy yn . 
dal y swydd bwysig o arhol \ŵ mewn 
Gwyddoniaeth Naturiol yn Athrofa 
Caergrawnt. Cadeirydd, Mr. H. Lloyd 
Hughes. 

" Cristionogaeth aH Dir^elton" nea 
fel y gellirei haralîeirio*'Cristionogaeth 
yn ei pherthynasâ'r deall," oedd tftstyn 
darlith athronyddol a draddodwyd gan 
yr arch-ddarlithydd, y Parch. D. 
Charles Davies, M.A., yn Jewin New- 
ydd, Llundain. Mr. Evans, MarqnM 
Koad, yn gadeirydd. 

CYMANFA YSGOLION DOSBATH OAS- 

TtíLLNtíDD. 

Cynelidyr wyl nchod ar y Snl cyntalolilir 
ac eleni^ felarferol, cynaliwydhi nr j tìjáâìsm 
iio'-o5. Trefn y eyfarfadydd ydyw, t^pmi 
eyfarod rratbrawon amwÿth y bormi; äür 



Digitized by 



Google 



MABW-BESTB. 



m 



eyÌÊitodyáà eyhoeddas, am ddeg a dan. 
lìewûwTd Mr. WflUiuiis, im o flftenoriaid 
jCMteUnedd, ilywyddn. Trholwyr ydoedd 

ÎParchn. S. DaYÌes, H. Stephens, a W. 
amei, M JL. Arweinydd t cann ydoedd, Mr. 
X Thomas, Aberdolais. Yr Ysgolion gymer- 
odd rftn yn y gwasanaeth ydoedd a ganlyn : 
'— Seiwen» Besolyen, Henfaes, Melincrythan, 
Aberdiüais, ac ysgol y lle. Bemid íod dros 
1,600 obobl 3rn breaenol. Cafwyd holiadaa 
mc atebion da iawn : ond yr oeddem yn teimlo 
mai Jlat iawn, ar y cyf an, ydoedd y gymanfa — 
'doedd dim rhyw ^'fyn'd" neiUdaol jiiddi 
gyda.dim yn mron. Yr oedd y cana yn wael, 
ttg yatyried y lleiswyr oedd yn wyddfodol ; yr 
oedd yrhollgantorionfelpe hebiawn a chwbl 
ddihnno at ea gwaith ; cana dieffaith iawo, a 
éhwbl amddifad o'r teimlad Â pha nn yr hyn- 
odid eann y dosbarih hwn flynyddau yn ol, 
pan yr arferai ein diweddar lenan Gwyllt 
gallaog, anwyl, a dnwiolfrydig, dalu ei ym- 
-freliadau hapns a dymnncd à ni ; math o re, 
hearsal ar y cann ydoedd y gymanfa, mae'n 
iHr. Eto, re ddylesid ceisio cymhorth y glew 
míí wasanaeth mor bwysíg a chymanfa, gan 
f od cymaint o son am dani a chymaint o dyra 
iddi. Fe ddylesid chwüio am gymhwysderaa 
liolydd mewn pregethwr erbyn y gymanfa; 
nidywfod dynyn bregethwr gallnog ddim o 
angeorfaeidrwydd yn ei wneyd yn holydd 
yigol blasos ac hyfforddiadus. Yr oedd am- 
ädlfadrwydd o'r ysbryd oedd yn cynyrcha 
iaeddiadaa bywiog ac addolgar yn y gynall- 
eidfa, yn gwneyd y gymanfa dipynyn ddiflas. 
Dyddian marwaidd a chysglyd ydyw y rhai 
preBenol mewn chysylltiad a chrefydd, efallai y 
grilir priodoli cysgadr wydd y cyfarf odydd yma 
Tr on achos. Ifir fod yr hyn ddywedodd Mr 
James, yn ei anerchiaa, yn wirìonedd, sef fod 
ynigais at fodcrmso y cymanfaoedd yma yn 
dinystrio ea dylanwad; felly yr oeddem yn 
ieimlo yn hollol. Os ydy w y cynolliadau hyn i 
wneyd, yny dyfodol, yr hyn wnaed mewn< 
oynulliadaa e'r f ath yn y blynyddoedd a aeth 
heibio, rhaid cadw at y ffarf oedd yn efleith- 
iolyr adeg bono. 

Ve gafwyd anerchiad canmoladwy ganMr. 
James ar ddysgn y Beibl. Cyfeiriodd hefyd 
at ▼ brodyr ymadawedig mewn modd teiltmg; 
nododd rai o'r pethaa oedd yn hynodi cym« 
eijlad pob im o honynt. Yr hyn oedd fwyaf 
prominênt yn nghymeriad Mr. J. DaTÌes, yd- 
oedd ei barodrwydd i gydweitbio a'i frodyr 
wedi caél ei drecha mewn dadl. Yr hyn 
bynodai Mr. W. Morgan, Aberdalais, ydoedd 
ei ilÿddlondeb difline yn yr holl dy. Mr. 
JenÚns, ysgrifenydd ycyfarfod daa-flsal, a 
blsenor, fel y ddan frawd ereill, oedd y Uall ; 
bii ef yn fFyddlawn iawn ; ond yr hyn oedd 
yaei wneyd ef yn hynod yn mtüith ei frodyr 
ydoedd ei atebion, a i f addeaant parod ; gallai 
rjw sot baaio heibio pob gair garw a gaffai. 
xr oedd Mr. James yn nodi y pethaa hyn fel 
pethan teiiwng i'w hefelycha, ac nid am nad 
o«dd teithi ereiil yn nghymeriad pob nn o 
bonyntteflwBg o sylw ac yn werth eu hef elyohn, 
oad inai dyna'r pethau oedd yn cymeryd ei 
mýtlf ef fwyal pan oedd yn by w yn ymyl y 
Modyr da ; ac y mae achos Mab Duw yn go- 
" ^ o henrydd eu Byinad. Diehoa y bydd 



Ues yn deiUiaw o'r ymdrecbion yn nglyn a 
chynaliad yr wyl. Yr oeddem yn teimlo 
chwithdod o herwydd nad oedd yr yogrifenydd 
ymadawedig, fel arfer, ya Uanw ei swydd 
bwysig. Bydded beudith Duw yn dylyn pob 
peth a f a o dan sylw yno, i fod er Ues i ryw 
rai aU fod mewn mawr angen. 

EfaUai y dyUd dweyd hefyd mai yn nhreí 
Castellnedd y cyneUr y gymanfa bob amser, o 
herwydd }r hawsder gyda pha nn y gelUr 
dyfod iddL T. 

CYMANFA YSGOLIÖN DOSBABTH 
TBECASTELL. 

CynaUwyd Cymonía Ysgolion Sabbothol 
y dosbarth yn TrecasteU, Mai 12fed, am ddau 
a chwech. Holwyd phnt yr hoU ysgoUon am 
ddaa yn yr ^* HoUedydd Bach," gan y Parch. 
D. WUliams, TrecasteU. Holwyd y rhai 
mewn oed am chwech yn yr ** Hyfforddwr," 
gan y Parch. E. H. Erans. Cafwyd cyùur- 
fodydd gwir dda, ac aeth pawb adref wedi 
eu Uwyr foddloni. 



Parto-|Ríaír. 



THOMAS BODEBICE, PWLL-LLAOA, LLANFI- 
HANaBL-NANTBBAN. 

Mae genym y gorchwyl gofldns ogofnodi 
marwolaeth y brawd flyddlon ae anwyl Thos. 
Boderick. Brodor ydoedd, yn oi a wyddom, 
o Cwmdwr, yn nghymydogaeth Llywel, a'i 
wraig yn ua o Cwarter Ysglydach. Wedi 
newydd briodi aeth i fy w i gymydogaeth Mer- 
thyr TydÛl, Ue ba am rai blynyddoedd, 
wedi hyny dychwelodd i Sir Frycheiniog, î le 
a elwir Toryffynon, yn Ysglydach, oddiyno 
sYmadodd i Llanfihangel-NantbraD, i le a 
elwir PwU-Uaca, a hyny rhyw bedair blynedd ' 
yn ol, Ue yr oedd yn gysaras gyda'i deala, 
gwraig a phamp o blant. Yr oedd yn wr 
tawel, rhadlon, a chrefyddol, yr oedd yn 
hynod ffyddlon ac ymdrechgar gyda'r Ysgol 
Sabbothoi, ac heíyd yr oedd yn ddya sobr, 
heb geUwair á'r pethau sydd yn dwU a chaledn 
pobi; yr oedd yn un anhawdd iawn genym 
ei hebgor yn mhob ystyr. Ond efe a fu farw 
prydaawn dydd lau, y 9fed o Fai, Dydd 
Llun, y 5f ed, yr oedd ar gerdded gyda'i oreh- 
wyUon, ac yn cael ei osod yn y bedd y 12fed, 
dydd Llun pen yr wythnos, pryd y daeth tor£ 
laosog o berthynasau a chymydogion i'w 
hebrwng i dy ei hir gartref, yn mynwent 
capel y Methodistiaid, yn Pentoefelin. 
Gweinyddwyd ar yr achlysur yn y ty, yn y 
capel, ac ar lan y bedd, gan y Parch. E. H, 
Eyans. Amddiffýn a bendith Duw Israel a 
ddymanem i'r teulu galaius, yn weddw ac 
amddifaid. Heddwch i'w Iwch hyd ganiad yr 
ndgorn diweddaf . 

MBS. MABT BEBB, PONTABDAWB. 

Gofldus iawn genym orfod cofnodi 
marwolaeth gwraig ienano berthynol i eglwys . 
Zoar, Pontardawe, eto, sef Mrs. Mary Bees. 
priod Mr. Jolm B^s, un o flaenoriaid oyfiiÍM 
a %ddlon yr eglwys uchod. Yr ydoedd y 



Digitized by 



Google 



206 



HAJIW-BBSTR. 



cbwMT ymadAwedig hoD Tn eBadigol o*r Pil, 
Bir Forganwg; ymsefydWd td j lle hwa 
oddeata daudleg mlynadd yn ol, ao yn.mhen 
oddeata dw} flynedd wedi hyny ymunodd 
mewn glaa briodas &'n cyf aill parehug nchod, 
yr hwn nydd wedi ei adael, ynghyd a thri o 
amddifaid bjchain i aUrn o herwjdd colli 
priod boff, a mam djner. Yr oedd ein 
chwaer wedi cael ei dwyn i f jnu jn gref jddol 
o'i mhebyd — wedi ei mhagn a'i mheithrjn jn 
mjnwcs tglwjs henafol j Pil. Cafodd ei 
hjflorddi jn mlien j ffordd sjdd jn arwain 
i'r bjwjd, a da gen jm ddwe jd nad jmadawodd 
áhL Wedi ei djfodiad i'r lie hwn bn jn 
aelod diíwlch jn jr eglwjs nchod hjd ei 
marwolaeth, jr h.yn a gymerodd le Mawrth 
12fed, jn j 35ain mlwjUd o'i hoedran. £i 
chlefjd jdoedd hen eljn dichellgar UuAwa 
mawr o'r bil ddynol, sef j darfodedigaeth. 
Yr oedd jn amlwg ei fod wêdi cjmerjd medd- 
iant o'r ^' tj o glai " er's bljnjddoedd, ond taa 
chwe' mis cjn ei marwolaeth jmddangos- 
si fel pe wedi casgla digon o wroldeb i roddi 
rhjbjdd i'r preswyljdd i jmadael. Yr oedd 
vnddi awjdd mawr am gael aros jchjdig yn 
hwy er hjny, ba yn "adjoddefgar mewn cjs- 
tadd," ao '*jn djfalbarhau mewn gweddi." 
Ac -er i Iwjdrew oer j gljn i wjwo jr hjn 
oedd farwol o honi, jr jdjm jn hjdems 
gredu fod eì henaid wedi ei drawsbliuia i'r 
wlad lle j moe'n — 

"Drag'wjddolhaf, 
Ni wjwa bjth 'mo'i blodau braf." 

Djdd Sadwm canlyool jmgaaglodd torf 
laoBog i plado ei gweddillion marwol i'whar- 
gel wely \n nghladdfay Tabernacle (M.C.). 
Gweinjclwjd ar jr achljsar jn briodoi iawn, 
yn Ngbr.pel Zoar, gan j Parch. W. Morgan, 
gweinidog jr eglwjs, ac ar lan j bedd gan j 
Parch. J. Edwards, Olandwr. Heddwchi'w 
Uwch. 

Chwi wjntoedd erchmawg, anadlwch jn d jner 

Wrih basio'i gorweddfan, arafed eich hjnt, 
A thithau j gornant, gwna gofto bob amser 

I dreiglo ja dd jstaw, nid tristfawr fel cjnt ; 
Djstawrwjdd a heddwch a fjddo'n tejmasu 

Dros Iwch j c jf eillion s jdd jma jn nghndd, 
Na f oed bjth i'w gljive 1 ond llais gweision lesu, 
A pher ebjrth moliant j rhai f o'n addoli, 
Yn j oapeí cjfagos, hjd " foreu j codi," 

Pan ailan o'u oarchar j deaant 3^ rhydd. 

Jòntardawe, Charlbs Williams. 

UB. DAYID BYANB, PENHBKKXW. 

^ lCab jdoedd Mr. Dand Erans, Penhenriw, 
iMr. Job a Marj Erans, Fron, Cwmbacb, 
LlanwinLo, Sir Gaerfjrddin, ac wjr i'r di- 
weddar Barchedig DaTÌd ETans, Llanwinio, 
un o hen dadaa j Methodistiaid, yr hwn oedd 
yn nn o'r pregethwjr mwjaf tanlljd a chjm- 
eradw j jn ei ddjdd. Cafodd Dayid ei eni jn j 
Ue uchod jn j flwjddyn 1808, ac fellj jr oedd 
yn 71ain mlwjdd oed, pan fn farw BbriU 
16fed, 1879. Ymnnold ag eglwys y Trefn- 
yddion Calfinaidd jn Owmbaoh pan oedd tua 
14egoed. Nid oedd ei rieni ar j pryd yn 
aelodau eÿwysig, er eu bod yn dvyn mawr 
sél dros yr achos jn y Ue, a'n ty yn Uety 



fforddciOB, felyroeddwedi bod ynaBMsy 
diweddar Bareh. David Syans, acTbnftflj 
trwy hoU oes Job Erans s'i briod Auiy, ae y 
mae feUy yn bresenol gan en mab Mr. 
WiUiam ÈTans, yr hwn sydd yn flaenor jn 
Cwinbaoh. Y mae ef wedi prynu y lie n 
eiddo iddo ei hnn, ae aid oes achos fod iaau 
mwy Uetjgar a charedîg na theala praseBol 
y Fron ; ae j mae ei sirìoideb ef a'i briod û% 
blant jn gweUa djn wrth f jned i'w ipdwg. 
Ba i Jòb a Marj £vans amrjw o blant, pedwar 
o ba rai sjdd jn f jw jn awr mewn amgjloh- 
iadau cj.sum8, a'.u hjâgwjddau jn ffjddloB 
dan jr arch, fel j djwedodd un gwr sjlwgsi^ 
" Pan elo gwirgrefjdd i mewn i deulu nid sa 
ddiin j mne jn troi ei cbef n.*' FeUj, y mae 
j taula hwn jn enwog ar gjfrif en cysyUtiad 
ag achos y Owaredwr Mawr gyda y Method* 
istiaid er ys amryw flynyddoedd. Nid hir 
iawn wedi i Dafydd ymano a'r eglwys n 
Cwmbaeh, yr arosodd ei rieni ar ei oL Xt 
oedd rhy wbeth cryf ar eu meddwl am grefydd 
er ys smser, ac mae yn ymddangoa i grcfydd 
amlwg y bachgen tlws, serchog, fod yn fddd* 
ion i'w cjDorthwyo i dori trwodd ac i gyiB- 
eryd iau Criat arnynt; ae yn mhen biyn- 
yddoedd wedi hyn cafodd ef a'i dad en dewîs 
yr un pryd yn flaenoriHÌd ar eglwys y CwBfe- 
bach ; f eUy yr oead yn henach cref yddwr na'i 
dad, ac yn Uawn mer hened fel swyddog 
eglwysig. Efe oedd yr hjnaf o blant ei dad» 
ac jr oedd j plant ereiU i gyd jn edrych 
i f juu ato f el at eu tad, oblegid yr oedd yr 
hen wr ei dad yn dweyd yn aml, " Mae j 
bachgen Dafydd yna yn gallach >na mi mewB 
llawer o bethau," ac yn enwedig mewm 
pethau cref ydd ; ac mae yn hawdd credu hTB, 
oblegid jr oedd wedicael addjsg dda, jn ddyii 
sjlwgar, yn ddarUenwr mawr, ac yn fedddianol 
ar gof raaorol. Yr oedd yn Cwmbach pan gsl* 
odd ei dderbyn yn aelod eglwys, hen ddiaoo» 
hynod o'r enw Mark James. Yr oedd Marií 
yn un o'r blaenoriaid mwyaf enwog a feddai y 
Methodistiaid yn y d^ddiau hyny, yn leddÌBB» 
ol ar ddawn gweddi tahwnt i'r eyffredîn. 
Teifthiodd lawer i gyfaifodydd misol y sir, bs 
i gymanfaoedd de a gogledd Cymrn fel cyisi]! 
i'r enwogion Jobn Erans, New Inn, Tuomss 
Jones, Caerfyrddin, a Thomas Bichanls» 
Abergwaan, ao ereiU o wyr nerthol yr oas 
hono, Yr oedd Dafydd Eyans yn edrych ar 
Mark fel ei athraw mewn crefydd — bu gydag 
ef ar bererindodaa i gymanfaoedd Llangeitho . 
ac AberteiA; ba gydag ef wrth fynedigy* 
manfa Aberteifi, heibio i Blaenywem, ear- 
trefle y Parch. Ëbeneser Morris, yn ymweled 
â'r gwr enwog hwnw sr ei wely aogeo, ae yr 
oedd yn ddifyr ac adeiladol ei glywed yn ad» 
rodd am y teithiau hyn, yr hen gymaniaoeddÿ 

Îr hen brsgethwyr enwog, a'u precpetìuta tan* 
yd ; yr argraff oeddynt yn adael «r y weria» 
'r jmddyddanion orefyddol oedd fgmjThm 



bobl ar y ffordd wrth ddyehwelyd. Yr < 
yn rhagorf raint cael treaUo awr nea ddwy Ji^ 
ei gymdeithas i glywed am weinidega«lky : 
tadau, a dnU yr hen frodyr yn ymlwyhio j».. 
mlaen gyda chrefydd ; ond nid oedd ef ddw 
wrth ddyrohafa gweinidogaeih yr oes hoa% 
yn darostwng gweÌBÌdogaeth yr oeê haK|i. 
O nsi yr oedd yn gwerthfawrogi gwdnîdoc- 



Digitized by 



Google 



AMRYWIAETHAU. 



207 



laeth yn awr gymaiat ag erioed, ao ya ua o'r 
gwimodawyr mwyaf dymnnoL Os baasai 
rby wbeth gwell na'r cyffrediu yn cael ei ddy« 
wadyd, yr oedd ei lygAd meddylgar ya sereaa 
mewn sirioldeb, a'r deigryn gloy w ya treìglo 

-4ros ei radd. Nid oedd oeb ya y gyaaUeidfa 
yn well g^wrandawr, ac ya f wy o gyaorthwy i'r 

Eethwr nug ef . Fel y gellid dysgwyl, der- 
odd lawer o ddelw yr hen flaeaor enwog 
c Jamesar ei yspryd, ao i hya mae yn 
ymddangost yn nghyd a'r ffaith ei fod wedl 
dadlen lla^er ar y Beibl, a llyfraa da ereiU 
trwy ei oes, y geUir prìodolt y gaUa a'r medr- 
usrwydd mawr oedd ynddo i gynal cyfarfod- 
ydd eglwysig ; oblegid yr oedd yo wir aUaog 
^da hyn, a'i ddylwanwad ya ddìrfawraryr 
eghrys a'r gymydogaeth. Yr oedd hefyd yn 
sâog iawn dros f ugeiUaeth eglwysìg, ac yn 
^Dorthwy^ dirfawr i'r bugail yu y lle. Yr 
oedd wedi darUea Uawer ar y Beibl, Gwaith 
Gomal, Dr. Owea ar BersonCrist, a Gwaith 
yr Ysbryd, Boston, Taith y Pererin, Geiríadur 
Cliarlea, Ssboniad J. Haghes, Matthew Henrr, 
&c. Yr oedd hefyd yn derbyn y cyhoedd- 
iadau perthynol i'r Gyfundeb, yu nghyda 
phap^rraa wythnoaol. Meddianodd haoes 
^rwyd y Parch. John Jones.. Talsam, gan y 
Fiúroh. Owen Thomas, D.D., gyda ei fod yn 
dyiod allan o'r wasg. Pan gafodd y Uyfr i'w 
law, aeth i'r ty a dechrenodd ei ddarllen, ao 
nifl goUyngodd ef o'i law cyn ei orphen ; bn 
wrtho bob dydd am wythnos nea naw diwr- 
nod, ac nia gwelwyd ef ar y maesydd yn trin y 
fferm gydal feibion yr wythnos hono. Yr 
oeddynt oU yn deaU ei fod wedi cael girledd 
i'w feddwl; darUenodd yUyfryn drosodd a 
thiosodd amryw weithiau, nesyr oedd mor 
hyddysg ynddo ag oedd yn Uyfr Garnal nea 
Daith y Pererin. Mewn gwiríonedd, yr oadd 
yn ddŵUenwr mawr, ao yn flaenor eglwys o'r 
latii oreu; bnasai yn^fendith aoyn hwylosdod 
mawr i'r achos pe boasai genym lawer ych- 
waneg o swyddogion eglwysig o'r nn ysbryd 
ag ef. Pan yn 28ain oed ymunodd mewn 
dan briodas a Miss Martha Jones, merch Mr. 
Thomas Jones, Penygraíg, Uanwinio, yr hon 
oedd yn ferch ienanc bar^ns a chrefyddol, a 
ba iddo yn gymbares bywyd ffyddlon hyd y 
diwedd. Bu iddynt amryw o blant, y rhai 
■ydd oU yu fyw ac yn dwyn perthynas ag 
aohos y Gwaredwr, yn barchns a chymer- 
adwy gan bawb o'u cydnabod. Parhaodd 
oa priodás, cyn cael ei thori gan angeu, 
íel T gwelir, 43 o flynyddoedd, y rhan 
íwytt o ba rai a dreuUwyd yn Peahenriw. Yr 
oeddeidyef feltyei dad, yn artref i bawb 
o*r pregethwyr oedd yn dyfod i'r Cwmbach, a 
chawb yn teimlo wrth eu bodd dan ei grong- 
íwyd« Tr oedd yn hyfryd meddwl ar y ffordd 
wiih lÿned tuag yno am fwynhau oymdeithas, 
» ehael Tmgom a'r dyn serchog, profiadol, a 
ohymdeuhasgar oedd jn ben y teolu. Yr 
oedd et a'i briod, a'i blant oU, yn hynod ar 
gyirìi en lirioideb. Ond Ow, Ow, '* £i le nid 
edwyn ddim o hono ef mwy." Mae ein hen 
flaiaer anwyl wedi marw. Dydd Gwener 
^ÊOÙpíóí i'w larwolaath ymgynuUodd tyrfa 
looeog rn nghyd i'w gladdüedigaeth. Gweia- 
yjdwya yn y ^ eyn eyohwyn gan y Parelui. - 
WiUiam Mydnm Jones a Thomas Job| Con- 



wil. Yn yr eflflwys ac ar lan y bedd gan J 
Parcb. D. Howelís. vicer Llanwioio yr hwn 
hefyd a wnaeth sylwadaa parchus mewB 
coffad am ei farwolaetb. Yr oedd yn hawáá 
deall wrth y dyrfa laosog o alarwyr oedd 
wedi dyfod ya nghyd, mai uid dyn cyflbeditt 
oedd ya casl ei gladdu v diwrnod hwnw* 
Nid wyf wrth ddywedyd feí hyn yn meddwl 
ei fod yn bprffaith tra yn y fttchedd hon ; 
ond yr oedd anmberffeithrwydd mawr yn 
parthyn îddo ef fel i oawb o'r saint, ond 
aataríaf ddweyd ei fod yn un o'r dynion 
gorea : — Yn briod serúhog, yn dad tyner, yn 
gymydog caredií?, ya flaenor eglwys gwôith- 
gar a ffyddlon, nc uwohlaw yr oU, yn Gristioii 
disíîlfter. Amddiffÿn y nefoedd f yddo dros ei 
weddw a'i dealn galarns, a dau barth O 
yspryd y tad ddysgyao ar y plant, y w gwir 
ddymaniad calon, 

Un stdd icEwir akTéÀX ab bi ol. 



Cynydd tlodi t WLiD. — HysbysÌT fod 
nifer y tlodion pydd ya derbya cymorth 
plwyfol yn Nghymru wedi cynydda 4.7 y 
cant y flwyddyn ddiweddaf. 

Baban Enfawr.— Dywed un o newyddiad- 
uron New York, fod y babau mwyaf ar adeg 
ei enedigaeth ag y gwyddys am dano wecu 
gwneyd ei ymddangosiad yn Ohio ar y 12fed 
o lonawr diweddaf . Yr oedd y plentyu hwn 
(bachgen) ya pwyso tri phwys ar u^ain a thri 
chwarter, tra nad ydyw y pwysaa arferol ond 
tua chwech pwys. Yr oedd ynddengmod- 
fodd ar ugain o daldra— y taldra cyffiedia 
ydyw taag again modfodd. Yr oedd amgylch- 
edd ei ben yn bedair modfodd ar bymtheg, 
a'i draed yn bam' modfedd a haner o hyd* 
Chwe' blynedd ynol, dywedir i'rua fam roddi 
genedigaeth i blentyn deunaw pwys o bwysau^ 
a phedair modfedd ar ngain o daldra. Ond 
ymddengys f od maintioU a phwysau y plentyn 
mewn cyÌEartaledd i faintioli a phwysau J 
rhieni. "Y mae'r fam (Mrs. V. Bates, o Nova 
Scotia) yn saith troedfedd a naw modfedd o 
daldra, a'r tad (brodor o Eentucky) yn saith 
troedfedd a saith modfedd o hyd. 

Alf ABTHTDDIABTH YN FVBAINC. — DyagÍT 

amaethyddiaeth a garddwriaeth yn Ffraino i'r 
hoU fecngyn yn yr yggoiion cyhoeddas ; ac y 
mae yno 28,000 o fferm-ysgoUon ; neu 28,000 
o ysgolìon ac athrofau, a ffermydd yn perthyn 
iddynt, Ue rhaid i'r ef rydwyr weithio mewn 
trefn iddynt dderbyn addysg amaethyddol 
jìsìaTteroì, Dywedir mai yn hyn y bo<û>la y 
dirgelwoh fod pobl Ffraino yn codi mwy o 
bob cynyreh oddiar erw o dir nag a godir 
mewn nnrhyw wlad araU. Bhaid i'r ysgolor* 
ion efrydu fferyliiaeth a Uysienau, euena« 
tyfiant a gwrtaito. 

COOT TN FOBETJ TW NlWBIDIOI. I IbCHTD I— 

Y nuirmeddyg Oermanaidd newydd gyhoeddi 
ffeithiau— Arwyth ei ymohwiliad am Ìawer o 
flynyddau -srdd yn dra derbyniol i ddosbarth 
mawr o bobl. Dvwed fod eodi yn foreu fn 
f wy niweidiol i iechyd na gorphwys hwyr yn y 



Digitized by 



Google 



f06 



AMRYWIABTHA.TJ. 



dydd ; fod y mwyaf rif o'r boM sydd wedi byw 
i oedran piawr yn arler aros i fyny byd oríau 
liwyr y noa, nea hyd y boreo. Dywed fod 
iryth o bob deg syüd wedi cyrhaedd yr oed- 
ttià o bedwar ngain mlwydd, a mwy, wedi 
srfer myned i orphwys yu oriaa y borea, ao 
jA âroB yn ea gwelyaa hyd yn ddiweddar yn y 
dydd ; a i f od wedi meiba gweled f od iecbyd 
y riiai a godant yn foreu yn rhagori ar y rhai 
godantyn hwyr. 

DÀMÀBavTV TN PKBBiA.--Yn ol adroddiad 
pwyddogoi sydd wedi ei gyhoeddi gan 
hrwodraeth Persia, o gaolynìadaa traenas y 
'Oaeargryn a gymerodd le yn y wlad bono, 
4»wn f od 21 bentrefi wedi eu llwyr ddinystrio, 
04 wedi en dinystrio mewn rhan, 992 o ddyn- 
ion wedi en liadd, yn nghyd a 2,660 o ddefaid, 
1,125 o ychain, 124 o gyffelaa, a 55 o gam- 
Ẁà, HyHbysir hefyd fod amryw bentrefl 
ereül wedi teimlo y ddaeargryn, er nad oedd 
mor arswydos à'r rhai oedd yn ngbymydog- 
aeth Miasseh. Claddwyd an pentref bron yn 
gyfangwbl gan mnaa o'r mynydd Bonsgonchei» 
4> amgyloh pa nn yr oedd y cryniadaa yn cael 
en teimlo yn fwyaf dinystriol. Achosodd 
âdycbryn cyffredinol, a ba llawer o'r trígol- 
ion heb ddychwelyd i'w tai am ddyddiaa ar 
4>l iddo gymeryd lle. 

líLU Y Nepoedd. — Cyhoeddodd Profll 
Benjamin Pierce, o Goleg Hanrard, Ámerica, 
yn ei waith ar seryddiaeth, fod o'r byn leiaf 
fi,000.000,000 (pam' mil o filiynau) o gomed- 
an. yn pertbyn i atdyniad yr baol, a galiant 
iod yn weledig o'r ddaear. 

Obant y Llywodbaeth am Ganu. — Yswm 
ft dderbyniwyd gan y gwahanol ysgoüon dydd- 
ÌDÌ am ddysgu ychydig ganu i'r plant sydd 
iel hyn : — Ysgolion Eglwys Loegr, je67,682 ; 
Tseolion y Byrddaa, £27,749 (i 4428 o yBgol- 
ÌOiO f ^sgoUon Britanaidd, £11,604 ; Ysgolion 
Fabaidd, £628 j ; Ysgolion perthynol i'r Wes- 
i^aid £5,055. Mae 128 o ysgolion heb dder- 
t»yn çrant am uad ydynt yn dysgu cana o 
gwbl, a 61 wedi metha enilldimai am nad 
oedd y canu i fyna a safon gerddorol yr m~ 
ipeetor, 

OwBOiOAiD GwLAD Y Zwi.w8. — ^Y dyddiaa 
hyn nid oes derfyn ar ganmol gorchéstion ein 
snilwyr yn ngwlad y Zula. Bydded i'n dewríon 
]K>b anrhydedd ; y maent hwy, o leiaf, wedi 
«yflawnu eu dyledswyddau yn ganmoladwy, 
ftc nid gwiw awgrymn na f a i'n milwyr gyi- 
lawnu y cyfryw ddyledswyddau cyn heddy w. 
Ond, gyda golwg ar y ffirydiau o organmol- 
iaeth a arllwysir, efallaiy gallwn ofyn yn 
mba le y tarddant. Ëfallai mai nid yr amcan 
jdyw dwyn brí ac ymddiríed i a&iel Gwein- 
jddiaeth a ystyrir fel yr un fwyaf gwarad- 
wyddas. Beth bynag am hyny, nis gallwn 
Ulnag edmygu y Znluiad " barbaraidd," yr 
liwn ni ddangosodd fymryn Uai o eadernid a 
gwroldeb. Cyfarfyddodd a'i farwolaeth mor 
-irrol ag iinrhyw Brydeinwr. Yn wir, rhaid i 
mi roddi y dorcfa iddo. Ymddiriedai ef yn 
tünM yn ei gryfder a'i ddyheurwydd penoB»!, 
A chyflawiiodd orebestion ; ond yr oedd gan 
«ÌB müwyr ni yr arf au mwyaf manwl a cbel- 
l^fddydoL £to gweitliredoedd annai«Ti<^ y w 
^eyfan— ibyw ymbyfiyda yn y flkiih fod «iii 



cyd-dJ/nion yn cael ea difodî oddiar ddaear 
I>aw. Trueiniaid yn amddiffyn eu g^lad jn 
Bgwyneb lla a ddaethant filoedd o filldiroedd 
i'w gwrthwyneba. Gwell genyf ddarllen 
teithiau Liríngstone, Xa7ier, nen MoSat, 
canys y mae rhywbeth yn ea gweithredoedd 
hwy sydd yn ein batdynu. 



DETHOLION. 

CoDi YN FoREu.— Yr oedd Twm Sion Cktì, 
pan yn ieuanc, yn dueddol iawn i orwedd yn 
hir yn ei wely yn y boreaau ; ac yr oedd hyn 
yn rhoddi achos i'w dad ei gerydda yn llym 
am ei ddiom, ac edliw iddo ei fawr segurdodr 
a danoii odd f od nn bachgen wedi cael deg gioi 
ar y ffordd wrth godi yn foreu. ** Pw ! Pw !" 
meddai Twm, **nid yr enillwr sydd yn codi 
foreuaf ; yr wyf yn siwr fod y colledwr wedi 
codi yn foreuach nug ef, onidô ni buasai dim 
modd i enillwr fod I^ 

Y Dall, yCloff, a'b ATHBONYDD.—Gofyn- 
wyd i Diogenes un tro, ** Paham y maa pofal 
yn rhoddi mor siriol a rhwydd i'r dali a'r 
cloff, acyhgomedd rhoddi i'r athronydd?" 
*• O herwydd," atebai Diogenes, *• fod y bobl 
yn teimlo y gallant ddyf od yn gloffion a deiü- 
ion eu hunain ; oud gwyddant yn dda na 
ddeuant byth yn athronwyr." 

Adenydd Cynysgaetr. — Y mae adenydd 
cynysgaeth wedi eu gwneyd o blu amser, pa 
rai na arosant tra y byddwn yn eu mhesur.-' 
LiUy, 

Llwyddiant. — Sefyllfa o Iwyddiant mawr 
bob amser yw y sefyllf a fwyat peryglus. Nid 
oes hyth ddiffyg ar y Ueaad ond pan y mae 
yn Uawn. 

Y Baohobn Amdditad a'b Athbaw. — ^ÌM 
wyt yn gwybod dim am dy dad, nid wyt byŴ 
yn myned i'r ysgol, ac ni chlywaist enoed 
am y Beibl ? Yn awr, gad i mi ofyn i.tí, i ba 
le yr wyt yn meddwl myned ?" Atebodd y 
bachgen bychan— "Os gwelwch yn dda, ayr» 
nid wyf yn gwybod— yr wyf wedi coUi tj 
ffordd 1" 

GwiEiONEDD A Chelwydd. — ^Y mae cel- 
wydd yn ehedeg yn gyflym fel y gwynt, a 
gwirionecld yn ymgrípian o'r ta ol gyda chaoi 
mal'^odeii. Ond y mae oelwydd yn troì i 
gymaint o gomelau, fel y mae gwiríonedd, 
wrth fyned yn mlaen yn sefydlog, heb edrTch 
ar y ddeliüu nac ar yr aswy, yn dyfod o hyd 
iddo cyn hir. 

Llyfk y Saulau.— Yr oedd dawinydd 
Ysgotaid l enwog newydd godi i fyny yn y 
pwlpnd i arwain y gynuUeidfa mewn gweddi» 
pan jr darfa i foneddwr a ^steddai yn ÌR^yiit 
yr oríel dynu ei gadach poced allan i ayeha y 
chwys ocfdiar ei wyneb, gan an^ofio loá 
ganddo bechyn o gardiau wedi ei npyDi» 
i fyny ynddo. Chwalwyd jr boU beçya «r 
hyd Uaw r yr oríeL Kis gaUai y gmwaiéûg, 
ymatal rhag ei wawdio, er mor ddifríf •! oaâà 
y gwaith yr oedd ar fedr ei wneyd. •*OI 
ddyn, düYn I yn mer y mae dy ìyfi ntiìmm 
di wedl ei rwymo yn ddrwgiawnl" 



Digitized by 



Google 



Y Cylchgrawn. 



Cyfrbs XVIIL] 



GORPHENAF, 1879. 



[Rhif 202. 



MEIBION DÜW. 



"Gwdwch pa fath [gariad^a roddes y Tad arnom, fel y'n gelwid yn foibion*',i 
DduW." — 1 lOAN iii. 1. 

Gan y diweddab Mr. T. 0. Jones, Abebayeon.* 



MAB cryn lawer o bwys yn 
cael ei roddì ar gymeríadau 
pobl yn y byd hwn. Yn wir, y 
peth syad yn gosod mawredd ar ddyn 
ydyw ei gymeriad, ac y mae hyn yn 
cael ei gydnabod yn gyflfredinolj gan 
bawb. Os bydd dyn ?yn ei fywyd yn 
ddigon Ihynoâ ij gael ei ystyried yn 
deilwng o dros^lwyddiad mewn hanes 
i oesoedd dyfodol, ei gymeriad fydd yn 
gosod yr hynodrwydd hwnw arno. Y 
mae cymeriadau yn amrywio yn fawr 
iawn, a hyn sydd yn gosod neillduol- 
rwydd ar un dyn ragor i ddjn arall. 
Nid yn unie y ma^ y cymenadau yn 
gwahaniaethu, ond y mae nodweddau 
mewn cymeriadau sydd yn amrywio 
yn £awr. Rhyw un nodwedd, neu res 
nodweddau, fydd y rhan amlaf yn 
goBod hynodrwydd ar ddynion, ac yn 
eu nheillduo oddiwrth eu cyd-ddynion, 
acyn peri iddynt ddylanwadu ar yr 
oes y maent yn by w ynddL A phan y 
bydd y nodwedd hono wedi ei derchafu 
ynuchel,^ o natur ddaionus, ymae 
yn effeithio ac yn cael argraff er gwell 
ar ei gydoeswyr. Pe baem ond edrych 
o'n hamgylch ar hanesyddiaeth y byd, 
canfyddem ar unwaith mai uu elfen 
sydd yn gosod hynodrwvdd ar y dyn- 
ion hyny sydd gwedi dyianwadu fwyaf 
ar y byi Y dynion hyny sydd gwedi 
perì neu achosi chwyldroadau mewn 
unrhyw beth, oeddynt yn h^od am 
ry w un peth penodol. Ÿn wir y mae 
iaith y wlad yn proflh^ n tuhwnt i bob 
amheuaeth: wrth siarad am ryw 



ááyn mawr ac enwog, y mae yn svlwi 
ar yr elfen yn ei gymeriad ag sydd yn 
gosod hynodrwydd arno. Dy wedir am 
ddyn, fe allai, ei fod yn ddyn gonest. 
Y mae y dyn yn ddyn cymwynasgar, 
caruaidd, a serchog ; ond y mae ei 
hynodrwydd . yn gynwysedig yn ei 
onestrwydd, ac am hyny gelwir ef y 
dyn gonest. Y mae y rhinwedd yna 
fel pe gwedi Uyncu i fynu ei hoU rin- 
weadau ereilL Gwefir hyii eto yn 
eglur iawn yn mhlith y dynion duwiol 
a da a gyfododd jt Aiglwydd i fyny 
dan yr hen oruchwyliaeth, i ddwyn ei 
achos yn mlaen. Y mae yr elfen 
wahaniaethol hon iV chanfod yn eu 
plith yn dra eglur. Yr oedd Abraham 
yn ddyn da iawn, ond jt oedd ei hyn- 
odrwydd yn gynwysedig yn mawredd 
ei ffydd. Yr oedd Moses yn llawn o 
rinweddau, ond am ei l&rieidd-dra yr 
oedd yn enwog. Felly Job, y mae yn 
sefyll allan yn mhlith ac o fysg jrr holl 
batriarchiaid, ac yn esiampl i'r byd o'r 
cras amynedd. Yn y Testament 
JN ewydd eto, yn mhlith yr Apostolion, 
dylynwyr cyntaf yr Arglwydd lesu, ni 
a welwn fod eu cymeriadau yn am- 
ry wio yn fawr. Un yn hynod am v rhin- 
wedd hwn, a'r Uall am un araU. Yr 
oedd brwdfrydedd Pedr yn ei osod ar 
ben ei hun yn mhlith y deuddég. Yr 
oedd zêl Paul yn ei hynodi yntau, ac 

**Mí>6a]led y darlleoydd fod Hr. Jonea wedi 
marw'gyda ei toátgn gorphen myned trwy y 
, ^•■* ■" - ' ei^dderbyn ,yn 

91 



dospûrUi, 
aelodo'r 



Digitized by 



Google 



m 



ìaiBioir i>tV. 



yn gosod arbenigrwydd amo ; ac am 
loan, awdwr yrepistol hwn, yr oedd 
yn arhenig am ei gariad, er ei fod yn 
«elog fel Paul, ac yn frwdfrydig fel 
Pedr. 

Y mae yr uchafíaeth hon a gymerir 
gan ryw un elfen yn nghymeriadau 
pobl yn hoUol Ryffredinol — mor gyffred- 
inol yn wir fei ag y mae braidd yn 
demtasiwn dyweyd fod hyn yn ddeddf 
yn y natur ddynol ; onder morgyffred- 
inol ydyw y neillduolrwydd hwn, y 
mae yn rhaid i ni gredu, a dỳfod ìt 

Senderfyniad, mai perthyn i*r natur 
dynol wedi ayrthio a dirywio y mae, 
ac nid i'r natur fel a£ yr oedd i'w chaeí 
yn yr Adda cyntaf, ac yn anfeidrol 
fwy felly yn yr ail Adda. Pan yn 
darllen hanes bywyd yr Arglwydd 
lesu, nid ydym yn cael em taraw gan 
un anwastadrwydd yn ei gymeriad 
ef ; nid oes un elfen ^wedi ei derch- 
afu yn uwch na'r Uall ; nid oes un 
nodwedd yn ymgynyg i'n sylw fel yn 
rhagori ar y lleill| yr oedd ei hoU 
gymerìad yn berffaith, a'r holl ranau 
yn perffaith gyd^ordio ; nid oedd yn 
iwy hynod am ei santeiddrwydd nac 
am ei faddeugarwch ; yn fwy hynod 
am ei garíad nac am ei gyfíawnder. 
Mae yn wir fod ein perthynas ni ag ef 
fel ein Meichniydd yn dwyn ein 
meddwl i gyffyrddiad â*i cariad yn 
amlach na*i gyfiawnder ; ond nid ydyw 
hyny yn cyfnewid dim ar y gwirionedd 
fod ei hoU jgyTneriad yn berffaith ; ac 
os vn berffaith, nid oedd ynddo un 
nodwedd yn uwch na*r llall. Amlygiad 
o Dduw i*r byd oedd yr Arglwydd 
lesu Grist ; ac yn hyn y mae perffeith- 
rwydd Duw yn gynwysedig, sef fod ei 
hoU briodoliaethau yn perffaith gyd- 
gordio. Nid ydyw yn briodol dweyd 
fod Duw yn hynod am ei santeidd- 
rwydd, yn fwy felly nag am ei gyfíawn- 
der. Mae yn hynodìam ei santeidd- 
rwydd, mae yn wir; ond y mae yn 
hynod am ei gyfiawnder hefyd, ac am 
ei holl briodoleddau. 

Pel hyn, ni a welwn nad ydyw dyn- 
oliaeth, yn ei pherffeithrwydd, yn 
caniatau yr uchafíaeth hon a gymerir 
gan un elfen mewn cymeriadau; ond 
eto, yn y sefyllfa bresenol, dyma yn 
ddiau yr ystâd oreu, oblegid y mae 
dyn yn rhy fychan, neu, ynnytrach, y 
mae pechod gwedi ei anaUuogi i fod yn 
wa9tad ac yn gyfrodedd yn ei holl 



ranau ; a channad oeddyn boaibl tros- 
glwyddo i'r apostolion eymeriad yr 
Arglwydd lesu yn ei gyfangorff ys- 
plenydd, y mae cymhwysderau yn 
mhob un o honynt i gynrychioli rhyw 
un elfen oedd ynddo ef yn fwy amlwg 
na'r lleill. Yn wir, y mae rhai we£ 
tybio fod Pedr, lago, ac loan yn cael 
eu dewÌB gan yr Arglwydd lesu i ffurfio 
y cylch agosaf ato, am eu bod mewn 
ystyr eangyn gymeriadau eynrychiol 
— yn rfpreserUatẁe men : Pedr yn cyn- 
rychioli y Oristion gwir lafurus a 
gweithgar ; lago yn cynrychioli y rhai 
a selient eu tystiolaeth à'u gwaed ; a 
loan yn cynrychioU y rhai a bwysent 
ar fynwes yr lesu, y rhai a fyfyrient 
ar ei ogoi iant, ac a ymwleddent ar ei 
gariad. Beth bynag am hynyna, y 
mae yn ymddangos fod loan e^edi eî 
cymhwyso igynrychioli yrelfenhan- 
ìodol yn nghymeriad jrr lesu, sef car- 
iad. Yr oedd loan yn naturiol yn un 
fuasai yn caelei ddylanwadu ynfawr gan 
yr elfen dyner ac addfwyn yn n^ym- 
eriad yr Arglwydd lesu. Yr <^d o 
dymher dawel, fyfyrgar, a mwynaidd 
ac yr oedd addfwynder yr lesu yn gyd- 
weddol âl ysbryd naturiol ef ; ac yr 
oedd hyn yn cael ei ddadblygu yn fwy- 
fwy felagyr oedd yn mw^mhau cym- 
deithas ei Arglwydd. Yr oedd wedi 
gaUu treiddio i deimladau dyínaf dyn- 
oUaeth yr Arglwydd lesu yn fwy na'r 
oU o'r dysgybUon ereilL Yr oedd yn 
meddu ymddiried Uwyraf vr lesu, a 
phwysai ar ei fynwes : eíe, o'r hoU 
ddysgyblion, oedd yn meddu y fraint o 
gael ei earu ean yr Arglwydd yn neiU- 
duolfeUy. *^Ydysgybíyrhwn yroedd 
yr lesu yn ei garu." Cariad oedd hy- 
nodrwydd loan. Ac os oedd rhy wbeth 
garw a Uym yn ei gymeriad yn ddyn 
leuanc, pan yn rhodio 3m ngwlad 
Judea, yr oedd hen ddyddiau a lluaws 
o flinderau wedi ei leddfu a'i liniara : 
nes, erbyn amser ysgrifenu yr epistoí 
hwn, y mae cariad yn ymddangos yn 
ei burdeb, ac yn treiddio trwyddo gyda 
thynerwch annesgrifiadwy. Natur fy- 
fyrgar, fel y sylwasom ; oedd yr eiddo 
loan, ac y mae gwedd íyfyi^gar ar yr 
hoU epistol hwn — ^fel dyn gwedi bod 
yn hir fyfyrioarbynciaubywiol.crefydd, 
ac yn mynegu ei syniadau arayn.t. - 

Nid ydyw loan yn caru Uawer o ym« 
resymu, ae feUy nid ydy w, fel Panl, yn 
tre&u ac yn gweitmo allan syniadM 



Digitized by 



Google 






ẁBifiioÄ mfẅ» 



211 



penodol, ác yn tyna casgliadau rliesyin- 
egol, ond yn hytrych cymera ry w brif 
syníad fel gwrthddrych myfyrdod ; ac 
yna cysyllta âg ef ganlyniadau sydd yn 
deiUiaw o hono i feddwl y credadyn, 
nid trwy nerth rheswm, ond nerth 
bywyd— y mae ef yn siarad â'r galon. 
Defnyddia y geiriau mwyaf syml, megys 
goleuni, bywyd, cariad, &c. ; ond pwy 
fedra dreiddio dyfiideroedd eu mhedd- 
wl ! Ei hóff bwnc yn ei holl ysgrifen- 
iadau— efengyl ac epistolau, ydyw car- 
iad ; ond nid ydy w yn profi cariad Duw 
tuag atom ni trwy nerth rhesymeg, ond 
trwy apelio at brofiad y credaayn — 
y peth y mae ef yn deimlo yn nyfnder ei 
galon ei hun. Fel hyn mae bywyd yn 
taro wrth fywyd, a goleuni wrth oleuni, 
nes mae calon y Cristion, wrth ddarllen 
ei waith, yn myned yn deu drwyddi. 
Nid profì ffeithiau y mae, ond yr ydym 
yn cael ganddo yr egwyddorion ag sydd 
yn gosod mawredd ar y ffeithiau ; ac 
nid ydyw yn yr adnod a ddarllenwyd 
yn destun yn profì y cariad, ond yn 
nytrach dwyn ar gof iddynt, — "Pa 
fath gariad a roddes y Tad arnom 
ni, fel y'n gelwid yn feibion i Dduw." 
Apelio y mae at yr hyn a wyddent eu 
hunain yn dda — ^at wirionedd yr oedd- 
ynt yn noUol ymwybodol o hono, — yn 
dwyn ar gof iddynt eu sefyllfa uchel — 
"meibion i Dduw;" ac hefyd yn aw- 
grymu iddynt o ba fath sefyllfa y cyfod- 
wyd hwynt i'r ystâd uchel hon. 

** Fa faih gariad." Ystyr priodol 
y gair "pa fath,'* meddir wrthym, 
ydyw, " ba le," neu " o ba wlad ;" 
o ba le ond oddiwrth "y Cariad " ei hun. 
Cariad ei hun hefyd y sonir am dano 
yn y testyn, ac nid ffrwythau cariad : 
** Cariad a roes y Tad arnom." Mae y 
cariad arnom ni — cariad ei hun yd^rw, 
yn ei hanfod, ac nid yn unig yn ei am- 
lygiadau. Y mae yn ein hamgylchynu 
fel ícwisg brydferth, fel pe meddyliech 
am ddyn yn sefyll ynngwyneb yr baul 
ar ganol dydd, y m^e goleuni yn ei 
ordoi — mae goleuni amo, o'i ddeutu, 
drosto, ac o'i gylch. Felly y mae y 
credadyn — ^y mae cariad Duw amo. 
Ac fel y mae cariad Duw yn cael ei 
amlygu yn anfoniadeiFab i'rbyd, i fyw 
a marw dros bechaduriaid, felly hefyd 
y mae cariad Duw yn cael ei anilygu 
trwy wneuthur pechaduriaid yn feibion 
iddo. Mae canad Duw at ei Fab yn 
Oàísi ŵ estyu hefyd i'r peohaduTi ac yn 



ei undeb ef â Christ y maeyn dyfod yn 
gyfranog o*r un cariad a^ y mae y Mab 
yn ei fŵidianu. Ond ni a gawn sylwi, 
fod y cariad hwn yn dyfod i'r golwg 
yn y ddau beth canlynol : — 

I. . Y draul oedd yn angenrheidiol 
tuag at wneuthur pechadur yn fab i 
Dduw. 

II. Y mae y cariad yn dyfod i'r 
golwg wrth ystyried rhagorfreintiau yr 
ystad feibion i Dduw. 

I. Nid oes braidd un athrawiaeth yn 
fwy cyfarwydd i'n clustiau na*r athraw- 
iaeth am gwymp dyn, a'r canlyniadau 
echryslawn. Yr ydym yn hollol gyf- 
arwydd â'r hanes fel ag mae yn caef ei 
roddi i ni yn y Beibl. Gallwn ddweyd 
yr hanes ar ein tafod-leferydd rai o 
honom, fe allai, a myned drosto yn 
ddigon llithrig, ond digon tebyg na 
ddarfu i neb o honom erioed sylwedd- 
oli y fath sefyllfa ofnadwy a bod dan 
wg a digofaint y Duw cyfiawn. Mor 
gynted ag y pechodd Adda, daeth i 
lywodraeth Duw elyn iddo, a'r gelyn 
hwnw oedd dyn ; aeth ei hoÚ natur yn 
elyniaethus iddo. Yr oedd yn gas 
ganddo Dduw — aeth pn anniiwioly heb 
Dduw yn y byd, ac nid oedd modd 
osgoi y farn: "gan farw ti a fyddi 
farw." Fe deimlodd dyn fod ynddo 
egwyddor wrthwynebol i Dduw yn y 
fan y pechodd — fod tueddfryd ei hoU 
natur ar ymbellhau oddiwrtho. Cly w- 
odd Adda ac Efa lais yr Arglwydd yn 
yr ardd gydag awel y boreu, ond 
myned i ymguddio wnaethant yn Ue ei 
roesawi ; a byth oddiar hyny y mae yr 
ystad yr un. Mae llwsn: a Uygredd 
y natur yr'un— öbioddiwrth Dduw — 
ni fyn mo hono i deymasu amo. Y mae 
wedi dedaro brwydr yn erbyn yr 
Hollalluog ; ac y mae yn galw i fynu 
ei hoU ymadferthoedd i ymladd yn ei 
erbyn. Y mae yn aUu hoUol gwrth- 
darawiadol i Dduw ; ac yn y byd moes- 
ol nid oes ond pechod yn wrthwynebol 
iddo ; ac os oes deddf mewn bod, o 
fewn Uywodraeth Duw o gwbl, mae 
hon yn ddeddf dragywyddol, sef nad 
ydy w yn bosibl i bechod fod yn ddim 
byth ond yn hoUol wrthwynebol i 
Dduw — yn elyniaethus hoUol iddo ; ac 
i afael y gelyn hwn y mae dyn gwedi 
myned. Mae pechod yn trigo ynddo, 
ac wedi cael cartref i yralonyddu 
ynddo, ac yn arglwyddiaethu a thevm 
a8u amo. x mae yn arglwydd ar ddyn, 



Digitized by 



Google 



212 



MUBIOH D1TW. 



ac yn eî ormesa, yn ei ddwyn yn gaetb, 
3m ei gaethiwo, yn ei wneuthar yn 
gaethwas iddo, iV ufuddhau yn mhob 
peth. Mewn gair, y mae vn gwneuthur 
pechod, ac yn ei fwyta fel bara. Maent 
yn rhyfela yn erbyn Duw. Nid dweyd 
peth ar antur ydym heb ddim Bail 
iddo. Mae pob un sydd yn pechu, ac 
byw mewn pechod, yn ymladaâ Duw : 
mae ei aelodau yn arfau an|;hyfiawnder 
i bechod. Gwneuthur rhai fel hyn yn 
feibion, gelynion yn blant, sydd yn 
waith i Dduw, a Duw yn unig ; ac yn 
y fan y dechreuodd y Irwydr y mae 
amodau yr heddwch yn cael eu hegluro ; 
man y pechodd Adda mae addewid am 
Had y Wraig yn cael ei rhoddi ; mor 
gynted agyr ymddangosodd yrafiechyd, 
y mae son am y feddygiuiaeth; a thyna 
ydy w hanes y byd o'r dechreuad hyd 
gyflawnder yr amser, Duw yn ei ddar- 
paru, a'iddysgu, a'igymhwyso i dderbyn 
y Oyfryngwr — rhwjigy pleidiau oeddynt 
wedi ymbellhau oddiwrth eu gilydd. 
Neillduodd yr Arglwydd iddo ei hun 
bersonau unigol ar y cyntaf, ac wedi 
hyny cenedl gyfan o bobl, i ddangos ei 
santeiddrwydd, a bod dynion tan farn 
am eu pechodau. Yr oedd y Uuaws 
aberthau yn dal ger bron ein meddyl- 
iau bob dydd fod Duw yn ddigllawn o 
herwydd pechod ; ond yn nghyflawn- 
der yr amser, sef pan y mae y byd 
mewn ystad fanteisiol i w dderbyn, y 
mae y Gair yn cael ei wneuthur yn 
gnawd ; y Mab tragywyddol yn dyfod 
i farw dros bechaduriaid ; yr unig- 
anedig Fab, yr hwn oedd yn mynwes 
y Tad, yr hwn ni thybiodd yn drais i 
fod yn ogyfuwch a*r Tad, a'i dibrisiodd 
ei huUjgan gymeryd arno agwedd gwas : 
** Oanys chwi a adwaenoch ras ein Har- 
glwydd lesu Grist, iddo ef, ac yntau 
yn gyfoethog, fyned er eich mwyn 
chwi yn dlawd, fel y cyfoethogid chwi 
trwy ei dlodi et. ** Yn uwch na'r nef- 
oedd"(Heb. vii. 26), uwchlaw pawb,' 
dysgleirdeb ei ogcniant Ef, a gwir lun 
ei berson Ef ; y gwir Dduw a'r by wyd 
tragywyddol — y Gair oedd yn y dech- 
reuad gyda Duw, yn dyfod i r ddaear i 
ddyoddef a marw, Dirmygedig yw a 
diystyraf o'r gwyr, gwr gofidus a chy- 
nefin â dolur ; ac yr oeddym megys yn 
cuddio eingwynebau oddiwrtho— dir- 
mygedig oedd, ac ni wnaethom ^yfrif o 
hono. Tarawodd y swyddog et, brad- 
ychodd Judas ef, traddododd Pilat ef, 



oroeshoeliodd yr luddewon ef, a hynŷ 
am ein pechodau ni ; îe, ni. Ein pech- 
odau ni oedd yn achosi hyn oU : ** A*r 
Arglwydd a roddes arno em hanwiredd 
ni gyd." Y mae hyn mor wìr a phe 
buasem ni yno yn ei ladd. *'Gwel- 
wcb pa fath gariad." 

Ond ni a awn yn mlaen at yr ail 
sylw, sef fod y cariad yn dyfod i'r 
golw^ yn y rhagorfreintiau mae y 
'meibion yn feddianu. Un rhagorfraint 
ydyw dyfodfa ato bob amser, a than 
bob amgylchiadau. Mae plant mab- 
wysiedig yn cael eu hystyried yn 
meddu yr un rhyddid i nesau at y rhieni 
a'u mhabwysiadodd a'r rhai sydd yn 
blant wrth natur ; felly, mae y rhai 
sydd gyfranogion o*r mabwysiad ys- 
brydol yn sicr o brofi hyny trwy fyned 
at eu Tad nefol yn barhaus. her- 
wydd eich bod yn feibion yr anfonodd 
Duw ysbryd ei Fab i'ch calonau, yn 
llefain Abba Dad. Mae uudeb ys- 
brydol rhwng y credadyn a Obrist, ac 
ysbryd Orist sydd y nddoynllefain Abba 
Dad. Mae ysbryd y mabwysiad 
yn caru y gair Tad — y mae yn ei 
ddweyd ddwywaith, Nhad, Nhad. 
Y mae yn ymhyfrydu yn y sain. 
Mae y byd a'i drallodion yn peri 
gofid i'r Oristion yn aml, ac yn peri 
i'w galon dristau. " Ein Tad yr 
hwû wyt yn y nefoedd." Mae llygred- 
igaeth ei natur yn peri iddo yn aml 
feddwl ei fod o hyd yn meddiant satan, 
" Abba Dad." Mae pobl y bvd yn ei 
sarhau a'i warthruddo yn mhob n^odd, 
yn ei ddiystyru yn mhob modd. Meîb- 
ion i Dduw, nid ydwyf am i chwi fedd- 
wl yr etyb yr Arglwydd bob gofyniad 
o'n heiddo ni. Ni fyddai hyny yn 
ddoeth mewn llawer teulu ar y ddaear : 
y mae y Tad yn caru cly wed yr un 
bach yn gofyn, ond nid ydy w yn cyd- 
synio a'i gais bob amser, ond gofyned 
y plentyn er hyny. 

Braint arall ydyw amddiffyniad 
dwyfol. Fel y Djae penaeth teulu yn 
ymgymeryd a noddi a dyogelu y rhai 
sydd dau ei gronglwyd, ac wedi ea 
hymddiried i'w ofal, feily y mae lesu 
Grist yn gofalu amddiflyn ei bobl ; ac 
03 yw Duw trosom, pwy a all fod i'n 
herbyn. Bhwng Duw a r gelynion— ni 
chaitf mab y brenhin ddim cam. Mae 
Duw wedi rhoddi ei air na chânt gam ; 
ac y mae yn amhosìbl i Dduw fod yn 
gelwyddog, "A'm pobl a dríg mewn 



Digitized by 



Google 



HRI^ON DtJẂ. 



ki^ 



"preswylfeydd heddycblon, ac mewn 
gorphwysfaoeddllonydd." Ac os bydd 
rhywun yn edliw eu beiau iddynt, y 
mae ganddynt hawl i'w ffyfeirio at eu 
Tad nefol. Fel ag y bydd plant dan 
eu hoed yn cyfeirio pob gofynion svdd 
arnynt at eu tad. " Pwy a rydd ddim 

Ín erbyn etholedigion Dduw T* a rydd 
)uwî Duw yw yr hwn sydd yn 
cyflawnhau. Os na rydd Duw fe allai 
fod gan Grist ry wbeth yn eu herbyn. 
O 7»a, ** Crist y w yr hwn a fu farw ; îe, 
yn hytrach, yr hwn a gyfodwyd hefyd ; 
yr hwn sydd ar ddeheulaw'Duw, yr 
nwn hefyd sydd yn erfyn trosom ni." 
'Does Dim i fod yn eu herbyn ; y 
maent yn gyfiawn yn ei gyfiawnder Ef, 
ac yn santaidd yn ei santaiddrwydd 
ef. *'Eithr yn awr gwlad well y maent yn 
chwenych, hyny ydywun nefol, o achos 
paham nid cywilydd gan Dduw ei alw 
yn Dduw iddynt hwy, oblegid cfe aba- 
rotodd ddinas iddynt. Plant i Dduw, 
dyma yr euw fydd arnynt, wrth hwn 
yr adwaenir hwynt" yn y byd arall, ac 
fe gyhoeddir yr enw hwn ar gyhoedd 
byd yn y dydd mawr a ddaw. 

Ond y rhagorfraint olaf a gaf fi syl wi 
arni ydy w hawdl i*r etifeddiaeth. Yma 
y bydd eu dedwyddwch yn gyflawu ; 
yma y cànt feddiauu llawnder ; yma y 
cânt gymundeb â'r Arglwydd lesu 
Grist, cymdeithas â'i ogoniant a'i dded- 
wyddwch, a thrwyddo Et gyda'r angel- 
ion a'r seintiau. Yma y cìnt weled 
Duw, ac amlygiad mwy tanbaid o'i 
ogoniant, nes cyfnewid i'r unrhyw 
ddelw, " a newidir i'r unrhy w ddelw o 
ogoniant i ogoniant, megys gan Ysbryd 
yr Arglwydd." Y mae iaith ar ei 
heithaf yn gosod allan ddedwyddwch 
y saint yn y nefoedd ; mae pob cym- 
hariaeth yn cael ei defnyddio i geisio 
rhoddi syniad am dano ; mae ded- 
wyddwch y saint yn gymaint fel nad 
ellir ei amgyffred ; mae yn cael ei alw 
yn fy wyd, yn fy wyd tragy wyddol, yn 
ogoniant, yn dragywyddol bwys goçon- 
iant, yn dangnefedd, yn iachawdwr- 
iaeth dragywyddol, yn Baradwys, yn 
dŷ ein tad, y Jerusaiem nefol, têyrnas 
wedi ei pharotoi cyn seiliad y byd, 
etifeddiaeth anllygredig, a dihalogedig, 
a diddiflanedig ; eistedd gydag Abra- 
ham, Isaac, a Jacob ; teyrnasu gyda 
Christ ; yn orphwysfa Ner, a'r |eiriau 
yn cael eu dybîu a'u tyru ar eu gilydd ; 
ac ar ol y cyfan, rhaid dweyd na welodd 



llygaîd, ac nî chlywodd clust, ac ni 
ddaeth i galon dyn y pethau a ddar- 
parodd Duw i'r rhai a'i carant Ef ; ac 
yn wir y mae loan yn dweyd hyn yn 
yr adnod sydd yn canlyn y testun : — 
*'Anwylyd, yr awr hon meibion i 
Dduw ydym, ac nid amlygwyd eto beth 
a fyddwn ; eithr ni a wyddom pan ym- 
ddangoso Efe y byddwn gyffelyb iddo, 
oblegid ni a gawn ei weled Ef megys 
agymae." Ni amlygwyd mewn ffaith, 
Qnd/e amlygwyd mewn gwybodaeth. 
'Roedd yr Arglwydd lesu o hyd yn 
sefyll yn mlaenaf yn serchiadau yr 
Apostol, ac yr oedd yn berffaith fodd- 
lon ond iddo gael bod yn gyffelyb iddo. 
Ni a gawn ei weled megys ag y mae — 
dyna'r achos— a bod yn gyffelyb iddo 
ydyw yr effaith. îíae y Beibl yn 
defnyddio pob ffurf i ddesgrifio ded- 
wyddwch y saint— yffarf gadamhaol 
a'r nacäol. Y mor nid oedd mwya'îh 
yn arwyddlun ò bob terfysg ac aflon- 
yddwch ; a'r pethau oedd yn gwahanu 
oddiwrth yr hyn a garent, nid oeddynt 
mwyach ; a marwolaeth ni bydd 
mwyach, na thristwch, na llefain, na 
phoen ni bydd mwyach, oblegid-y pethau 
cyntaf a aeth heibio. Wel, a ydŷch chwi 
yn credu yr holl bethau hyn ? Y maent 
yn wir, os oes gwirionedd yn bod 
o gwbl. A ydych chwi yn gweled y 
cariad mawr ! " Pa fath gariad a 
roddes y Tad amom." A ydych chwi 
yn credu ei fod yn caru ei bbbl î Pe 
baem ni ond gweled ei gariad ef, nyni 
a'i carem yntau. " Yr ydym ni yn ei 
garu ef am iddo ef yn gyntaf ein caru ni." 
Mae Duwyn caru ci bobl gyda chariad 
anfeidrol. Mae ei gariad tuag at ei 
bobl yn fwy nag a all dynion ei gynwys. 
Mae iaith yn rhy wan i'w osod allan. 
Mae y Prophwyd Zephaniah fel pe yn 
methu cael geiriau i osod hyn allan. 
** Yr Arglwydd dy Dduw yn dy ganol 
di sydd gadarn ; efe a achub'; efe a 
lawenycha o'th oblegid gan lawenydd ; 
éfe a lonydda yn ei gariad ; efe a ym- 
ddigrifa ynot tan ganu." Pwy o honoch 
a alí gynwys y syniad fod y Duw tra- 
gywyddol yn llonyddu yn ei gariad 1 
" Â lonydaa yn ei gariad,*^ Gweddi- 
wn am i Dduw ddadguddio i ni ei 
gariad, fel y byddo hyny yn cynyrchu 
yn ein mynwesau ninau gariad tuag ato 
ef. Y mae gan Dduw ei bobl, — y mae 
hyn yn wirionedd ; y mae meibion % 
Dduw yn y capel hwnj nid yw eu bod 



Digitized by 



Google 



ÌU 



"LÙM ÈMtítÈÍ. 



mewn carpìau yn DTofi dim yn eu her- 
byn ; nid y w fod ybyd yn eu sarhau yn 
profì nad ydynt, ond yn hytrach i'r 
gwrthwyneb, eu bod. Nid y w y bydyu 
eu hadnabod, am nad ydynt o'r byd. Yn 
wir y mae yr Arglwydd lesu yn rhoddi 
y casineb hwn o eiddo y byd yn brawf 
i*r dysgyblion o iachawdwriaeth : **Pe 
byddech o*r byd, y byd a garaiyr eiddo ; 
ond oblegîd nad ydych, eithr i mi eich 
dewis allan o'r byd, am hyny y mae y 
byd yn eich cashau chwL" ÍTid y w eu 
bod yn llawn trallodion a chystuddiau 
yn profi nad ydynt yn feibion. Eii tyst- 
loliaeth hwy eu hunain yw : " Yr wyf 
yncyfrif nad ydy w dyoddefiadau yr am- 
ser presenol hwn yn haeddu eu cyffelybu 
i'r gogoniant a ddatguddir i ni." Cymer- 
wch namdden nes y del y diwedd, 
medd Orist, pan y rhoddaf y deyrnas i 
fynu i Dduw a'r Tad, yna y cewch eu 
gweled yn eu dillad gwynion, palm- 
wydd yn eu dwylaw, a choronau ar eu 
penau. Gwyliwn daflu sarhad ar y 
dynion yma sydd yn crefydda, er yn 
ddìgon Uwydaidd a gwael yr olwg ar- 
nynt yn aml, oblegid wrth wneyd hyny 
dichon ein bod yn tafiu anfri ar feibion 
y Duw Goruchaf, a thrwyddynt hwy 
ar Fab Duw ei hun. Y mae yn bwysig 
ofnadwy pa fodd yr ydym yn ymddw vn 
at y Cristionogion yn ein plith ; oble- 
gid dyma yr egwyddor ar ba un y bydd 
y farn ddiweddaf yn seiliadwy arni :— 
Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, Yn 
gymaint ag nas gwnaethoch i un o'r 
riiai lleiaf hyn, nis gwnaethoch i min- 
an." Wrth ddiystyru y Cristion, yr 
ydym yn diystyru Crist ; ac wrth ddî- 
ystyiu Crist, yr ydym yn diystyru 
jDuw. 



LLIN AR LIN. 
XIX.— adferiÂd delw düw. 

(Parhad o tudal 184.; 

(aí^YDD dyn adferedig yn ddelw ei 
T^j Dduw yn nuwiol gyfeiriad ei 
St^ ewyllys. Ac yn hyn efaílai yr 
ymddengys y ddelw amlycaf ; oblegid 
yn uniondeb yr ewyllys y mae goleuni 
y deall a santeiddrwydd y serchiadau 
yn cyrhaedd nod eu hamcan. I'r 
dyben o berffeithio yr ewyllys y maent 
hwy, ä'u haddfedrwydd hwy ydyw yr 



ewyüys. Ar eglurder y deall ẃ 
ansawdd y serchiadau y dybyna yr 
ewyllys o ran ei chyfeiriad ; yn ol y 
gràddau y byddant hwy ar ddel w Duw, 
y bydd yr ewyliys yn gydffurf ag 
ewyflys Duw ; ac o'r ddau, tybiwn fod 
gau y serchiadau fwy o ran yn yr 
ewyllys nag sydd gan y deall. Pan y 
roae y deall yn ysprydol dywyll, a'r 
serchiadau yn llygredig, me^ys yn 
achos Pharaoh, y mae yr ewyllys mor 
bell o fod yn ddelw Duw fel ag y mae 
yn hollol ar ddelw y diafol, hyrddia yr 
enaid yn ddiatalfa i bob rhyw ormod 
rhysedd ; ac ymddengys fel bwystfil 
aflan yn caru y tywyllwch, ac yn ym- 
hyfrydu mewn meddyliau a gweithred- 
oedd ysgeler. * Pan y mae y deall wedi 
derbyn graddau o oleuni, a'r serchiadaa 
eto yn llygredig, megys yn achos 
Balaam a Judas Iscariot, nid oes yn yr 
ewyllys gymaint a Uinell o ddelw Duw. * 
Y mae o ganlyniad yn myned rhagddi 
yn yr un eyfeiriad pechadurus ; ond y 
mae ganddi fwy o rwystrau ar ei 
ffordd. Y mae rheswm yn ei Uesteirio, 
a chydwybod yn ei gofidio, a*r enaid 
dan ei dylanwad fel yr aderyn traenus 
wedi ei lygad-dynu gan y neidr sydd 
wrth wraidd y pren yn ei ddysgwyl i*w 
afn angeuol. Ddalla ei berygl, teimla. 
ei drueni, ac eto nis gall dori y swyn 
cyfareddol sydd yn ei dynu i ddinystr. 
Pan y mae y deall yn dywyll a'r seidi- 
iadau i raddau dan oruchwyUaeth 
santeiddiad, megys, efallai, yn achos 
Saul o Tarsis cyn ei droedigaeth, ae 
Ápolos cyn cael ei addysgu yn fanylacfa, 
y mae yr ewyllys wedi newid ei chyf-. 
eiriad, y mae ynddi linellau anelwig 
ddelw Duw. Y cyfryw eneiài&a 
ydynt er hyny yn agored i ofergoeledd 
lawer, o gymaint a bod ganddynt sd, 
ond nid yn ol gwybodaeth. Gallaat 
fod yn ddarostyogedig Tr fath eithafì(Hi 
ag i erlid, îe, merthyru eu brodyr, 
plant eu Tad nefol, gan dybied eu bod 
Iri^yhyny yngwneuthur gwasanaeth 
i Dduw ; rhai o*r cyfiry w a laddasant 
Fab Duw, ac ar yr un mynydau oedd- 
ent yn wrthddrycbau ei eiriolaeth. 
'*0 Dad, maddan iddynt, canpa ni 
wyddarU pa heth y maeìU yn e> 
wìuuthur. **Fes adwaencLseiU^ ni 
chroeshoeliasent Arglwydd y gogon- 
iant." Nid ar eu serchiadau nac ar «i 
hewyUys yr oedd y bai 3rn benat ond 
ar eu dealL Faa y maŵ y deaU jfi 



Digitized by 



Google 



VU» A& Lf y% 



m 



olenediff, a'r Borchiadau hefyd yn sant- 
eiddiedig, megys yn achos yr Apostol 
loan, bydd yr ewyllys yn berffaith 
gydffurf ag ewyllys Duw, a'r hoU enaid 
yn brydferth ddelw Duw, oblegid oym- 
eriad yr ewyllys mewn gwirionedd 
ydyw cymeriad y dyn. Nid goleuni ei 
ddeall nac angerddoldeb ei deimladau 
sydd yn penderfynu ei gyflwr, ond 
pendeifyniad ei ewyllys ; yn ol ansawdd 
ewyllys dyn yr edrychir arno, ac y 
bernìr ef gan Ddaw. 

Bydd yr enaid yn ddelw Duw yn 
nnwiol benderfyniad ei ewyllys. Y 
mae yr ewyllys mewn dyn îel y nod- 
wydd jrn y cwmpawd i gael ei lly wodr- 
aethu a'i phenderfynn gan ddylanwad 
allanol. Ŷn ei greadigaetb, ewyliys ei 
Greawdwr ydoead y aylanwad hwnw, 
ond mewn canlyniad i ddvfodiadpechod 
Tw natur aeth ei ewyllys i gael ei 
Uywodraethu gan ddylanwadau tra 
israddol, megys ag y dywedwyd wrth 
Efa, *' a'th ddymuniad fydd at dy ŵr, 
ac efe a lywodraetha arnat tL" Yn 
lle bod fel ei gwnaed ar y cyntaf yn 

fydradd a'i gwr, ac fol ei gwr a*i 
ymnniad at Dduw, ac yn dysgwyl am 
gyfarwyddyd Duw, aeth yn israddol i'w 
gwr, ac yn ddarostyngedig iddo i'r fath 
laddau fel nad edrychai at ewyllys 
nwch na'i ewyllys ef i fod yn llywodr- 
aethydd ei hewyllys ei hnn. Ac y 
mae hoU hanes. y byd, yn enwedig y 
byd paganaidd,*yn dangos i ni pa mor 
isel y darostyngwyd y rhyw feny waidd, 
ac mor hollol y ílywodraethai y rhy w 
wrrywaidd fel na bu sefyllfa y blaenaf 
fawrgwell na chaethion. Nid beny wod 
yn unig a ddarostyngwyd fel hyn, ond 
dynoliaeth yn gyffredinol, megys ag y 
dywedodd yr Arglwydd wrth Cain am 
Abel : ** Atat ti hefyd y mae ei ddy- 
muniad ef, a thi a lywodraethi amo 
ef." Dyna hanes y bvd, yn Ue ym- 
deimlo a'u cydraddoldeD fel dynion, a'u 
dibyniaêth bawb ar Dduw, aeth y 
werin i edrych ar ychydig fawrion fel 
em llywodraethwyr, gosod eu dymuniad 
atynt, gan ewyllysio cael eu lljwodr- 
aethu ganddvnt ; a'r ychydig fawrion 
o'r 0C& arall, gan gymeryd y fantais 
hon ar wendid eu cyd-ddynion, yn eu 
gorthiyintt mor druenus, nes y mae 
mwyafrif mawr trigolion y ddaear yn 
ddim amgen na cbaethweision iV gor- 
meswyr. Ëffeithiau pechod ydy w hyn- 
jmolly felag ymaegoleoni yrMeiigyl 



yn ymledaenu, a dymuniant y eenhedl- 
oedd yndyfod i'rgolwg, y mae rhyddid 
yndyfodi'r caethion, agoriad carchar 
i*r riiai sydd yn rhwym, dynion yn 
dys^u codi eu dymuniadau at Dduw, 
a'u hewyllysiau yn cael eu penderfynu 
a'u U^wodraethu gan eì ewyllys ddad- 
guddiedig £f. Pan y daw feii yna yn 
gyfiredinol, bydd yma ddwyf-iywoar- 
aeth wirìoneddol ar y diaear, bydd yr 
holl deyrnasoedd wedi myned yn eiddo 
ein Harglwydd ni a*i Grìst ef, ac yna 
clywir y seraphiaid, gan ehedŵj, yn 
llefain y naill wrth y ilalll, ** Sanct, 
Sanct, Sanct, yw Arclwydd y lluoedd, 
yr hoU ddaear sydd lawn o'i ogoniant 
ef." Yn y nefoedd y mae pob ewyllys 
yn cael 'ei llywodraethu gan ewyilys 
Duw. Fel yn y weithfa eang y mae un 
olwyn fawr yn dal y fath gysylltiad a'r 
miloedd man olwynion ereill, fel i^ iV 



Uywodraethu oU ; felly yn y nei 
mae y fath gysylltiad rhwng yr 
ewyllys ddwyfol a phob ewyllys arall, 



fel y maent oU yn cael eu pender- 
fynu ganddi, oU yn gyfeiríedig tuag ati, 
ac oU yn ogonedduR ar ei delw. Am 
y graddau yna o adferiad y dysgir ui i 
weddio : ** Gwneler dy ewyllys megys 
yn y nef, felly ar y ddaear hefyd." 

Bydd yr enaid yn ddelw ei Dduw 
hefyd yn rhyddid eî ewyllys. Y mae 
Duw yn rhydd-ewyllysydd yn ystyr 
eangaf y gair ; oblegid nid rhwymau 
ewyUys, ond santeiddrwydd ei natur, 
sydd yn peri uas gall edrych ar ddrwg, 
ac nas gall oddef anwiredd. Ac yn wir, 
heb santeiddrwydd natur, y mae gwir 
ryddid ewyllys yn annichonadwy. Y 
mae yn wir fod y cythreuUaid a*r coU- 
edigion yn rhydd-ewyllyswyr mewn 
rhyw ystyr ; ond mewn rhy w ystyr y 
maent feily, ac yn mhellach na neb o 
fod felly yn mhob ystyr. Y mae yn 
amlwg eu l>od yn hollol rydd pan yn 
ewyllysio pechu ; ac y mae mor amlwg 
a hyny fod Uygredigaeth wedi cael y 
fath oruchafiaetii arnynt, fel y maent 
dan fath o orfodaeth i bechu ; ac er 
fod eu hewyUys yn wirfoddol mewn 
peehod, y maent yn cael yn nglyn â 
hyny y fath boenedigaeth, fel y líiaent 
ar yr un pryd ýn ewyUysio bod yn 
rhydd oddiwrth bechod. Cawn eng- 
reifftiau ddigon yn asos atom. WeTe 
y meddwyn, yri ewjrílysio yfed ; nis 
gaU beidio— deü y gwydryn yn ei law, 
gŵyr y canlyniaaau, ymdeimla yn 



Digitized by 



Google 



m 



LLUr AB UW. 



âdwyi â*i warih ae àHdraeni : rhoddai 
y byd pe meddai am fod yn rhydd oddi- 
wrth V demtasiwn ; ac eto gorfodir ef 
i yfeo^ nid gan Greawdwr, na chan 
ffTRadur tu allan iddo ei hunan, am 
nyny golygir ef yn rhydd-ewyllysydd, 
ao eto y mae yn gaeth gan bechod dan 
ffurf bly& Nid oes gan yr annuwiol ar 
y goreu felly ond ewyllys rydd yn 
nghaetliiwed pechod. **Pwy bynag 
sydd yn gwneuthur pechod, y mae efe 
yn waa i bechod." " á. llygaid gan- 
dd^nt yn llawn godineb, ac heb fedru 
peidio & phechod." Felly y byddbyth 
yn uffem ; eneidìau yn ewyUysio pechu, 
ac wrth hyny yn gwanu eu hunain 
â'r fath bicellau ofnadwy nes ewyllysio 
ar yr un pryd fod yn rhydd oddiwrth 
bechod. Yr ewyilys yn defnyddio 
ei rhyddid i wneyd cadwynau iV 
rhwymo ei hun ynddynt ; ac felly, 
hunanieiddiad tragywyddol fydd ewyÛ- 
ys rydd yn uffern. Nis gall sefyllfa 
fel yna fod yn wir ryddid. Y mae jm 
rhydd i bechu, ond yn rhwym i ddy- 
oddef y canlyniadau. Ond y mae y 
duwiol yn rhydd yu mhob ystyriaeth ; 
nid yn unig yn nghyfeiriad ei ewyllys, 
ond hefyd yn y canlyniadau gogonedd- 
us y mae ei ewyllys yn tywys iddynt. 
Nid oes ganddo ofn i*w boeni, nac 
euogrwydd i'w gyhuddo ; bydd ei 
ddeall, ei reswm, ei gydwybod, a phob 
peth a berthyn iddo, yn myned gyda 
ei ewyllys, fel ag i'r cydgordiad mwyaf 
hyfryd gael ei brofi yn y dyn oddimewn. 
ían edrycho ar Dduw drachefn, bycld 
ei ewyllys morgydffurf âg ewyllys üuw, 
ac mor gydwastad â deddf I)uw, fel na 
theimla ddim caethiwed o'r cyfeiriad 
hwnw— "Yna ni'm gwaradwyddir pan 
edrychwyf ar dy hoU orchymymon.' 
Bydd ganddo ryddid ewyllys yn yr ys- 
tyr eangaf oU. Pa beth, gan hyny, 
a'n sicrha na phecha eto yn y nefoedd ì 
Nid unrhyw rwymau a osodir ar yr 
ewyllys, ond goleuni ei ddeallasanteidd- 
rwydd ei serchiadau. Bydd yn deall 
pechod a'i ganlyniadau mor drwyadl 
nes ei gwbl meiddio ; yn caru santeidd- 
rwydd mor fawr fel ag i fod yn mhell 
uwchlaw perygl i ewyllysio dim croes 
iddo. Bydd ei ewyllys yn nghjrfraith 
yr Arglwydd, ac yn myfyrio yn ei gyf- 
raith ef yn wastadol, 

Bydd yr enaid yn ddelw ei Dduw 
hefyd yn nghyfiawnder ei ewyllys : 
bydd yn yr adferiad fel yr oedd yn ei 



madigaeth, yu egwyddorol gyfiawn; 
fel Tias gul ewyllysio ond yr hyn 
sydd gyfiawn. Efallai nas gellir gweted 
nerth ei gyfiawnder yn eglurach nag yn 
y ffiaith y bydd, fel Duw, yn ^Jla 
teimlo yn foddlongar — îe, yn orfoleudos 
yn yr olwg ar yr hyn a ystyriwn ni yn 
awr yn oruchwyliaethau tyyyUaf a 
i,megy8 



ei tamau mawnon, a'i gosbedigaethan 
tragywyddol, am fod cy^wnder yn 
gofyn am danynt, er dyogelwch y Uyw- 
odraeth, anrhydedd y gyfraith, a go- 
goniant Duw. Am y bydd delw Diiw 
mewn cyfiawnder mor amlwg ar j 
saint, rhoddir iddynt famu y byd, ie, 
a'r angyUon hefyd. Bydd eu hadiia' 
byddiaeth o r byd a'u profiad o hono 
yn gymhwysder ynddynt i íarau y byd, 
megys ag y dy wedir am Grist, " Ac a 
roddes awdurdod iddo i wneuthur bam 
hefyd, o herwydd ei fod yn Fab dyn" 
Yn ol hyn perthynasau duwiol, yn 
rhinwedd eu gwybodaeth a'u profiad, 
a fyddant flaenaf ac amlycaf yn bamn 
eu i)erthynafiau anuuwiol. Ond pa fodd 
y gaU hyny fod î Pan gly wir y gorch- 
ymyn ofnadwy, "Ewch oddiwrthyf, 
rai melldigedig, i'r tân tragy wyddol, yr 
hwn a barotowy d i ddiafol ac i w an^l- 
ion," yu cael ei roddi i blant annuwiol, 
pa fodd y gall eu tad tyner ddyweyd 
" Amen," ac o galon folianu Duw am 
ei farnau? Galí wneyd hyny yr ub 
modd yn hollol ag y ^I Duw wneyd 
hyny. A oedd efe yn dadiV blantf 
Felly Duw hefyd ; ac mewn ystyr uwch 
lawer nag y gallai unrhy w ddyn fod 
felly. A deimlodd efe serch mawr at 
ei blant, a phryder lawer yn eu hachosY 
Felly Duw hefyd : "Fel mai byw fi, 
medd yr Arglwydd Dduw, nid ymhoffiif 
yn marwolaeth yr annuwiol, ond troî 
o'r annuwiol oddiwrth ei ffordd a byw." 
A fu efe yn eu cynghori yn daer, ac yn 
dangos iddynt ffordd iachawdwi'iaethf 
Felly hefyd y gwnaeth Duw trwy « 
genadon ; ie, a thrwy ei Air a'i Ysbiyi 
Ac eto, am iddynt, ddiystyru ei hofl 
gynghor, y mae y Duw cyfiawn hwnw 
yn tywallt araynt phiol ei ddigofaintÿ 
a chawn y bydd eu tad naturiol yn y 
dýdd hwnw yn berffaith ar ddélw 
Duw, bydd yn gweled yn yr un 
goleuni a Duw, yn cael ei lywodr- 
aethu yn unig gan Ysbryd Duw, 
ac gablyniad yn hoUol gydsynio a 
Duw yn ei boU &mau9 líe, £3 yr 4 



Digitized by 



Google 



ij<iK AB inr. 



S17 



au dan yr allor yn llefìdn am gyflawn- 
iad o honynt, ac yn molianu Duw am . 
danynt Y cyfryw yn y dydd hwnw 
fydd ei fawr zel a'i ymdeimlad o 
ẃfiawnder. Oawn yn achlysurol ddar- 
luniad o hyn yn llysoedd y ddaear. Y 
mae genym engreîfftiau o famwyr a 
rheithwyr mor gyfiawn fel na wyrant 
ddim oddiwrth gyfiawnder Uym yn 
fTafr eu ceraint a'u perthynasau agosaf. 
läystYrai Socrates gyfleustra teg i 
ddianc o'i garchar er achub ei fywyd 
ei hun, am y tybiai y byddai hyny 
yn dianrhydeddu cyfreithiau Athen, 
dewisodd ju hytracíi farw. Pa faint 
mwy y temila saint y Goruchaf dros 
anrhydedd y gyfraith ddwyfol, a thros 
ogoniant eu Duw. Wrth weled ei 
gyfiawnder anfeidrol, byddant hwy thau 
ar ei ddelw yn dysgleirio yn yr un 
brîodoledd ogoneddus. 

Bydd yr enaid yn yr adferiad yn wir 
ddelw ei Dduw hefyd yn awdurdod 
ei ewyllys ; wrth yr hyn y golygwn y 
dylanwadau meistrolgar hyny a fydd 
yn cydfyned â'i ewyllys, fel ag iddo 
gael ei fifordd, ei ddymuniad, ac ar- 
glwyddiaethu yn deg ac yn hoUol ar 
yr holl greaduriaid. Me.wn dylanwad- 
au moesol effeithiol fel yna mae gwir 
arglwyddiaeth yn gynwysedig. Medd- 
jliwn am ddau frenin, y naiU wedi 
^'nill ei orsedd trwy iym arfau, ac yn ei 
chadw trwy beri ei ofn ar ei ddeiliaid ; 
y Uall wedi esgyn i*w orsedd yntau 
trwy wir nerth dylanwad moesol, ac 
yn ei sìcrhau iddo ei hun trwy enill ei 
ddeiliaid iV barchu, ei garu, ac i ym- 
falchîo*ynddo fel eu penadur. Hawdd 
gweled mai gan yr olaf o'r ddau uchod 
y mae gwir arglwyddiaeth, ac nad yw 
y blaenaf ond honwr yr hyn nag sydd 
^nddo mewn ewirionedd. Arglwydd- 
laeth o fath yr olaf y mae Duw ei hun yn 
ddal dros ei greaduriaid uíudd a sant- 
aidd. Oafodd dyn ei greu ar ddelw 
Duw gydag arglwyddiaeth o'r natur 
yna dros y creaduriaid. Yn yr ystad 
hono cydnabyddai pob creadur by w ei 
arglwyddiaeth amynt ; ond mewn can- 
lyniad i ddyfod pechod i'w natm*, 
ewanychodd ei ewyllys, diflanodd y 
dylanwad awdurdodol yma o honi, 
daeth euogrwydd ac ofn yn amlycach 
na dim arall«ynddo. Daeth ei ddeil- 
iaid megys yn reddfol i ddeall ei 
wendid, gwrthryfelasant i'w erbyn 
fel m annbeilwng i deymaau arnynt. 



Gyrwyd ef allan o*r freninllys, ac 
yntau wedi syrthio o'i urddas, gan 
grwydro y ddaear yn Uwfraidd, a 
lefai, "Pwy bynag a'm caffò a*m 
Uadd." Eto y mae gweddiUion o'r aw- 
durdod a gollwyd yn aros, o gymaint 
a bod genym engreifftiau o rai dewrion 
yn yr ymdeimlad o urddasolrwydd eu 
dynoUaeth yn gallu dofi y bwystfilod 
ffyraicaf a dim ond edrychiad eu 
Uygaid, " Oanys hoU natur gwylltfilod, 
ac adar, ac ymlusgiaid, a'r pethau yn y 
mor a ddofir ac a ddofwyd gan natur 
ddynol." Ond hyd yn hyn pell iawn 
ydyw y ddynoUaeth o 'feddianu ar- 
glwyddiaeth garuaidd, hyfryd, dros y 
creaduriaid yn gyffredinol. Ond fel y 
bydd y byd yn dyfod i brofi adferiad 
cyffredinol, bydd dyn hefyd wedi eniU 
iddo ei hua arglwyddiaetn gyffredinol, 
yna gallwn ddysgwyl cyflawniad Uyth- 
yrenol o'r broffwydoliaeth am y blaidd 
a'r oen, y Uewpard a'r myn, y llo a 
chenaw y llew, a'r anifail bras, y fuwch 
a'r arth, oU mewn tangnefedd yn cyd- 
fyw, yn cydymborthi, yn cydorwedd, 
ac yn cydchwareu ; y Uo bach a'r arth 
facn yn gorwedd yn nghesöiHau eu 
gilydd, a'u mamau yn sefyll gerllaw ; 
bachgen bychan yn arwain pob rhyw 
o greadurîaid ; îe, a'r plentyn sugno a 
chwery wrth dwU yr asp, ac ar ôau y 
wiber yr estyn yr hwn a ddiddyfnwyd 
ei law, fel ag y mae plentyn bychan 
yn awr yn chwareu â'r ci ac â'r gath, y 
rhai wrth naturiaeth oeddynt mor 

Sreulon a pheryglus a'r blaidd ac a'r 
ew. Trwy ddyJanwad dyn y mae y ci 
a'r ddafad, y baedd a'r myn, y tarw 
a'r ceffyl, à phlentyn bychan rhyng- 
ddynt, yn byw mewn heddwch yn yr 
un buarth. Mae amser yn mlaen pan 
y bydd hoU greaduriaid y ddaear, yr 
awyr, a'r dwfr wedi eu darostwng a'u 
dwyn dan warogaeth iddo, a than ddy- 
lanwad serchog dyn, yn byw mewn 
heddwch a chariad tuae at eu gîlyddỳ 
" Ni ddrygant ac ni ddifethant yn holl 
fynydd fy santeiddrwydd, canys y 
ddaear a fydd Uawn o wybodaeth yr 
Arglwydd, megys y mae y dyfroedd yn 
toi y mor." Ÿna bydd y byd oU wedi 
ei wneyd yn un Eden hardd, a bydd 
nid yn unig dyn ar y ddaear yn sant- 
aidd ddelw ei Dduw, ond bydd y 
ddaear oUyn brydferthddelw y nefoedd. 

Nid ydym i aros yn y fan yma 
ycbwaitn, ni l^dd dyn ar y goreu ar y 



Digitized by 



Google 



^IÔ 



XiLm,àK£m« 



ddaear ond plentyn dan addysg, 
etífedd o dan oedran. Pa mor eang 
bynag y gall ei arglwyddiaetli fod ar y 
ddaear y mae genym awgrymiadau 
cryfion yn yr Ysgrythjnrau na bydd 
hyn oU ond cysgod o*r ymerodraeth 
fawr y mae dyn dros Dduw i gael ei 
osod arni, yr hon sydd yn ymestyn 
allan yn mhell y tuhwnt i derfynau y 
byd presenol, ac yn hyn y mae y natur- 
iaeth ddynol yn tra r^ori hyd yn 
nod ar yr angylaidd : '* Ôanys nid i'r 
angylion y darostyngodd efe y byd a 
ddaw, am yr hwn yr ydym yn llefaru." 
Ond bydd y saint yn frenhinoedd, yn 
offeiriaid, ac yn faniwyr ar y byd a 
ddaw ; îe, yn ol pob tebyç ar yr angyl- 
ion hefyd. Y mae yn wir i ddỳn gael ei 
wneyd ychydig yn is na'r angylion, 
fel ag y mae vr etifedd, tra y mae 
yn faban, yn ychydig is mewn gallu a 
gwybodaeth na'r forwyn sydd wedi ei 
gosod i ofalu am dano. Yn yr ystyr yna 
cafodd Mab Duw ei hun, fel ei frodyr, 
ei wneyd ychydig is naV angylion. 
(Heb. ii. 9). Er hyny, " onid yspryd- 
ion gwasanaethgar ydynt hwy oll, 
wedi eu danfon i wasanaethu er mwyn 
y rhai a gant etifeddu iachawdwriaeth." 
Dros dybied y bydd y saint ar ddelw 
Duw yn y meddiant o arglwyddiaeth 
oll-gyffredinol, yr ydym yn cynyg y 
rhesymau canlynol : — 

Yn gyntaý, Wrth i ni weled graddau 
uwch ac is yn holl ranau y greadigaeth, 
a chan y Ueferir am nefoedd y gogon- 
iant felyn cynwys angylion ac arch- 
angylion, thronau ac arglwyddiaethau, 
&c., y mae yn rhesymol i ni gredu fod 
rhyw naturiaeth greadigol i gael ei 
dyrchafu yn uwch mewn gallu, awdur- 
dod, a gogoniant na phob naturiaeth 
greadigol arall ; ac nis gwyddom am un 
rheswm dros nacau y flaenoriaeth hon 
i'r naturiaeth ddynol. Nid yw fod yr 
angylion yn hŷn na ni, ac o ganlyniàd 
ar hyn o bryd yn fwy, yn alluocach, ac 
yn fwy gwybodus na ni, yn un prawf 
eu bod naturiaeth fwy urddasol. 
Ond, o'r ochr arall, os bamwn y gread- 
igaeth oll oddiẅrth waith y cnwech 
diwrnod cyDtaf ar ein daear ni, lle yr 
ydym yn gweled y creaduriaid iselaf 
yn cael eu Uunio gyntaf, fel ag i barotoi 
ìle i'r creaduriaid uchaf, y rhai a 
Inniwyd ddiweddaf, rhaid i ni roddi y 
ílaenoriaetb i ddyn ar yr angel, oblegid 
iddo gael ei greu ar ei ol. 



Tn aü. Y mae fod Mab Duw, trwŷ 
yr hwn y mae pob peth, ac yn yr hwn 
y mae pob peth yn cydsefyll — eî fod ef , 
wedi dyfod yn ddyn, yn brawf anwrth- 
wynebol fod dyn i dejrmasu ar bob 
peth, **Eithr un mewn rhyw fan 
(Salm viii) a dystiolaethodd, gan ddy- 
wedyd, Pa beth y w dyn i ti feddwl 
am dano î neu fab dyn i ti ymweîed â^ 
ef î Ti a*i gwnaethost ef ychydig is 
na'r angylion ; â gogoniant ac anrhyd- 
edd y coronaist ti ef^ ac a'i gosodaist ar 
weithredoedd dy ddwylaw ; ti a ddar- 
ostyngaist bob peth dan ei draed ef. 
Canys wrth ddarostwng pob peth iddo, 
ni adawodd efe ddim heb ddarostŵng 
iddo. Ond yr awr hon, nid ydym m 
eto yn gweled pob peth wedi ei ddar- 
ostwng iddo. Eithr yr ydym ni yn 
gweled lesu, yr hwn a wnaed ychydig 
yn is na'r angylion, o herwydd dyoddef 
marwolaeth, wedi ei goroni â gogoniant 
ac anrhydedd." Am ddynoliaeth syml 
y llefarai y Salmydd,am ddynoliaeth 
mewn undeb â'r Gwaredwr yn dyfod i 
fynu â desgrifiad y Salmydd, y llefarai 
yr apostol : '* Canys yr hwn sydd yn 
santeiddio, a'r rhai a santeiddir, o'r un 
y maent oll, am ba achos nid yw 
gywilyddus ganddo eu galw hwy yn 

frodyr Canys ni chym- 

erodd efe naturiaeth angylion, eithr 
had Abraham a gymerodd efe." 

Yn drydydd, Dywedir yn amlwg 
am y saint y byddant yn frenhinoedd, 
ac y cant deyrnasu gydag ef yn oes 
oesoedd, ond ar ba beth y teyraasant ? 
Nid ar greaduriaid y ddaear, oblegid 
ni bydd y rhai hyn ; nid ar eu gilydd, 
oblegid un Arglwydd fydd iddynt Lwy 
oll. Eto byddant yn frenhinoedd 
gwirioneddol, a chant deyrnasu mewn 
gwirionedd, onide ni byddai yr ymad- 
roddion yma am danynt ond geiriau 
gweigion, yr hyn nid ydyw geiriau y 
dwyfol ddadgudcUad mewn un modo. 
Y mae iddynt oU annhraethol fwy o 
gynwys nag ydym ni wedi ddychym- 
ygu eto. Bydd gallu arglwyddiaethol 
dyn adferedig ar ddelw Duw gan hyny 
yn mhell tuhwnt i unrhyw amgyffred- 
iad a all fod genym yn awr. Sydd y 
saint yn gydetifeddion â Christ, " Ÿ 
g'Oííoniaijt a roddaist i mi a roddais 
idd^^Dt hwy." '•'Os dyoddefvvn, ni a 
deyrnaswn gydag ei." 



i 



Tw barhau.J 



W.P.B. 



Digitized by 



Google 



^ ANGBNRHEIDllẄŸDD AẀ DDADa0DDIAD GORUWCHNATURIOL. 219 




YR ANGENRHEIDRWYDD AM 
DDADGÜDDIAD GORÜWOH- 
NATÜRIOL. 

[ID ydym yn gwybod am ddim 

Ín Dod, ond Duw a natur ; mae 
>uw yn bod ynddo ei hun, efe 
sydd wedi dwyn natur i fod, ac y mae 
yn bod ynddo ef, ** Canys o hono ef, a 
thrwyddo ef, ac iddo ef, ymae pob peth." 
Y mae natur, yn yr ystyr eangaf o r gair 
yn cynwys pob peth creuedig : y mae yn 
amlygiad o r Creawdwr, yn profi ei fod, 
a'i fod yn fwy na phawb. Orid y mae 
dyn wedi pechu yn erbyn Duw, y mae 
ei gydwybod yn ei gyhuddo, ac y mae 
ei reswm yn dweyd wrtho ei fod yn 
bechadur. Nid oes ganddo yn awr 
wybodaeth am Dduw, y mae pechod 
wedi tywyllu ei ddeall, ac halogedig 
y w hyd yn nod ei gydwybod. Os oedd 
ei reswm, yn ei gyílwr creadigol, yn 
analluog i'w gyíarwyddo yn mhob 
peth, ymae pechod wedi ei niweidio 

Sn ddrwg, ac wedi ei analluogi yn 
wyr i ddwyn adferiad îddo ei hun. Y 
mae y Dadguddiad hwnw, na ddîchon 
natur ei roddi, yn Ddadguddiad gor- 
uwchnaturiol. Nid yw yn ffroes i, ond 
y mae yn uwch na natur. Y mae yn 
naturiol i reswm gydnabod yr angen- 
rheidrwydà am Doadguddiad goruwch- 
naturiol, pan y mae, yn y defnyddiad 
o oleuni n&tur, yn methu cwrdd â*n 
* holl eisiau. Nid y w natur, yn awr, yn 
alluog i gwrdd a dyn yn ei holl angen- 
ion yn mhob ystyr ; y mae yn angen- 
rheidiol iddo gan hyny gael Dadgudd- 
iad goruchnaturiol. 

I. Y mae natur yn ei adael yn an- 
"wybodus. Pan y m^e dyn, yn nerth 
ei reswm, yn chwilio natur, y mae yn 
bosibl iddo gyrhaedd gwybodaet^ eang, 
ond y mae yr un prya yn ánmher- 
ffaith, yn dwyllodrus, ac yn ddiffygioL 

1. Y mae ei syniad am Dduw yn 
isel. Nid yw natur heb ddweyd yn 
groyw am Dduw, ei Chreawdwr, ond 
nid ydyw yn dweyd dim am dano yn 
ei berffeithiau moesol : yn Dduw cyf- 
iawn ac yn achubydd. Ỳ mae rhai yn 
dal nad oes un angen am Ddadguddiad 
goruwchnaturiol, am fod goleuni natur 
yn ddigonoL Yr oedd y Deistiaid, ac 
y mae y rhesymolwyr eto, yn gwadu 
fod un Dadguddiad wedi ei roddi, am 
nad oes angen am un. Y mae y rhai 
bfn yn gwada yr angenrheldrwyad am 



Ddadguddiad, ac, ar yr un pryd, yn 
cymeryd eu syniadau am Dduw o*r 
Dadguddiad ei hun. Nid oes neb', yn 
ei iawn bwyll, wedi iddo ystyried yn 
ddifrífol seîyllfa y byd paganaidd, a 
ddichon wadu fod Dadguddiad yn 
angenrheidioL Y mae y bobl gyíFredin 
wedi ymroddi i eilunod, yn addoli 
elfenau, creaduriaid, a lluniau dychym- 
ygoL Nid yw yr athronwyr, ychwaith, 
yn ddim braidd yn well. Pan oedd 
yr Aipht, yn ei hamser goreu, yn gryd 
y gwyddorau a'r celfyddydau, yr oedd 
ei duwiau yn aml yn cynwys pethau 
gwael : creaduriaid ffiaidd, a lluniau 
gwrthun. Yr oedd Groeg yn enwog 
am ei dysgeidiaeth, ond yr oedd ei 
diwiau yn amlach na'i dynion ; gwlad 
fechan ydoedd, ond yr oedd ei duwiau 
yn amser Hesiod yn filoedd ; yr oedd 
pob peth, braidd, o*i mewn yn cael ei 
addoíi, ond y gwir Dduw ei hun. Nid 
yw athroniaeth, dysg, na diwylliant, 
wedi bod yn alluog i gadw dynion rhag 
ffurfio y dychymygion mwyaf isel ac 
atgas am Dduw, yn ei gymeriad al 
waith, "Y byd trwy ddoethineb nid 
adnabu Dduw." 

2. Y mae ei syniad am grefydd yn 
warthus. Nid yw dyn yn ei sefyllfa 
isel yn amddifad hollol o duedd i 
addofi. Y mae goleuni natur yn dysgu 
dynion fod Duw, eu Creawdwr a'u 
Cynhaliwr, i'w addoli ; y mae rhyw 
duedd naturiol mewn dyn i weddio 
arno am ddiwallu ei angenion, ac i 
ddiolch iddo am ei ddoniau ; ond y 
mae yr addoliad, y mae pawb o'r pagan- 
iaid yn ei gyflwyno i w duwiau, yn 
warthus yn mhob ystyr. Yr oedd 
creulonderau yn nglyn ag addoliad 
Baal a Moloch, y mae eu hanes yn 
ddigon i rwygo ein teimladaa ; ond yr 
oeddent hwy yn tybied fod yr arferion 
creulawn hyny yn boddhau y duwiau. 
Y mae y grefydd Hindwaidd, hyd 
heddyw, yn llawn o'r creulonderau 
erchyllaf ; ysbryd creulawn sydd gan 
yr addolwr, ac y mae yr addoliad yn 
dwyn yr un nodwedd. Y mae y gref- 
ydd ferahminaidd yn gynwysedig 
mewn hunan-arteithiau hya at farw. 
Nid oes dim mewn unrbyw hanes yn 
fwy poenus iV ddarllen na*r adrodd- 
iad o'r arteithîau anfad hyn. Y mae*r 
cenhedloedd paganaidd wedi dwyn i 
mewn y ffurfìau mwyaf gwarthus, 
çreulawn, gwaedlyd i'w haddoUad, y^ 



Digitized by 



Gôogle 



220 TB ÁiraSintmDBWTDd ÁU DDÁBairDDIAD aOBTrW0HKAtlXBIOt. 



aberthu dynion a phlant, ac yn cyf- 
lawnu y gweithredoedd ffieiddiaf. 

3. Y mae eu syniad am foeBoldeb yn 
wrthun. Nid yw y paganîaid yn gyd- 
radd hollol mewn aníoesoldeb : y mae 
rhai honynt yn harddu eu hunain i 
raddau hynod o dda, Â moesau, yn 
gorchfygu arferion gwael trwy reddf 
naturiol, yn ^neuthur wrth naturiaeth 
y pethau sydd yn y deddf, yn ddeddf 
iddynt eu himaio, yn dangos gweithred 
y ddeddf yn ysgrifenedig yn eu calon- 
au, eu cydwybodau yn dwyn tystiol- 
aeth, a*u meddyliau yn eu cyhuddo neu 
yn eu hesgusodi. Nid yw y Cenedl- 
oedd heb ryw syniad gwan am y 
ewahaniaeth moesol rhwng y drwg aT 
da ; ond nid yw y syniad hwn ganddynt 
yn eglur nac yn eang. Y mae yr 
athronwyr goreu wedi rhoddi eu hun- 
ain i'r drygau gwaethaf, wedi eu cania- 
tau, ac wedi eu cymeradwyo. Yr oedd 
Chrisippus yn caniatau aflendîd. Plato 
yn cymeradwyo, a Socrates yn cefnogi, 
amlwreigiaeth ; Cicero yn dadleu dros 
buteindra ; y Stóiciaid yn cyfiawnhau 
hunan-laddiad. Nid oes dim ond Dat- 
guddiad goruwchnaturiol a ddichon 
godi dyn i gyflwr o wybodaeth oruchel, 
i fyw yn sobr, yn gyfiawn, ac yn dduw- 
iol yn y byd drwg presenol. 

II. Y mae natur yn ei adael yn 
dlawd. Nid yw dyn a natur wedi eu 
gosod, yn eu creadigaeth, yn wrth- 
wynebol i'w gilydd ; ond nid yw natur 
yn awr, wedi iddo ef syrthio, yn alluog 
1 gwrdd â*i hoU angenion. 

1. Y mae yn anghyfaddas iV gyfan- 
soddiad. Nid ydym yn gwybod am 
un creadur yn cynwys corff ac ysbryd 
ond dyn. Y mae dyn yn greadur 
cyfansawdd ei gyfansoddiad, yn enaid 
byw mewn tỳ claL Y mae natur 
yn cynwys dwy elfen, mater 
a meddwl ; wedi çadael y meddwl 
allan o ystyriaeth, nid yw natur ond 
mater : y mae mater yn gyfaddas i ddi- 
wallu angenrheidiau y coríF, ond y mae 
yn höUol anghyfaddas i*r enaid. Nid oes 
unrhy w gydymdeimlad rhwng natur a 
dymimiadau yr enaid : pan y mae mewn 
ingoedd ofnadwy, dan wasgfeuon dwys, 
nid oes gan natur olew i'w glwyfau, na 
meddyginiaeth iV archollion. Y mae 
y ddaear yn wahanol yn ei hansawdd 
Fr enaid : sylwedd byw, ysbrydol, an- 
farwol yw yr enaid ; ond defnydd 
materol, llygrädwy, darfodedig, yw y 



ddaear ; ni ddaw y ddaear a'r 
gan hyny byth yn un. 

2. Mae yn annigonol i'w angen. Nid 
y w dyn wedi ei greu i'r greadigaeth, 
ond i r Creawdwr. Y mae natur ya 
gyfaddas ac yn rhwymedig i*w wasan- 
aethu ; and y gwasanaetn uwchaf y 
mae natur yn alluog i wneyd iddo yw, 
ei arwain at Dduŵ, yn yr hwn yn unig 
y mae yn bosibl iddo gaèl ^rphwysfa. 
Pan y mae dyn yn caru y creadur yn 
fwy na'r Creawdwr, y mae yn gwneyd 
natur yn orphwysfa iddo ; y mae feUy 
yn gwneyd cam â'r Creawdwr, â natur, 
ac â'i enaid ei hun. Ond nid y w nator 
yn awr yn alluog i ddwyn dyn at Dduw. 

Y mae Duw yn gyfiawn ac yn sant- 
aidd ; ond y mae dyn yn euog ac yn 
aflan ; ni all natur wneyd dim drosto 
iV gymodi à,na dim iddo iV santeiddîo 
i, Dduw. Y mae natur yn ei adael 
heb Dduw, ac heb Dduw y mae yn 
dlawd. 

3. Y mae yn anghyfartal i'w fodol- 
aeth. Nid yw natur yn allnog iV 
gynal mewn bod ; y mae ei oes yn 
darfod yn ebî'wydd, ac y mae yntau yn 
ehede^ ymaith. Y mae yn bod wedi 
iddo farw, ond nîd natur sydd yn á 
synal mewn bod ; y mae natur, gan 
hyny, yn anghyíartal iV fodolaeth. 
Nid yw dyn, pa mor isel bynag y mae 
wedi syrthio, jti ymfoddloni yn hollol 
ar yr amserol, y creuedig, a'r terfynol. 

Y mae yn ymdeimlo â'r annherfynol, ac 
yn ymchwilio am y DwyfoL Nid oẃ 
dim a ddichon lanw dymuniadau ei 
enaid ond y Dwyfol. Pan y mae, gan 
hyny, yn dyheu am y Gwir Dduw, os 
na fedra gael y gwir, y mae yn ymlynu 
wrth y gau. Os y w natur yn gadael 
dyn yn dlawd,- rheswm yn methu cael 
dim ynddi i cwrdd â'i angen, yn gyfar- 
tal i w fodolaeth, y mae yn sicr fod 
angenrheidrwydd am iddo gael Dat- 
guddiad goruwchnaturioL 

III. Y mae natur yn ei adael yn 
anobeithioL Pan mae natur yn gadael 
dyn heb obaith, ac heb Dduw yn y 
byd, y mae ei dlodi ar ei eithi^ 

1. Y mae ei gyflwr yn ddrwg. Nid 
yw efe heb ddeaU fod rhyw d£wg yn 
bod ; V mae ei sylw ar yr alhmol yn ei 
alluogi i ddeall fod y byd yn gorwedd 
mewn drygioni, ac y mae ei brofiad o'r 
mewnol yn ei alluogi i ddeall nad oes 
dim da yn trigo ynddo ef ei hun. Y mae 
yn methu deall fod y Duw cyfiawn 



Digitized by 



Google 



r PÀftOH. ^OH^ ÌEJAS. 



^2l 



wedi creu y byd yn y fath gjrflwr tru- 
enus, fod ayn, uchder Uwch y byd, yn 
ei gyfansoddiad wedi ei osod yn ei 
greadigaeth jm is naV llwch ei hun. 
Nid ywrheswm yn alluog i ddangos 
pa fodd y syrthiodd, y mae yn deall 
ibd pechod, ond ni wyr pa fodd iV 
faddeu na'i ddarostwng. Os na ddaw 
ymwared i ddyn o le arall, ni ddaw o 
nono ei hun. • 

2. Y mae adferiad yn anmhosibl — 
"Gyda dynion anmhosibl yw hyn." 
Nid yw natur yn egluro ansawdd ei 
gyflwr, y mae yn rhoddi rhyw syniad 
am bechod, ei fod yn digio Duw ac yn 
drygu dyn, ond nid yw yn rhoddi un 
lle 1 ddysgwyl am adferiad. Y mae 
yn bosibl i reswm ddangos iddo fod 
pechod yn drosedd yn erbyn Duw, fod 
angen arno am faddeuant, ac fod rhjrw 
arwyddion o*i drugaredd i'w cael yn y 
greadigaeth ; ond nid yw rheswm yn 
rboddi un awgrym am gymod, fod 
maddeuant iV gael, fod adferiad yn 
bosibl. Y mae dynion yn teimlo 
angen am adferiad, ac yn y teimlad 
hwnw y mae rhai amddifad oV Dad- 
guddiad yn cymeryd y cynlluniau erch- 
yllaf i'w gyrhaedd, yn offrymu aberth- 
au dynol, yn enwedig plant diniwed. 
Ond y mae y Dadguddiad yn dangos 
ffordd ragorol, am yr hon nid yw 
goleuni natur yn rhoddi un awgrym. 
Y mae hon yn ffordd iachawdwnaeth, 
lesu Grist ei hun y w y ffordd. Pan y 
mae natur yn ddystaw hollol am dano 
ef jm Greidwad i bechadur, y mae'r Dad- 
guddiadyndweydyngroywamei Berson 
gogoneddus, ei angeu drud, a'i aberth 
rhinweddol: "Gyda Duw pob beth 
sydd bosibl." 

3. Y mae ei dynged yn dy wyll. Nid 
yw y goleuni y mae natur yn ei daflu 
yn mlaen i'r dyfodol ond rhyw lewyrch 
gwan, siomedig, ac ansefydlog. Y mae 
rhyw ddymuniad cryf mewn dyn yn 
naturiol am fod byth ; y mae y dy- 
muniad hwn yn brawf ;cryf iddo fod 
sefyllfa ddyfodol yn ei aros ; wedi i 
Dduw rodai y fath ddymuniad greddf- 
ol ynddo, ni wna ei siomi. Nid yw 
y paganiaid yn gwybod braidd dim am 
anfarwoldeb yr euaid, ond y mae gan- 
ddynt ddymunîad hiraethlawn am bar- 
had i'w bodolaeth. Y mae eu credin- 
iaeth mewn sefyllfa ddyfodol yn 
hanerog, yn credu ac yn gwadu ; y mae 
eu rhesymau dros y syniad yn ddi- 



werth ac yn anfoddhaol. Nid yw 
Tertullian yn cydnabod fod un sect o'r 
athronwyr yn credu yn adgyfodiad y 
corff. Y mae eu desgrifiad o nefoedd 
mewn sefyllfa ddyfodol, yn isel-wael, 
yn gnawdol, ac yn llygredig. Nis galí 
eu nefoedd hwy fod, mewn gwirionŵid, 
yn nefoedd o ddedwyddwch pur i enaid 
anfarwol, yn tarddu o bresenoldeb 
Duw cyfiawn, santaidd, a da. Y mae 
eu desgrifiad o gosbedigaeth y drygion- 
us yn anianol, yn cytateb i'r corff yn 
hytrach na*r enaid. Nid ydynt yn 
rhoddi un awgrym am Dduw yn bre- 
senol gyda y cyfiawn, nac yn absenol 
oddiwrth y drygionus ; am gariad yn 
ddigrifwch tragywyddol yn y nefoedd, 
nac am ddigofaint yn Uosgfeydd tragy- 
wyddol yn uffem. Yr oedd angen- 
rheidrwydd hollol ar ddyn am Ddad- 
guddiad goruwchnaturiol i roddi 
goleuni ar ei dynged yn y byd a ddaw. 
Y mae y Dadguddiad hwn yn dwyn y 
byd a ddaw yn bresenol ger bron y 
y meddwl ; ni a welwn fn ei oleuni yr 
enaid yn anfarwol, y corÔ* marwol yn 
y bedd yn gwisgo anfarwoldeb yn yr 
adgyfodiad, presenoldeb Duw yn ei 
gai-iad. yn nefoedd o ddedwyddwch 
tragywyddol i'r cyfiawn, a'i anfoddlon- 
rwydd yn uffern o drueni byth i'r dryg- 
ionus. Nid y w y Dadguddiad Dwyfol, 
yr hwn sydd wedi ei roddi gan ys- 
brydoliaeth Duw, yn anhgyson â natur, 
ond y mae yn uwch na natur, yn egluro 
ffeithiau natur yn eu cysylltiadau 
moesol, ac yn dwyn gwirioneddau 
achubol i'r golwg, am y rhai nid yw 
natur yn dweyd dim. Yr ydym yn 
crodu, gan hyny, fod angenrheidrwydd 
ar • ddyn am Ddadguddiad goruwch- 
naturiol. 

B. D. Thomas. 



Y PAROH. JOHN ELIAS 

Yn nghì/far/od Cymdeühas y Beihlau, 
Ysgrtfenwyd gan Lbwis Oliybb, 
allaìi "Hanes Cymrf," d:c. 



«-ô" rhí 



oedd y gynuUeidfa yn gyn- 
rysedig o Saeson a Chymru — 
rhai yn ei ddeaU, a rhai heb ei 
ddeall. Pan ddaeth at hanes y cyf- 
ieithiadau Cymreig o'r Ysgrythyr, ac 
i'r dorf ei gly wed yn son am William 
Salisbury, Dr. Morgan, Dr. Richard 
DaYÌes, Thomaa Hewit, Ganghellwr 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



lÌL'WtlT T ntBGiruwiL 



» 



fi eìsìeu ei wasanaeth i lywyddu yn 
nghadair ^ Feibl Gyindeitûas ; ymae 
amaf eisieu iddo arwain byddin 
i daenu Gaìr y Bywyd i bob gwlad, 
ac iaith, a phobl, a chenedl dros 
wyneb yr hoU ddaear." Bloeddiodd 
allan ya y fan hou â Ilais grymus, ond 
Ued doddedig — " Y mae y gelyn wedi 
ei rwymo, ond Duw nis rnwymir !" Ar 
hyn dymayr holl gynuUeidfa, fel pe 
buasai wedi jnnddyrusu yn lân — weith- 
iau dystawrwydd — weithiau sibrwyd 
— weithiau dystaw holi ; a'r Saeson 
oedd heb ddeall y Gymraeg, yn brysur- 
ach na neb, wrtn ganfod y thrül drwy 
yr holl ystafell, yn gofyn— " Whatr 
^' W/iAt was thatr ** What did he 
say r " What was that e^eitement r 
&c. Yr oedd yr hoU sidanau erbyn 
hyn yn ddagrau, yr hoil fwcram yn 
wîanen, a'r holl starch yn llyn ! Wedi 
ychydig o ddystawrwydd ac adfeddiant 
o deimladau, amneîdia y cadeirydd ar 
gylQûll oedd gerllaw, i ofyn beth oedd 
yr achos o'r cyffro. Neshaodd hwnw 
at ei glust, a dywedodd, " It was an 
allìision to j/cíurself, my Lord^ and the 
accideìit at Waterloo, where the inter- 
po8Ìtio7i of Frovide7ice spared you to 
preside over this meetiìig" <fec. Ar hyn 
gwelid y Uywydd yn prysuro i chwilio 
anä ei ffnnen Ilogell, a r dagrau mawr 
fel pys yn disgyn o'i lygaid Dych- 
ymyged y darllenydd belíach, os gall, 
beth oeddy teimladau oedd wedi eu 
creu yn yr holl dorf erbyn hyn. le, 
dyma y maes-Iywydd gwrol yn wylo fel 

glentyn ! Nid oedd digon o nerth yn 
oll drwst magnelau Waterloo i fenu 
ar ei deimlad, mwy na'r graig, ond 
dyma araeth Cymro yn troi y gallestr 
yn Uyn ddwfr. 

ISLWYN Y PREGETHWR. 



6aN Y PaBCH. E. MATTHEW3. 



JEIMLIR anhaws4er, tra yn siar- 
ad am y Pregethwr, i ymgadw 
oddiwith y Bardd ; canys y llin- 
ellau sydd yn rhedeg i'w gilydd er ein 
gwaethaf a*n goreu hefy d. Yn gy maint 
a bod y bardd a'r pregethwr yn yr uu 
person, a'r ddau ynenwog, braidil yr 
ydym yn sállu myned dros yr anhaws- 
der i ddeaU jm nma le y mae'r naiU yn 
terfynu a'r llall yn dechreu. her- 
'^dd hyn njŵddçuir i ni yn rhwydd, 



fEin feirdd aphregethwyr, am fymá 
ros y Uinellau yma ac acw. Fel y 
dy wedir, y mae ein hamcaa jm dda ; 
eto, cwblhau yr amcan hwnw, er ym- 
drechu, nid ydym yn medru arno. 
Gallem feddwl fod yr un elfenau yn 
cyfansoddi mawredd y bardd a'r pre^- 
ethwr ; fel y mae jn rhaid wrth ychydig 
o^ gy wreinrwydd i gymhwyso yr elfen- 
aìi hyny at y naill beth aV Ilall. Os 
dyícwydd i ni eu cymysgu weithiau, 
cyfrifer hyny i ddiffyg gallu yn hytrach 
nac amcan. Yr oedd Islwyn wedi 
astudio yr efengyl yn dda, a chwedi 
gwneyd ei phregethu yn nod ac amcan, 
ac felly wedi cyrhaedd yr amcan hwnw 
yn ardderchog. Yr ydoedd ynpregethu 
yr efengyl yn ei hanfod, ei brasder, ei 
chyflawnder, a'i chymhwysder i dded- 
wyddwch dyn, yn bresenol a dyfodol. 
Yn rhywle ar hyd y meusydd yna y 
byddai yn myfyrio ; a chynwysai ei 
weinidogaeth obaith i'r penaf o bech- 
aduriaid yn Nghrist. Nid oedd yn 
pregethu efengyl newydd a dyeithr ; 
na, dim felly ; yr hen wirioneddau — 
croes ein Harglwydd lesu Grist ; gwaed 
yn "glanhau oddiwrth bob pechod ;" 
a lle "wedi ei barotoi " yn y netoedd i 
ganlynwyr yr Oen. Byddai uwchben 
y gwirioneddau mawrion hyn yn rhydd 
a chartrefol, ac mor ddirodres a dim a 
welsoch erioed. Nid oedd yr arwydd 
leiaf ei fod am gynyrchu teimlad drwy 
ryw orchestwaith, neu ymddangosiad 
mawreddus, neu gynhyrfiadau o fath 
yn y byd ; na, yn hollol i'r gwrth- 
wyneb ; plentyn oedd Islwyn yn ei 



holl yrndäangOBÌad, yn y pwlpud ac 
\ yn y tỳ y Ile . " \ 
yn mhob" mân. Byddai yn pregethu 



allan o'r pwlpud, yn y tỳ y iletyai ; îe, 



fel pe byddai yn hytrach am atal 
teimlad, eto yn ei gynyrchu, heb yr 
ymgais lleiaf. Byddai y bobl yn gynt- 
af mewn cjrdymdeimlad caredig àg ef j 
vn mhen tipyn yn myned rhagddynt i 
aeimlo edmygiad o'i syniadau ; ac yna 
yn raddol yn tyneru o dan ei bryd- 
ferthion, a chwed'yn yn toddi fel cwyr 
dan ei wres tyner a hafaidd. Os 
byddai rhyw flodeuyn yn enaid dyn 
buasai yn sicr o ymagor o dan weinidog- 
aeth ein cyl'uill athrylithgar ac eôeith- 
iûl, a throi ato, fel y bydd yr haul- 
flodeuyn yn dylyn yr haul, i gael edrych 
yn ei wyneb drwy y dydd. Byddai ei 
weinidogaeth yn ddystaw, braidd y 
clywid ei lef yn yr heol } eto, fel yr 



Digitized by 



Google 



m 



ISLWTH T PBMBTRWB. 



hanl, er jm rliedeg gyrfa jn ddystaw» 
nìd ymguddiai dim oddiwrth ei wres 
ef ; pob peth jm ymaeor o'i flaen, ac yn 
ei Ìon gyfarch, gan ddywedyd, "Wele 
nL" Ÿ mae yn bossibl mai prif elfen 
enwogrwydd ein cyfaiU oead pryd- 
/erthwch, Yr oedd ei feddyliau i gyd 
mor brydferth ac amrywiaethol, fel 
mai gardd flodau oedd yn ein taro fel 
y ddangoseg fwyaf tarawiadol o hono. 
Nis gallasai lluniedydd wneuthur dim 
iV ddangos, yr oedd uwchlaw celf- 
yddyd ; nid oedd yn ddyn celfyddyd, 
eithr yn ddyn natur, a'r natur hono yn 
waith Duw, y Creawdwr ; ac yr oedd 
hefyd, yn greadur gras Duw ; felly yn 
ddyn byw yn mhob ystyr. Gwelsom 
arddfloaaugelfyddydol,ac un ardderch- 
oÿ hefyd, fel gwaith dyn ; yr oedd y 
Uiwiau yn heirdd ; eithr y brif elfen, 
coron ac adderchawgrwydd y cwbl, yn 
eisieu — nid oedd bywyd ynddynt. 
Nid dyn celfyddyd oedd Islwyn, 
eithr dyn natur, dyn gras, dyn Duw 
ydoedd. Edrychwch ar brydferthion 
yr ardd flodau : y gwahanol liwiau, y 
tegwch (Ugymhar, yr amrywiaeth di- 
ddîwedd ; nid tebyg i ddim ond per- 
ffeithrwydd gwaith Duw. " Edrych ar 
orchwyl Duw." Perffeithrwydd bywyd 
ydyw hefyd ; bywyd, nid celfyddyd, 
sydd yn gwneuthur y Uiwíau mor ar- 
dderchog, îe, y Uiwiau oU, bywyd 
ydyw. Yr oedd Saul yn ddyn gwych 
wedi dyfod o dan law Gamaliel, mewn 
Uawer o bethau ; on<l yr oedd yn rhaid 
ei wneuthur oll o'r riewydd gan Dduw, 
cyn y gallai yraddangos yn holl bryd- 
ferthion gras a chymhwysderau gwein- 
idogaethol, yn ddyn byw o flaen y byd. 
Yr oedd enaid Islwyn yn greadigaeth 
o berffeithrwydd naturiol ; buasai jm 
dlws fei bardd, a llawer o bethau ereill, 
canys nis gallasai feddwl yn afler, yn 
Uedchwith, ac yn ddiarchwaeth. Na ; 
yr oedd wedi ei greu uwchlaw hyny : 
yr oedd yn awenyddol, ac o gyneddf- 
au godidog yn naturiol, yn aíluog i 
gymeryd ehediad barddonoi i'r wybr- 
enau uwchben, neu i ymchwydd y 
môr, nis gallasai lai na bod yn bryd- 
ferth , canys dyna y natur a gafodd 
gan y Creawdwr. dan ddylanwad 
crefydd, daeth y prydferthwch hwn yn 
fwy amlwg; canys yr ỳdoedd yn 
fy wyd ysprydol, feUy yn ychwanegiad 
pwysig at y bywyd awenyddol a gar- 
trefai ynddo eisoes. Yr oedd ynddo 



Syfnniad ardderchog o natar a gras, a 
awn ^einidogaethol, nad yw wedì 
dygwydd yn anil yn yr un dyn. Ei 
wrandawyr a*i hedmygent, a'i carent, 
a'i cofleicUent, a phe buasai yn boâbl 
iddynt cadwasent ef yn fyw hyd 
ddiwedd y byd. Ond y mae wedi 
marw, eto y maent yn cymeryd ei 
goffadwriaeth yn eu breicbiau, ac yn 
ei çwasgu at eu mynwesau o wir 
ganad. 

Nid yn unig yr oedd ei feddwl yn 
gyfansoddedig o brydferthwch, ond 
hefyd yr oedd ei eiriau yn tros- 
glwyddo hcU -brydferthion y meddwl 
i feddyUau ei wrandawyr, heb eu 
difwyno na'u hanmhrydferthu. Na, yr 
oedd y meddyUau tlysion yn Ilifo mor 
loyw, drwy eiriau cyfatebol mewn 
tlysni, nes yr oedd prydferthwch iaith 
IsLWYN yn brydferthwch symlrwydd, 
prydferthwch purdeb, prydferthwch y 
UIi — yn wylaidd, ond yn hardd. G^Ud 
meddwl fod y lili yn cywilyddio, yn 
plygu, ac yn troi ei gwyneb yma ac 
acw gydag awel y dydd, gan geisio 
cuddio ei phrydferthion, eto wrth ym- 
ddangos feUy, yn ymbrydferthu fwy- 
fwy. Ah ! " wisgwyd Solomoa yn ei 
hoU ogoniant, fel un o'r rhai hyn." Yr 
oedd iaith Islwyn mor syml, ac mor 
fyw a bochau y liU, ac yn ymbryd- 
ferthu wrth geisio ymguddio rhag y 
bardd, y beirniad, a'r philosophydd. 
Nid oedd yn uchel yn yr wybrenau, 
uwchlaw trigolion cyffredin y ddaear — 
gallasai wneuthur hyny ; ac nid oedd 
yn isel yn y domen islaw gweddeidd- 
dra. Yr oedd chwyddedigrwydd yn 
ddirmygus yn ei olwg, ac yr oedd 
eeiriau tomenaidd yn atgas ganddo. 
Nid oedd efe yn arfer y naill na'r 
UaU, eithr geiriau y doethion, geiríau 
deaUadwy, geiriau gweddus, syml, 
»addas i'r meddyliau a draethai. Mewn 
geiriau syml y gwelech y synìadau 
mwyaf barddonol, a'r meddyUau pryd- 
ferthaf, heb ddim ond y symledd 
mwyaf o'u cwmpas. Nid oedd efe 
byth yn trin y dansoddol, y trydanol, 
y bydysawd, a*r daearegawl ; na, gyda'r 
myrtwydd yn y pant y byddai efe, 
lili y maes, a Rhosyn Saron. Yr oedd 
yn edmygu y rhai hyn jm anghyffredin, 
ac yn cyfnf eu lUwiaû ardderchog: 
Dywedai dacw'r coch, dacw'r glis, 
dyna'r gwyrdd, a'r gwyn a'r melyn, 
wedi eu cymyogu À'uÀgilydd. Dyii 



Digitized by 



Google 



básgedàid bbiwpwtd y pwlpud. 



226 



anwyl, yr un baeh» yr angel, y serapb, 
y golomeu ; îe, aderyn y tô, oedd yn 
cyagyfarfod ac yn byw yn nŵyd 
ynddo ef. Yr oedd ei archwaetb yn 
angylaidd, ei ddiniweidrwydd yn 
golomenaidd, a'i agwedd ddiymbongar, 
yn debyg i aderyn y tô— unig ar ben 
y tŷ. Nid oedd efe yn arcnwaetbu 
ond ebran pur, wedi ei nithio â gogr 
ac â gwintyli ; ni allasai broû garlleg 
yr Aipht, ni ddyegynai byth ar 
glwyfau, na budreddi o un math ; ni 
. soniai am ddrygau ; eithr dysgynai yn 
y fynyd ar rinweddau. Os byddai 
dry^wr yn rhywle, ni fynai ei arogli, 
ciliai oddiwrtho ; ond dylynai arogl 
hyfryd am draws perthi a chloddiau, 
byd y gallai fyned. Yr ydoedd yn 
debyg iawn fr wenynen, yr hon, 
meddir, ni ddysgyn yn un man heb 
dynu dafn o fel oddiyno. Fel y wen- 
ynen, myned allan i hel mêl a fyddai, 
disgyn ar y blodau yma ac acw i dynu 
melnsder o honynt ; eithr os aroglai 
furgunod, ciliai yn union i awyr iachus. . 
Er gorfod gorwedd weithiau yn mhlith 
y crochanau, bvddai yn cadw ei aden- 
ydd fel aur melyn yn y fan hono. Dy- 
munwn ddy weyd hefyd, mai nid mêl i 

fyd oedd y weinidogaeth : yr oedd 
wyd cry t i gael ; ond ei fod yn rhy w- 
fodd vn cynwys cymaint o felusder, fel 
y byadai dynion yn credu eu bod yn 
Dwyta mêl heb ddim arall ar y pryd ; 
eto yr oeddent yn deall rhagllaw fod 
yno waith i*w myfyrdodau a'u holl 
synwyrau ; fod duwinyddiaeth iachus 
a chref, a swcwr gweinidogaethol 

fogoneddus yn rhedeg drwy y cwbl. 
> oedd yno rywbeth i'w fwyta ag 
oedd yn gryfder i'r meddwl, ac yn 
gysur parhaoL Yn naturiol dywedir, 
mai " nid da gormod o fôl ;" rhaid 
cael rhywbeth i fy w arno heb felusdra. 
Gwir iawn ; ac yr oedd pregethau 
IflLWYN yn cynwys y ddau yn lled 
gyfartal: — Triniai aberth Crist gyda 
gallu a deheurwydd anghyflfredin ; neû 
' gyfiawnhâd drwy ffydd, yn ddigon i'r 
meddwl galluocaf o ran mater, ac ar yr 
un pryd, byddai y fath felusder 
anghyffredin yn y dull o roi pethau 
aUan, a phrydferthion y cymariaethau, 
fel yr oedd y dduwinyddiaeth ddyfnaf 
o dan ei law yn dyfod yn fwyd blasus 
i'r meddyliau gwana£ Bydd llawer 
duwinyda yn rhoi ei dduwinyddiaeth 
yn dcUpiau, nad oes nemawr all eu 



Ilyncu : ac aml un yn tagu wrth geisio 
eu Uyncu ; a phe baent yn ^allu myned 
drwy hyny o orchwyl, nid tebyç y 
treulient byth yn y cylla. Èitmr 
byddai Islwyx yn ei hireiddio â mêl, 
ei thynheru yn araf, al chwalu mor 
fàn, fel yr oedd pawb yn gallu bwyta, 
o*r doethwr mwyaf hyd at y gwaelaf yn 
y tir : ac nid yn unig ei bwyta^ ond 
hefyd ymborthi gyda blas ac arch- 
waeth ragorol. 

Yr oedd hefyd effeithioldeb yn 
ei weinidogaeth, yn cynyrchu y teim- 
lad cryfaf o ddedwyddwch. Nid 
effeithioldeb Sinai ydoedd, yn çeri 
ofni a chrynu, eithr effeithioldeb Sion, 
yn gweithio hyder a gobeithion 
cysurus. Effeithiau tangnefeddus yn 
nghanol dystawrwydd fyddai ; " fel y 

Îwlith yn dysgyn ar fynyddoèdd Sion. * 
)agrau mawrion yn Uanw y Ily^aid, 
yn rhychio y gruddiau, yn tarddu o 
lawenydd y galon, yn yr olwg ar iach- 
awdwriaetn Duw ; a braidd heb yn 
wybod iddynt eu hunain. Byddai 
ambell un wrth sychu y dagrau, fel yn 
rhyfeddu o ba le yr oedd y dwr yn 
dyfod : yr oedd y tir yn cael ei dyn- 
heru heb ei rwygo. Gwelsom rai, gyda 
iechyd caJon, yn dywedyd **Amen, 
diolch iddo, îe, îe, ac ha, ha," jm llawn 
mor syched ag esgym sychion ; eithr o 
dan weinidogaeth Islwyn, dagrau oedd 
yr amenau ; dagrau oedd y diolch . 
iddo ; dagrau oedd y gymeradwyaeth ; 
dagrau oedd yr areithyddiaeth ; a 
dagrau oedd yn arwyddo y teimlad 
nefol, ag oedd yn esmwythau caledfyd 
y byd presenol, ac yn esmwythau ei 
boenau. lë, dyferai tangnefedd o*i 
eiriau nes yr oedd mor hawdd ag 
anadlu i ganu — 

" 1 Uefara, addfwyn lesu ; 

Mae dy eiriaa fel 7 gwin, 
OU yn dwyn i mewn dangneíedd 

Âg sydd o anfeidrol rin ; 
Chwi hoU leisiau'r greadigaeth, 

HoU ddeniadan onawd a byd ; 
Wrth dy lais hyfrytaf, tawel, 

Yn dystewi a myn'd yn fnd." 

BASGEDAID BRIWFWYD Y 

PWLPÜD. 

** Cesglwoh y briwf wyd gweddiU, fel na choUer 

dim." — ^IoAN Ti. 12, 

GwBETH Fpydd.— Nid yw fiydd 301 

dyfod i mewn yn wajglaw ; nid yw 

byth yn dyfod heb Grist yn ei dehou- 

law— neb iachawdwriaeth ddigonol 

33 



Digitized by 



Google 



I^ÁSGBDAII) BEiWFWYD T PWLFtTD. 



gyda hL Nid jrw flÿdd wedi ei bwr- 
ladu i ddiwallu cynwr y pechadur 
wrthi ei hun ; nid ydyw yn gyfaddas i 
hyny : swydd ffydd yw tynu i mewn 
bethau ereill, gwell na hi ei hun ; ei 
gwaith hi yw derbyn Grist yn lach- 
awdwr, a defnyddio yr iachawdwriaeth 
sydd ynddo. Mae ffydd fel yr afonydd 
mawrion yn y prif ddinasoedd, megys 
yr afon Thames yn Llundain. Nid y w 
yr af on yn gyfaddas i ddiwallu y ddinas 
wrthi ei hun— rhaid i*r dinasyddion 
gael llawer o bethau heblawdwfr at 
eu cynal. Ond y mae yr afon yn tros- 
glwyddo i mewn bob peth sydd yn 
angenrheidiol i ddiwallu y trigolion. 
Od oes dim gwell na*u gilydd yn y 
ddwy India, rhaid i*r hen afon Tafwys 
gael teimlo ei bwys, a*i gario i mewn 
rr brifddinas. Felly y mae ffydd jm 
tynu i mewn bob peth sydd yn angen- 
rheidiol ar gyflwr pechadur. Od oes 
gras yn nghyfoeth y Duwdod, rhaid i 
ffydd gael ei gario i mewn i gyflwr y 
truan. Od oes un fendith yn nghyr- 
lawnder Crist, j^yfaddas i angen çech- 
adur, myn ffydd gael gafael arni, a'i 
chymhwyso at yr angenrhaid. Od 
oes dim rhinwedd yn ngwaed y groes, 
myn ffydd ei gael a*i anfon at y gyd- 
wybod. Ei swydd hi ydyw cyflawnu 
yn hoUol angen y tlawd yn nghyflawn- 
der Duw ei hun. — Parch, John JoiieSy 
Talysarn, 

Cynydd Gr^sau y Cristion. — Caf- 
wyd cryn drafferth i ddwyn y win- 
wydden y waith gyntaf o wledydd 
tramor. Dywed un hanes, y tywallt- 
ent win oddeutu ei gwraidd, i gael 
gwneyd pob peth ar a allent er ei dodi 
1 dyfu; ond gwedi'r cwbl, prin yr 
atebai y gost a'r drafferth y dyben, 
oblegid oerni yr hinsawdd. Ond y 
mae gwaed y groes wedi ei dywallt ar 
wraidd dy rasau di, Gristion, pan /th 
symudwyd di o farwolaeth i fywyd, ac 
y mae Haul Cyfiawnder yn tywynu 
amat yn hyfryd. Er oered yr hin 
lawer diwrnod, ti gynyddi, nes o*r 
diwedd y cyrhaeddi dy lawn dwf.— 
FarcL John EvanSy Llwynffortun, 

Crist a'i Bobl.— Mae Crist yn bre- 
senol bob amser gyda*i bobl, a thra mae 
efe yn y llong, ni sudda byth. Gall 
ymddangos, yn wir, yn cysgu am am- 
ser, a'i fod yn ddiofal o*r Uestr a'r 
dymestl. Deffrowch ef trwy wçddî ac 
ymbil.— i>r. Gifford, 



Stmbtiiap Eolwts WHTHaAB.— 
A glywBOch chwi am yr agerlong yr 
oedd dau beth hynod yn cael eu djrweyd 
am daniî Un ydoedd, ei bod yn hwylio 
yn llawer cyflymach na'r hen ager- 
longau oedd yn y porthladd ; a'r peth 
araîl, fod ei chyflymdra hi wedi peri i 
agerlonau ereill hwylio yn Uawer cyf- 
lymach nag ^rr arferent wneuthur. 
òymhwyswch hyn atoch eich hnnain, 
a gwnewch brawf o hono. Orîstion 
gweithgar a symbyla Oristionogion 
ereiU i weithgarwch. Ac eglwys yn 
ymroi i weithio — ei holl aeioddíu í'u 

Senau yn cynllunio dros Dduw, eu 
wylaw yn Uafurio drosto, eu tafodau 
yn llefaru drosto, a'u calonau yn dyhea 
am dano, a ddylanwada yn dda ar yr 
hoil eglwysi cymydogaethoL lë, ceiê- 
iwch ragôri fel eglwys mewn carìad a 
zel, ac yn ddiau, hebhtw bod yn fendith 
i*r byd, chwi a wnewch i*ch chwiorydd 
eglwysi hwylio yn gyflymach. — Pareh, 
RicJiard KnÌU^ Caerlleon. 

" Dydd Crist." — Dyma ddydd rhy- 
feddaf y Person rhyfeddaf. Dydd 
rhyfedd oedd dydd ei enedigaeth yn 
ein byd ni ; dỳdd syndod a chân oedd 
hwnw i hoU angeíion Duw. Dydd 
nodedig oedd y dydd yr hoeliwyd ef ar 
bren y groes: y dydd a wnaeth i'r 
cwbl droi ocnr cadw pechadur. Dydd 
hynod a hyfryd oedd y trydydd dydd 
ar ol ei farwolaeth; dydd gorfol- 
eddus ei adgyfodiad. Dydd rhj^eddol 
oedd dydd ei esgyniad i*r nef ; y dydd 
yr aeth y Brawa hynaf yn enw ei hoU 
frodyr i orseddfainç y Mawredd. Ond 
y mae ei ddiwrnod mwyaf eto yn oL 
Dydd ei ddyfodiad i'r fam yw hwn, 
pan ymddengys ef ar y cymylau yn 
ei o^oniant ei hun, ac yn ngogoniant ei 
Dad, a phan yr eistedd yn ngwydd 
pawb ar orseddfa ei ogoniant. Ni 
îydd y nefoedd ddim yn llawn, nac 
eglwys Dduw yn berffaith, hyd ddjdd 
Crisi LJyn^ft y ^y^^ y gorphenlr 
adeiladu Sion ; ac ni chlywir swn 
morthwylion na bwyiU byth mwyach. 
Caiff yr Yspryd Glân ddywedyd, 
" Gorphentüi/d,'* am ei waith yntau yn 
nydd Crist ; ac yna gwelir y CeidwBd 
yn ogoneddus yn ei saint, ac yn rhy- 
feddol yn y rhai oll fyddo yn credo. 
Ymofynwn ninau am fod o'u nhifer. 
Mynwn wybod fod y gwaith da wedi 
ei ddechreu ynom ; ac yna gallwn ym- 
ddiried i'r Gweitnydd mawr am d 



Digitized by 



Google 



*FEAŴÄ-bDTŴEÎ)JÛLDÁtr Ý TiiDAtr. 



orphen yn ei amser. — Parch, Eichard 
JDavie8t Llansadvom, 

"Diegelpa'e Babell."— Fe ddy- 
wedir yn y seithfed Salm ar ugain 
fod yr Ar^lwydd yn cuddio ei bobi yn 
nirgelfa ei babelf; ac os cei dithau 
dd^od i *' ddirgelfa'r babell," mi ddy- 
wedaf i ti hjrn, ti gei ddyfod at prsedd- 
fainc y gras, a thi a gei ddyfod i'r un 
fan a'r archoffeiriad : a thi a gei daen- 
elliad o'r ^aed i'th buro a'th lanhau. 
Ac mi a ddywedaf i ti hyn, os ceì fod 
yn nirgelfa'r babell, byddi yn yr un 
man a'r gorchymynion wedi eu cadw 
yn gwbL Mi a ddywedaf i ti hyn 
hefyd, ti fyddi yr un man a gwialen 
Aaron, ti gei'r wialen ; ond mi ddy- 
wedaf i ti hyn, hi a flodeua, ac a ddwg 
i ti almoDau ; a thi gei fod yn yr un 
man a'r crochan aur a'r manna. A thi 
gei ymborthi ar y manna cuddiedig, 
Bef gwin fara'r bywyd, i'th gynal er dý 
hoU lesgedd.— -rflrrc/i. DaJidd Cad- 
waladr, y Bala, 

Oaelad Ceist. — Y mae cariad Crist 
yn ddwfn fel y bedd Ue y gorweddodd ; 
uchel fel y nef lle yr esgynodd ; hen fel 
tragwyddoldeb, ac mor ddiddiwedd a 
thragwyddoldebiddyfod.— i>r. WaugL 

Cbepydd a Mobsoldeb. — Nitl oes 
dim crefydd heb foesoldeb ; ac nid oes 
dim gwir foesoldeb heb grefydd. Dyma 
ydy w " caru Duw, bod i ni gadw ei 
orchymynion ef." Yr hwn sydd yn 
caru Duw sydd jm cadw ei orchymyn- 
ion mewn egwyddor ; yr hwn sydd yn 
cadw y gorchymynion sydd yn caru 
Duw mewn gweithrediad. Cariad sydd 
ufudd-dodyn ygalon ; ufudd-dod sydd 

gariad mewn oy wyd. Moesoideb gan 
yny ydyw crefydd mewn ymarfenad, 
a chrefydd ydyw moesoldeb mewn 
egwyddor. — JÔr. Wardlaw. 

"POB PETH YN OYDWEITHIO EB 

DAiONi." — Mae troion chwerwon neu 
groesau yn debyg i ddyn yn cáel ei 
daflu i'r afon ; y mae yn teimlo rhy w 
ias oer enbyd ar y pryd; ond y mae 
hyny yn myned heibio yn raddol, a'r 
drochfa efallai wedi bod o les iddo ; ac 
y mae o bwys i ba ochr i'r afon y daw 
1 fyny. Y mae cystuddiau neu siom- 
edigaethau yn debyg i'r maen hogi j 
gelud meddwl nad y w dda i ddim— ni 
thyr fara ac ni teda yd ; ond fe rydd 
awch yn y gyllell a'r cryman, yr nyn 
abar iddynt dori yn well. Feiljr y 
mae cystucldiau a chroesau yn cael eu 



bendithio i'r saint i'w gwneyd yn fwy 
gloyw, ac yn fwy awchus yn erbyn 
pechod a thros santeiddrwydd. — Farch, 
Ehenez€r Richardsy Tre(jaroìu 

AiLENEDiGAETH. — Aílenedigaeth yw 
rhoddi anian mewn anian yn erbyn 
anian ; anian dduwiol mewn anian 
ddynol ynerbyn anian ufFernol. — Parch. 
Ahraham Jones^ Llanllyfiii. 

"Cbedu."— Mae y credadyn yn 
gwybod yn fynych am dri methu gyda'r 

Swnc o gredu. 1. Methu credu. 2. 
lethu byw yn dawel heb gredu. 3. 
Methu peidio credu. Mae weithiau 
yn cael credu yn beth mor anmhosibl 
iddo a chreu byd ; ond eto, yn ei fyw 
ni all aros yn llouydd gyda'r anghredu ; 
ac o'r fan hono, pan gafíb olwg glir ar 
dystiolaeth Duw, bydd credu yn beth 
mor hawdd iddo ag anadlu.-^ParcÄ. 
Edward Watkin, LÌanidloes. 

Un Peth ehyfedd yn y Cwedd. — 
Y mae y bobl yn siarad am gael di- 
wygiad. Gofynwch i'r dyn yna paham 
nad ydyw yn mynychu y cwrdd 
gweddi? Ei ateb fydd— does dim 
rhyfedd yn y cyfarfod gweddi yn awr 
fel y bu. Wel 03 gwna y gwr yna 
fyned i'r cyfarfod gweddi nesaf,fegaiff 
weled un peth rhyfedd iawn yno. Beth 
fydd hwnw ì meddai'r dyn ; dy fod di 
yno fydd yn beth ddigon rhyfedd. 
Dyma heth yw diwygiad. Os ydych 
am gael diwygiad nerthol, cerddwch i'r 
cyfarfod gweddi nesaf i gyd, yna chwi 
gewch daiwygiad, a phwy a wyr na 
fydd i Dduw, wedi hyny roddi i chwi 
adfywiad. — Parch. Edward Price, 
Bangor, 



FFRAETH-^DDYWEDIADAU Y 
TADAU. 

TlPYN O WlEIONBDD YN Y TlB.— 

Rhyw wraig ddawnus, mewn ymddy- 
<ldan â phregethwr o duedd brudd- 
glwyfus, a ddywedai, " Y mae yr am- 
serau hyn yn enbyd ; nid oes dim 
gwirionedd yn y tir." " Beth î" ebe y 
pregethwr, **a fyddwch chwi eich hun 
byth yn dyweyd y gŵir?" "0 byddaf 
fi," ebe hi ; " nid oes dim casach genyf 
na chelwydd." "Yna, y m^^Çi tipyn o 
wirionedd yn y tir eto," meddai yntau. 
Ateb Peiodol i'e Byd.—Uu tyner 
iawn oedd y diweddar Dafydd Rolant, 
Llidiardau, mewn achos o ddysgyblaeth 
yn gyffredin, Un tro yr oedd y brodyr 



Digitized by 



Google 



äte 



e»KZBIÁÜ T Dofttmòẁ. 



yn tueddu yn bur gr^i ddîarddel nn 
am gamwedd a famai efe yn rìiy ddi- 
bwys i weinrddu dysgyblaeth mor lem 
a hyny am dano ; ac am hyny yr oedd 
efe yn ei bleidio yn erbyn j brodyr 



01 



Yn j man fe gododd un hen 
irawd zelog i fynu draw yu rhan bellaf 
y capei, "Dafydd Rolant," meddai, 
" beth a ddjrwedwn ni wrth y byd ]" 
"O," ebai, Mind your own business ; 
— dyna ddywedwch chwi wrth y byd 
ar achos fel hyn." Llonyddodd hynjr 
yr ystorm, a chafodd y troseddwr ei 
oddef. 

Methu cael Dáf Ben y Llinyn 
YN NGHYD.-— " Wel, Thomas bach, sut 
mae yn gweithio 1" gofynai y diweddar 
Barch. K. Humphreys, Dyffryn, i'w 
was un diwrnod, wrth ddyfod ato ar y 
maes, a gweled colofn o fwg yn codi 
oddiwrth y bibell oedd yn ei enau. 
" Pur dyn ydy w hi arnaf fi, Mr. Hum- 
►hreys ; yr wyf yn methu a chael dau 
>en y Ilinyn yn nghyd yn aml," oedd 
yr atebial. " Nid yw ryfedd yn y byd, 
Thomas, pan wyt yn cadw un pen i 
losgi o hyd," meddai Mr Humphreys. 

öwAS JoNEs. — " Wel, J ohn," ebe y 
meistr, "faint o gyflo^ sydd aniat ei 
eisieu am y tymor dyfodolî" " Wel," 
ebe John, " yr wyf wedi gwrthod deg 
punt gan Mr. Jones, Wern Ddu." " Yn 
wir, mi wnest yn onest ; nid wyt yn 
werth mo haner hyny," atebai y meistr. 
BiL Dyeithr. — Yr oedd Dr. Kow- 
lands, America, wedi copîo y bil digrif 
a ganlyn i'w ddyddlyfr. Bil adgy weir- 
iwr ydyw, am waith oedd wedi ei 
wneyd mewn eglwys Babyddol yn 
Bohemia: — **amadgyweirio St. Joseph 
4c. ; glanhau ac addurno yr Ysbryd 
Glân, 6c. ; adgyweirio Mair y Forwyn, 
yn mlaen ac ol, a gwneyd plentyn iddi, 
5s. ; tori trwyn i'r diafol, rhoddi com 
ar ei ben, a gludio darn wrth ei gyn- 
flon, 4». 6c. Gyfanswm, lOs. 6c." 

GwERTH Ager. — "Y mae ager yn 
beth gwerthfawr iawn," meddai teith- 
iwr un tro wrth ei gydy maith. " Felly 
y mae," meddai y Uall ; " yr wyf fi 
wedi cael fy fíbrtiwn trwyddo." "Y 
mae eich tad yn llywodraethwr cwm- 
nir "Nacyd.yw." " Yn beirianydd^ 
fe allai f' " Nage ; ond yr wyf wedi 
colli llawer o berthynasau drwy ddam- 
weiniau ar y ffordd haiarn." 

DiFJPODD TAN.—Gwnaeth dyn yn 
ddiweddar apeliad am. yswirio adeilad 



oedd 3m sefyU mewn tref wledig nad 
oedd ynmeddu tân-beiriant. Gofni- 
wyd iddo, "Beth ydyw y cjrfleuBteratt 
sydd yn eich tref tuag at ddiffodd tán f' 

Wel, syr, y mae yn gwlawio weithiaa 
acw," atebai y dyn. 

DrwRNOD GwLAWOG.— Cynghorodd 
dyn doeth ei was meddw i roddi tipyE 
arian o'r neilldu erbyn diwniod 
gwlawog. Yn mhen ychydig wyth- 
nosau, gofynodd ei feistr iddo pa faûit 
oedd wedi ei gynilo. " Dim o gwbl," 
atebai yntau ; " bu yn gwlawio ddoe, 
ac aeth y cwbl." 

Tyst Hynod. — Darfu i ddyn ieiuuic 
parchus un tro hurio ceffyl i'ŵ farchog- 
aeth i dref oddeuiu ugain milldir o'r 
man y preswyliai. Yn anffodus, pan 
ar haner y ffordd, aeth y ceffyl yn ^aÇ 
a bu farw. Erlynwyd y dyn ieuanc 
gan berchenog y ceffyl er cael ei goUed 
i fynu, ar y sail fod y ceffyl wedi ei ladd 
trwy gael ei yru yn i hy gyìlym. Galwyd 
nn dystion y dyn ieuanc yn mlaen, a 
holwyd ef gan gyfreithiwr yr erlynydd. 
— " A ydych chwi yn gydnabyddus â'r 
diffynyddî" "Ydwyf." "Er'spa faint 
o amserr "Oddeutu tair bljnedd." 
" Wel, syr, dywedwch wrth y 11 ys beth 
ydyw ei gymeriad gyda golwg ar farch- 
ogaeth yn gyflym ac araf." " Wel, yr 
wyf yn tybio pe buasai yn marchogaeth 
gyda nifer o bersonau a farchogent jn 
gyflym, ac na byddai arno yntau eisieu 
cael ei adael ar ol, y buasai yntau yn 
marchogaeth yn gyflym hefyd. A phe 
buasai yn marchogaeth gyda chwomi a 
íarchogent yn araf, na buasai yn dy- 
muno myned o'u blaen ar ei ben ei hnn, 
ond y marchogai yntau yn araf hefyd." 
" Y mae yn ymddangos eiçh bod yn 
tueddu i ochel y cwestiynau a ofýnir i 
chwi," meddai y barnwr yn ffÿmig. 
" Yn awr, syr, yr ydych wedi dyweyd 
pa fodd y marchoga y boneddwr mewn 
cwmni araf ; ac yn awr, syr, d^rmunaf 
i chwi ddyweyd wrth y Ilys pa fodd y 
marchoga y boneddwr pan ar ei ben ei 
hun." " Wel, gan na chefais eiioed y 
pleser o farchogaeth gydag ef pan oedd 
ar ei ben ei hun, nid wyf yn meddwl y 
gallaf ddyweyd." 

GEIRIAÜ Y DOETHION. 

Cymeryd CynghoEí — Nid oes nn 
dyn mor ffol fel nas gail weitManroddi 
cynghor da i ddyn araU| ao nìd oea 



Digitized by 



Google 



tiLẄOH AUB. 



âsè 



un d^m mor synwyrol fel nas call 
fethu yn fawr os na chymer cynghor 
neb ond yr eiddo ei hun. Yr nwn na 
ddysgwyd gan neb ond ganddo ef ei 
hun, nid oes gan hwnw ond ynfytyn 
yn athraw. — Ben Jomon, 

Bywyd Duwiol fy Nhad.-— Mr. 
Innes, yn ei waith ar grefydd deulu- 
aidd, a grybwylla fod un gweinidog 
ieuanc wrth adrodd ei hanes crefyddol 
ar ei ordeiniad, yn mynegu iddo fod 
ar un adeg o'i oes wedi ei lithio i ym- 
ylon anflfyddiaeth ; " ond." meddai efe, 
" yr oedd un rheswm yn ffafr Cristion- 
ogaeth nad oedd yn bosibl i mi ei 
wrthbrofi — bywyd duwiol fy anwyl 
Dad!" 

Meistr Gwael. — Un o hen dywys- 
ogion Ffrainc a ddywedai wrth wr 
dyeithr, fel yr oedd yn cyfarfod ag ef 
yn un o rodÿeydd ei barc, " Aroswch, 
syr, gwas i bwy ydych chwi?" Y 
dyeithr a atebodd yn sarug, " JNid wyf 
fi yn was i neb ond i mi fy hun." 
"Ẅel," ebe y tywysog, "mae yn 
drueni na chaech feistr gwelL" 

Y GwiR Athronydd. — Gall gwy- 
bodaeth fod heb ddoethineb, a ffall 
doethineb fod heb wybodaeth. Gall 
dyn, heb nemawr wybodaeth, os rhodia 
yn grediniol gyda Duw, ac mewn cariad 
at ei gymydog, fod yn ddoeth i iach- 
awdwriaeth. Ond dyn gwybodus heb 
ddoethineb a gaiff welea na bydd ei 
wybodaeth o nemawr werth iddo. 
Eithr yr hwn sydd yn meddu gwybod- 
aeth a doethineb ynghyd, hwnw jm 
unig y w y gwir athronydd. Pa f wyaf 
a ,wyr efe, mwyaf a fydd ei ddymuniad 
am wybodaeth ; ac eto, pa bellaf yr 
a rhagddo mewn gwybodaeth, mwyaf 
a ddealla pa mor anwybodus ydyw, a 
dyfnaf y teimlamai Duw yn unig a all 
lanw deall a chalon enaid anfarwol. — 
Dr, Southey. 

GwERTHU Y Nefoedd.— Y di- 
weddar Barch. 0. J. Latrobe a ym- 
welodd unwaith a phendefig yn yr 
Iwerddon, yr hwn, ymysg gweithred- 
iadau haelionus ereill, oedd wedi adeil; 
adu eglwys harddwych ar ei gost ei 
hun. Y pendefig, wedi dangos yr 
eglwys hono i Mr. Latrobe, a ddy wedai, 
** Yn awr, syr, a ydych chwi ddim yn 
meddwl fod hyn yn haeddu nefoedd T 
Mr. Latrobe, wedi bod am fynyd yn 
ddystaw, a ddywedodd, "Atolwg, £y 
Arglwydd, pa faint a goatiodd yr 



eglwys hon i chwir "Yn rhywle 
rhwng pedair a phum* mil o bunoedd." 
"Ac a ydych chwi yn meddwl, Ar- 
glwydd, ebe y gweinidog, " y gwna 
Duw werthu y nefoedd hyd yn nod am 
bum* mil o bunoedd. 

GWYBODAETH A PWYLL.— Gwybod- 

aeth y w trysor y meddwl, Pwyll yw ei 
agoriad ; ac y mae yn prydferthu pob 
rhyw ddysg, megys y gwna y gemydd 
a'r maen drwy ei gaboli. 

HUNAN-GANMOLIAETH. — Os gwrau- 

dawn ar dwrdd hunan-ganmoliaeth, ni 
gawn deimlo math o dân a ysa'r galon, 
yn hytrach na chawod a'i hadfywia. — 
CamphelL 

SiARAD YN Blaen.— Sylwa un o 
olygyddion America fel y canlyn : — 
" Nid ydym yn hidio Uawer cofnodi 
marwolaethau pobl heb gael tâl am ein 
trafferth, ond dysgwylir tâl am ym- 
ddangosiad canmoliaethau i'r marw. 
Nis gallwn fforddio i anfon dynion i'r 
nefoedd am ddim." 

LLWCH AÜR. 

Rhân Düw a'i Bobl.— Pobl yr Arglwydd 
yw ei ran, a'r Arglwydd y w rhan ei bobL 

GwTLiADWRiAETH Duw. — O» na wylia Duw 
drosom nì, a tbros ein gwyliadwriaethao, bydd 
ein gwylio ni yn ofer. 

Enill Goooniant. — Os enill Duw ycbydig 
ogoniant trwom ni, eniUwn ni lawer trw^ddo 
e£. 

Temtio'r Saint. — Ni tbemtir y saînt nwch- 
law yr liyn a allont, o leiaf, uwcblaw yr hyn 
y gall Dttw eu cynortbwyo i'w ddwyn. 

Y Wybodaeth Orbu. — Gwell yw cael gwy- 
bodaeth wedi ei ffurjìo mewn dyn, na ohael 
ffurfo wybodaeth, 

Tribtwoh a Llawbnydd.— Megya y mae 
y galon yn drist mewn Uawenydd cnawdol ; 
felly mewn tristwch dawioi y mae y galon yn 
Uawen. 

An^ADRODD Pregbth.— Ymarfer ybregeth 
a glywn yW y ffordd oren i'w hailadrodd. 

GoGONiANT Y Nefobdd. — GogoDÌant y nef- 
oedd, yn y by wyd hwn, a»ddatgaddir i ni, ond 
yn y byd a ddaw datgaddir ef ynom ni. 

Pechod ac Oferbdd.— Pechod y, dyn a 
lanwodd y creadnr âg oferedd, ac oteredd y 
creadur sy'n llenwi y dyn & gofid ysbryd. 

Yr Ynfytyn. — Y mae ynfytyn mewn swydd 
nchel yn debyg i ddyn ar ben mynydd— y mae 
pob peth yn ymddangos yn fychan iddo ef , ac 
y mae yntan yn ymddangos yn fychan i bawb 
arall. 

pÖb PETH A RYDD DYN AM EI EINIOES. 
Yn rhyfedd pobpeth feddwn— am einioes 
A'i mwyniant a roddwn, 
Ein hoU werth a aberthwn 
O hyd er y by wyd hwn. CiDifoa* 



Digitized by 



Google 



tào 



otîhIj' dbtw. 



§arbb0matt|^. 



ANGENBHEIDBWrDD AH YB lÀWN. 

E DDBNWTD yr hoU hil ddynol— i dir, 
Trwy dwyll y diafol, 

Na íedrai yr Aníeidrol, 

Heh nn lawn, ddwyn neb yn ol. 
Yn ddrwg ei hwyl, y ddraig hen-a lidiodd, 
Hi fagodd genngen— 

Adwy a wnaeth yn Eden. 
Hndwyd a dygwyd i famedigaeth 
Yr hen long ddynol ar graig marwolaeth ; 
Ei phen loed i sen a saeth — ^yn nod mwy 
Adwy oedd rhyngddi a'r nefoedd odiaeth. 

E dreiwyd amryw droion 

I wawl lah i hwylio hon, 

A morio, drwy waed meirwon — ^aberthaa, 

I nwyf olan nefolion. 
Ond, erceisio, 

Methwyd llwyddo hwylio i'r nefoedd ; 
Gwaed aberthau 

I eneidian rby wan ydoedd. 
Yr lesa i'r ddaear isod— a ddaeth, 
I ddwyn dyn o'i bechod ; 

O'i ddawn ymrwymodd of i ddod 

Yn Gadben yr hen long hynod. 
Oyweiriwyd, gwthiwyd o ben Golgotha, 
Yn gymen, Jien long addien hii Adda, 
I forio'r adwy, yo ngwaed Calfaria, 
Heibio i gendod hynod Gehena ; 
Ynfirain hiforia—áím lywyddiaeth 
Ei Chadben odiaeth i gonfaeth Gwynfa. 
Yr lesn a'i dibrisiodd— ei hanan, 
Ei einiues aberthodd, 

Ei ras i fyd roes o'i fodd ; 

Bhyddid i'r eaeth a roddodd. 

Dyled y dyn a dalodd;— hen el}n 
Dyooliaeth a rwymodd ; 
Hen frenin braw draw a dr'odd ; 
Tidan'r gollfarn datododd. 

'B lesu'n rasawl 
Ddofodd Ddwyfol 
Lid yn hollol &'i waed, 'niUodd 
Ar Gaifaria, 
Geinfyd Gwynfa, 
A hil Adda i'w wawl Iwyddodd. 
Diolchwn, canwn i'r eu 
Geidwad, a fu yn gwaedu 
Er ein mwyn« a rho'wn y mawl 
Tn oesawl i ein Hiesu. 

Cadifob a'i cant. 



TB YSBBTD CENAI>OIi« 

Cbib ysbryd por Cenadoi 

A'i fryd ar gadw dyn, 
Yn nhrag'wyddoldeb boren 

Yn nghyngbor Tri yn Un. 
Gofynwyd pwy ga'i fyned. 

I gadw had y wraig, 
Yn ebrwydd gwnaeth addewîd 

I íod yn gadam graig. 

Mor hoff oedd ganddo edrych, 

Cyn oesan boreu'r byd, 
Trwy wydrau prophwydoliaeth 

Ar wrthddrych aeth â'i f ryd, 
A llamai mewn Uawenydd 

I Bethlehem, lle ca'i gnawd, 
Fel gallai tlodion Eden 

Ei alw yn dyner Frawd. 

Mae hwn, o ran ei natur, 

Yn mhawb o blant yr lor, 
Am ddwyn yr holl ddynolÌAeth 

I heddwch fel y môr. 
Fe rydd ei hun yn aberth 

Ar allor poenau'r byd, 
I ddangos ffordd i ddianc, 

Mewn lawn a gaed mewn pryd. 

Yr un oedd hwn yn Ab rham, 

Ar ben Moriah draw ; 
A llu o'r hen brophwydi 

Orclifygodd frenin braw ; 
Yn loan y Bedyddiwr, 

A Phaul y Oalfin mawr, 
A liu o'r Puritaniaid 

Ésydd yn y nef yn awr. 

Yr un yn Martin Luth<tr ; 

Melancthon f awr ei ddawn ; 
A Bowlands o Langeitho, 

A Harries ddoniol iawn ; 
Yr un yn Wesley hefyd, 

AWMtfieldgydagef; 
A Charles o'r Bala weithgar, 

Sydd 'nawr yn nghanol nef . 

Ae 1 na chlywid Uefain 

Y llu o'r gwledydd pell, 
A alwant am genadon 

I ddangos gwlad sydd well ; 
Yr ysbryd hwn a danio 

Golegau *' gwlad y gân," 
Fel caffo yr anwariaid 

Golofnau niwl a thân. 
Ooetre, 



Ap Owbh. 



Ptlgníiüir 8 SStis» 



NYTH Y DRYW. 



iT^LAWER iawn o 
ij^ P. Bghylch pri___, , 

briodas ynddiweddar. Ymae 



fwstwr sydd 

nghylch priodi, a rhoi i 
— das ynddiweddar. Ymae 
Byny yn beth da ddigon, acyn weddus 
yn mhawb ag sydd yn ewyllyaio'r sef- 



yllfa hono ; eto, nid ydym yn gwde^ 
rheswm yn y byd am gadw y &tb 
gynhaliaeth yn nghylch hyny. Oajw 
yr amgylchiad yn weddus, paham he&d 
na bydd dynion yn myned i'r sefTlUa 
yn weddus ac mewn trefìil am 
y ffolineb, yr yfed, y gwledda, Ẃ 



Digitized by 



Googìe 



VTMí y ì>BtW. 



231 



jmfydrwydd mewn cysylltiad a phriod- 
asau jn terfynu arfod yn annyoddefoL 
Dylai dynion crefyddol, yn ddigon 
sicr, roi eu gwynebau yn erbyn y fath 
rialtwch mewn cysylltiad a phriodasau 
yn eu teuluoedd. Dylid gwneuthur 
hyn gan bobl grefyddol fel pob peth 
arall, mewn modd " sydd yn gweddu i 
dduwioldeb," ac nid yn ol dull Uygr- 
edig y byd hwn. Y mae yn hawdd 
deall yr hyn sydd yn gweddu i dduw- 
i oldeb mewn amgylchiadau heb adnod- 
au, canys y mae egwyddorion yn y Beibl 
i'w cymhwyso yn ddeddfau at hoU am- 

fylchiadau bywyd yn y byd. Ym- 
dwyn mewn cysylitiad a phob am- 
fylchiad, fel na byddo achos beio. Fe 
dichon y bydd beio, oblegid nid y w 
pawb o*r un archwaeth, nag yn yr un 
seíyllfa ; eto, wrth fod yn syml, ac yn 
ddiwastraff, ni bydd nemawr yn beio 
ond pechaduriaid. Fe allai y bydd 
ambell daíamwr, ac ychydig o ganwyr 
clychau, diogwyr felly sydd yn edrych 
allan am ysglyfaeth yn mhob plwyf ar 
amgylchiadau o*r fath, yn beio ac yn 
dywedŷd mai cybydd-dod oedd, a 
thro sHahhyj nad oedd neb yn priodi, 
er cof a hanes, heb roi punt neu ddwy 
ar y clych. Y mae ofni dywediadau 
felly wedi peri i lawer, meddir, nad 
oedd yn cymeradwyo'r arferiad, i ym- 
ollwng a syrthio i'r arferiadau Uygr- 
edig. " Wel, ebe ambell un, dyma fel 
y mae yn arfer bod ; dyma fel y gwelais 
1 hi, ac nid wyf am fod yn wahaDol i 
ddynion ereiD, a bod yn destyn gwawd 
y gymydogaeth. Wel, yn wir, os na 
eilir dyoddef mwy na hyna er mwyn 
llesoli y gymydogaeth, y mae yn fwy 
na thebyg y bydd y gymydogaeth heb 
ei diwygio byth ; lel yna y rhaid iddi 
fyned yn y blaen o oes i oes, ac yn dra- 
firy wydd. Bydd pob un felly yn dylyn 
yr hen arfenadau llycredig o chwareu 
bando, cicio pel-droed, chwareu pêl ar 
dô ac yn erbyn mur, hyd yn oed 
drwyr dydd ar y Sabboth ; ac ymladd 
yn y diwedd, wedi bod yn y Grem 
Dragon yn yfed cwrwy gystadleuaeth 
felldigedig. Fel yna y mae wedi bod, 
a ydym i barhau arferion felly, ai ynte 
a ydym iV gwrthweithio drwy arfer- 
ion mwyrhesymol, rhinweddol,a chref- 
yddol % Mwy anrhydeddus i'n tyb ni, 
yw i chwi gael eich galw jm shahhy 
nac yn haeuonus, yn ystyr Jones y 
Orem Di^agon, Hael-ddyii, yn ystyr 



y gwr o'r Orem Dragon^ yw ffwl yn 
ystyr pob dyn call a rhinweddoL Pa 
un, gan hyny, fyddai oreu genych eich 
cyfrif yn sìiabhy yn ystyr Jones y 
Green Draqon a'i gyfeillion, nag yn 
ddynion calí ^ phi ydferth, yn ddynion 
rhinweddol a da ] Pa un y w yr an- 
rhydeddusaf, meddwchî 

"Arhoswch fynyd, os gwelwch a 
bod yn dda, er nad wyf am dori ar 
eich ymadroddion." 

! Dafydd, y chwi sydd yna ; nid 
oeddem yn gwybod eich bod chwi o 
fewn milldiroedd i'r Ue hwn, yn 
enwedig ar hyn o bryd ; canys, cyn 
eich bod yma y pryd hyn o'r dydd, 
rhaid eich bod wedi cychwyn yn Ued 
foreu. 

" Wel, yr wyf yn arfer, fel y gwydd- 
och, fod yn foreuwr, fel y mae codi yn 
ail natur i mi, Ond, deallwch, y mae 
Uawer yn ymddybynu ar fyned i'r 
gwely mewn pryd, at fod yn alluo^ i 
droi allan gyda phleser yn foreu. Yr 
wyf yma ysmeityn, gerllaw, ac yr oedd 
yn dda geuyf eich clywed yn ymdrin 
ar mater angenrheidiol oedd genych o 
dan sylw. Mater ydyw sydd yn han- 
fodol i fywyd a duwioldeb. Y bobl 
sydd yn mjmed ar ol eu gilydd dros y 
perthi a'r cloddiau i'p unrhy w ormod 
rhysedd, ac felly yn myned i ddinystr 
a cholledigaeth. Y priodasau a'r 
cladâedigaethau hefyd, sydd yn ddin- 
ystr teuluoi a chymdeithasol. Rhaid 
priodi yn ol y ffasiwn a chladdu yn ol 
y ffasiwn, ac wrth ddylyn ý ffasiwn 
gyda phob peth, yn myned yn fuan i 
fethu byw mewn ffasiwn yn y byd, 
oddieithr rhy w ffasiwn sydd yn warth 
i ddynoliaeth, ac yu wawd i'r ynfyd- 
ion. Paham na^llai dynion fyned yn 
ddystaw bach i'r eglwys,! yn syml eu 
gwisgoedd, ac yn ddirodres eu hymar- 
weddiad, heb na chost na thraul ond 
fyddo'n wir angenrheidiol ; a myned 
gartref a dechreu eu byd mewn sobr- 
wydd, diwydrwydd, a thawelwch. Yn 
lle hyny dechreuir gyda'r yraweliadau, 
a chwedy'n cwrw y clychau, a'r holl 
gymydogaeth yn dyfod yn nghyd i 
yfed hwnw, a chyn ydiwedd ymraf- 
aelion ac ymladdau, a wys faint o 
bethau ynfyd gyda hyny. Hi fu yn 
drybylog enbydus, y dyn, gyda ni yn 
ochr y Garth acw yr wythnos c.yn y 
ddiweddaf, mewn priodas. Glân 
briodas oedd i fod, meddai'r offeirìad, 



Digitized by 



Google 



HTTR T DftTW. 



drì iyáá Sul o'r bron. Dyna oedd 
ei draetb am un tair wythnoB 
ar ddiwedd pob pregeth ; ei fod yn 
cyheeddi prìodas rhwns John a Jane ; 
îe, gldn ortodas. Ond, wflft byth i'r 
fath lendid ! Ni fu mewn plwyf 
erìoed y fath aflendid mewn pnodas, 
o*r decnreu Tr diwedd. John, mab 
Shon, Cwmdu, oedd y bachgen, Sh&n 
o'r Dolaubach, oedd y ferch : Mab a 
merch ffermwyr bychain, yn talu eu 
ffordd a thyna gýa, a hjmy nid heb 
lawer o drafferth. Yr oedd pob peth 
yn burìon o blegid hyny, eithr nid 
oedd ganddynt arían i daflu ar ol y 
cwn, fel y dywedir. Yr oedd y ddau 
ddyn ieuanc hefyd ynmyned i gych- 
wyn eu byd mewn Tyddyn bychan 

fBrllaw a elwid Tyddyn Shôn. ran 
yny, nid oedd eisieu dim ond priodi 
yn dawel a myned adref, ac ymgomio 
yn nghylch y ffordd oreu i fyw, a 
thal u eu ffordd. Yn lle hyny yr oedd 
y wraig o'r Dolau yn dyweyd fod ei 
mherch hi gyetal a hon a hon ; ac i 
hoDO gael dress werth hyn-a-hyn o 
Bidan glas, ac nis gwn beth yn y 
byd hebiaw hyny ; ond pob peth i 
ateb bid siwr. Awd i'r dref a myn- 
wyd y cwbl, ac iV gwneuthur yno yn 
ol y ffasiwn. Llawer o bethau ereill a 
ddarparwyd i gyfateb y ffasiwn, megys 
teisen addurnedig, a cherbyd yn cael 
ei dynu gan geffylau gwynion. • Da 
dywedyd y gwir, yr oedd y wraig o^ 
Cwmdu yn fwy rhesymol, yr oedd hi 
yn dweyd nad oedd dim eisieu pethau 
felly ar ddynion yn eu setyllfa hwynt ; 
ond gan fod y wraig o*r Dolau am hyny, 
nad oedd yn.dewis bod yn groes, ac nad 
oedd ond unwaith mewn oes. Beth 
bynag, fe ddaeth y dydd, a thyma'r 
cerbyd a'r ceffylau gwynion, wedi eu 
awtio â rhibanau, yn dyfod i fynu i'r 
tyle at ddrws y Dolau ; erbyn hyny yr 
oedd canoedd, os nad miloedd o ddyn- 
ion yno, yr oedd y tai am filldir wedi 
eu harliwys allan, a'r gweithfeydd ger- 
llaw wedi eu diffodd, a phawb jm 
rhedeg am eu by wyd, a chwedi gwylltio. 
Gellesid gofyn gyda phriodoldeb y 
diwrnod hwnw, *Beth yr aethocn 
allan i'w weled V Yr oedd llawer, os 
nid y rhan fwyaf, yn edrych ac am 
weled, nid oedd ganddynt nemawr 
o reswm i'w roi heth yr oeddent yn 
ewyllysio eiweled, eto taeru yr oedd- 
ent ar ddau geffyl gwyn yn addurn- 



& rhibanau. Tr oedd cwr bon 
eddig yn byw gyferbyn, dros dymor yr 
hela, a daeth bonedaiges hwnw allan 
wrth gly wed y mwstwr pan yr oedd 
Shan o'r Dolau yn m^med i'w cherbyd, 
tarawodd hono ei llaw ar ei gwyneb 
ean waeddi, ' Oh,' ac ymaith a hi, gan ; 
ddywedyd, *Gŵyr y ferch yna y 
ffordd 1 fyned i gart yn well na cher- j 
byd mi wn.' Y mae yn debyg fod^ 
boneddigesau j hoardtng school yn 
cael eu dysgu i stepio ì mewn yn ras- 
lon i gerbyd ; a gweled Shan mor an- 
foneddigaidd, y mae yn debyg braidd 
i'r foneddiges gywilyddio. Ei bod yn 
lledchwith yn byn o orchwyl, nid oedd 
hyny yn gy wilydd rddi, òanys ni chod- 
wyd hi at beth felly, eithr yr oedd 
yn gy wilydd iV mam i ddarostwng y 
lerch i fod yn gom cân i bawb drwy y 
wlad. Pe buasai yn gwneuthur ciniaw 
gysurus erbyn eu dychweliad o'r eglw 
a rhoi gair o gynghor iddynt, pa foàd- 
iddynt gychwyn gyda gobaìth ílwydd- 
iant, ni fuasai son na sarnu yn hod, 
eithr pob peth yn myned heibio yn 
weddus ac mewn trefn. Ond yr oedd 

Ìr wraig o'r Dolau wedi ynfydu, am y, 
lall, y wraig o'r Cwm, yr oedd hi yn 
weddol resymol, er ei bod yn rhoî 
ffordd yn ngwyneb penderfynolrwydd 
y llall. Fel pob peth amserol arall, 
aeth y briodas heibio a chlywyd y 
clych yn canu. Effeithiodd hyn gym- 
aint ar y wraigo'r Dolau, fel 'y danfon-; 
odd i lawr i'r pentref i ddweyd wrth y 
ddau dafarn am roi'r tap yn rhydd i 
bawb y diwmad' hwnw, ei bod hi am 
ddylyn yr hen ffasiwn welodd hi yn y 
plwyf, a chlywodd hi neb yn dweyd 
yn ei herbyn ond "gwŷr y cwrdi" 
Beth bynag, dyua fel y ba hij 
goUyngwyd y tap yn rhydd yn 
mhob tafam ; cariwyd cwrw i mewn 
i'r clochdy ; yfwyd, a chanwyd y clych 
am enyd; eithr yn fuan gorífod i'r 
clych dewi, a chymeryd swn t^dTodJUi 
dynol yn eu lle. Yn y tafarndai, «e 
yn y clochdy, yr oedd cymaint o yîTecL 
siarad, a chanu, fel o'r diwedd nid oedd 
neb yn deall beth oedd ei gymydog ya 
ddy wedyd ; yr oedd y cwbl wedi myned 
yn ddyryswcb meddyliau, ac yn ddy- 
ryswch synwyrau, yn ddyryswch am- 
gyffredion, yn ddyryswch iaith, Se, ja 
ddvryswch ar bob peth. Nid oecU 
nebynsobr, achall, ofewuyplwyí; 
hyd yn nod yr offeinad eihunaanMH 



Digitized by 



Google 



KYTH r BBYW. 2d3 



gymeryd ei Iw o flaen ynad pa iaith 
oedd yn arferedig yn eu plith ; nid 
oeddent yn deall eu gilydd, ac nid oedd 
neb arall yn medru eu hamgyflfred yn 
Bicr. Yr oedd yno ymiaddfeydd drwy 
eu gilydd, pawb yn curo, heb wybod 
pwy na pheth ; ac yn cael eu curo yr 
un modd. Diwmod a noson rhyfeddaf 
fu yn y wlad acw o fewn cylch cof oedd 

Eriodas Shon Cwmdu a Shan Dolau- 
ach. Diwrnod yn hytrach lled gym- 
ylog oedd hi dranoeth. Yn gymylog 
yn wir ; nid oedd gweledigaeth eglur, 
ac ni bu gwelèdigaeth eglur am amser 
maith, yn y Cwm na'r Dolau ; os bu 

gwbl. Yn fuan ar ol hyny, clywid 
Bwn cerbydau, ac weithiau ceffylau yn 
dyfod at y ddau amaethdy, a rhywun 
tel gwr boneddig yn estyn papyr, yn 
hynod foneddigaidd, ac yn dywedyd, 
' Bill oddiwrth Mr. Ẃilliams y draperJ 
Y wraig o'r Dolau oedd wedi rhoi yr 
orders^ fwyaf o lawer. Beth yw hill 
Mt, Williams ìmìì nid wyf yn gallu 
darllen gwaith llaw. **0, îe," ebe'r 
clerc ; " saith punt, pjrmtheg swllt, a 
deg a dimai." Gwelid gwedd y wraig 
o*r Dolau yn newid ; coch gwladaidd 
iachus ei gwynebpryd yn cyfnewid ac 
yn troiyn welw; a chydag ochenaid 
ddwys yn dyweyd, " Nid oeddwn yn 
dysgwyl y buasai dros haner y swm 
yna. Dyn cato pawb !" ** Wel," ebe 
y clerc, **dyma yparticulars yma i gyd 
— ^y dressy y gwneuthuriad, y trimmmgs 
a'r cwbl." Wel, dywedwch wrth Mr. 
WiDiams y galwaf dydd Sadwrn — 
byddaf yn dyfod lawr i'r farchnad." 
Tra yr oedd hwn joi Uefaru, dyma un 
arall yn d'od, â biU y deisen ; ac yr 
oedd hono yn fwy o lawer na*r dys- 
gwyliad ; eto nid oedd dim i'w wneyd 
ona addaw galw dydd Sadwrn. Dyma 
eto un arall yn d'od ; ac un wedi hynv ; 
a wys faint o fän filiau yn dysgyn fel y 
cenllysg, nes yr oedd y wraig yn nghan- 

01 swn geiriau o'r natur hyn yn ymyl 
llesmeirio, ac yn dymuno ua chwanegìd 
yr ymadrodd. Canlynwyd y llawenydd 
yna gaii dristwch, a bu yn dristwch 
maitn iawn. Aeth i'r dref dydd Sad- 
wfn, a galwoddgyda phob un i achwyn 
ar faint y hüiau, a dymuno arnynt 
ostwng ; ond yr oedd pawb yn dysgwyl 
iddi dalu, nid dyfod yno i achwyn ar y 
prisiau. Nid oedd dimai o ostyngiad i 
gael, a rhoddwyd ar ddeall iddi fod yn. 
rhaid iddi ddarpar arian erbyn y Sad- 



wrn nesaf, onite ■ . Dealloddy 

wraig o'r Dolau fod pethau yn cymeryd 
gwedd sobr ; a chan f od ffair yn y Llan 
yr wythnos houo, aeth yno â'r fuwch 
oreu yi^ y buarth, a dwy aner flwydd, 
a gwerthwyd hwynt i dalu am ^rnfyd- 
rwydd y briodas. Am y wraig o'r 
Cwmdu, yn siwr daeth hi drwyddi yn 
well ; ond nid heb greithiau gweledig. 
Yn awr, awd i'r treidiadau mawrion 
hyn heb un pwrpas, ond yn unig gwneu- 
thnr ffyliaid«o honynt eu hunain, a 
thestyn gwawd i ynfydion ereill o'u 
cwmpas. Yn awreto, y mae dynion, 
rhwng llaw a llawes, yn chwertmn am 
eu peuau yn eu gofidiau." 

Wel yn sicr ddigon, Dafydd, hanes 
Ued ryfedd y w hona ; ond gellir cael y 
rhan fwyaf o bob ffolineb, mewn tal- 
fyriad, gyda chwi tiîá Chwm Taf acw ;. 
o Gaerdydd i Ferthyr, íel y byddy 
bobl yn dywedyd. 

"Arhoswch, gwrandewch y dyn ; 
peidiwch sôn dim am Gwm Taf, na 
Merthyr chwaith ; er nad oes dim 
eisieu amddiffyn yr un o honynt ; eithr 
cerddwch i Lun(íiin, cerddwch i dỳ y 
Frenines, 'ie, beth yw enw'r lle ag y 
buont ys ychydig yn ol tua'r briodas 
fawr hono î ' 

Windsor, Dafydd, yr ydych yn fedd- 
wl, tebygem ; nid yw hyny ddim yn 
mhell iawn oddiwrth Lundain, oblegid 
hyny, lle y mae gan ein Brenines Kas- 
lonaî balasdy ardderchog. 

" lë, ie, dyna'r fan, ûdyn, Windsor. 
Dyna'r lle. A wyddwch chwi beth, os 
oedd haner y peth yr oedd y napyr yn 
ddyweyd am y briodas fawr nono yn 
wir, dyna'r ynfydrwydd mwyaf o ddim 
a glywais i erioed." 

Dafydd bach, y mae gwahaniaeth 
anghyffredin rhwng ein Brenines Ras- 
lonaf a'r wraig o'r Dolau. Rhaid ys- 
tyried pethau fel hyna; canys y pethau 
sydd yn weddus i un nid y w weddus i'r 
UaU. 

" Gweddus, y dyn : ah, yr wyf fi yn 
credu fod y wraig o r Dolau yn fwy 
gweddus yn nghynllun priodas ei 
mherch, er cyp noled ydoedd, nag ocdd 
y frenines yn mhriodas ei mhab, os gwir 
a ddy wed y pap^rrau, deallwch. Y mae 
yn wir i'r wraig fach o'r Dolau orfod 
gwerthu buwch a dwy aner, 1 dalu am 
ei ffolineb ; ond hi a dalodd; felly hi 
ei hunan gadd ddyoddef y ^líed. Ond 
dacw ein Giaslonaf Fremnes, fel yr 
34 



Digitized by 



Google 



ÌM 



lKTtB y Ì>VÍW, 



ydych yn ei galw hi, yn myned idraul 
ThwjBgfnwT, afresymol, a gwastraffas, 
a m ac ereiU o honom, y trethdalwyr, 
yn gorfod talu y costiau ; nid yw hi 
na*i phlant yn talu ceiniog goch am eu 
gloddest Na, myn dyn» y mae y wraig 
o'r Dolau yn fwy cyfrifol menyw ar 
ben bob heol na hi." 

Dafydd bach, byddwch yn wyliad- 
wrus, rhag eich cael yn euos o gablu 
urddas ; canys yr ydych yn ilef aru fel 



y Sociálisiaî y rhai syda vn cael eu 
bygwth y dyddiau hyn â charchar yn 
mhob^lad. Yr ydym bob amser yn 



barod 1 wrando pan yr ydych chwi, 
Dafydd, mewn tymher dda, ac yn eich 
iawn bwyll ; ond yr ydych yn anafus 
yn eich sylwadau ar ein Graslonaf 
Frenines, a i theulji. 

" Wel, gwrandewch yn awr ; a ydych 

chwi yn gweled rheswm fod tri llanc 

fel yna, nad ydynt yn werth dim i'r 

dlBymas, nac i'r tir, nac i'r domen, yn 

derb^m Ìiaẃer o gan mil y flwyddyn o'r 

trethoedd, heblaw llawer o bethau ereill 

a elwir yn rhagorfreirUiau ? Y mae 

un yn cymeryd gwr o Germany, a'r 

lláll wraig o Germany, a ni yn gorfod 

cynal y cwbl, bydded yn wr neu yn 

wraig ; nid oes ganddynt hwy ddim, 

ond enw. Y Tywysog Christian, a'r 

tywysog hyn ac arall, y maent yn 

dyfod iii gwlad ni yn droednoeth, ac yn 

Tnoi diUad yn eu cylchoedd i briodi, a'u 

cynal wed'yn dros eu bywyd, hwy a'u 

têuluoedd. Pa ryfedd, ddyn, fod tân 

yn enyn yn fy mynwes, nes Uefaru a'm 

taf od ì Edrychwch ar yr ugeiniau o 

fiîoedd wariwyd ar briodas y Prince 

Arthur hyna, a'r ferch o Geimany pwy 

ddydd. Yr oedd cyfoeth y wlad fel yn 

ymdoddi o flaen tân eu nwydau. Yr 

oedd y talmentoedd, ffrwyth chwys 

gwynebau oanoedd o filoedd o rai yn 

ddigon caJed amynt, yn myned fel ûs 

^da'r gwynt. Pwy all ddala ei dafod î 

Y mae yn gofyn bod gras am ras i gynal 

dyn yn weddoL Nid oes dim cyfrif ar 

wastrafíupylor, ac o ba le y mae hwnw 

yn dod ond o'r talmentoedd % Brenin- 

oedd a breninesau yno, tywysogion 

Gennanaidd, a'u tywysogesau, líys- 

'^enadwyr Ewrob, esgobion a 'ffeiriadon, 

lyn cato pawb ! beth fuasai yn sefyll 

o flaen tylwy th fel hy n î Yr oedd rhy w 

ddynion yno, — Bwytawyr cig eidion 

oeddent wrth eu swydd; ac os oedd 

Uawer o rai felly, fel y mae yn debyg ei 



d: 



fod, yr oeddent yn ddigon i ddifa yt 
holi wlad, a pheri newyn am gîg eidioa 
drwy yr hoU dir. A tnyna'r cynffonau 
yr oeddent yn roi wrth y ty wysogesau, 
yn cyi'haedd o ddrws y capel hyd at yr 
aUor, fel nad aUasal ond un o honynt 
gerdded i mewn yr un pryd, a thair 
neu bedair o foneddigesau o waed yn 
cydio yn y rhai hyny rhag iddynt 
lusgo ar hyd y Uawr. Wel, wel, chlyw- 
aÌB i erioed y fath beth ! Y mae yn 
syndod genyf fi na fuasai cywilydd ar 
ferched fel hyny i wisgo y fatn gyn- 
ffonau mwnciaidd, a ni sydd yn goifod 
talu." 

Dyna, Dafydd, ymbwyUwch, rhag i 
chwi ddyfod i ofid : gweU goddef 
ychydig na hyny. 

" Goddef, ddyn ! yr ydym yn goddef 
digon fel gwlad, wrth orfod talu at 
ryw gynalbri fel hyna. Gwarthus! 
gwarthus !" 

Wel, Dafydd, y mae rhywbeth yn 
y pethau yr ydych yn ddywedyd ; pe 
buasech yn llefaru yn fwy cymhedrol 
a boneddigedd, fe aUai y buasai yn 
well. Y mae fel pe bae arwyddìon 
yr amseroedd yn cyfeirio at balasdû 
breninoedd, a'u gorseddfeydd, a*u 
Uysoedd, y bydd yn rhaid iddynt 
newid eu duU o fyw : nad yw y werin 
ddim yn gallu ymdawelu i newynu, 
na'r canolradd yn medra bod yn 
llonydd a Uon o dan bwysau an- 
nyoddefol o dalmentoedd. Pa un a 
gymerir yr awgrym ai peidio c^m i*r 
chwyldroad ddyfod, nis gwyddom ; y 
tebygolrwydd yw na wneir. Aeth 
melusion y briodas heibio, er boddlon- 
rwydd i bawb jm Windsor; ymad- 
awodd y gwr a'r wraig ieuainc i 
Claremont, yn nghanol bloeddîadau 
tyrfaodd, swn y clychau, rhuadau y 
magnelau, a chyfeddach y gwin ; eto 
yr oedd sumi yn aros. Nid oedd Mr. 
Gladstone yno ! Ar ol y desgrifiad 
ardderchog o*r briodas, yn cynwys dẁy 
neu dair colofn o'r papyr, y mae 
nodiad byr, diflas, fel y canlyn : " Mr, 
Gladstone was not invited to the royal 
wedding to day. That this was an 
intemational siight is the uniyersal 
opinion, and it has created inteíise 
indignation amongst his admirers, 
It is not he alone who is cojieemed. 
Äll his followers in the country are^ 
through him, slighted,** Y mae hwna 
yn ddiflas iawn, ar ddydd prìodás 



Digitized by 



Google 



ŴẂH Ŷ Î)BŶẄ. 



mor ardderchog, fod gwenwyn wedi ei 
daflu i ganol y mêl. Yr ydych chwi, 
Dafydd, yn deall Saeöoneg, tebygem, 
yr ydych yn ymdeithio yn ol ac yn y 
blaen tu'r dref acw, a siarad llawer 
hefyd a'r gwyr mawr, a'r offeiriadon. 

" Wel, na, yn wir, Saesneg prynu a 
gwerthu yw'r cwbl sydd genyf fi, ac 
y mae hyny jm brin iawn yn aml. Y 
Faner.9k fyddaf yn ddarllen yn gy- 
ffredin, neu yn gwrando ei darllen, 
tua shop y cryddion acw; nid wyf 
yn deall .digon o Saesoneg i ddeall 
papyrau y Saeson." 

Wel yr ydych yli cael y newyddion 
yn y Faner yn dda, a chyflawn ; nis 
gellwch gael gwell yn un man. Beth 
bynag, dyna y mae*r frawddeg yn 
ddyweyd, nad oedd Mr. Gladstone 
wedi ei wahodd, yn fwriadol, er mwyn 
ei iselu, ond nid Mr. Gladstone yn 
unig a iselwyd yn y weithred yna, 
ond hefyd ei ganlynwyr Iluosog. Nid 
ydym yn gwybod Ilawer am hyny, 
ond amlwg yw nad oedd dim bwriad 
i ddiystyru y blaid ryddfrydol, canys 
yr oedd arweinwyr y blaid yn y ddau 
dj yno, Arglwydd Granville ac Ar- 
glwydd Hartington, felly rhaid mai 
rhywbeth personol ydoedd, os oedd 
rhywbeth hefyd. Nid yw Mr. Glad- 
stone bellach yu arweinydd y Rhydd- 
frydwyr yn Nhy y Cyffredin, felly y. 
mae yn anmhosibl i ni fod yn ddylyn- 
wyr iddo ef, felly yr ydym yn methu 
gweled ein bod ni yn derbyn dim 
darostyngiad oblegid unrhyw gysyllt- 
iad ag ef; yr oedd arweinwyr ein 
plaid ni yno. Oud, dyna fel y mae 
hi, Dafydd, os bydd tipyn o win 
mewn priodas, y mae y diafol yn 
dyfod ac yn troi y gwin hwnw yn 
ddwfr yn union ; ond rhaid i rywun 
cryfach nag ef i droi dwfr yn win, 
Byddai yn dda iawn iddynt f^'^ned i 
briodi heb wahodd neb, byddent yn 
debyg o gael mwy o barch yn y 
diwedd, a Ilawer mwy o dangnefedd 
yn eu mynwesau. Mae bod yn y ffasiwn 
yn ddinystr i lawer, canys peth costus 
dros ben y w ei dylyn hi. Ý mae dull 
y byd hwn yn difa teuluoedd fel pla 
dinystriol, a gwelir yn y dyddiau 
presenol y pîa yma yn ymledu ac yn 
cymeryd gafael ar y rhan fwyaf o 
ddynion ; nid yn unig yn ein priod- 
asau, ond hefyd yn eu duU o fy w ; yn 
ea mynediad allan a'u dyfodiad i 



mewn ; îe, yn y capel a*r eglwysdy 
mewn cysylltiad a genedigaethau a 
marwolaethau. Y ffasiwn a welir yr 
un mor gryf a chyflfredinol uwch ben 
y bedd yn claddu y meirw, ag o flaen 
yr allor yn priodi ; nid oes dim gwa- 
haniaeth ond IIiw, un yn arwyddo 
Ilawenydd a'r Uall alar : onite, y 
ffasiwn sydd mor gryf a chostus yn y 
naill amgylchiad a'r IlalL Ehaid cael 
dresses newyddion : galarwisgoedd yn 
ol ffasiwn y wlad ; a chystal, ie, gwell, 
os posibl, na nemawr fu yn y plwyf o'r 
blaen. Peth rhyfedd fod dynion yn 
cario ymddangosiad balchîaidd hyd 
byrth y bedd ; ond felly y mae, fel y 
gwelir ddydd i ddydd. Yr ydys 
yn rhoi galarwisgoedd i ddynion nad 
oes dim mwy o alàr ỳn eu calonau 
ar ol y marw na phe bae anifailyn 
dysgyn i*r dyffryn. Yr oeddech chwi, 
Dafydd, yn angladd Richards, Tanyr- 
allt, mi glywsom, a bu cryn son a 
siarad am ^t amgylchiad hyny, fe allai 
y gallech chwi roi ychydig o hanes yr 
ymdrafodaeth f u yno. 

"Wel, mi ddywedaf wrthych, hyd 
eithaf fy ngwybodaeth. Yr oeddwn 
yno y mae'n wir, eto, fel yr oeddwn yn 
deall, yr oedd Uawer o bethau yn 
myned yn y blaen heblaw a welais i ; 
ar yr un pryd yr wyf yn meddwl i mi 
weled digon byth. Yr oedd Richards 
yn ddyn cariadus yn ei gynîydogaeth| 
ac yn enwedig yn y cylchoedd y byddai 
efe yn troi ynddynt, mewn ffair a 
marchnad. Gallai ddal pen rheswm 
yn dda dros ben, meddir. Yr oedd y 
wraig hefyd yn barchus, o ran teulu, 
ac ran ymarweddiad yn mhlith ei 
chymydogibn, ond yr oedd hi wedi ei 
starchio dipyn yn uchel, fe ddichon yn 
uwch na*i sefyilfa hefyd ; er, cofiwch, 
eu bod hwy yn gysurus yn y byd, ac 
yn cael eu hystyried felly ; ond braidd 
yr oeddent gystal ag yr ystyrid hwynt, 
wedi i bob peth ddyfod i'r golwg ; ond, 
beth bynag, aeth yn sal, á bu farw. 
Y peth nesaf wrth gwrs oedd trefnu y 
gladdedigaeth. Nid oedd y fynwent 
dros chwarter milldir oddiwrth y ty* 
ond y r oedd y n rhaid i Mrs. Richards gael 
elor-gerbyd a meirch duon, a thri neu 
bedwar o alar-gerbydau. Welwyd 
ddim gwell set off mewn claddedìgaeth 
oddiar angladd Syr John. Yr oedd 
heblaw yr holl bethau hyn, chwech 
ugain a phymtheg o 9Ük hatbandê^ % 



Digitized by 



Google 



sàe 



ÄTtÔ Y t>EYẄ. 



wys &int berthynaBaHy pell ao affos, 
yn n£[hyd a Uawer o gysylltiadau 
pellemff yn gwìsgo crape. Yr oedd 
cwrw Eefyd cyn cychwyn fel y dwfr i 
bawb, nes oedd ugeiniau eisoes yn 
methu gweled yn mha gyfeiríad yr 
oedd yrliau], a rhai yn dadleu ei íod 
wedi cymeryd ei gwrs yn ol oddiar deg 
o'r gloch j boreu. Yn y parlwr 
yr oedd gin^ runiy hranáy, wlUshey^ 
neu win i bwy bynag fuasai yn dewís, 
benyw neu wrryw, pob un i helpio ei 
hunan o'r hyn yr oedd yn daewis. 
Mewn difrif gwnaeth rhai hyny yn 
helaeth iawn, ac ereill yn weddol 
gymhedrol, o dan yr amgylchiadau, 
canys yr oedd at ewyllys pawb fel eu 
gilydd, ac hefyd yn rhad. Yr oedd 
rhai o*r beny wod, ebe'r hen was, wedi 
ei chnapio hi, beth bynag y mae hyny 
yn arwyddo, nis gallwn gymeryd 
arnom ddyweyd ; ond cofus genym 
glywed y frawddeg o'r blaen, "Ei 
chnapio hi," mewn cysylltiad à'r peth i 
yfed yma ; nid ydym yn meddwl i ni 
ei gly wed mewn cy8yllt^a.d â dim arall 
erioed. Yr oedd gwas y tŷ, yr hwn 
oedd yn hen lanc, a chyda'r teiilu er's 
llawer o flynyddoedd, yn gwneuthur 
aml sylw o'r natur yna, wrth weled 
hwn a hwn, a hon a hon, yn dyfod 
allan o*r parlwr mawr. Pan ddaeth 
Miss Evans o'r Allt allan, sylwodd : 
"Mae trwyn y ferch o'r Allt wedi 
newid tipyn ar ei liw oddiar pan aeth i 
mewn i'r parlwr mawr. A llawer o 
ymadroddion ereill lled • gyffelyb, ond 
yn darawiadol, a ddefnyddiodd yr hen 
was wrth ei gydnabyddiaeth oedd yn 
sefyll yn y beili o flaen y tŷ. Beth 
bynag, wedi bod fel hyn am lawer o 
ddwy awr, a'r dynion yn myned i 
mewn ac allan yn fynych at y peth i 
yfed, yr oedd yn mron a myned yn 
draed moch cyn myned i'r Eglwys. 
Ond o'r diwedd, wedi hir ddysgwyl, 
gan yr yçhydig ag oedd yn wir sobr, 
cychwynwyd i'r Llan, ac wrth gymeryd 
y corph o'r elor i'r eglwys, yr oedd 
amrafaelio am gael cario, pawb am 
ddangos parch i hen ôrynd, pob un yn 
honi iddynt dreulio llawer awr hapus 
gyda'u gilydd. Aeth y gwthio mor 
gryf fel y bu yr arch mewn perygl o 
cael llawr, pan oedd yr oíFeiriad yn 
dywedyd, " Myfi y w'r aJgyfodiad." 
Yn rhywfodd, beth bynag, awd drwy 
ddrwsyr Eglwysdy i mewn,ond yroedd 
pawb yn mron o dan y fath ysprydol- 



iaeth, fel jt oeddent yn siarad yn uweìi 
na'r offeirìad. Beth bynag, deuwyd 
allan yn rhywfodd, a gosodwyd yr 
arch yn y bedd o'r diwedd yn ddigon 
trwsgL Yr oedd Jack y Clerc, yn ceisio 
tynu y rhaffau yn rhydd o'r dolenau, 
ac yn gwaeddi ar hwn a'r llall am 
wneuthur fel hyn ac arall, mor feddw 
a thincer, a bu bron myned yn ben- 
dramwnwgl ar ei ben i'r bedd. Buasai 
wedi myned hefyd, oni buasai Shiams 
o'r Dyffryn ; yr oedd Shiams yn ddyn 
cryf, ymaflodd ynddo a daliodd ef i'r 
lan nes cael help. Ond ar ol yr angladd, 
dyma hwy i mewn^ i'r Starj yr ochr 
arall i'r hewl ; gwyr yr hatbands 
eisoes yn haner meddw fel ereiU, a 
thyna'r noson fwyaf ddychrynllyd yn y 
plwyf erioed. Sychwyd pob casgen yn 
y Star, ymladdwyd drwy eu gilydd, 
nes oedd y byrddau a'r cadeiríau yn 
yfflon, a'r hathands boreu dranoeth yn 
rhibanau ar hyd y lle ; a phlant yr 
ysgol boreu dranoeth yn eu cas^lu, a 
myned a hwynt adref i'w goíchi; 
canys yr oeddynt yn gymysgedig o 
laid a gwaed, a'chwedi eu rhwygo yn 
yfflon yn yr ymladdfeydd. Yr oedd 
pymtheg gwarant allan ail dranoeth, a 
chwnstebli yn cerdded drwy yr holl 
wlad am y troseddwyr." 

Dyna Dafydd, gadewch iddi bellach, 
yr ydym ni wedi aros hyd y gallem 
wrando ; a ydy w'r hanes bron ar ben 1 
" Wel y mae llawer i ddywed eto, ond 
gan nas gellwch ei ddwyn yr awr hon, 
fe allai mai gwell fydd gohirio hyd 
ryw amser dyfodoll" Na, Dafydd, 
talfyrwch, a dywedwch am y canlyn- 
iad. "Ẅel, y canlyniad i Mrs. 
Richards, druan, a'r plant, oedd 
distryw. Daeth y biliau i mewn fel y 
cesair o hob shop licker merchants, a'r 
inn heepers, a'r dressmohers, a wn i 
beth yn y byd ; ond beth bynag, yr 
oedd yr oll yn nghyd yn dri chant o 
bunau. Heblaw hyny, fe glywodd 
teulu Syr John fod yr angladd bron 
mor foneddigaidd a'r eiddo y bonhedd- 
wr ei hun ; codwyd cant punt yn y 
fferm, a rhwng y cwbl, gweiais hi a'r 
plant yn ddigon torcalonus ar ol hyny. 
Gwell gcnyf fi dynu lleu dros y diw- 
edd ond gwelir fel y mae gwastraflí 
wedi ei gynyrchu gan ry w fath o falch- 
der, yn dinystrio tref a gwlad." lë, yn 
wir, Dafydd. A fydd eisieu, wys, i 
wawr y mil blynyddoedd wawrio cm 
y daw dynion i ddeall, mai mwy gwedd 



Digitized by 



Google 



CYÄAJffíA YSaOLIOK DOSèARtH ifaSETaYft OÝNOa. 



izt 



ns a boneddìgaidd yw i ddynion briodi 
yn ddystaw, yn deuluaidd, heb rwysg 
na thraul ; a chladdu yr un modd ì ' Y 
teulu, ac yohydig ffryndiau yn unig yn 
yr angladd ; yn y boreu, yn cychwyn 
yn ddystaw, heb alarwisgoedd o un 
math ; darllen yr Ys^ythyrau a 
gweddio yn unig, heb gyíarfod i breg- 
ethu, Jì&phlaí/orm i areithio ychwaith. 
Lle y mae'r galon wedi rhwygo, bydd 
y wynebpryd yn ddigon o ddangoseg 
allanol, pe bae eisieu peth o'r fath 
hefyd. Y mae priodasau ac angladdau 
ya^Nghymruyn warth i ddynoliaeth, 
yn enwedig yr angladdau, yr amgylch- 
iad y dylai y difrifwch mwyaf deyrnasu, 
yn cael ei droi i wasanaethu ^aẃ/i, 
ac i gario dull y byd hwn hyd at y 
bedd. 



OYMANFA YSGOLION DOS- 
BARTHI CASTELLNEDD. 

Pan yn agor y Cylchgrawn am y 
mis diweddaf, y peth cyntaf gafodd ein 
sylw ydoedd yr ysgrif o dan y penawd 
uchod. Gan ein bod yn bresenol yn y 
gymanfa, ac yn cymeryd rhan yn 
ngwaith y dydd, yr oeddem yn awydd- 
us i gael allan ei chynwysiad, gan gwbl 
gre lu y byddai i ni gael yr hanes yn 
agos fel yr oedd ; ioìid yn hyn ni a 
gawsom ein siomi, Jac iuid oedd ysgrif 
eich gohebydd "T." ond pentwr o an- 
nghysondeb. Yn y lle cyntaf, cawn ef 
yn cyhoeddi Mr. John.Thomas, Aber- 
dulais, yn arweinydd y canu. Nid 
ydym yn credu fod Mr. Thomas yn y 
gymanfa o gwbl : beth bynag am hyny, 
yr ydym yn sicr nad efe oedd yr ar- 
weiny dd. Yn nesaf, cawn ef yn canmol 
yr holiadau a'r atebion. ** Cafwyd," 
eb ei'e,"holiadau ac atehion da iawnJ^ 
Ac â'r un anadl cyhoeddai mai flat 
iawn cedd y gymanfa wedi y cwbl. 
Eto, dy wed fod y canu yn wael iawti, 
ac mai math o ^'rehearsal" ar y canu 
ydoedd y gymanía. Na, nid rehearsal 
mo honi ; ac ni fwriadwyd id li fod 
felly ychwaith. Prif amcan y gy manfa 
hon yn y cychwyniad ydoedd, ac ydyw 
yn bresenol, gwrteithio y meddwl ar 
faes eang yr *' Hyfforddwr," ac er 
rhoddi mantais i'r dosbarth ieuanc i 
ddyfod hyd i wybodaeth Ysgrythyrol 
dda ; ac fe "wel y cyfarwydd, y naiU 
flwyddyn ar ol y llall, nad ydyw yr 
ymdrech a wneir yn y cyfeiriad hwn yn 



myned yn ofer. Ae y mae ein hvm- 
weliadau mynych â'r gwahanol ysgolion 
yn ein galluogi i ffurfio barn uchel am 
danynt ; ac yr ydym yn beiddio dweýd 
yn ngwyneb y sarhad a geisiai eich go- 
hebydd talentog "T" daflu ar ein 
cymanfa, na chawsom well holi ac 
ateb oddiar pan yr ydym yn cofìo ; ac 
am y canu, nid ydym yn honi ein bod 
yn gwyboa digon i roddi barn ; gwir 
nad ydoedd yn y gymanfa eleni ddim 
excitement mewn canu, hoh, nac ad- 




flat iawn oedd y gym^nja, Y mae 
yn gofus genym ein bod, dro yn ol, 
mewn man yn gwrando ar im hen 
frawd doniol yn holi y^ol, ac fel hyn 
y byddai yn holi : B'le 1 lë ; Be wed- 
soch chi ] dy wedwch eto ; lë ; eto, yn 
uwch, a phethau cyffelyb, nes yr oedd 
y bobl yn cael eu harwain ^an swn, a 
dim ond swn ; ac efallai mai Cymanfa 
rywbeth tebyg, a atebai taste eich 
gohebydd. 

Y rheswm, syr, genym dros ymos- 
twng fel hyn i wneyd sylw o report 
eich gohebỳdd T. yw, am ei fod yn ei 
ysgrif yn taflu allan lysnafedd er ceisio 
diraddio y gweinidogion parchus oedd- 
ynt yno yn holi. Y mae genym y 
parch mwyaf i weinidogion y gair, ac 
yn enwedig i'r rhai oedd yn gweini yn 
y Gymanfa hon, am hyny nis gallwn 
oddef i'r rhai hyny nad ydynt ** deil- 
wng i ddatod cara eu hesgidiau" i ym- 
osod arnynt. 

Abednego. 



CYMANFA YSGOLION DOS- 
BARTH MERTHR CYNOG. 

Cynaliwyd y Gymanfa hon eleni eto 
yn ei hamser arferol, sef ar Llun Sul- 
gwyn, Mehefin 2il, 1879, yn ei chylch- 
dro yn Capel Isaf. Daeth y pedair 
ysgol at eu gilydd yn gyflawn lawn, a 
ìlawer o ddyeithriaid hefyd, a chawsant 
dderbyniad groesawgar iawn gan bobl 
y lle, gan ein bod yn gweled íod pob 
peth wedi eu.parotoi ar gyfer tyrfa 
fawr, apharodrwydd ynddynt hwythau 
i weini ar y dyeithriaid. Am ddeg 
aeth ysgol y Ue, sef Capel Isaf, trwy ei 
gwaith ganu, ac adrodd o r liyöorda- 
wr, ac hoîwyd hwy gan Mr. Richard 



Digitized by 



Google 



fidd 



ÍWB Y OẂYIIŴŴI). 



Williams, Trefecca. Hefyd, aeth Togol 
Pontfaen trwy eu gwaith yr un fel, 
trwy ganu ac adrodd cyfran o'r Hy- 
flForddwr, holwyd hwythau gan y 
Parch. B. Phillips. Am ddau, gwnaeth 
ysgol Merthyr Cynog ei rhan trwy ganu 
darnau ac adrodd rhan o'r HyflForddwr, 
holwyd hwy gan y Parch B. Phillips. 
Hefyd, ys^ol Llanfìhangel Nanthran, 
a wnaeth ei rhan hithau trwy ganu> ac 
adrodd y III. benod o'r Efengyl yn ol 
loan ; holwyd hwy gan y Parch. 11. H. 
Evans, yr hwn hetyd roddodd anerch- 
iad i*r holl ysgolion mewn i^erthynas i'r 
hyn oeddynt wedi eu canu a'u hadrodd 
y dydd hwnw ; pethau yn nglyn wrth 
eu hiachawdwnaeth oedd yr oll, ac 
erfyniai ar iddynt gofio ac ystyried hyny 
yn ddifrifol. Ýr oedd y canu gan y gwa- 
hanol ysgolion yn wir dda, mwy o ganu 
cyflFredinolfuasai yn ddymunol. Yroedd 
yr adrodd a'r ateb yn yr oll yn dda, 
ac yn dangos llafur mawr, gallwn ddy- 
weyd — Duw yn rhwydd i'r ysgoiion 
hyn. Yr oedd tipyn o flas ar y gwir- 
ionedd. Melus, moes eto, oeddprofíad 
pawb, ni feddyliem. na welai yr 
Arglwydd yn dda i estyn allan ei 
fraich yn y cymanfaoedd hyn, i fedd- 
ianu eîn pobl ieuainc a'u gwneyd yn 
ufudd iddo. Wedi canu y dôn Aber- 
taws, ar y geiriau — *'0 ysbryd pur 
nefolaidd," &c., ymadawodd pawb yn 
hapus, pob un i'w gartref. 



Gosod wyliedydd, a myneged yr hyn a weL" 

HYN a'r LLALL. 

Cof'golofn Parch. DanielJRowlands, 
Llangeitho. — Yr ydym yn ddeall fod 
ysgolion Sabbothol ac amryw fonedd- 
igesau a boneddigion perthynol i'r 
Methodistiaid Calfinaidd wedi casglu 
yn barod uwchlaw 370p. tuag at gael 
cof-golofn deilwng o'r diwygiwr enwog 
Langeitho. Mae o bump i chwe' 
chant bunau yn angenrheidiol i or- 
phen y gronfa yn anrhydeddus, ac yr 
ydym yn credu na fydd y swm hono 
yn hir cyn cael ei chyrhaedd. Y trysor- 

Îdd ydyw Mr. David Davies, A.S., 
ilandinam, yr hwn a roddodd 50p. at 
a gronfa ; a'r ysgrifenydd ydyw y 
Parch. Thomas Levi, Aberystwyth. 
Fe gydnabyddir yr hoU danysgrifiadau 



yn NTirysorýa y Plant, Yn m; 
tanysgrifwyr canfyddwn enwaa 
Thomas, Aberystwyth, lOp. ; Mr. 
David Dayies, A.S., öOp. ; Mr. John 
Roberts, A.S., Bryngwenallt, l(to; 
Mr. Richard Da^ies, A.S., 5p. ; Mr. 
David Bichards, Llundain, 5p. ; Mr. 
Stephen Evans, Lhmdain, 3p. 3s. Casgl- 
wya 107p. 18s. 4c. gan blant yn unig. 

Canlyniad Truemis y Rhyfd y» 
Âffrica, — Dywed y Parchedig Ddr. 
MoflEat ei fod yn credu fod y gwait^ 
cenadol drwy yr oll o Ddeheubarth 
AiFrica wedi ei daflu yn ol baner cant 
flynyddau oblegid y rhyfel yn Znlu- 
land. 

Cymunrodd Anrhydeddtts. — Mae y 
Parch. 0. H. Spurgeon wedi derbyn 
j^8,000 mewn cymunrodd tuag at ú 
sefydliadau elusengar. Maent yn cad 
eu rhanu rhwng y coleg a'r cartref i 
blant amddiíaid. •^ . 

EgLwysi Drudfawr. — ^Dechreuir adeîl- 
adu Eglwys Babyddol yn Brompton, 
Llundain, yn fuan, yr hon sydd i gostio 
£75,000. Mae Duc Iíorfolk wedi 
rhoddi ei enw yn gyntaf yn rhestr y 
cyfranwyr am £20,000. 

Rhodd Dywysogaidd, — Dywedirfbd 
un o*r enw James Brown, o ÍTew Yorlc, 
newydd roddi y rhodd dy wysogaidd o 
£60,000 at wasanaeth yr ünion Theo- 
logical Seminary. 

BYD Y DARLITHIO. 

" Germani, ei HatieSy ei Harferionj 
a'i (7Är«/y<íd— Traddododd y Parc^ 
Dr. Llugwy Owen, Conwy, ei ddarlitìi 
ddyddorol ac addysgiadol ar y tes^ 
uchod yn Llanfairfechan. Llywydd, 
y Parch. Edward Roberts. 

" Estron yn Brif Weinidog, — Bn ▼ 
Parch. Thomas James, M.A., Llanelli, 
yn traddodi ei ddarlith ar ei hoff destyn 
uchod yn Llansaint, cadeirydd, y Pareh 
Geo. Evans, Llandýfeilog. Hefyd, jii 
y Trinity, Llanelli, y Parch. Lewis 
Price yn cadeirio. 

^'Heii Gymeriadau Cymreig." — ^Tr»- 
ddodwyd darlith ar y testyn dyddortd 
uchod gan Mr. R. Llystyn Jones, cad- 
eirfardd awdl "Tangnefedd," yn Pen- 
felin. 

TEMLATJ NBWYDDION. 

Phydygele, ger Tyddewi — MewB 
cysylltiad âg agoriad teml newyddni 
y lle uchod, pregethodd y Parchn. H 
D. Thomas, Woodstock ; D. Saundei^ 
Abertawe i D. Symonds, AbeigwanH 



Digitized by 



Google 



TWB V OWTLIEíDYDD, 



R. Rowlanda, Trefin ; M. Morçans, a 
W. Williams, HwlflFordd. Oafwyd 
cyfarfodydd lluosog a llewyrchus. 

Maentwrog.—kgovYryà capel newydd 
yn y lle hwn hefyd, pryd y pregethodd 
y Parchn. D. Dayies, Abermaw ; Jo- 
seph Thomas, Carno ; E. Edwards, 
M.A., Bala ; ac E. Jones, Bryneglwys. 

Adwÿr (7/^tì?d--Cynaliwyd cyfar- 
fodydi pregethu mewn cysylltiad ag 
agorìad teml newydd, oV enw Betheî, 
yn y lle hon, yr hon sydd wedi costio 
dros £1,200. Y gweinidogion fu yn 
ffweini oeddynt y Parchn. D. Williams, 
Liverpool; D. Davies, Abermaw; a 
W. Pierce, Rosemor. Agorwyd Capel 

?r Adwy hefyd, pryd y pregethodd y 
archn. G. Parry, Aberystwyth ; J. 
Jones, Rhosllanerchrugog; a J. Ogwen 
Jones, B,A., Rhyl. 

Penygroes, — Gosodwyd careg sylfaen 
capel newydd yn y lle uchod, gan Mrs. 
C. H. Norton. Cyflwynwyd llwy forter 
arìan at y gorch wyl gan Mr. R. Jenldns, 
ar ran y pwyllgor. Yr oedd yn bre- 
senol y Parchn. Thomas James, M.A., 
Llanelli; D. PhiUips, Pontardulais ; 
*R. Salmon, Uansadwrn ; T. WiUiams, 
Llangennech ^ D. Morgan, Llandilo ; 
T, James, Hendre ; Mr. J. Yaughan, 
Hendre ; a Mr. J. W. Jones, Llandilo. 
Cafwyd anerchiadau gwresog ganddynt 
oU, ac yr oedd yn gyfarfod hynodjhapus. 

Y FUGEILIAETH. 

BUienrhondda. — Y mae yr eglwys 
yn y lle hwn wedi sicrhau gwasanaeth 
y Parch. D. M. Jones, Treherbert, 
brawd y Parch. J. M. Jones, Caerdydd, 
i lafurìo yn eu plith fel bugail. 

AberhâiMu. — Y mae yr edwys Seis- 
neg yn y dref hon, wedi llwyddo 1 
sicrhau y Parch. J. Idrisyn Jones, i 
fyned 1 mewn ac allan yn eu plith fel 
bugail. 

Zîandudno.-^Y mae ^rr achos Seisneg 
sydd newydd ei ^chwyn yn y lle hwn, 
o dan ofal bugeiliol y Parch. E. T. 
Astley, M.A., y gwr ddarfu encilio o'r 
'Eglwys Wladol yn ddiweddar, ae 
ymuno a*n Cyfundeb. 

GWYLIAU Y SI7LGWYN. 

LẁerpooL — ^Yn yr wyl fawr a gyn- 
haliwya yn Jerusalem y Corff, yr oedd 
y cenhadau canlynol yn gweini — y 
Parchn. D. Llovd Jones, M.A., Llan- 
dinam; W. Jones, Felinheli; Dr. 
JoneSy Trevecca; Joseph £vaiis, a 



John Lewis, Caerfyrddin ; W. S. 
Davies, a D. Saunders, Abertawe ; W. 
R. Jones, Llanrwst ; S. Jones, Caer- 
dydd ; J. Pritchard, Amlwch ; W. 
Prytherch, Ferry Side ; E. Matthews, 
Tresimwn ; W. Charles, America ; R. 
Edwards. Wyddgrug ; T. C. Edwards, 
M.A., Aberystwyth ; E. Edwards, 
M.A., Bala ; F. Jones, Waunfawr ; 
P. W. Jonefl, Penyroes ; T. R. Jones, 
Ameríca ; R. Hughes, Gaerwen, a Dr. 
Llygwy Owen, Conway. Cynhaliwyd y 
"Seiet fawr " yn y Philharmonic Hall,o 
dan lywyddiaeth y Parch. John Evans, 
Garston. Y mater dan sylw oedd 
"Presenoldeb Duw yn ei eglwys yn 
anhebgorol tuag at Iwyddiant. Da 
oedd bod yno meddir. 

Bethesda. — Cynhaliwyd yr wyl arferol 
yn y gymydogaeth hon hefyd, pryd y 
cafwyd gwasanaeth y Parchn. G. Parry, 
Aberystwyth : J. Prichard, Birming- 
ham ; Dr. Hughes, Liverpool ; E. 
Phillips, Caâtellnewydd Emlyn ; W. 
Prytherch, Goppa ; J. M. Jones, 
Caerdydd ; 0. Owens, Li^erpool ; a 
W. Thomas, Llanuwchlyn. 

Hirwaun. — Yn y lle hwn bu y cen- 
hadau canlynol yn cyhoeddi gair y 
bywyd— Y Parchn. W. D. WiUiams, 
Penclawdd : Dr. Jenkins, Llanfair- 
muallt, a R. Jones. Treherbert. 

Pentyrch.—Yu Horeb cafwyd gwas- 
anaeth y Parchn. D. Phillips, Aber- 
tawe; Ẅ. Lewis, Penmai-k, a D. M' 
Jones, Treherbert. 

Llandeilo. — Pregethodd y Parchn, 
W, Evans, M.A., Aberystwyth, a D. 
James, Llaneirwg. 

Browi/r.—Yu nghapel Penuel, Bro- 
wyr, bu yn traethu y genadwri fawr 
am y groes — Parchn. W. WiUiams, 
Abertawe ; J. H. Griffiths, M.A., 
Pembroke Dock, a S. Price, Burry 
Green. 

Penhre. — Yn nghapel Bethel, preg- 
ethodd y Parchn. D. Lewis, Llan- 
stephan, a W. Prytherch, Goppa. 

Rhiwlas. — Yn y cyfarfod blynyddol 
yn y lle hwn pregethodd y Parchn. Dr. 
Hughes, Liverpoel, a J. Ogwen Jones, 
B.A., Rhyl. 

Rhydhach a Llanengan. — Cynhal- 
iwyd cyfarfod pregethu yn y ddau le 
uchod, pryd y pregethodd y Parchn. F. 
Jones, Waunfawr ; D. Davies, Aber- 
maw ; H. Jones, Liverpool, a D. Saun- 
ders, Abertawe. 



Digitized by 



Google 



Ì4Ò 



MÁ&W-BB8T2. 



Árthod, ger Dol0€llau,—Yn y lle 
hwn, y rhai a gyhoeddasant air y 
bywydoeddynt y Parchn. W. Jones, 
Trawsfynydd, ac E. Evan8, Pennant. 

Llwynhendy. — Yn nghapel Nazareth 

Eregethodd y'Parchn. R. Jones, Tre- 
erbert, a D. Jones, Aberoarn. 
Burry Porí.— Yma pregethodd y 
Parehn. S. Jonejsi, Penarth, a W. M. 
Jones, Mydrim. Yr oedd y cyfarfod 
hwn yn un gwir dda. Wrth ystyried 
Befylífa isel masnach yn y lle, gwnaeth- 
pwyd casgliad rhagorol o dros £24. 

Dowlais.—I>QXÍ\x i'r eglwys Seisneg 
yn y lle hwn fwynhau gweinidogaeth 

Lbrodyr canlynol eleni, sef y Parchn. 
. James, Llaneirwg ; ;J. Calvin 
Thomas, Tenby ; M. D. Jones, Libanus ; 
John Hughes, M.A., a Thomas Evans, 
Merthyr. Yr oedd y casgliad yn £16. 

Capd Seisnecf, Llanelli. — Cynaliwyd 
cyfarfod blynyddol y capel hwn y 
dyddiau Sul a'r Llun, Mehefin 8fed ar 
9fed, a chafwyd pregethau grymus gan 
y Parch. J. H. Jones, M.A., Ph.D. 
Casglwyd ar yr achlysur y swm 
anrhydeddus o £150, 

Abertileri. — Yn y capel Seisneg yn y 
Ue hwn pregethodd y Parchn. John 
Hughes Griffiths, M.A., Pembrofce 
Dock ; a Thomas Evans, Mertbyr. 

Llangyfela4ih. — Y gweision fu yn 
cyhoeddi gair y bywyd yn y lle hwn 
oedd y Parchn. T. Edwards, Rhymni, 
a T. C. PhiUips, Mountain Ash. 

Gadlwchwr. — Yn nghyfarfod blyn- 
yddol Moriah, pregethodd y Parchn. 0. 
Edwards, B.A., Llanelli, a D. Sauri- 
ders, Abertawe. 

Peiiycae, Aberafan. — Y cewri fu yn 
gweini yma oedd y Parchn. T. C. 
PhiUips, Mountain Ash : W. Prytherch, 
Goppa, a M. Morgans, Hwlffordd. 

Òower Road. — Y Parchn. Lewîs 
Jones, Maesteg, a Moses Thomas, 
Re8olven, oedd y pregethwyr yn y lle 
h^ eleni. 

CyMDEITHASFA Y EOCK. 

Cynaliwyd y Gymdeithasfa uchod 
Mehefin lofed, llfed a*r 12fed. Llyw- 
ydd, y Parch. Dr. Jones, Trevecca. 

Amser a lle y Gymdeithasfa nesaf. 
— Trefnwyd i'r Gymdeithasfa nesaf i 
fod yn Llanymddyfri, Awst 6fed, 7fed 
a*r 8fed. Y cyfarfod cyntaf am 3 o'r 
gloch dydd Mercher. 

Y Öymanfa Gyfredinol. — Hysbys- 
wyd tod y Gymanfa Gyffredinol am 



1880 iV chynal yn Nghaerdydd.— 
Mesur Prifysgol luferddon. — Daa- 
fonwyd y ddeiseb ganlynol i wrth- 
wynebu mesur yr O'Connor Don :— 

*' To the Hon. the Commons of Grfot 
Britain and Ireland in Parliament AssemUti. 

" The Petition of the Sooth Wales Calm- 
is*ie Methodist Association held at Bock, 
Blachwood, Mon , on the 10—12, Jone, 1879, 
Sheweth- -That in the oplnidb of this Associa- 
tion some of the proYÌsions of the Irish TJni- 
Yersity Bill inrol^es a wide departnre from 
the spìrit of all rccent legislation on UnÌTer- 
nty Edncation, and tend directly to endow 
Denominational CoUeges, and therefore, we 
pray yoar Hon. Hoase not to pass the measore, 
And your petitioners will ever pray." 

Tr órdeinio. — Cynhaliwyd gwas- 
anaeth Seisneg i ordeinio Mr. Phillip 
Norman i holl waith y weinidogaetn. 
Cymerwyd rhan ynddo gan y personaa 
canlynol :— Darllenwyd trwy weddi 
gan y Parchn. D. Thom Eyans, Aber- 
tawe ; darllenwyd y rhan^u arferol o'r 
Ysgrythyr gan y Parch. J. Idrisyn 
Jones, Aberhonddu; gofynwyd y 



cwestiynau gan y Llywydd ; traddod- 
wyd araeth ar Natur Eglwys gan y 
Parch. W. Evans, M. A,, Aberystwyth ; 
a'r Cynghor gan y Parch. W. Williama,- 
Abertawe. 

Parfo-|lístr. 

T PABCH. WILLIAH JONES, BBTHABBON, ASPON. 

Dydd lan, Mehefln 14eg, bu farw y gwr 
ieaano gobeithiol uchod, ar ganol ei efrydiaieth 
yn Âthrofa y Bala. Yr oedd yn gymerìad di- 
lychwyn, a dysgwyUai y wlad lawer oddi- 
wrtho yn y dyf odol, ond er yr hoU obeithiaa 
bn farw yn ddyn ieoane, 82 mlwydd oed. 
" Ganys nidfy meddylian i yw eich meddyliM 
chwi." 

Y PABCH. ABEL THOMAS, LLANBDOWBOB. 

Boren dydd Gwener, Mai 23ain, bn fanr y 
brawd anwyl a'r gweinidog ffyôdlawn, y 
Parch. Abel Thomas, Llanddowror, ar gaaàt 
ei ddydd ar ganol ei waith, yn ei gyflawii 
arfan. Yr oedd yn \m a berchid gan bawb: 
fel Cristion yr oedd nwchlaw anahenaeth, 
yn cael eì gydnabod gan bawb a'i hadweimai 
Tn **wr Duw." Yr oedd yn gymeiìad di- 
frychenlyd, ni lychwynodd ei ddillad, tynodd 
gwys nniawn hyd y diwedd. Nid oedd yn 
bregethwr mawr, ond yr oedd wedi eael jt 
eneiniad **hwnw" ag oedd yn aml yn rhoddi 
prawf i'r sawl oedd yn ei wrando ei fod ya 
ddanfonedig gan ei f eistr ; ond galwyd ef oddi- 
wrth ei lafnr i dderbyn ei wobr. £fe a aeth i 
dangnefedd. Yr oedd yn 62 mlwydd oed« wedi 
bod yn y weÌDÌdogaeth am ddengain mljiiedd. 
Dydd íilnn, y 26aìn, fe ymgaaglodd t\A 
luoaog i'w gladdedigaeth, a ohafodd gladM^ 



Digitized by 



Google 



IfÁBW-BBSm 



241 



igaeth tywysog. 7r oedd ei frodyr, yn breg* 
ethwyr a blaenoriaid, wedi dyfod ynghyd o 
wahanol barihan Biroedd Penfro a Chaerfyr- 
ddin. Tn en plith yr oedd y Parchn. Thos, 
James, M.À., Llanelli; Thos. Job, Cynwil; 
J. Lewis, Caerfyrddin ; D. Morgan, Llandilo ; 
liios. Davìes, Llandilo ; D. Symonds, Aber- 
ffwann ; J. Mendns, Dinas ; W. Morris, Llan- 
dudoch; D. Lewis, Llanstephan, D. Lewis, 
Whitland ; J, Owen, Barry Fort ; S. Eyans, 
Llandefeiliog ; A. Jenldns, a W. M. Jones, 
Hydrim; Thos. Phillips, Bancyfelin ; D. 
Bichards, Whitland ; D. Owens, Cydweli ; W. 
Edwards, Cwmbach; Mri. J. Hayard, 
Mydrim; W. Yaughan, Woodstoch; H. 
Dayies, Wliitland, &c. Ffurftwyd yn orym- 
daith o'r tỳ i'r capel ; wedi eyrhaedd y capel 
gweddiodd y Parch. A. Jenkins, Il^drim; 
cyfarchwyd y dorf gan y Parchn. D. Lewis 
fLlanatephan), Thos. Job, D. Lewis (Whit- 
Ìand), D. Morgans, George ETans, John 
Lewis, Thos. James, M.A., D. Symonds; a 
therfynwyd tywy weddi gan y Parch. W. 
Morrìs, Llandndoch. Ar lan y bedd eyfaich- 
wýd V dorf gan y Parch. John Owens, a 
gweddiedd y Parch. John Mendaa. Dangos- 
wyd parch mawr iddo ddydd ei gladdedigaeth, 
Yna— 

** Daw iddo o'r bedd godiad i fyw, 
Dehenlaw Duw a'i derbyn. ' 

MR. SAMUEI. PÁBBT, MEBTHTB. 

NoB Fercher, Mai 21ain, ar ol cystudd byr 
o lai nag wythnos, bu farw Mr. Samuel 
Parry, Meithyr. Yr oedd yn ddyn pur 
anghyffiredin, yn adnabyddus iawn trwy yr 
holl gymydogaethau, wedi bod yn aelod o 
eglwys Pontmorlais am 65 o flynyddoedd, 
oddiar pan oedd yn 12eg mlwydd oed; a 
gwasanaethodd swydd diacon yn dda ynddi am 
naner can mljnedd. Yr oedd yn 78ain 
mlwydd oed. Nid yn unig cyírifai pawb ef 
yn dd}n duwiol, eithr perchid ef yn anghyff- 
redìnol trwy y Ue i gyd, fel y dangoswyd yn 
ei claddedigaeth, yr hon a gymerodd le 
ddydd Llun, y 26ain. Gan ei fod ef yn byw 
yn ymyl y capel, aethpwyd a'i gorff yno i 
gyflawnu gwasanaeth crefyddol ar yr achlysur. 
Yr oedd yn bresenol amryw o weinidogion a 
diaconìaid. Yn eu plith gwelsom y Parchn. 
D. Miles, Lhinelli ; D. Griffiths, Panttywyll ; 
W. J. Williams, Hirwaun ; J. Edwards, Aber- 
tawe; W. D. Williams, Penclawdd; J. 
Hnghea a H. Haghes, Dowlais ; B. Bees (A.), 
J. Beee (W.), Thos. Bees, £. Howells, B. 
Eyans, J. Lloyd (B.), N. Williams (U.), 
W. Brock (P.M.), gweinidogion y Ue; 
Miì. Thomas Williams, U.H., W. L. 
Daniel, D. B. Lewis, (cyfreithiwr), Frank 
James, (cyfreithiwr) a'i biiod, Dr. 
Webster ; D. Jones, — Wylde, Thos. £yans, 
Herthyr. Dechreawyd y gwasanaeth gan y 
Pareh. J. Bees (W.) Anerchwyd y dorf gan 

VParchn. J. Lloyd (B.) ; J. Hughes, M.A.; 
. J. Williams, • Hirwaun ; J. Edwards, 
Abertawe ; Mr. Thomas WUUams, U.H., a'r 
Pìureb. Thos. Bees, yr hwn a lefarodd fel y 
canlyn : — ^Mae yr amgylchiad sydd wedi ach- 
lyauro dn hymgynnUiad ynghyd yma pryd- 
aawn hfiddyw, prin y rhaid i ni ddywedyd yil 



un pmddaidd i*r nifer amlaf os nad i bawb o 
honom. Nis gallwn lai na theimlo yn 
chwith, athrist, ac hiraethlawn. Os nad oes 
yma berthynasau agosiawn i alaru yn chwerw, 
gwr na gwraig, tad na mam, na phlant, na 
chwiorydd, eitlir ychydig neiaint yn teimlo 
yn ddwys, y mae yma eglwys mewn galar, ie, 
aelodau o ealwysi ereill heb fod o'r un enwad 
crefyddol a^ hanwyl hen frawd ymadawedig, 
a chylch Ued eang o gyfeUlìon a chydnabydd- 
ion yn y dref a'r gymydogaeth, am gryn gwm- 
pas o fibrdd, yn cyfranogi yn helaeth o'r 
ohwithdod os nad y trymder sydd ar led, ac 
sydd yn ein gordoi ni yn awr. Y fath rwyg 
y mae angeu wedi el wneyd I Y f ath fwlca 
sydd ar ol Mr. T. Parry wedi ei adael yn wag 
na lenwir yn fuan os byth. Yr ydym yn 
PontmorlaÌB wedi ein gadael fel plant am- 
ddifaid — ein tad wedi ei ddwyn oddiamom ! 
** O I ardderchawgrwydd Israel, efe a arcboU- 
wyd ar dy uchelfaoedd ; pa fodd y cwympodd 
y cedym I" Pa fodd y cwympodd y cedym 
yn nghanol y rhyfel I Samuel Parry, ti a 
ìaddwyd ar dy uchelfaoedd. Gofíd sydd ar- 
naf am danat ti, fy mrawd ; cu iawn fuost 
genyf fi. Pa fodd y syrthiodd y cedym? 
Ydyw, mae ein hoff hen frawd wedi gorphen 
ei yrfa ddaearol, a buno yn yr lesu, er mor ' 
groes genym orfod credu hyny, fel y mae 
golwc eich wynebau a'ch dagrau yn tystio yn 
annghamsyniol, a dyma ni yn ngbylch gwneyd 
y gymwynas olaf îddo, fel y gelwir hi genym, 
sef rhoddi ei weddiUion marwol i orwedd a 
gorphwys yn y bedd cul, tywyU, dystaw, y ty 
rhagderfynedig i bob dyn, hyd foreu mawr 
caniad yr udgora, pan y bydd i'r marwol hwn 
wisgo anfarwoldeb, a'r Uygredig hwn wisgo 
anUygredigaeth, ac y Uyncir angeu mewn 
buddugoUaeth ; ac er mor chwith a hiraeth- 
lawn ydym ar ei ol, y mae yn Ueddfu ein 
galar ychydig, y gaiiwn roi ei gorff ef i'r 
ddaear, sef daear i'r ddaear, &c., mewn gwir 
ddyogel obaith adgyfodiad i fachedd dragy- 
wyddol, trwy lesu Grist ein Harglwydd. 
Mae yr scblysnr presenol nid yn unìg yn un 
sobr a difrif-ddwys, ond yn un anghyffredin. 
Pur anfynych yr ydym yn cyfarfod â'i fath, 
oblegid er mor gyffredin yw marw, nid 
marwolaeth un cy^edin yw hwn. Nid oedd 
ond un Samnel Parry yn bod — " Oni wyddoch 
chwi i dywyaog ac i wr mawr syrthio heddyw 
yn Israel." Y mae y teimlad cyffredinol a 
dwys ar ei ol mewn byd ac eglwys, trwy gylch 
mor eang yn profì byn yn ddigonol. Cymer- 
iad da, uchel — Cristion rbagorol sydd yn cael 
ei barchn yma. Nid ar gyfrif sefyUfa yn y 
byd, neu gyfoeth, y perchir ef. Nid oedd et 
yn berchen llawer o dda y byd hwn ; cafodd 
ddigon rhwng ei ddiwydrwydd gyda'i fasnach 
a charedigrwydd cyfeiUion, erprydem ychydig 
weithiau pa fodd y buasai arao hyd y diwedd. 
Cafodd esmwythder mawr i'w feddwl pan 
sierbaodd rhy w gyfaUl iddo na chai byth fyned 
i'r TTnion. Bhagoriaethau ei gymeriad fel 
Cristion, roddodd y fath le uchel iddo. 
Dyma y prif beth yn nglyn âg ef — oedd yn ei 
hynodi. Adnabyddid ef fel y cyfryw. Dyma 
oedd yn eniU parch iddo. Ar yr un pryd 
prin, fe aUai, yr oeddym, neb o honom, yn 
teimlo, neu nid oeddym yn gwybod yn hoUol 
34 



Digitized by 



Google 



248 



HA.BW-]Ufi8TB. 



tod 7 fath le iddo yn ein calonna hjà nea i ni 
ei goÛi. Yr oeddym yn Uetya y medâjliaa 
nwchaf am dano, ac yn gosod gwerth mawr 
amo bob amser o'r blaen, ac yn medda paroh 
dwín iddo yn ein calon. Ond ryw fodd nea 
gilydd, yr ydym, rai o honom o leiaf, y mae 
yn rhydd i ni ddywedyd, erbyn heddyw yn 
teimlo Uawer mwy nag a ddycbymygasom nn- 
waith wrth ei golli. Ac y mae yn hyn wers 
fnddiol i ni, y bywr sydd ar ol, y byddai yn 
dda i nî ci dysga yn well, i barcha ein gilydd 
liyd y gallom, a gwneyd yn fawr o'n gilydd 
çyn colii y cyfleasdra i hyny. Yr oedd 
adnabod Samael Parry, yn enwedig mewn 
cyiyUtiad â chrefydd, yn ddigon i sicrhaa 
parch ìddo yn mhob dyn ag y r oedd ei barch yn 
werth ei gael, ac nid yn y rhai hyny, os oedd 
rhai o honynt i*w cael, n% allent, o herwydd 
rhyw ddySygion, naiU ai ynddynt fel dynioD, 
nea fel Cristionogion, wedi eu Uanw & rhag- 
íam, werthfawrogi ei gymeriad ef, yn rhai i 
eiddigeddu wrthynt gymaint ag yn wrth- 
ddrychau tostnri a dirmyg. Yr oedd genym, 
onid oedd— gallaf apelio yn hydems atoch oU 
yn bresenol, nid yn nnig yr eglwys a'r gynoU- 
eidfa perthynol i'r Ue hwn, yn nghyd a'r 
. Hethodistiaid trwy gylch Ued eang, ond pob 
enwad o Gristionogion mor beU ag yr adna- 
byddid ef — afael fawr ynddo. Y mae presen- 
oldeb cynifer o honoch yn yr angladd heddyw 
yn profi hyn. Yr oedd yn nn i ni fod yn 
íalch o hono ; ac yr oeddym yn falch o hono. 
£fe oedd ein pob peth ni yma. Yr oedd yn 
nn o golofnau creiydd, ac YmneiUdaaeth yn 
Meithyr, ac yn sicr o'r achos dirwestol. Ni 
lanwodd neb y fath le, ni f n neb mor ymrodd- 
gar, Uafarns, a defnyddiol gyda chrefydd yn 
ei hoU ranaa, a phob symadiad ac achos da, 
am ysbaid cyhyd yn Merthyr erioed — gyda 
ohrefydd er ys 65 o flynyddan — yn ddiacon 
yn ymyl haner oan mlynedd. Ni fynwn er 
dim ysbeUio neb o'i goron, neu ddwyn eì law- 
ryf oddiamo pydd wedi ei eniU yn deg, na 
gwneyd eiddysglaerder yn Uai. Na, ni thynwn 
oddiwrth ogoniant neb, i'w ddyrchafa ef a'i 
fawryga. Nid oes raid gwneyd hyny. Nis 
geUir dwyn neb yn mlaen i'w gystadia ag ef 
yn yr ystyr hon. Nid oes iddo gydymgeisydd 
nac ail. Wrth hyn nid wyf am ei osod 
î fynu fel nn perffaith — ^rhyw sant digy- 
ffelyb. Na, dim o'r fath beth. Gwn yn 
well yn rhy dda. Yr oedd iddo, fel sydd 
Vt goreu o ddynion, ei wendidaa. Ond yr oedd 
hyd yn nod ei wendidau yn rhagori ar ragor- 
iaethau penaf rhyw ddynion,— cysgod ei 
ragorìaethau oeddynt. Gwendidan, ac nid 
gwaeleddau oeddynt. Yr oedd yn ddifrych- 
eulyd. Ond ni phetrasaf ddyweyd ein bod 
heddyw yn claddn dyn anghyfllredin ar amryw 

g^rifon. Yr ydym, nid yn unig yn hebrwng 
rìstion cywir i'r bedd, ond un o'r dynion 
goreu yn Merthyr. Nid peth bach, dibwys, 
ddylai hyn fod yn ein goiwg. Nìs gaU fod 
felìy, 08 ydym yn garedigion i achos lesu 
Grist, a gwir ofal ynom am ei Iwyddiant a'i 
tn. Nidyw ychwaith yn beth ysgafn yn eiu 
golwg. X mae yn gwneyd jr amgylchiad yn 
un gorbwy Big a sobr i'r eithai. Dyiai effeithio 
yn ddwfn amom, a gadael argraff arosol er 
daioni amom oU, a gobeitbio y gwna. O na 



theimlem oU yn ein Ue. A ailwn ni son an 
dano, heb oeheneidio yn ddyataw a tfaaeram 
i Ddaw, yn ei ras, gyfodi rhai tebyg iddo 
mewn sel gyda chrefydd, a defnyddioldeb, a 
manylrwyddT bywyd, fel na choUom trwy ei 
goUi ef. Ydym, yr ydym wcdi colli S. Ptoy. 
Och ni! Dyna ein cwynfan a'n galamai 
ohwerw heddyw, ac ni fynwn ein cysaro, am 
nnd yw i'w gael. "üdwch, y ffynidwydd, 
eanys y mae y cedrwydd yn ewympo." A. 
ehoUedfawr yr ydym yn ei gweI<HÌ — coUed an- 
adferadwy, y golled f wyaf aUai Methodistiaeth 
yn MhontmorlaÌB beth bynag ei chael, atheiml- 
wn hi yn fwyf wy o goUed o hjd am amser hir. 
Ewyllysiem iddo snddo yn dd'wfn i'n calon a'n 
dwyn at ein sefyUfa amddifad. Nid ydym yn 
ei chanfod yn ei hoU faint etn, nac yn ei syl- 
weddoli yn gyflawn. Nis gallwn ar anwûth, 
eithr cawn trwy brofiad heb fod yn hir. Nid 
oes yma neb aU wneyd y gwaith a wnaeth ef. 
Y mae yma, diolch i'r Argiwydd, amryw ar ol 
o'r riçht stampy yn ddigon golen, i'r rhai y 
dymunaf hir oes o galon, a Ilawer o ras, ag 
sydd yn rhoddi argoelion mwyf wy gobeithid 
o hyd y gelUr ymddiried achos lesa Grist yn 
y Ile i'w gofal, y gwnant eu goreu i'w ddwyn 
yn mlaen yn deUwng, anrhydeddas, ac effeîth- 
lol. Ni arbedant eu hnnain, eu heiddo, na'a 
hamser i hyny. Y mae eu calon gyda'r achos. 
Duw a'a bendithio, a'acadwo, ac a'u cynorth- 
wyo, i ddal yn ffyddlon hyd angea. Ond nid 
oes yr un leinw ei le ef ; dyna paham yr ydym 
yn drist Yr oedd gweled hyn yn dynesa 
oddidraw, pan oeddyin yn gorf od ei weled, yn 
ein traUodi. Pan ynganai rhyw un, j mae 
Parry yn tori— y mae dy Arglwydd yn dwyu 
dy feistr oddiamat, mi a wn hyny hefyd, am 
hyny tewch chwi â sôn. Ni fynwn f sddwl am 
y f»th beth. "Ti, Arglwydd, faost yn bres- 
wylfa i ni." Dyma Ue yr ydym yn dianc am 
gysgod a gorphwyiulra yn nghanol y dymhesÜ 
gref, ac yn caei ein iianadl. Y mae lesu 
Grist, Pen yr eglwys a'i Pherehen, yn fyw o 
hyd, ac mewn awdurdod hefyd, ac y mae ei 
addewid werthfawr ef genym i fod gyda ni. 
Hyn sydd yn ein cynal yn ein profedigaeth 
lem rhag saddo mewn Uwfrdra. (Baasem yn 
ddigon creulon i'w gadw yn ein plith am dip- 
yn). O herwydd y pethau hyny'r ydym yn 
galara, ond nid hyny yn nnig ddylem wneyd; 
na, nid dyna ddylem wneyd yn benaf. Onder 
ei fod yn iawn i ni drÌBtau yn drwm, gwyddom 
o'r gorea ei bod yn disgyn amom, nid yn nnìg 
? ymdawela acheisio ein goreu i ymfodd- 
loni yn ddystaw yn ngwyneb yr orachwyliaeth 
chwith, eithr hefyd diolch a llawenhao. Y 
mae genym gyflawnder o ddefnyddiau i hyny 
— ei alwad foreu trwy ras, ei fywyd aantaidd, 
diargyhoedd, ei weithgarwch am oes mor 
faíth, a'i ddal hyd y diwedd, ei gymeriad 
uchel, cael ei gymeryd cyn dyoddef yr hyn a 
ofnai, &c." Terfynwyd y gwasanaeth trwy 
weddi gan y Parch. D. Gnffiths, Panttywyll^ 
ao yna ffurfiwyd yn orymdaith drefnos tna 
claddfa y Cef n. Yn herwydd i*r hin droi ailaa 
yn ddryghinaidd, ni ehafwyd gwasanaetfa ar 
lan y bedd fel y bwriedid, ond cafwyd gtir 
gan y Parch. Thomas Beea, yr hwn befyd a 
weddiodd, a gadawyd yr hen f rawd, yr hm 
bererin Samuel Pany, i orwedd yn ei w^ 



Digitized by 



Google 



HABW-BESTS. 



243 



^ridd, hyd y borea y bydd y beddaa ya agor 
.ar gáa yr adgora diweddaf. 

MB. THOMAS DAYIES, TTNBWLCH. 

Deg o'r gloch bore dydd iau, Ebrill y 
'25aÌB, 1878, ba farw y brawd anwyl a'r 
<n78tìoa cywir, Thomas Dariea, Tynbwlch, 
Sir Aberteifi, yn chwech ar again mlwydd 
oed. Mab ydoedd î Stephen a Mary Dayies 
o*r lle ncho'l, a nai i'r diweddar Bareh. John 
Jones, Ysbytty Yatwyth. Cafodd rieni cref- 
yddol, a chafodd ei ddwyn i fynu yn gref- 
•yddol o'i febyd. Ac y mae yn werth i'w 
gofnodi, na ddarfa iddo gymaint .1 llychwino 
«1 gymeriad yn ystod ei yrfa grefyddol. Er 
mai oes fer a gafodd mewn cydmariaeth, 
tfweithiodd lawer, o gweithiodd yn galed ; a 
Eyny mewn Uawer ystyriaeth. Gwoithiodd 
Mly yn nn peth, mewn llafnrio am wy- 
bodaeth, gwybodaeth gyffredinol, a gwybod- 
aeth yisgrythyrol yn euwedig. Yr oedd yr hyn 
beth yn naturiol iawn ynddo. Yr oedd wêdi 
-ei pni megys yn blentyn natar, ac wedi 
ymdrechu yn galed am wybodaeth, a hyny 
dan anfanteision mawrion. Ond bu yr hyn 
a enilloedd megys trwy chwys ei wyneb, yn 
fanteisîol iawn iddo wedi hyny, er ei gym- 
liwyso i gyflawnu ei waith f ei athraw Uwydd- 
ianas, i raddaa helaeth yn yr ysgol Sabbothol. 
Bn yn ddyfal i ddarllen a myfyrio, ar gyfer 
ei ddosbarth yn yr ysgol Sabbothol ; ie, a 
chredwn hefyd fod ei wasanaeth wedi bod 
yn werthfawr i*r ysgol yn gyffredinol. Gan 
ei f od yn darllen llawer, yr oedd yn naturiol 
iddo brynu Uawer o lyf rau. Nid yn uaig der- 
byniodd lawer ei hunan, ond pfwaaeth ymdrech 
er cael ereill hefyd i brynu llyfrau da a budd- 
]ol. Bu yn ddosbarthwr cyhoeddiadaa misol 
dros Caradog am flynyddaa lawer ; dosbarthai 
y ddwy Drysorfaj y Cylchgrawn, yr Ar- 
weinydd a'r Treasurÿ, Yr ydyra yn gweled 
fod yn rhaid i ni fod yn fyr. Gair nea ddau 
ftm ei ddyddiau olaf ar y ddaear. Y mae 
rbywbeth ananghofiadwy yn gysylltiedig a 
dyddiaa olaf pawb, felly hefyd ein hanwyl 
^yfaJUL Ni chafodd efe fel llawer gystudd 
maith, ond nn byr yn ei barhad, dwfn a 
chyflym ei effeithiau. Dyoddefodd y cwbl ya 
âawel a dirwgnach, gaa orphwys ar haeddiant 
anfeidrol y Cyfryngwr, yr Aralwydd lesu 
43trìat, Ac megys heb yn wybod iddo ei 
hanan, efe a p^merwyd oddiwrth ei waith at 
«i wobr. Felly efe a hunodd yn dawel yn yr 
lesu, mewn gwir ddyogel obaith o adgyfodîad 
Ì fywyd tragywyddol. Heddwch a fyddo i*w 
Iwch hyd f oreu r codi. Naomi. 

THOKA8 WILLIAMS, PONTFAEN, BBTCHEINIOa. 

Mae genym y gwaith, er ein gofid, o gof- 
nodi marwolaeth y Cristion cywir, a'r blaenor 
flÿddlon, Mr. Thomas WiUiamB, Pontfaen, 
yn ei 82 mlwydd oed. Yr oedd i'r brawd air 
da gan bawb, a ehaa y gwirionedd ei hnn. 
Ba yn aelod ac yn flaenor gwir ffyddlon gyda'r 
Tremyddion Calfiaaidd am flynyddoedd lawer. 
Deehreaodd, fel jr ydym yn deall, ei yrfa 
•grefyddol a swyddogol yn Pontfaen, a diben- 
dd yno hefyd, ond iddo fod rhyw gymaint o 
jnyddoedd ei henaint yn Aberhonddn, a 



dychwelodd iw le dechreaol rai blynyddaa 
cyn ei farw, ac yní y casglwyd ef at ei bobl 
mewn henaint teg. Nid yn anig fe gollodd 
yr eglwysi y bu Mr. Williams yn dal aelod- 
aeth ynddynt un ag oedd yn gwir ofala am 
achos Crist yn eu plith, oud fe gollodd t 
sir, neu Gyfarfod Misol Brycheiniog, nn o r 
deaconiaid gorea f eddai« Teithiodd a tiireal- 
iodd lawer o'i amser a'i feddianaa mewa cy- 
sylltiad a chrefydi yn y sir, ac yr oedd yn 
birod i wnoyi yr hyn a allai bob amser heb 
rwgnach, ac yn llawen iawn ei fod yn galla 
gwueyd rhywbeth gyda'r achos mewn rbyw 
gysyìl^iad. Cyfranai gyda pharodrwydd a 
boddiourwydd at y Uefydd gweiniaid yn y sir, 
a'r Uefydd ereill hefyd pau ddigwyddent alw 
gydag ef yn ea trallod. Dydd Llnn, Mai 
19eg, 1379, oodd y dydd apwyntiedig i'w osod 
yn nhy ei hir ga tref, yn Mynwent Capel y 
Methodistiaid yn Pontfaen, pan y daeth ifawer 
o berthnasau a chymydogion i dalu y deymged 
olaf barch iddo. Gweinyddwyd ar yr ach- 
Iysar yn y capel g m y Parchn. E. H. Ëyans, 
Nantbran, a B. Morris, Aberhonddu, ac ar 
lan y bedd gan y Parchn. B. Phillips, Pont- 
faen, a D. Williams, Trecastell. Rhoddwyd 
y brawd anwyl i orphwys mewn gwir ddyogel 
obaith am adgyfodiad gwell i f achedd dragy- 
wyddcl. Heddwch i'w Iwch hyd y boreu y 
cyfyd ei gorff i fyny fel ei anwylyd cu, pan g&n 
yr udgorn diwedaaf. 

Y PARCH. RICHABD HUOHBS, NIFIN. 

Dydd Sadwrn, Mai lOfed, bu farw y Parch, 
Richard Hughes, Nefin, Sir Gaernarfon. Ba 
yn pregethu y Sabboth blaenorol yn Prenteg, 
dychwelodd oddiyno i'r Cyfarfod Misol a gyn- 
aliwyd yn Pentrefuchaf, ger PwUheli; ond 
aeth adref oddiyno wedi cael y seiet am ddaa 
o'r gloeh. Wedi dyfod adref nos Lnn, ni fu 
allan o'r ty. Cwynai, ond nid oedd neb yn 
tybied fod ei glefyd hwn i farwolaeth, a bod 
awr ei ymddatodiad mor agos. Ond daeth y 
diwedd prydnawn dydd Sadwm, rhwng dau a 
thri o'r gloch. Yr oedd Mr. Hughes fel 
pregethwr yn mhlith y dosbarth blaenaf ; yr 
oedd ei fywyd yn cyd-dystio a'i weinidogaeth, 
a hyny ar bob adeg. Teimlir coUed fawr ar 
ei ol yn y sir yn gyffredinol, ac yn Nefin yn 
neiUduol, Ue y bu yn weitbgar a ffyddlawn 
yn gwasanaethu yr achos am lawer o flynydd- 
oedd. Cafodd ei neUlduo i gyflawn waith y 
weinidogaeth yn y flwyddyn 1852, a chyf- 
lawnodd y swydd yn fÿddlawn a difrych- 
enlyd hyd y diwedd. Cafodd fynediad 
helaeth i mewn i lawenydd ei Arglwydd. 
Claddwyd ef dydd laa, lôted, pan y daeth Ua 
o wyr bucheddol i'w ddwyn i dy ei hir gartref, 
Ue yr huna yn dawel hyd ganiad yr adgom. 

T PABOH. AL7BBD H0WELL8, TBEFBCCA. 

Do, ba farw eia cyfaiU ieaanc a dysgedig y 
Parch. Alfred Howells, mab yr hybarch 
athraw, v Parch. W. HoweUs, Trevecca, yn 
28ain mlwydd oed. Cafodd ei gladda yn 
mynwent henafol Talgarth, Sir Frycheiniog. 
Gobeitliio y bydd i'r Arglw^dd fod yn nodded 
ac yn gymorth hawdd ei gael i'w rieni 
galarus a thraUodedig yn yr aÌDgylchiad pre- 
senol. 



Digitized by 



Google 



244 



AmtTWIABTHAU. 



^mrgtometl^ÄU, 



Tbsab. — TmddeDm, oddiwrth adrodd- 
Udftti eradadwy, fodTalaeth Teiasjnoyn- 
jááu yn gyflym iawn, ac yn fnan gwneir 
jrmdrech egniol i'w rhann yn ddwY nen dair 
o daûethaa. Yn 1850, yr oedd ei phoblog. 
aeth yn 212,000 ; yn 1860, 600,000 ; yn 1870, 
818,000; ac yn 1879, y mae ei pboblogaeth yn 
rhifo yn Ilawn 2,000,000! Mae ymfndiaeth 
eyflym iddi yn barhaas. Cynyddodd ei bciddo 
irethol fel y canlyn :— Yn 1860, yr ocdd yn 
51,000,000 o ddoleri; yn 1860, 294,000,000 
o ddolerì ; yn 1870. 174,000,000 o ddolerì ; yn 
1875, 276,000,000 o ddolerì; ac yn 1879, y 
mae yn 825,000,000 o ädolerì. Allforìwyd 
oddiyno y llynedd werth 80.000,000 o ddolerì 
o gotwm; anifeiliaid, 6.000,000 o ddolerì; 
crwyn, 1,800,000 o ddolerì; gwlan, 1,600,000 

ddolerì; ydan, &o, 6,500,000 o ddolerì. 
Codwyd yn y dalaeth, yn 1877, 680,000,000 o 
fwmeli o gotwm. 

Otmunboddion oan Fabnáchwb o Fanoob. 
— Y mae'r cymunroddion canlyDol wedi cael 
en gwneyd yn ewyllys y diweddar Mr. Robert 
Jones, marsiandwr glo, Bangor, eiddo person- 

01 yr hwn a dyngwyd islaw ppdair mil o 
hnnau:— Cymdeitbasy Beiblan, 500p.; Cym« 
deiihas Genadol Dramor yr Eglwys Rydd 
Fethodiataidd, 400p.; Cymdeitbas Genadol 
Dramor y Wesleyaid, 20CÌp. ; ymddiriedolwyr 
Capel CynuUeidfaol Beulah, ger Baogor, 
lOOp.; Capel Soar (Bglwys Rydd Fethodist- 
aidd) Bodedem, slr Fon, löOp. ; a chymun- 
rodd bersonol o 50p. i'r gweinidog, sef y 
Farch. James Bevan; cymunroddion o 50p. 
yr un i'r Parch. D. G. Edwards, gweinidog yr 
luglwys Rydd Fethodistaidd yn Aberystwyth. 
a'r Pareb. Richard Jones», gweinidog y capel 
Cynnlleidfaol yn Porthdinorwic. l'r Parch. 
Darìd WiIIiams (Bangor), y Parch. Herber 
!Evans (Caemarf on) , a'r Parch. Robert Grìffith 
(Bethel, Llanddeiniolen), gadawyd mewn ym- 
ddirìedaetb, 50p. i bob tm i'w rhann yn mysg 
y tlodion mwyaf haeddianol yn en gwahanol 
gymydogaetbaa ; gadawyd hefyd 50p. i ym- 
ddiriedwyr yr Eglwys Rydd Fetbodistadd yn 
Aberystwyth. 

"Pbophwtd" Arall. — ^Fe ymddangosodd 
yr hyn a ganlyn mewn rbifyn diweddar o'r 
öfoẃ:— "Y mae dyn ag sydd yn gosod ei 
hun allan fel y Prophwyd Elias yn cynyrchu 
cryn lawer o helynt yn ac o amgylch Chi- 
chester. Caria ffon a cbcm bychan, yn yr 
hwn y cbwytha pan yn myned trwy yr heol- 
ydd, gan fynegu am ei gyfarfodydd. Dyweü- 
odd wrth yr ysgrifenydd ei fod wedi bod yn 
arlunydd, ac iddo, wyth mis yn ol, gael 
amryw weledigaethau, yn y rhai y dywedid 
wrtho am alw ei hun yn Elias, ae mai efe 
ydoedd y gwir brophwyd y rhagfynegwyd am 
dano yn Malachi iv. 5, 6. Dywed mai y 
Saeson ydynt ddeg Uwyth coUedig Israel; 
Ao os na fydd iddynt wrandaw amo ef, ac 
inewn pryd ddychwelyd i Jerasalem, y bydd i 
newyn trwm ymweled â'r wlad." 

OwBDDi Htnod.— Mewn eyfarfod gweddi 
perthynol i'r **PrìmitÌTe Methodista," a gyn- 



hafiwyd yn ddiweddar yn Hnneom, daiíai 
bregethwr teithiol ddef oyddio yr ymadroddioB 
hTnod a ganlyn yn ystod ei weddi :— " O Ar- 
glwydd, y mae hwn yn amser caled iawn, aey 
mae amtyw bobol heb ddim i'w fwyta o her- 
wydd nad oes ganddynt ddim bara. T mae 
Uawer o bobol allan o waith, oblegid nad oes 
ganddynt ddim gwaith i'w wneyd. Ac y 
maent yn d'weyd i mi, O Arglwydd, fod yr 
oU o herwydd rhyw hen luddew ag sydd yn 
byw yn Llundain. Lladd e', O Ar^wydd! 
Pe bydde i mi ei ladd e fe'm crogant i ; ond 
Iladd di e, O Arglwydd, o herwyddnis gallant 
dy grogi di !" 

GwASTBAFT Ymbobth.— Dywed y Timet 
fod wns o fara a wastreffir yn ddyddiol yn 
mhob ty yn Lloegr a Chymru yn gyfartal i 
25,000,000 o dorthau cbwarter, neu yr h<^ 
wenith a godir yn flynyddol oddiar 30,000 o 
erwau ; ac fod gwastraffu wns yn yr wytfaroa 
o gig yn gyfartal i 300,000 o ddefaid ! 

Da iawn 08 GWiR. — ^Dywedir fod mwy o 
ysgolfeistresi yn yr Unol Daleithiau nag sydd 
o ülwyr yn myddin y wlad hono. 

PoBLOOABTH LLUin>AiN.->Yn ol adroddisd 
diweddaf y Cofrestrydd Cyffredinol, diflanai 
poblogaeth Llandain mewn dau gant o flyn- 
yddoedd pe ua byddai i bobl ymf ado iddi o'r 
wlad, oblegid y mae mwy o ddeng mil yn 
marw ynddi bob blwyddyn nag sydd yn caei 
eu geni. 

GWALLGOFRWTDD LlOEGR A ChTMRU. — 

Cyhoeddwyd adroddiad yn ddiweddar yn y 
London Medical Timea fod gwallgofrwydd yn 
cynyddu yn gyflyui ya Lloegr a Chymru er 
lä59, ond y mae yr achos o hyny yn ádirgél- 
wch i'r awdurdodau. O'r flwyddyn 1859 i 
1877, cynyddodd y gwallgoflaid yn LJoegr a^ 
Chymra o 86,762 i 66,636. Mae poblogaeth 
Cymru a Lloegr yn cynyddu yn ol l^ y cant 
yn flynyddol, tra y mae gwallgofnrydd wedi 
cynyddu yn y cyflymdra o 3 y cant yn flyn- 
yddol 1 Cymella y Cof restrydd Cyffredinol y 
Llywodraeth i wneyd ymchwiliad i'r pwnc, er 
cael allan yr achos. Dywedir hefyd fod 
gwallgofrwjdd yn cynyddu mewn gwledydd 
ereiU, ond nid mor gyflym. 

CoEO GwERTHFAWR. — Ceir profion sicr yn 
Innia, Algeria, a lleoedd ereill, fod y coed a 
elwir eucalt/ptîis yn meddu gallu i sygno iddyni 
eu hunain a&echyd, neu dwymynau a darad- 
ant o leoedd gwlybion mewn gwledydd poeth- 
ion. Planwyd 2,100,000 o'r coed mewn anial- 
dir afiach yn Algeria, drwy orchymyn Uy- 
wodraeth Ffrainc, ac y mae hinsawdd y rhan- 
dir wedi newid yn gwbl. Hefyd, planwyd 
1,250,000 yn Corsica, ac y mae 30,000 wedi en 
planu yn mbarthau afiach Cypras, yn nnol A 
gorchymyn Llywodraeth Prydaiiu Bai hlya- 
yddoedd yn ol, planwyd canoedd o filoedd yn 
Campagna, ger Khufain, a newidiasant natnr 
yr awyrgyloh, fel y diflanodd y dwymyn fa yn 
ddinystriol i'r bobl yn flaenorol. Tyl y coid 
yn fawrion mewn pedair neu bum' ml^edd, 
ao y mae eu dail yn meddu y gaUn i i 
gwlybwr a nwyau o'r awyr. 



Digitized by 



Google 



Y Cylchgrawn. 



CyrBEs XVIII.] 



AWST, 1879. 



[Rhif 203. 



frigeí^au, ŵt. 



DERBYN CRIST. 



•* Ond cynifer ag a'i derbyniasant ef, efe a roddes iddjrnt alla i fod yn feibion i Ddaw, sef i*r 
sawl a gredant yn ei enw £f." — loan i. 12. 

Gan y Pabch. Thomas Rees, Meethyb. 




^- |AE derbyniad iawn o Grist, 
y;^ yn dderbyniad o hono ar 
gynygiad awdurdodedig yr 
efengyl o hono. Yn yr un duU a modd 
ag y cynygir ef yn yr efengyl ogon- 
eddus, y mae y sawl achubir yn ei 
dderbyn trwy ffydd : " Felly yr ydym 
ynpregethu, acfellyy credasoch chwi." 
Y mae cy^'atebiad rhwng yr efengyl a 
ffydd yn Nghrist ; o'r un fath ag sydd 
rhwng y sel a'r cwyr y cymhwysir hi 
ato. Y mae hyn o bwys mawr. Rhaid 
i Grist gael ei dderbyn yn ei ffordd ei 
hun, ac ar ei delerau ei hun, fel y 
gosodir hyn ar lawr yn yr efengyl, 
onide ni eUir ei dderbyn yn iawn. Y 
mae ef wedi ein dysgu pa fodd yr 
ydym iV dderbyn yn ddigon eglur, a 
rhaid ei dderbyn ef felly neu ddim. 
Yr oedd ganddo berffaith hawl i gyf- 
arwyddo ac arddodi gyda golwg ar hyn, 
ac y mae yn sefyll am iddo gael ei 
wneyd yn ol fel yr arddengys, oblegid 
nid yn fympwyol, oddiar benarglwydd- 
iaeth, neu dra-awdurdod, y mae wedi 
rhagnodi fel y mae yn nglyn a hyn, 
eithr am mai dyma yr unig ffordd y 
mae i'w wneuthur ; yr unig ffordd y 
gellir ei gael, ac y bydd o werth ei 
gael. Dyma lle mae yr anhawsder 
mawr o'n tu ni. Et hyny, rhaid cyd- 
ymffurfio a'r rhai hyn yn fanwl ; yn 
enwedig ei dderbyn ef ar gynyg yr 
efeogyl o hono, fei y daw yn eiddo i 
nì, a nipau yn eiddo iddo yntau mewn 



gwirionedd. Rhaid cadw hyn mewn 
golwg yn arbenig, ac yn anad dim, a 
gwneyd yn ei ol. Y mae yn Uwyr 
anhebgorol i ymgynghori a threfn Duw 
,i'n hachub fel y mae wedi ei datguddio 
*i ni, á syrthio mewn â hi, a hyny yn 
barod a llawn. Ond i fanylu ar hyn, 
a'i agor ychydig jna chwaneg yn mhell- 
ach, dylid sylwi ei fod yn cynwys : — 

1. m dderhyn Eý ei himan, Y 
mae eisieu dal ar hyn yn neillduol, gan 
fod y fath bwyslais yn cael ei ddodí 
amo. Nid derbyn gwybodaeth allanol, 
hanesiol, er ei fod yn gywir a helaeth 
yn ei gylch, wna y tro. Gellir derbyn 
y dystiolaeth ddwyfol am dano trwy 
gydsyniad, a bod yn dra chyfarwydd 
a'r gwirionedd yn ei gylch, heb ei 
dderbyn Ef ei hun. Y mae hyn yn 
fwy, yn annhraethol fwy, nag union- 
grededd Ysgrythyrol, ein bod yn iach 
yn y ffydd yn eigylch. Y mae o bwys 
ac werth anmhrisiadwy fod em 
" cyffes ffydd " am dano yn iawn, yn 
gymaint a bod ein bam neu ein syniad 
am dano yn dylanwadu arnom o angen- 
rheidrwydd. Dyma sydd yn dodi 
grym yn yr hen ddywediad — "fod 
cyfeiliomi mewn barn yn waeth na 
chyfeiliornimewnbywyd, o herwyddei 
fod yn gynyrchiol o fy wyd o'r im natur, 
er nad yw ond y naiil haner o'r gwir- 
ionedd wedi'r cwbl, oblegid mae y 
bywyd mewn cysylltiad aT galon yn 
effeithio ar y fam, ac yn ei ewyrdroi, 

31 



Digitized by 



Google 



»6 



I^HIBTN CBI8T. 



aeu fel arall. *' Beth a debygwcli cbwi 
am Griflt T sjrdd yn ofyniad o bwya yn 
Bglyn a dynion o hyd. Ond y mae 

Sna fwy o lawer na derbyn syniadau 
wn am dano, fel y gall dyn yn ei 
gyflwr natur wneyd ar ei oreu ; y mae 
ymwneyd ag ef yn bersonol' i fod, ei 
dderbyn ef ei hun. Y mae gwahan- 
iaeth dirfawr rhwng derbyn meddyl- 
ddrychau yn unig am dano trwy 
rym ein galluoedd dealltwriaethol, neu 
hyd yn nod trwy ryw gydymdeimlad 
naturiol ag ef, a*i dderbyn ef ei hun. 
Grellir ei dderbyn yn y naill ystyr, ac 
yr ydys jrn ei dderbyn yn Ued gyffred- 
inol yn ein plith felly, heb ei dderbyn 
yn y llall. Ond ni fyddir gwell o hyny 
yn y diwedd ; gwaeth fyddis yn wir 
o hono, oni arweinia a therfynu yn ei 
dderbyn ef ei hun. Hefyd, y mae ei 
dderbyn ef yn oynwys ychwaneg na 
moesoldeb allanol, buchedd ddìfrych- 
eulyd, bod yn làn a diargyhoedd ein 
hymarweddiad, meddu ac ymarfer hoU 
rinweddau a rhagoriaethau dyn da yn 
nghyfrif y byd ; yn nacaol a chadarn- 
haol. lë, bod hyd yn nod yn hael- 
iomis mewn elusengarwch, yn cyfranu 
llawer i*r tlodion, ac i gynal a lledaenu 
achos yr efengyí yn y byd. Y mae 
bod yn eirwir, gonest, cyfiawn, caredig, 
cymwynasgar, a da, yn werthfawr yn ei 
le, ond ni achub neb. Ac os gorphwysîr 
yn foddlon ar hyn y mae perygl y bydd 
yn felldith i ni. Y mae yn îs, a gwaeth, 
na thom a cholled pan rwystra ni i 
dderbyn Crist. Efallai mai dyma yr 
ochr, neu yr eithafion y mae mwyaf o 
ogwyddo iddo y dyddiau hyn. Nìá 
yw yn ymddangos fod Uawer mewn 
profedigaeth a pberygl i osod pwys 
mawr mewn creao gywir, a meddwl y 
gwna hyny y tro iddynt, fel y mae 
rhyw rai wedi gwneyd yn ormodol. 
Boddloni ar fod fyny a safon y byd o 
foesoldeb, heb dderbyn Crist sydd yn 
bygwth bod yn fagl i ddynion diras. 
Y mae gormod yn ysglyfaeth i hyn. 
Os gwna hyn y tro, i ba beth y mae 
lesu Grist da î " Os o'r ddeddf y mae 
cyfiawnder, yna bu Crist farw yn ofer." 
Eto, y mae ychwaueg yn ofynol oddi- 
wrthym yn nglyn a bod yn gadwedig, 
na phroflfes allanol, hyd yn nod a'i bod 
yn gyson a hardd o'r efengyl, a'r cyf- 
íawniad mwyaf manwl a difwlch o 
hoU ddyledswyddau cyhoeddus a neill- 
duol crefydd, dylyn moddion gras ar y 



Sabboth a'r wytìmofl, cyrchu ì dy tt 
Arglwydd, a chadw addoliad tealnaidd 
gartref yn feunyddiol, cadw y Sabboth 
yn allanol yn fanwl iawn, meddu sel 
fawr, danllyd, bod yn weithgar a hael- 
ionus mewn cytraniadau i gynal crefydd 
a phob achos da arall hyd eithaf eia 
gallu. Nid yw hyn oll ond rhagrith, da 
1 ddim ond i'n damnio, heb ei dderbyn 
ef. Yr oedd digon o hyn yn mhlith yr 
luddewon yn amser lesu Grist, ond ni 
dderbynient ef. Ac y mae Ue i ofid 
fod Uawer o hyn ar led yn ein plith 
ninau yn bresenol, heb ei dderbyn ef, 
a gáll fod yn rhwystr yn Ue yn help i 
hyn. Ei dderbyn Ef, ac nid hyn oU, 
an hachub. Gofalwn am hyn. Nid 
meddu a meithrin unrhyw deimladau 
da ychwaith a'n hachub, eithr ei 
dderbyn ef. GaUwn brôfi pethau 
bywiog, grymus, dyfnion, cyffrous, 
perlewygol, gorchfygol, heb ei dderbyn 
ef. Ac ni lesha braw ac ing meddwl, 
na Uawenydd mawr, pleser hyfryd o 
ry w fath yn nghlyw yr efengyl, mwyn- 
had annhraethol, os heb 'ei dderbyn ef. 
Dyma yn unig ddyogela ac a ddwg yn 
mlaen iachawdwriaeth ein heneidiau. 
Nid oes dim rynga fodd Duw yn 
effeithiol, nac a gyferfydd a holl ofyn- 
ion ein hamgylcniad ni, ac a leinw ein 
hoU angenion ysbrydol dyfhaf, yn 
wirioneddol ond hyn. 

Y mae ffydd yr efengyl yn cynwys 
derbyniad o'i gwrthddrych byth fen- 
digaid, yn gystal a chrediniaeth o*i 
thystiolaeth ddwyfol. Mae y nodwedd 
neUlduol hwn, *^ derbi/n Örist" yn 
gwahaniaethu ac yn hynodi %dd yr 
efengyl, ac yn ei desgrifio. Y mae ar 
unwaith yn ei gwneyd yn beth arall i 
gyd i gydsyniad y deaU yn unig â gair 
y gwirionedd ac efengj^l ein iachawd- 
dwriaeth. Y mae nid yn unig yn 
credu y dystiolaeth yn ei gvlch, eithr 
yn ei dderbyn ef ei hun. Nid credu 
am dano, |ond ynddo, a*i dderbyn ef. 
Dyma yr unig gredu iawn, yr un y 
mae ei dderbyn ef yn nglyn ag ef. Nid 
yw dyfcd i gyffyrddiad ar gwirionedd 
am dano yn ddigon, a chydnabod ar 
air mai y gwirionedd ydyw am dano 
ef, heb ei dderbyn ef ei hun. Ein 
hangen mawr ni i'n codi a'n cadw 
byth y w person byw, anfeidrol, yn ein 
caru, yn ein hadnabod, yn cydymdeimlo 
a ni yn drwyadl, y gaUwn ymddirìed 
ac ymlonyddu ynddo, ei garu, nesu ato 



Digitized by 



Google 



ÌÌeBBTl^ CEtSÌT. 



S!Ù 



ht agor ein myiiẃes iddo, ac yntau 
agor ei fynwes i ni, y gallwn ddy wedyd 
ein holl galon wrtho yn rhydd, ac 
yntau lefaru wrthym yn ol wrth íbdd 
ein calon ; pob ysbrydoliaeth ynddo i 
ni ymdrechu bod yn dda er ei fwyn ; 
yn gallu ein cynorthwyo, ac a*n cyn- 
orthwya yn yr ymdrech yn erbyn 
pechod, ac i fod yn santaidd ; ac a 
ddyry fuddugoliaeth orfoleddus i ni yn 
y diwedd, ar bob drwg a gelyn, a 
gwrthwynebiad. Rhaid nid yn unig 
cael person addas i'n hachub ni trwy 
•weithio allan ein iachawdwriaeth 
drosom, a chael trefn addas a digonol 
i hyny, ond rhaid ein dwyn ni iV 
dderbyn ef ei hunan yn gystal, mewn 
trefn i ddyfod i afael y brynedigaeth 
sydd trwy ei waed. Ni wna trefn o*r 
fath oreu y tro i ni i'n hadferu. yn 
ysbrydol^ er iddi gael ei lluniaethu yn 
hollol ac yii sicr, ac mor addas ag y 
dichon iddi fod, heb afael ar yr Achub- 
wr ei hun. Mae'n eithaf gwir y rhaid 
i ni wrth drefn i'n hachub ; ac y mae 
trefn berffaith i hyny wedi cael ei 
dwyn oddiamgylch gan y Duw mawr, 
ondí y mae yn rhan o'r drefn i dderbyn 
yCeidwad. Dyledswydd gyntaP, neu 
weithrediad gyntaf gwir ffydd i'n 
hachub y w ei dderbyn ef ei hun, ac nid 
cofleidio y drefn rasol, neu dderbyn a 
defnyddio y bendithion cyfoethog, neu 
y doniau bendigedig ddwg ef i ddynion. 
Mae'n ddiamheuol pan ddaw ei berson 
goeoneddus yn wrthddrych ein dymun- 
iad a'n derbyniad, na fydd hyny heb y 
grediniaeth, y hyáá hoU ddaioni ei 
etholedigion yn eiddo i ni, ac ni fyddwn 
hebchwant gwirioneddol, a dysgwyl- 
iad difrifol am gael yr oU sydd yn 
dyfod trwyddo. Ei dderbyn ef i'n 
hachub ydym. Er hyny nid yw yr 
enaid achubir wedi ymserchu yn y 
gynysgaeth, neu ei briodi a hyny, ond 
a pherson y Gwaredwr. Mae y gy- 
nysgaeth yn werthfawr, ac yn Uwyr 
angenrheidiol i ni, ond nid yn annibynol 
amo ef ei hun, eithr fel y rhoddir ef 
ganddo ef a chydag ef. Y mae ei 
roddion i'n dwyn i'w werthfawrogi ef 
ei hun. Y maent wedi eu bwriadu yn 
bendant, a'u haddasu yn arbenig i'w 
godi ef yn uchel yn ein golwg, a gwneyd 
cyfrif mawr o hono. ** I chwi y rhai 

Îdyeh yn credu y mae yn urddas." 
^yry iddynt weled ei ogomiant, iddynt 
ei rjnfeddii, & thra yn edrych amo fel 



yr Unig-anedig oàdiwrth y Tad yii 
ìlawn gras a gwirionedd, yr atdynir 
dynion a'u henul i'w garu er ei fwyn ei 
hun. Heb hyn ni tfurfir perthynas 
iawn by th rhwng yr enaid a'r Ceidwad. 
Peth gwael, annheilwng hoUol yn y 
briodferch (a'r un modd bid sicr yn y 
priodfab, ond ei bod yn ateb fy mhwr- 
pas yn well i gyteirio ati hi), yw dodi 
gwerth ar y priodfab yn unig, neu yn 
benaf, o herwydd yr etifeddiaeth sydd 
ganddo, i'r hon y cyfyd hi, a'i bod wedi 
syrthio mewn cariad a hyny ac nid ag 
ef, a bod ei hoU ddysgwyliadau a'i 
meddyliau yn canolbwyntio yn hyny ; 
efe ei hun yn ddim ond peth dros ben, 
dodir fyny ag ef er mwyn yr hyn geir 
trwyddo. Onid oes s^ormod yn dysgwyl 
cael eu hachub ar yr un e^wyddor isel 
yn union, nid oes dim uwch na hyn yn 
eu golwg. Nid ydynt am Grist eì 
hun7 ac undeb personol ag ef. Mynant 
osgoi hyn a phobpeth gynwysir o angen- 
rheidrwydd ynddo. Pa beth bynag y 
maent yn foddlon i'w dderbyn oddiar 
law y Ceidwad, ni ddewisant ei dderbyn 
ef ei hun, na rhoddi hawl iddo arnynt 
hwy. Ond os y w Duw yn gyntaf yn 
rhoddi ei briodfab, a chydag ef bob 
peth yn rhad, rhaid i ninau yn gyntaf 
ei dderbyu ef, a chydag ef bob peth yn 
rhad. Ý peth cyntaf gan hyny sydd 
gan ffydd i wneyd y w, nid derbyn y 
doniausydd yn deiUiaw o'r angau drud, 
maddeuant pechodau a chymodaDuw, 
eithr ei dderbyn ef ei hun, a thrwy 
hyny gael rhan yn yr hoU fendithion 
hyn. Oddiar hyny máe priodoldeb yn 
yr iaith, " Yr hwn y mae y Mab ganddo 
y mae y by wyd ganddo, a'r hwn nid 
oes ganddo Fab Duw, nid oes ganddo 
fywyd." Arddangosir undeb a Christ 
fel sail rhan yn y bendithion sydd yn 
dyfod trwyddo. " Nid oes gan hyny ym 
awr ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yn 
Nghrist lesu." " Yr ydych chwi o hono 
e(i/n Nghrist lesu, yr hwn a wnaeth- 
pwyd i ni gan Dduw yn ddoethineb, 
yn gyfiawnder, yn santeiddrwýdd ac 
yn brynedigaeth!" Dyma fel y mae 
yn yr undeb príodasol at yr hwn y 
cyfeìriwyd yn barod, y mae undeb 
Crist a chredinwyr yn cael ei gymharu 
iddo. Fel y mae yr hon gys lltir a 
gwr yn cael rhan yn yr oll y mae ef 
yn feddu, fellv y mae y rhai gysylltir 
a*r Arglwydd, trwy ei drefn raaol, yn 
cael rhan yn yr oU sydd ganddo ef ti 



Digitized by 



Google 



iíâ 



DtaÚftTN Ckl6t, 



huiL Derbyn Crist ei hiin mae*n 
amlwg a dìamheuol y w y peth mawr 
ofynir genym yn gyntaf dim, ac i'r 
sawl a*i derbyniant Ef , ** Efe a ddyry 
iddynt allu i fod yn feibion i Dduw.'' 
Y mae hyn yn ein harwain yn naturiol 
at— 

2. Ei fod yn dderhyniad cyfiaion o 
hono yn yr hyn oll ydyw^^r hyn oll 
y mae wedi ei wneuthur i nu— Y mae 
rhyw rai am ei ranu, am gael peth o 
hono yn unig, er na chytuna dynîon 
trofaus a gwrthnysig ar y peth garent 
hwy gael o hono. JProfifesa rhyw rai 
yn agored eu bod hwy am dano fel 
proffwyd yn fawr, os na chydnabydd- 
ant ef yn frenin gyda 11 aw, ond ni thal 
Bon am dano fel offeirìad wrthynt. 
Nid yn unig nid oes amynt ei an.îçen 
fel y cyfryw, ond ni allant ei oddef. 
Gwrthodant ef yn bendant gyda disc 
a dirmyg. Ond, gan na allaf gymeryd 
yn ganiataol fy mod yn cyfarcn neb o'r 
cyfryw, ofer yw aros ar hyn a threulio 
amser gydag ef. Pa fodd bynag, y mae 
dosbarth yn ein plith sydd yn euog o'r 
un bai o geisio ei ranu, er mai fel arall 
î cynygiant hwy wneyd hyny. Yn 
Jwyaf cyffredinol gyda gwrandawyr yr 
efengyl yn mblith Trindodiaid, yr ydys 
yn awyddu yn drachwantus am dano 
fel offeiriad, ond ni allant ei oddef fel 
proffwyd, nac yn bendifaddeu fel bren- 
in. Byddai yn dda iawn gan ryw rai, 
ellid meddwí, ac efallai na fyddai un- 
rhyw wrthddadl fawr gan bechadur- 
iaid yn gyffredinol, iV gael fel aberth 
ac iawn dros eu pechodau, iddynt gael 
maddeuant o honynt, a dianc y gosbed- 
igaeth haeddianol iddynt, a chael ei 
gyfìawnder cyfrífol iV cymeradwyo 
gerbron Duw, fel y diangont fy th gyda'u 
Samwr ; ond ni chymerant eu dysgu 
ganddo, na'i iau ef arnynt ; ni dder- 
byniant ef fel eu Harglwydd a'u Duw. 
Ond ni wna hyn y tro, heb ei dderbyn 
ef yn gyflawn yn ei hoU swyddau cyf- 
rynffol, fel y cynygir ef yn yr efengyl. 
Ni fyddem well ychwaith o'i gael ef fel 
y cyfryw, hyd yn nod pe byddai hyny 
yn bosibl, yr hyn nid y w. Yr ydym 
yn sefyll yn ein goleu ein hunain wrth 
gynyg hyn, ac yn gwrthod ein trugaredd 
einhunain. Nid yw yn dderbyniad 
iawn, didwyll, ac o ddifrif, heb dder- 
byn ei awdurdod ddwyfol, ei ly wodr- 
aeth rasol, ei ewyilys oruchel, ei addysg 
angenrheidiol, ei siamplau gwiw» yn 



l 



gystal ag yn hollhaeddiant anfeidrol ei 
berson ai waith çrynedigol, ac yn holl 
oludoedd anmhnsiadwy ac anchwü- 
iadwy ei ras achubol. Rhaid "credu 
yn èi enw <?//' hyny yw, yr hyn oll 
ydy w ynddo ei hun ; yr oU y mae wedi 
êi ddatguddio i ni, ei hoU gymeriad fel 
Cyfryngwr a Oheidwad pechaduriaid. 
Nid "y Gair" fel y gelwir ef yma yn 
flaenorol a dylynol, na " Mab," fel yn 
adn. 18,ondynhytrachyrenw "/eíw," 
— " lachawdwr y byd,*, — un yn gwar- 
edu oddiwrih bechod ei hunan yn 
gystal ag oddiwrth ei ganlyniadau ofn- 
adwy; yn ei faddeu a'i feddyginiaethu, 
yn dyogelu rhaç ei gosbedigaethu, 
ac yn iachau oddiwrth ei ddrwg, yn 
ein rhyddhau oddiwrth ei ddinystr, ac 
yn dinystrio ei afael ynom ; yn ysgaru 
y felldith o'i blegid oddiwrthym, ac yn 
êi ysgaru ef ei hun oddiwrthym ; yn 
symud ymaith ei euogrwydd damniol 
a'i halogrwydd flSaidd; yn rhoddi 
diangfa rhag ei gondemniad, ac yn di- 
orseddu caríad ato yn y galon, ac yn 
gorseddu cariad santaidd ynddi. Nid 
credu mewn rhan o'r enw, yn ol ein 
dewis ffol ni, dan hyfforddiad y cnawd 
cyfeiliornus, ond yn yr oll o hono. Na 
renwch ef ddim, yw iaith ffydd, fel y 
wraig hono gynt safai o flaen Solomon, 
yn dadleu ac yn tíieru mai hi oedd mam 
y plentyn byw, ac a brofodd trwy hyny 
mai hi biodd y plentyn byw, ac a'i 
cafodd. Mae "yr enaid cywir, sydd 
wedi ei oleuo yn îawn, yn teimlo yr 
anjsen am dano, yn ymofyn am dano, 
ac yu ei dderbyn yn ei holl swyddau 
a'i gymeríadau fel Cyfryngwr. Y mae 
yn ei dderbyn yn Burwr an gystal asc 
yn Brynwr ; yn Feddyg yn gystal ag 
yn Feichniydd; i'n gwelía oddiwrth 
afiechyd angeuol pechod, yn gystal a 
dyfod â maddeuant o hono i ni. Ei 
dderbyn yn "Grîst ein bywyd ni" yn 
mhob ystyr. Ei dderbyn yn Arglwydd 
- "Megys y derbyniasoch Gríst lesu 
yr Arglwydd ;" fel y pregethir ef yn 
Gríst lesu yr Arglwydd. Rhaid ei 
dderbyn ef fn cyniewid yn gystal ag 
i'n cadw. Y mae eisieu credu o ddifrif 
mai "heb santeiddrwydd ni chaift neb 
weled yr Arglwydd," a bod y nefoedd 
yn etifeddiaeth rhai "santaidd yn y 
goleuni." Mae'n wir uad oes purdeb 
heb bardwn i bechaduriaid; heb wared- 
igaeth oddiwrth y goUfarn nid oes 
^anhad oddiwrth bechod ; maddeuant 



Digitized by 



Google 



bfiBBTN cìast. 



y;w y swl ar jrr lion yr adeiledir sant- 
eiddrwydd, y gwreiddyn o'r hwn y tyf, 
a Ue byddo y naill y ceir y llall yn ddi- 
flfael. Y mae hunan-gariad gwìrion- 
eddol a dwyfol yn ogystal a hunanoldeb 
yn deffroi dymuniad i osgoi cosbedig- 
aeth pechod. Nid peth bach, nac ar- 
wydd o wendid, yw i blentyn geisio, 
gyda dagrau, faddeuant a ffafr ei dad 
y mae wedi ddigio. Ac nid yw " dig- 
ofaint Duw a ddatguddiwyd o'r nef, yn 
erbyn pob anghyfiawnder," mor ddi- 
bwys a hawdd ei ddyoddef, fel y mae 
dyn i gael ei gytrif yn wan hyd yn nod 
i feddwl am ei ddianc. Y mae y natur 
ddynol, a'r natur anseìaidd dybygid, 
yn cilio rhag dyodde^ deued o'r lle y 
delo. Nis gellir ein cymodi âg ef Ac 
y mae Duw wedi darparu Gwaredwr i 
îaddeu i ni trwyddo, i gael ein puro ar 
ei sail, a rhaid ei dderbyn ef yn y naill 
a'r llall i fod yn gadwedig, ac yn lle 
bod hyn yn cefnogi hunanoldeb calon 
lygredig dyn, yr unig beth ydy w sydd 
y n gryfach nag ef, ac sydd yn ei faeddu. 
Dyn a iachawdwriaeth lawn, — *" Cyf- 
lawnder bendith efengyl Crist." Y 
mae diolchgarwch, — y diolchgarwch 
anniffoddadwy y mae ei gael ef yn 
enyn ynom, i fyn'd rhyngom a'r ty wyll- 
wch eithaf, a'r tân anniífoddàdwy, 
trwy ei iawn, i ddyfod â ni i'w dderbyn 
i'n llywod aethu a'n llunio, ac ym- 
ddarostwng yn Uwyr i'w awdurdod. 
" Pâ both a fyni di i fi ei wneuthur î" 
Y mae yn hollol antìheilwng ag ef, 
yn systal ag yn angeuol i ninau, i beidio 
ei dderbyn yn yr hyn oU ydyw, ac ni 
cheir mo hono chwaith heb hyn. Nid 
ydym yn ymgynghori â'n gwir les, yn 
y diwedd, i goleddu y meddwl am ei 
dderbyn ef in hachub rhag dyoddef a 
^wae yn unig, heb hefyd ddeall yn dda 
lod hyn yn gynwysedig mewn ei gael 
i'n gwaredu oddiwrth bechod ei hunan. 

3. Y mae yn dderhìfniad trwyadl 
a!r holl galon. — Nid yn unig y mae 
yma berson yn dyfod i gyftyrddiad â 
pherson, — yr enaid yn ymwneyd â'r 
Gwaredwr ac yn ei dderbyn, eithr mae 

Ír oU o'r dyn yn derbjm yr oU o Grist. 
>erbynir ef i'r galon gan y galon : " Can- 
ys â'r galon y credir i gyfiawnder." 
Os yw yn bwnc o ddadl yn mhlith 
duwinyddion, pa un a yw credu yn 
Nghrist yn cynwys hyn fel rhan neu 
elfen hanfodol o hono neu beidio, nid 
oes y ddadl leiaf fod hyn yn anwahanol 



ag ef. Hyd yn nod os 
gweithred'âdealltwriaetholyn unig, yn 
yr ystyr fanylaf, y w credu ei hunan ; 
rhaid addef y dylynir bi gan gofleidiad 
yr hoU enaid o Grist. Mae yr ewyilys 
a'r serchiadau ar waith gyda hyn yn eu 
holl nerth, a'r un ffunud y gydwybod. 
Cymerir ef gan ein hoU natur neu gyf- 
ansoddiad ysbrydol mewn i'r bywyd 
tufewnol. Mae yr hoU ddyn yn ym- 
ddarostwng iddo, ac yn cymeryd gafael 
ynddo. Y mae yn cacl meddiant Uwyr 
o honom, yn gystal a ni yn ei gael 
ef mewn gwirionedd. Unir ni âg ef. 

Y mae ef yn dyfod yn eiddo i ni felly, 
yn y modd mwyaf hoUol, a ninau yn 
eiddo yntau. Mae ein holl gyneddfau 
a'n gaíluoedd meddyliol a moesol yn ei 
dderbyn ef, — yn ymaflyd ynddo. Mae 
pob meddwl yn cael ei gaethiwo i ufudd- 
dod Crist. Mae y gwirionedd am dano 
~neu ef fel gwirionedd, yn y deall ; 
cariad ato yn y serchiadau, ufudd-dod 
yn yr ewyllys, y gydwybod yn ei gyd- 
nabod ef yn beu. Y mae yn cael gwar- 
ogaeth yr holi enaid. Y mae hyn yn 
gwneyd credu yn Nghrist yn beth 
gwahanol i gredu yn neb arall, er y 
rhaid fod rhyw beth cyffelyb ynddo 
pan ddodir ef ar waith mewn cysyllt- 
iadau ereill tuag at ein cyd-ddynion. 

Y mae hyn yn ei wueyd yn beth na 
ddylid, na ellid, ei wneyd ar un creadur. 
Nid oes neb yn ddigon mawr, neu yn 
ddigon da, i wneyd hyn âg ef, i roddi 
y líe hwn iddo. Nid oes yr un gwrth- 
ddrych arall yn addas a theilwng i 
wneuthur o honom hyn iddo, ac j 
mae ef yn anfeidrol felly, a rhaid ei 
dderbyn ef felly i'w gael ef 

4. Derhyniad gwirfoddol ydyin, — 
Mae y gair " derbyn " ynddo ei hun yn 
rhoddi ar ddeall yn ddigonol ein bod 
nid yn unig yn weithgar yn ei gyf- 
lawnu ac nid yn oddefol, ond ein bod 
hefyd o rydd ewyllys— o ewylly^ calon 
yn ei gyflawnu. Mae y gair gwreiddiol 
gyfieithir yma yn " dderbyn," yn gol- 
ygu hyn yn arbenig, yn wahanol i'r 
un ddefnyddir yn yr a Inod flaenorol. 
Mae gwahaniaeth rhyngddynt nad y w 
ein cyfìeithiad ni yn ei osod allan, nad 
allai ein iaith ni efallai ei osod allan 
trwy unrhyw gyfnewidiad yn y,^ir 
yn wych, os trwy unrhyw aralleiriad 
yn fanwl a chyflawn. Mae yn ym- 
ddangos fod yma wrthosodiad, nid yn 
unigrhwng y **cynifer" a*i "eiddo,* 



Digitized by 



Google 



^u 



bÈRBŸK CEtäT. 



ond hefyd yn f wy rhwng y derhyn y 
sonir am dano. Mae y gair *' ei eiddo 
ei hun " yn dynodi y genedl yn y cyf- 
answm : y rhagenw cynifer yn dynodi 
dim ona unigolion« ac y mae y gciriau 
a gyfieithir yn "dderbyn" yn gosod 
allan wahaniaeth cyfatebol ac ych- 
waneg. Gwrthododd y genedl trwy 
ei chynddrychiolwyr swyddogol i roes- 
awi yr Tesu fel y cyfry w. O'r amser 
hwnw allan cymerodd ffydd nodwedd 
mwy unigol, neu yn fwy gwasgaredig, 
mewn personau ar wahan, ar eu pcnau 
eu hunain. Wedi gwrthod y Messia 
unwaith gan Israel ançhrediniol, nid 
oes rhaçllaw yn yr hil ddynol yn y 
crynswth ond credinwyr unigol. Y 
credu hwn gan bersonau uniffolyn cael 
ei ddodi yn lle croesaw cenhedlaethol 
y bobl dedwisedig wedi eu casglu yn 
n^hyd, yw y rheswm debygid am 
ddefnyddio y ferf syml yn yr adnod 
hon, yn lle yr un gyfansawdd fel yn yr 
un flaenorol. Y mae yn perthyn i hono 
nodwedd mwy dwys a thra phwysig, 
ag oedd yngysonâ derbyniad swydd- 
ogol yr awdurdodau gwladol, yn enw 
yr holl genedl ddewisedig ei Brenin 
dwyfol, a dyfod âg ef i'w balas, sef ei 
deml, tra y mae y ferf mwy syml yma 
yn arwyddo gweithrediad mwy per- 
sonol — cymeryd, ymaflyd, wrth fyned 
heibio, ac yn gosod allan y syniad am 
fíydd bersonol ; nid ei dderbyn trwy 
uuo a'r Uuaws yn eu plith, neu trwy 
weithred o eiddo ereiU yn ein henwau,» 
eithr trwy ein hewyllys ein hunain, ar 
ein penau ein hunain. Pa fodd bynag 
am byn, mae'n eithaf amlwg a di- 
amheuol ei bod yn weithred gyflawnir 
gan yr enaid yn gwbl rydd o'ddiwrth 
bob trais a gorfod'>gaeth, ac yn cym- 
eryd gafael ynddo ef. Y mae yn 
weithred hoUol rydd. Nid goddefydd 
yn unig yw dyn wrth ei chyflawnu, 
yn gwneyd dim— yn ddeiliad dylanwad 
neu nerth anorchfygol yn ei drechu ef, 
ac yntau yn ymostwng heb un dewis 
wedi ei adael iddo, neu yn groes i'w 
ddewis, eithr mae ei ewyllys ef ei hun 
ar waith ynddo. Gweithir arno ac 
ynddo gan Ysbryd Duw mae'n wir cyn 
y gwna ete hyny. Y mae ef yn 
gweithio ynddo ewyllysio a gweith- 
redu o'i ewyllys da ef, eithr nid yw 
hyny yn diswyddo gweithrediad ei 
ewyllys ef ei hun, neu yn dyfetha ei 
ryddid, neu wneyd yr oU drostOi a'i 



arbed ef i wneyd dim, elthr gwneìr hyẁ 
oU yn gyson a'i ryddid moesol gwirion- 
eddol, trwy ei weithio i wneyd hyn oll 
o'i fodd, ** Dy bobl a fyddant ewyllys- 
gar yn nydd dy nerth," oedd y bro- 
^wydoliaeth gerddasai o'r bìaen lawer 
oes gyda golwg ar hyn. Y maent yn 
ei dderbyn ef o fodd eu calon. Gwir- 
foddolwyr ewyllys^ar ydynt i gyd; 
wedi eu hargyhóeddi i weled drwg eu 
cyflwr a'u perygl ysprydol, teimlo eu 
coUedigaeth a'r angen am dano i'r byw, 
pwysigrwydd ofnadwy eu hachoa tra- 
gy wyddoì yn gwasgu arnynt, ac wedi 
eu goleuo i ganfod ei addasrwydd per- 
fíaith, ei hawddgarwch digymhar, ei 
ragoriaeth goruchel, a'i ogoniant dwy- 
fo) ef, enilhr hwy i'w dderbyn ef o'u 
bodd, mor naturiol ag y fíòa un am ei 
fywyd pan fygythirei ddwyn oddiarno, 
neu y derbynir rhodd fyddo wrth ei 
fodd y mae angen am dani, neu y cof- 
leidia un ei gymwynaswr mawr. Gan 
hyny, na ddysgwylied neb am ryw- 
beth grymus anwrthwynebol, i ddyfod 
âg ef i'w dderbyn ef. Ni fyddai rhin- 
wedd yn y byd yn ei dderbyn ef felly, ni 
fyddai diolch am hyny, ni ellid oddi- 
wrtho. A dyma sydd wrth ei fodd ef 
ei hun, ei fod yn cael ei dderbyn yn 
wirfoddol genym ni, a gwyr ef y fíòrdd 
yn dda i Iwyddo gyda ni i wneyd hyn 
felly er ein hoU gyndynrwydd i gyd. 

5. Y mae yn dderhyniad llon, croes- 
awus, a diolchgar, — Y mae y sawl 
sydd yn ei dderbyn ef yn ìawn, nid yn 
unig yn weithredol a boddlawn ddigon 
i wneyd hyn yn ngwyneb eu hangen 
am dano. ac nad oes yr un Ceìdwad 
arall, ond y maent yn gwneyd hyn yn 
awchus, gyda dymuniad angerddol am 
ei gael, ac yn wi'esog iawn. Y maent 
yn fawr eu cais am dano, yn dda dros 
ben ganddynt ei gael. Y mae ef yn 
haeddu pob derbÿniad, ac yn ei gael 
gan bob un sydd yn ei dderbyn ef yn 
deilwng. Eu holl ddymuniad ydyw, 
'*Newyddion da o lawenydd mawr," 
y w y cyhoeddiad o hono yn Geidwad i 
bechaduriaid, a theimlir llawenydd 
mawr wrth ei dderbyn. Os yw dyfod- 
iad meddyg anffaeledig i blith cleif- 
ion yn trengu yn eu poenau dir- 
dynol a Uawn ing yn haeddu pob der- 
byniad, ac yn ei gael, pa faiut mwy 
lesu GrLst'? Os yw gwaiedwr nea 
ryddhawr mawr, megys Garibaldi, yn 
enwedig un wedi gwneyd abeithaa 



Digitized by 



Google 



DERBTO CRTST. 



m 



ìoawrion, yr hunanaberthiad mwyaf, 
yn cael derbyniad croesawus, pa faint 
mwy y dylai ein Ceidwad bendigedig 
mì Os derbynir person cyfoethog, 
haelionus, gan rai y mae yn gyfyng 
arnynt yn eu hamgylchiadau tymorol, 
yn dyoddef o eisieu bwyd, wedi dvfod 
adigon o ymborth gydag el i'w gyfranu, 
neu ddigon o arian i'w rhoi ffwrdd 
i'w brynu, fel ag i achub eu bywyd 
rhag myned yn ysglyfaeth i angeu, oni 
ddylid derbyn Crist gyda llawenydd 
annhraethol sydd wedi dyfod â bara y 
bywyd i'n byd ni ì Gwneir, derbynir 
y Ceidwad gan enaid argyhoeddedig — 
y fath Geidwad gan bob un deimla yr 
angen am dano, gyda groesaw gwresog 
iawn. Na, nid yn glauar neu oerllyd, 
neu ddiserch, a thrymaidd, y derbynir 
ef, ond gyda pharodrwydd ac awydd- 
fryd, a Uawenydd diolchgar. Teimlir 
dyled iddo. Mwynheir a mawi-heir y 
fraint oruchel o'i gael ef Darfu i'r 
dyn gafodd y trysor cuddiedig lawen- 
hau am dano, a rhoddi prawf ymarferol, 
annghamsyniol o wirionedd hyny, yn 
ddangosiad o lawenydd enaid wrth 
gael gafael ar Grist, yn cyfrif pob peth 
yn dom ac yn golled er mwyn enill 
Crist. 

6. Derhyniad cyson a pharhaus hyd 
y diwedd ydiw—W\di peth i'w wneyd 
unwaith am oes ydyw, peth i'w gyf- 
lawnu am dro, yna dariod âg ef am 
byth wed'yn, neu hyd yn nod i'w 
wneyd weithiau yn achlysurol ; na, y 
mf.e i'w wneyd beuuydd, i barhau i'w 
wneyd o hyd. Onid yw newid yr 
amser o'r gorphenol i'r presenol yn y 
frawddeg olaf o'r un gyntaf, o "a'u 
derbyniasant ef," i " y sawl a gredant 
yn ei enw ef," sydd yn credu, yn aw- 
jgrymu hyn yn lled eglur ] Ymddengys 
yn sicr ei fod. Yr oedd mewn golwg 
yn sicr, debygid, nid yn unig i ddysgu 
mai derbyniad ffydd yw y derbyniad, 
ond hefyd gyda llaw, ei fod yn cael ei 
wneyd o hỳd ganddynt. Ni roddir 
hyn heibio byth wedi dechreu ei wneyd. 
Dylynir amo yn ol Uaw am byth. 
Mae rhai o'r enwau yn rhoddi ar ddeall 
yn ddigonol ei fod i gael ei dderbyn a'i 
ddefnyddio o hyd, megys "bara y 
bywyd." Mae y dynodiad yn arwyddoc- 
aol iawn : mae yn dysgu nid yn upig ei 
fod yn angenrheidiol i'n cynaliaeth ys- 
brydol, mor angenrheidiol ag ydyw 
baja i'n cynaliaeth naturiol, ond hefyd 



fod ynrhaìd ei ddefnyddìo beunydd, 
rhaid ei fwyta o hyd i fyw. Hefyd 
mae yr un ystyriaethau ag a baroJd ei 
dderbyn y waith gyntaf yn parhau yn 
eu hoU nerth i'w wneyd yn hollol 
rwymedig o hyd tra fyddom byw. Y 
mae i gaei ei wneyd drosodd a throsodd 
hyd yn ddibaid a diflino, ac v mae y 
rhai hyn yn ein dodi ar waith o hyd 
i'w gyflawnu. A oedd gweled a 
theimlo ein haugen am dano a Uaw yn 
hyn — ein dwyn i'w dderbyn y tro cyn- 
taf? Oedd yn siwr, ac y mae yr un 
peth i beri i ni ei dderbyn ef beunydd. 
Nis gallwn wneyd hebddo a ffynu yn 
ysbrydol. Y mae arnom angen madd- 
euant a glanhad trwyddo bob dydd, a 
thrwy y dydd — 

** Yn byw mewn eisieu o waed y groes 
Bob mynyd awr o'r dydd a'r nos." 

Y mae ein hangenion ysbrydol yn par- 
hau yn eu holl rym tra fyddom byw. 
Hefyd, mae yr olwg ar ei ogoniant, a'r 
pleser rhyfeddol gafwyd wrth ei dder- 
byn y tro cyntaf, yn siorhau yn ddi- 
gonol, yn helaeth, y dylynir ei wneyd, 
er gwaethaf Uygredigaeth gref y gaìon 
bechadurus yn ceisio ein cadw rhagddo. 
Bydd yn dra aohawdd, bydd yn an- 
mhosibl peiíiio myned yn mlaen a'i 
dderbyn wedi unwaith ddechreu. Mae 
y mwynhad pur, uchel, brofir wrth ei 
dderbyn yn gweithredu yn sugndyniad 
i'w dderbyn yn fynych. Cyferfydd y 
swyn sydd ynddo â llai o wrthwyneb- 
iad ynom, a chynydda gryfach, gryfach 
hyd. Teimlir cymhelliad tufewnol 
hyfryd, anwrthwynebol i'w wneyd o 
hyd, oddiar y blas hyfryd geir wrth y 
gwaith, yn gystal a bod ein hangenion 
ysbrydol dyfnion yn ein gyru i'w 
wneyd beunydd. Y fath ymarferiad 
melus ydyw, yn gystal ag anhebgorol. 
Cyduna ŷ ddau hyn yn nghyd i'n dodi 
ar waithyn ddiwyd beunydd i'w dder- 
byn ef. IS is gallwu fy w hebd lo. Y 
mae atdyniad grymus ynddo. Dyma 
fywyd ein by wyd dì. Y mae cyfaddas- 
rwydd arbenig y drefn o gadwedigaeth 
trwy ffydd yu dyfod i'r golwg yn hyn. 

Y mae dyfod i gytfyrddiad â Christ 
croeshoeliedig unwaith yn sicrhau ym- 
wneyd cyson âg ef, " Os profasoch ibd 
yr Arglwydd yn dirion, at yr hwn yr 
ydychyn dyfod." Eilwaith, "at y gwr" 
y w yr hen ymadrodd ddefnyddir i anog 
i hyn. Ac y mae yn un tra phwrpasol. 
Er hyny nid yw hi gyda ni o drugaredd, 



Digitized by 



Google 



M 



DSBinnf 0E18T. 



yn bollol fel yr oddd hi gyda meibitMi 

Jaoob {;ynt yn amser y newyn. €k)rfod 

vn uni^ yr oeddynt hwy heb ddim 

noffder i fjrned i waered i*r Aipht am ŷd 

yr ail waith. Oawsant ddigon v tro 

cyntaf ar hyny. Nid oedd ffanddynt 

flaa yn y byd i feddwl am tyned yno 

wedi y daith gyntaf. Wrth weled yr 

ŷd yn treulio gartref, soniai y tad am 

iyned drachefn ar yr un neges. Eithr 

gwasgent eu clustiau rhag cymeryd 

arnynt wrando, gan na fynent feddwl 

am hyny. Pa fodd byn^ aethant yno 

rhag trengu er caleted yaoedd meddwl 

am fyned. Ond nid felly y mae yma. 

Mae y pleser geir wrth ei dderbyn yn 

ein tynu ato yn gyson. Dyma im o'r 

profìon goreu, ein bod weJi ei dderbyn 

ef mewn ffwirionedd erioed, yw, ein 

bod yn parnau i'w wneyd o hyd. Mae 

rhywrai yn ceisio coelio, os nad yn 

llwyddo i berswadio eu hunain yn 

weithredol, eu bod hwy wedi ei dder- 

byn ef ryw bryd, ar ryw achlysur, ond 

boddlonant ar hyny heb drafferthu i 

wneyd hyn o hyd — dyfal-barhau i*w 

wneyd. Mae y cyfryw yn sicr o fod 

yn twyllo eu hunain yn echrydus i'w 

gwae a*u dinystr. Mae ei dderbyn ef 

unwaith yn sicrhau ei dderbyn ef yn 

barhaus. Nid ydys i flino ar hyn a*i 

roddi heibio, eithr dal ato o hyd, hyd 

y diwedd. Os nad ydym yn parhau i'w 

dderbyn, y mae yn proti un o ddau 

bethjuaiíl ai ni dderbyniwyd ef erioed y n 

iawn, neu ynte ein bod mewn gwrth- 

giliad. Yr ydym i'w dderbyn ef, i'n 

santeiddio, yn gystal ag i'n cyfiawnhau, 

i gynyddu a pherffeithio bywyd yn 

gystal a'i gaffael. Dyma ddirgelwch 

mawr santeiddiad. Mae rhy wbeth yn 

hyn yn debyg íel yr oedd gyda'r 

meddyg a'r nen wr boneddig claf ; yr 

oedd yr hen foneddwr yn glaf o hyd, 

ac nid oedd y meddyg yn gallu ei wella 

gydag unrhyw gyffeiriau. Gwyddai y 

meddyg mai yr achos o'i holl anhwyl- 

deb oedd diftyg ymarferiad yn yr awyr 

agored ; ac un diwrnod dywedai wrth y 

gwr claf, ** Mae yn rhaid i mi eich rhoddi 

chwi i fynu yn sicr, nid wyf yn gallu 

gwneyd dim Ues i chwi. íîid ydych 

yn cymeryd y cyffeiriau fel yr wyf yn 

gorchymyn. Ac os na ellwch chwi 

ddyfod ataf fi ddwj;waith y dydd, fel 

y caffwyf eu rhoddi i chwi â'm Uaw fy 

hun, nid gwiw genyf geisio yn ychwaneg 

wneyd dun Ues i chwi." " 0, nid oes 



modd i mi ddyfod oyn belled a thab 
miUdir, a hyny ddwywaith yn y dyddr 
meddai y gwr claf. "Wel," ebe y 
meddyg, " rhaid i mi eich rhoddi i fynu 
ynte." Ac i ffwrdd ag ef. Ond fe aeth 
hi yn ail ystyried ar yr hen foneddwr, 
melus iawn y w y bywyd ; ac feUy fe 
feddyliodd yntau mai gweU oedd iddo 
geisio myned fel y gallai i geisio y cyff- 
eiriau. A mawr fu yr helynt i'w gych- 
wyn boreu tranoeth; ond fe aeth, a 
daeth trwy y daith yn well na'i ddys- 
gwyliad. Crefodd ar y meddyg ddyfod 
ato ef y prydnawn, gan ei fod mor wan. 
Ond atebodd hwnw nad oedd modd 
iddo, gan fod cynifer yn gleifion yr 
adeg hono. Gan hyny, bu raid myned 
y prydnawn, ae folly am ddyddiau 
lawer. Ond yr oedd yn gallu gwneyd 
y daith yn weU y naiU ddiwrnod ar ol 
y UaU. A beth bynag am effeithiau y 
cyffeiriau, yr oedd y drafferth o fyned 
at y meddyg i'w ceisio yn effeithio yn 
iachusol anio. Fel hyn fe weUhaodd 
yr hen wr boneddig yn y man ac yn 
dda. Mawr oedd doethineb y meddyg, 
pan y triniai y boneddwr fel hyn. 
Wel, yn gyffelyb y mae Duw wedi 
trefnu. Gwyddai ef yn dda y byddai 
mynych gyrchu i Galfaria, i dderbyn 
Crist wedi ei groeshoelio, yn foddion 
effeithiol i buro calon ac ymarweddiad 
dyn. A chan hyny fe drefnodd na 
chaffai dyn ddim maddeuant na glan- 
had yn un man ond yn Nghrist. Nis 
caiff dyn y cyffeiriau iachusol o flas 
maddeuant yn un man ond yn nghym- 
deithas yr hwn a groeshoeliwyd, ac 
sydd yn by w bob amser i eiriol drosom, 
am y byddai i'r gymdeithas hono eff- 
eithio er iachad iddo oddiwrth ei lygr- 
edd. Y mae doethineb a daioni Duw 
yn dyfod i'r golwg yn amlwg iawn yn 
ílunio a gweithio y fath drefn addas a 
manteisiol. Mae mor fanteisiol a chyf- 
leus fel y mae pechadur, wrth geisio un 
fendith yn cael dwy. Yn ei ddynesiad 
at Grist croeshoeUedig i'w dderbyn, 
maddeuant fydd yn ei Iygad ef yn gyff- 
redin yn benaf, yn enwedig ar y cyntaf. 
Wele, y mae yn ei gael ; ac y mae yn 
cael iachad i'w lesgedd yn effaith sant- 
eiddiol arno gyda hyny. Mae eisîeu 
santeiddrwydd i fod yn ddedwydd, 
a thrwy ei dderbyn ef yn unig y mae 
ei gael, trwy dderbyn o'i gyflawnder et, 
"gras am ras." Heblaw hyn, dyma yr 
unig fel y deuwn i wybod ei fod ef yn 



Digitized by 



Google 



UiIN ÀB Lm. 



eiû gafael, ein bod wedi ei gael. Oawn 
Bicrwydd fel hyn fodgenym ranynddo. 
Rhodded Duw i ni wneyd hyn, yna 
gwyn ein byd am byth, dyry efe i ni 
"aÜu i fod yn feibion i Dduw.'* 



LLIN AR LIN. 
xx.~adferiÄd'delw düw. 

(Parhad o ttidal 2180 

fAWN ar ddeall y bydd y gwar- 
edigion yn eu llawn adferiad ar 
ddelw Duw wedi cyrhaedd 
mawredd a gogoniant annhraethadwy. 
Ceisiasom ddangos yn ein herthygl 
ddiweddaf y byddant yn fwy ac yn 
ogoneddusach na'r angylion. Yn awr 
ni a geisiwn edrych arnynt trwy 
gjrfrwng eu naturiaeth eu hunaìn ; ac 
oddiar y safle hon, teimlwn yn hyderus 
1 ddyweyd, y byddant o leiaf gymaint 
yn mhob ystyriaeth ag a f yddai Adda, 
pe na byddai wedi gwneyd dim oV 
foment y crewyd ef hyd ddiwedd y 
byd, ond parhau i gynhyddu ar ddelw 
Duw ; a phan feddylion gymaint a all 
dyn gynhyddu hyd yn nod yn awr pan 
y mae ei alluoedd wedi eu gwanychu 
trwy bechod ; pan gofiom gymaint gyn- 
hyddodd Syr Isaac Newton mewn un oes 
amser, rhaid i ni gasglu y byddai dyn 
perffalth, gyda chynheddfau cryfìon a 
dilwgr, wedi cael oes y byd i gynbyddu'; 
yn greádur mawr a gogonçddus iawn. 

Y m ie yn wirioneddYsgrythyrol, pe 
na byddai pechod wedi dyfod i'r byd, 
a marwolaeth trwy bechod, na byddai 
dyn farw o gwbl. Rhaid ynte felly y 
byddai un ai byw allan yr oes a fwr- 
iadodd Duw roddi Tr byd, neu caffai ei 
gyfnewid a'i symud i'r nefoedd heb 
brofi marwolaeth. Os y blaenaf fyddai 
ei ran, caffai fyw i gynhyddu hoU 
ddyddiau y <ldaear. Os yr olaf, byddai 
ei gyfnewidiad yn dyfod iddo yn 
rhinwedd y cynydd ysprydol a fyddai 
ynddo. Y mae yn amlwg fod enaid 
dyn yn ol natur ei gyfansoddiad i 
gynyddu i raddau annhraethol fwy nag 
y mae w^edi gwneyd ar y ddaear ar y 
goreu. Nid oedd yr eneidiau gallu- 
ocaf a ymddangosasant ar y ddaear ond 
dechreu ymddadblygu pan yn ymadael 
a'r byd hwn ar drothwy tragywyddol- 
deb. Yr oedd ynddynt alluoedd amry w 



na wnaethant yma ond prìn dangos eu 
bod yn bod ; y rhai hyny oU yn Uawn 
hadau anfarwoldeb, yn peri eu bod, er 
jn marw o ran y corph, yn fywyd llawn 
ran yr enaid. Effaith angenrheidiol 
bywyd ydy w cynydd. Bywyd a marw- 
olaeth ydyw y ddwy elíen fawr sydd 
mewn gwrthryfel parhaus a'u gilydd 
yma. Yn mha greadur bynag y mae 
elfenau bywyd yn gryfach nag elfenau 
marwolaêth, yno y mae tyfiant cyf- 
atebol ac ymestyniad parhaus tuag i 
fynu. Ond Ue y mae elfenau marwol- 
aeth yn gryfach nag elfenau bywyd, 
yno y mae dadansodaiad yn myned yn 
mlaen, a'r cyfansoddiad yn tynu at 
derfyn hoedl. Felly y mae yn y corph, 
yr un modd hefyd yn yr enaid. Yr 
achos lesgedd a diffrwy thdra ein cyn- 
heddfau ydy w fod elfenau marwolaeth 
ysprydol yn ein heneidiau. Marwol- 
aeth ddaeth yn gospedigaeth am anuf- 
udd-dod. Bywyd pur o ganlyniad 
fyddai y wobr am uíudd-dod, a chan- 
lyniad sicr bywyd ydy w cynydd, ac yn 
nglyn a^ ymddadbly^iad bywyd y mae 
yr harddwch a'r tlysni mwyaf, a hefyd 
ymdeimlad melus o ddedwyddwch, 
oblegid pwy mor hardd a phwy mor 
ddedwydda'r hwn y mae bywyd pur 
yn Uauw ei gyfansoddiad ì 

Colled fawr y mae pechod wedi 
achosi i ni gan hyny yw na buasem 
wedi cael chwareu teg i gynhvddu ar 
ddelw Duw. Ond yn yr adnériad ni 
bydd y golled hono yn ddim i'r gwar- 
edigion, oblegid iddynt hwy bydd nid 
yn unigpechod, ond hefydhoUefifeithiau 
pechod wedi eu hoUol ddileu. Bydd 
yn amser adferiad pob peth. Yr noll 
fanteision yr amddifadwyd hwy o 
honynt trwy bechod, a fyddant erbyn 
hyny wedi eu gwneyd i fyny iddynt 
trwy Grist. Y mae hyn yn dyfod yn 
amlycach eto pan ystyriom mai nid yn 
y cymeriad o Greawdwr y gwnaeth 
Crist ei ymddangosiad yma yn ddyn ; 
nid i'r dyben o n gwneyd yn rhywog- 
aeth arall o greaduriaid cymhwys i 
fyned i fyd arall i fy w y daeth efe yma, 
ond i fod yn Waredwr, yn lachawdwr, 
yn Adferwr, i enill yn ol i ni yr hyn a 
gollasom trwy bechod, agor y ffordd i 
ni gyrhaedd eto y mawredd, y gogon- 
iant a'r perffeithrwydd ysprydol hwnw 
ar ddelw Duw, yr hwn y deuem iddo 
ein bunain syÔAÿ^ amser pe na byddai 
pecbod wedi cau ein ffordd Ato. Y 



Digitized by 



Google 



to4 



UDI A&m. 



mae yn wir y bydd ein gogODÌBnt yn y 
nefoedd trwy Giût yn fwy na pte 
buaaem wedi myned iddo mewn Sdáá 
arall, fel ag y mae clod oenedl mewn 
gwlad yn í wy trwy ddarfod iddi fwrw 
vmaith ìau gorthrwm, na phe byddai 
heb ei gorthrymu o gwbL 

Meddyliwn ynte mai fel ynodwyd 
uchod y bwrìadodd Duw i ddynion 
gynhyddn ar ei ddelw yn ol cynllun 
gwreiddiol ei flrreadigaeth, al fod i 
ryw ddoeth ddybenion wedi gweled 
yn addas ganiatau i bechod ddy t'od yn 
rhwystr ar ffordd y cynllun hwn i gael 
ei weithio allan, a'i fod o ganlyniad 
wedi dwyn i weithrediad drefn 'araJl, 
sef iachawdwrîaeth iawnol, yr hon 
sydd yn tueddu i gyrhaedd vr un 
dyben gogoneddus ; yna, yr holl wa- 
haniaeth i'r gwaredirion fyddai hyn, 
sef pe byddai pechod heb ddyfod i'r 
byd y byddai eu cynydd ar ddelw Duw 
yn liddol, er hyny parhaus, pender- 
fynol a didor, hyd oni byddai i'r holl 
alluoedd eneìdiol fod wedi cyflawn ym- 
ddadblygu mewn gwybodaeth, sant- 
eiddrwydd, a phob perffeithrwydd 
ysprydol. Yr noll ranau corphorol 
hefyd wedi eu graddol a*u hoUol 
ysprydoh, a hwythaji yn cael cu cym- 
eryd i ogoniant heb brofi márwolaeth 
mewn dull mil mwy gogoneddus nag y 
cymerwyd Enoch ac EUas yno. Ond 
yn awr, gan fod pechod wedi dyfod ar 
eu ffordd, ac achosi y fath rwystrau, y 
mae eu Duw daionus a thrugarog yn 
trefnu iddynt hwy gael myned i 
orphwys mewn tawelwch hyfryd tra 
fyddo gwaith mawr yr adferiad yn cael 
ei wneyd drostynt ac arnynt. Ar ol 
iddynt gael ychydig o fy w ar y ddaear, 
fel ag i anian eu Duw gael ei phlanu 
yndaynt, elfenau dechreuol ei ddelw 
gael eu gosod o eu mewn, hadau sant- 
eiddrwydd gael eu bwrw yneu hyspryd- 
oedd, yna y mae yr eneidiaû ofnus 
yn cael eu cymeryd adref i'w dyddanu 
yn mynwes eu Tad nefol, " Yr hwn a'u 
rhoes," eu cyrph blinedig yn cael huno 
yn dawel yn mynwes eu mham ddaear- 
ol, o yr hon y daethant. Ac y mae y 
gwaith mawr yn parhau i fyned 
rha^ddo hyd derf\m amser, " Fel pe 
bwriai ddyn had i r ddaear, a chysgu a 
chodi nos a dydd, a'r had yn egìno ac 
yn tyfu, y modd nis gwyr efe." Erbyn 
y deío y corph a'r enaid at eu gilydd 
yn yr adgyfodiad, bydd yr hoU waith 



wedi eî gw\A orphen, yr aâferîad we£ 
ei berffeithio, y sant yn cael ei huB 
mor hollol rydd oddiwrth Iygredigaeth 
a phe na byddai llygredigaeth wedi 
bod yn ei natur erioed ; mor fawr, mor 
ddysglaer, ac yn mhob peth mor ogon- 
eddusa phe na byddai wedi gwneyd 
dim erìoed ond cynhyddu ar dddw 
Duw. 

Fa beth bynag am gywirdeb ein tyb- 
iaeth parthed cynydd dyn pe heb bechu, 
teimlwn y gallwn ei defìiyddio jn ddi- 
b^gl ar yr achos hwn, oblegid er i ni 
benlyru dychyinygion ar ddychymyg- 
ion, a chydmarìaethau ar gydiinariaelS- 
au, nid oes y radd leiaf o berygl i ni 
baentio y darlun yn rhy gryf ; bnd o'r 
ochr arall, gallwn fod yn sicr nas gaU 
ein lliwìau tanbeidiaf ei osod allan yn 
iawn, oblegid er cymaint o ddychym- 
ygion sydd yn dyfod i'n calonau, " Ni 
ddaeth i galon dyn erìoed y pethaa a 
ddarparodd Duw i'r rhai a'i carant ef." 
Bydd y pethau hyny 301 gynwysedig 
yn ngogoniant, mawredd ac ardderch- 
ow^rwydd ei ddelw adferedig yn yr 
enaid. 

Yr ydym jm bamu nad ydym heb 
seiliau i dybied hefyd y bydd nifer y 
dyrfa gadwedìgol mor Iluosog, oe nad 
yn wir yn llawer lluosocach, na pbe na 
byddai dynoliaeth wedi syrthio o gwbL 
Y gwelir leiaf bawb ag oedd ar y 
cyntaf yn olygedig fel deiliaid y cyf- 
amod gweithredoedd, yn gadwedigol 
trwy y cyfamod gras. Cawn yn fynych 
yn y Testament Newydd fod Duw 
wedi arfaethu i ddynion fod byth ar 
ei ddelw, yn etifeddion by wyd tragy- 
wyddol, a bod ganddo deymas wedi d 
pharotoi iddynt yn y nefoedd, a hyny 
er seiliad y byd. A phwy oedd i eti- 
feddu y deymas hon, ond y rhai yn 
Adda a gawsanteu cychwyn a'u gwyn- 
ebau tuag ati, a*r rhai ar Iwybr per- 
ffaith ufudd-dod a allasent ei chyr- 
haeddyd. Rhaid i ni gredu fod yn 
Nuw, pan greodd ddyn ar ei ddelw, ac 
yr aeth i gyfamod âg ef, fwrìad gwir- 
loneddoli'w ddyrchafu fel yna, onide ni 
byddai yr holl oruchwyliaeth ond ffug. 
Yr oedd ei gynllun i'r dyben hwn yn 
ddyfnach lawer nag ydoedd ar y cyn- 
taf yn ymddangos. ganlyniad can- 
iatawyí ì bechod ddyfod yn rbwystr 
ar ffordd y cynyg cyntaf am fywyd, 
fel y dygid i'r golwg ffordd sicrach a 
m wy gogoneddus ; mor bell ag y gallwB 



Digitized by 



Google 



^iùrs kB,'Ltk. 



^5 



m gan!oá natur a tlirefn y Uywodraeth 
ddwyfol, "Angenrhaid yw dyfod 
rhwystrau." Goddefir rhwystrau mor 
bell ag y byddont yn wasanaethgir i 
amlygfiad helaethacn o o^oniant Duw, 
ond ni chant atal cyflawniad ei f wriad- 
au. A chan fod Duw wedi bwriadu 
rhoddi teymas yn y nefoedd i fyrdd- 
iynau o ddynion ; nid rhyw ddynion 
ychwaith, ond personau neillduol, sef 
yr holl bersonau ag yr oedd addewid 
iddynt yn nghyfamod Eden ; nis gallai 
Satan na dim arall rwystro i'r bwriad 
dwyfol gael ei gyflawnu. Caniatawyd 
iddo ddinystrio yr haen f wyaf arwyn- 
ebol o'r drefn, fel y dygid i'r golwg 
haen ddyfnach, yn jrr hon yr oedd 
cademid tragywyddol. 

Yr oedd gan Dduw ddarpariaeth 
ogoneddus ar gyfer dal i fyny yr had 
etholedig yn wyneb yr ymosodiad y 
gwyddai a fyddai yn sicr o ddyfod 
arnynt. Yn hytrach na bod yn goUed 
bu y codwm yn Eden yn eniU i'r rhai 
hyn, gymamt ag yr argyhoeddwyd 
•hwy o'u nanigonob*wydd eu hunain, ac 
y daethant i sylweddoli eu hollol ddi- 
byniaeth ar Grist, trwy yr hwn yr 
oeddent o*r blaen o ran hyny yn bod, 
ac_^ ddelw Duw, " Yr hwn yw delw 
y JJuw anweledig, cyntaf-anedig pob 
creadur .... pob dim a grewyd 
trwyddo ef, ac erddo ef, ac y mae efe 
cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob 
peth yn cydsefyll." Ac y mae yn 
debyg y byddai dynion yn cael eu 
dwyn i adnabyddiaeth o'r rerson rhy- 
feddol hwn hyd yn nod pe na byddai 
pechod wedi dyfod i*r byd, ac mai dan 
ddylanwad ei ysbrydiaeth ef y caent 
eu gwneyd yn gymhwys i fyned i'r nef- 
oedd : " f'elly hefyd y mae yn ysgrifen- 
ediç, y dyn cyntaf Adda a wnaed yn 
enaid by w, a'r Adda diweddaf yn ys- 
bnrd yn bywhau. Eithr nid cyntaf yr 
ysorydol, ond yr anianol, ac wedi hjmy 
yr ysbrydol : y dyn cyntaf o'rddaear yn 
ddaearol: yr ail ddyn, yr Arglwydd 
o'r nef. Eel y mae y daearol, felly y 
mae y rhai daearol hefyd, ac fel y mae 
y nefol, felly y mae y rhai nefol hefyd, 
ac megys y dygasom ddelw y daearol, 
ni a ddyg^wn hefyd ddelw y nefol." 

Crist ydoedd cynalydd a pherffeith- 
ydd Adda a'i hihogaeth pe na syrth- 
lasent, ac efe hefyd, er yn guddiediff, 
ydoedd yn sicrwydd cadwedigaeui 
iddynt «r syrihio : *' fẃ y byddai i'r 



arfaeth yn ol ethoìedigaeth Duw sefyll, 
nid weithredoedd, eithr o'r hwn syda 
yngalw." Hyn ydoedd "Cymdeithas 
y dirgelwch, yr hwn oedd guddiedig o 
ddechreuad y byd yn Nuw, yr hwn a 
greodd bob peth trwy lesu Grist ;" 
"Yr hwn a'n hachubodd ni, ac a'n 
galwodd â galwedigaeth santaidd, nid 
yn ol ein gweithredoedd ni, ond yn ol 
ei arfaeth ei hun a'i ras, yr hwn a rodd- 
wyd i ni yn Nghrist lesu, cyn dechreu 
y byd. Èithr a eglurwyd yr awr hon 
trwy jmiddangosiad ein Hiachawdwr 
lesu Grist, yr hwn a ddiddymodd 
angeu, ac a ddug fywyd ac anllygred- 
i^aeth i oleuni trwy yr efengyl ;" *"= A 
phregethiad lesu Grist, yn ol dadgudd- 
iad y dirgelwch, yr hwn ni soniwyd 
am dano er dechreuad y byd, ac yr 
awr hon a eglurwyd, a thrwy ysgryth- 
yrau y proffwydi, yn ol gorchymyn 
y tragywyddol Dduw, a gyhoeddwyd 
yn mhlith yr hoU genhedloedd er 
mwyn ufudd-dod öydd." Yn y dyfyn- 
iadau uchod a'u cyffelyb dysgir ni fod 
y saint, îe, pan yn Adda, yn cael eu 
dyogelu mewn modd dirgelaidd yn 
Nghrist, a hyny er cyn seiliad y byd. 
Nid oedd goruchwyliaeth y cyfamod 
gweithredoedd teily, ond ysgol rag- 
barotoawl er cymhwyso dyn i weled, 
i ddeall, ac i werthfawrogi pethau 
mawrion y cyfamod gras, megys y dy- 
wedir am y ddeddf, mai hi ydoedd ein 
hathraw ni at Grist. 

Dysgir ni yn mhellach mai y rhai 
a adferir trwy Grist yn y cyfamod gras 
fydd pawb a golledwyd trwy Adda o 
wobrwyon y cyfamod gweithredoedd, 
" Felly, gan hyny, megys trwy gam- 
wedd un y daeth barn ar bob dyn i 
gondemniad ; felly hefyd trwy gyfiawn- 
der un y daeth y dawn ar bob dyn i 
gyfìawnhad bywyd. Oblegid megys 
trwy anufudd-dod un dyn y gwnaeth- 
pwyd llawer yn bechaduriaid, felly 
trwy ufudd-dod un y gwneir Ilawor yn 
gyfiawn ;" " Oblegid megys yn Adda y 
mae pawb yn meirw, felly hefyd yn 
Nghrist y bywheir pawb." Tybiwn 
nad oes Uawer o rwystr i ni famu mai 
yr un pawb ag a fuont feirw yn Adda 
a fywheir yn Nghrist, heb eithrio 
cymaint ag un ; mai dyma y rhai a 
roddwyd gan y Tad i Grist i'w cadw, 
"Eiddot ti oeddent (yn y cyfamod 
gweithredoedd), a thi a'u rhoddaist 
hwynt i mi" (yn y oyfamod gras) i 



Digitized by 



Google 



256 



LLm A^ LIẀ. 



" O'r rhai a loddaìfit f mi ni cliollais 
yr un." 

Yn awr, gofynir, os bydd pawb a 
fuont feirw yn Adcia yn cael byw yn 
'N'ffhrist, ba le y mae y coUeiligion 'ì 
I hyn yr atebir, nad ydym heb ryw 
seiliau i dybied, na byddai y rhai fydd- 
ant golledig wedi eu geni o gwbl, pe na 
byddai pechod wedi dyf«d i'r byd, ac 
achlysuro eu dyglad i fodolaeth. Tyb- 
iwn mai yn hyn y mae mawr ddrwg 

Sechod iV ganfod, nid ei fod yn gallu 
inystrio un ran o ymerodraeth ber- 
ffaith Duw, ond ei fod trwy ryw 
ddwyfol ddoethineb, er cyrhaedd dy- 
benion hwnt i*n hamgyffredion ni, yn 
cael ei oddef i achlysuro dygiad i fodol- 
aeth elfenau gwae. Yn union ar ol y 
cwymp y mae dau had tra gwahanol 
i'w gilydd yn dyfod i'r golwg, sef had 
y sarff a had y wraig : wrth had y 
wraig y golygir, nid yn unig Crist y 
Gwaredwr, oiid hefyd yr holl had 
etholedig, y rhai y bwriadodd Satan 
eu dinystrio. Wrth had y sarff, tybiwn 
y gellir golygu yr annuwiolion y rhai y 
mae anian y sarff ynddynt, a'r rhai 
mewa manau ereill a elwir yn " gen- 
hedlaeth ac yn epil gwil)erod," yn 
blant diafol, " O'ch tad diafol yr ydych 
chwi ;" " Yr hwn sydd yn gwneuthur 
pechod, o ddiafol y mae." Dyma yr 
efrau yn mhlith y gwenith, yn oí esbon- 
iad Crist ei hun ar y ddameg, " Y maes 
yw y byd, a'r had da, hwynt-hwy 
yw plant y deyrnas, a'r efrau yw 
plant y drwg, a'r gelyn, yr hwn a'u 
liauodd hwynt yw diafol." Pan 
gynuUer y rhai hyn allan o'i deyrnas 
ef, " Yna y llewyrcha y rhai cyfiawn 
fei yr haul yn nheyrnas eu Tad." 
Cydsyniodd y wraig â'r sarff i bechu, a 
tfrwyth y cydsyniad hwuw oedd dyg- 
iad ifodolaeth had arall gelynol i'r had 
gwreiddiol. Yn naturiol, Ádda ac Efe 
oeddent rieni y ddau had, ond o ran 
anian, Duw ydoedd tad y naill had, a 
diafol ydoedd tad yr had arall. Gan 
mai amcan diafol ydoedd dinystrio yr 
had etholedi^, cafodd y wraig had arall 
ar ddelw y diafol, yn gosbedigaeth arni 
am wrando ar ei lais. " Wrth y wraig 
dywedodd, gan amlhau yr amlhaf dy 
boenau di, ath feichiogi." Amlhawyd 
ei hiliogaetho bosibl. Ymddengys fod yr 
luddewon yn deall rhywbeth am y 
gwahaniaeth gwreiddiol ag oedd rhwng 
y ddau had. Pan awgrymai Crist 



t. 



îddynt mai y dìafol ydoedd eu taà ; at- 
ebasant ef, "Nid trwy buteindra y 
oenedlwyd ni : un Tad sjáá genym ni, 
sef Duw." Nid ydym m, pa fodd byn- 
ag, am awgrymu fod y modd y cenedlir 
dyn yn awr yn unrhyw ddangosçg i ba 
un o'r ddau had y perthyna ; ond y 
mae yn sicr pe na byddai pechod, y cai 
vr hoU had etholedig eu cenedlu mewn 
iffordd gyfreithlon. "Ffrwythwch, ac 
amlhewch, a Uenwch y ddaear," ydoedd 
y gorchymyn a roddwyd i'r pàr cyntaf. 
Ond wedi dyfodiad pechod daeth marw- 
olaeth yn angenrheidiol, rhajç i'r ddaear 
gael ei gorlenwi. ran rhif, llanwyd 
hi drosodd a throsodd lawer gwaith, a 
diau y Uenwir hi lawer gwaitn eto. 

Ond mae y dybiaeth hon yn cynwys 
na byddai Cain, na neb o'r annuwiol- 
ion, wedi eu geni, pe buasai ein rhieni 
cyntaf wedi aros yn eu hystad o ddi- 
niweidrwydd. Os gofynir, paham y 
caniataodd Duw i*r hilîogaeth luosogi 
dan y fath amsrylchiadau, tra mai y 
peth goreu, yn ol ein golygiad ni, fyddai 
iddynt gael eu lleihau ] Nid oes genym 
ond ateb, y medr Duw eu defnyddio er 
ei ogoniant ei hun, ** Canys y mae yr 
Ysgrythyr yn dy wedyd wrth Pharaoh, 
I hyn yma i'th gyfodais di, fel y dang- 
oswn fy ngallu yuot ti, ac fel y datgenid 
fy enw trwy yr hoU ddaear. .... 
Beth, os Duw yn ewyllysio dangos ei 
ddigofaint, a pheru adnabod ei alíu, a 
oddefodd trwy hirymaros lestri digof- 
aint, wedi eu cymhwyso i golledigaeth." 

Tra y mae yr Anfeidrol yn dwyn pob 
peth yn mlaen yn ol cynghor ei ewyUys 
ei hun, y mae yr apostolion yn seifio 
etholedi^eth ei bobl ar ei ragwybod- 
aeth: **EthoIedigion yn ol rhagwybod- 
aeth Duw Dad." '* Oblegid y rhai a 
ragwybu a ragluniodd efe hefyd i fod 
yr un ffurf â delw ei Fab ef." Rhag- 
wybu Duw y byddai iddo greii Adda 
a'i hiliogaeth i etifeddu y deyrnas a 
barotodd iddynt er cyn seiliad y byd ; 
rhagwybu ddyfodiad pechod a chyfod- 
iad had y sarff yn mhlith ereiU ar y 
ddaear, ac ar sail y ragwybodaeth hon, 
efe a arfaethodd na wrthodai "ei bobl, 
y rhai a adnabu efe o'r blaen." Am 
hyny gwnaeth hwy yn etholedigion. 
Nid ydyw hyn yn cau allan y lleiU 
oddiwrth obaith iachawdwriaeth. Y 
mae çenym le i obeithio y cedwir 
rnyrddiynau o honynt, fel ag i wneyd 
nifer y saint yn y nefoedd yn Uawer 



Digitized by 



Google 



teiẄYN' t ÌteBOEẄwk. 



m 



Uuosocach na phe na byddai pechod 
wedi dyfod i'r byd. "Eithr nid megys 
y camwedd, felly y mae y dawn hefyd. 
Oanys, os trwy gamwedd un y bu feirw 
llawer ; mwy o lawer yr aralhaodd jçras 
Duw a'r dawn trwy ras yr un dyn, lesu 
Grist, i laweroedd." Bu feirw "llaw- 
er" yn Adda, ond bywheir "llawer- 
oedd" yn Nghrist. CoUwyd Uonaid 
byd eneidiau trwy Adda, ond cedwir 
llonaid byd amryw weithiau drosodd 
trwy Grist. " Y ddeddf a ddaeth i mewn 
fel yr amlhäai y camwedd : eithr lle yr 
amlhaodd y pechod, y rbagor amlhaodd 
gras." Etallai na bydd nifer y colled- 
igion, mewn cydmariaeth i'r rhai a 
gedwir o'r had ychwanegol a nodwyd 
ond ychydig iawn. Pa fodd bynag, yr 
ydym yn cwbl gredu na bydd pechod 
wedi lleihau dim ar nifer deiíiaid y 
deyrnas nefol yn y pen draw, na thynu 
dim yn ol ar eu cynydd, eu mawredd, 
eu bysbrydolrwydd, a'u gogoniant ar 
ddelw Duw. 

Y mae yn hytryd gweled yr afonig 
loyw brydferth yn ymddolenu ar ei 
thaith i fyned adref i fynwes y môr ; 
ond coder argae íawr, uchel, a chad- 
arn ar ei ffordd, atelir rhediad ei dyfr- 
oedd, sychir i fynn ei rhedwely, a thros 
amryw ddyddiau ni welir dyferyn o 
ddwtr jm ymarllwys o honi i'r môr. 
Er hyny, y mor ydy w tad yr afon íach, 
ac ete a fyn ei gweled yn dyfod adref ; 
i'r dyben hyny y danfona ei ddyfroedd 
i fynu trwy wythienau fyrdd yn y 
ddaear, y rhìai ar benau y mynyddoedd 
a ffynonant allan. Y ìnae yn peru 
i'ẃ darth esgyn i'r awyr yn gymylau, 
y rhai a wiawiant ar y ddaear, oll yn 
cydweithio i ddwyn yr afon fechan tuag 
adref. Gydag amser, bydd y cydgasgl- 
iad dyfroedd wedi myned mor fawr nes 
gwthio ymaith yr argae o'u blaenau, ac 
yua gwelir y fath lifeiriant yn ymar- 
liwys i'r môr, fel yn y diwedd y bydd 
cymaÌDt o ddyfroedd wedi myned iddo 
a phe byddai yr argae heb ei chodi o 
gwbl. 

Cafodd afon y ddynoliaeth ei chych- 
wyn allan o'i tharddell brydferth yn 
Eden Ardd. Mor loyw ydoedd ei dyfr- 
oedd pur, fel ag y gallai Duw o'r nef- 
oedd, wrth edrych arni, weled ei ddeiw 
yn ogoneddus ynddi ; blodau bywiol 
diniweidrwydd yn fath harddwch o'i 
deutu, fel mai hyfrydwch gan yr angyl- 
ioa týddal rhodio ar hyd ei glanau. 



Bwriadwyd iddi reáeg yn mlaen, gan 
ymchwyddoa myned ar g^mydd parliauB 
mewn maintioli, mewn nerth, mewn 
harddwch a pherffeithrwydd, nes iddi 
gyrhaeddyd anfeidrol foroedd y gogon- 
iant yn y nefoedd. Ond buan y gwel- 
wyd hi gan ei gelyn marwol. Cododd 
argae pechod ar ei ffordd, trodd ei chyf- 
eiriad fel ag i redeg, nid i wlad y by wyd, 
ond tua bro marwolaeth. Ymddangosai 
ei thynged ar y cyntaf yn anobeitniol, 
ond ei thad ydyw Duw tragywyddol- 
deb, ac mor wir a hyn, efe a fyn ei 
gweled yn dyfod adref i ogoniant ; ac 
i'r dyben hwnw y mae yn peru i ddyfr- 
oedd ei gariad rhad redeg i fynu trwy 
wythienau yr arfaeth, ac ar uchelfanau 
y dwyfol ddatguddiad y maent yn 
tardduallan yn fyrdd o addewidion. 
Cymylau llawnion ei drugaredd yn cael 
eu cario gan wyntoedd cryfion y cyf- 
amod hedd, ydyntyn gwlawio cawod- 
ydd adfywiol o ras ar ddaear sech y 
ddynoliaeth, oll yn cydweithio i ddwyn 
adref ei etholedigion, y rhai, er iddynt 
orfod ymladd â rhwystrau, er iddynt 
fyned i angeu ac i'r bedd, y mae gan- 
ddynt eto tÿwyd wedi ei guddio gyda 
Christ yn Nuw ; ac yn y dydd olaf 
daw nerth y bywyd annherfynol hwnw 
i wthio ymaith argae marwolaeth, dat- 
odir cloion y bedd, a'r gwaredigion a 
ddeuant i fynu yn dyrfa fawr nas dichon 
neb eu rhifo, o bób cenedl, a llwythau, 
a phobloedd, ac ieithoedd ; a chan ddy- 
lifo i mewn i*r goleuni a'r gogoniant 
tragywyddol, byddant mor ogoneddus 
eu gwedd, mor berffaith ar ddelw eu 
Duw, ac yn ffymaint o ogoniant iddo a 
phe na byddai argae pechod wedi ei 
chodi gwbl. Bydd wedi dyfod yn 
amser adferiad pob peth. "A'r rnai 
a gyfrifir yn deilwng i gael y bywyd 
hwnw, a'r adgyfodiad oddiwrth y 
meirw, nis gallaut farw mwy, cydystaä 
â'r angylion íyddant, a phlant Duw 
fyddant hwy, gan eu bod yn blant yr 
adgyfodiad." 

W. D. E. 

ISLWYN Y PREGETHWR. 
Gan y Pabch. E. Matthbwb. 

fR ydym yn rhoi "IslWYN y 
Pregethwr," yn cymaint mai 
am dano fel pregethwr yr ydym 
yn siarad ] ac yn gymaint a*i fod ya 



Digitized by 



Google 



^8 



UlWYH T l^BlO^t^BẀÌL 



fftrdd hefyd, ftC yn wir fBtnld. Dichoii 
Y bydd yn dda gan rai o*i frodyr 
barddonol ddywedyd rhywbeth am 
dano yn y cysylltiad hyny. Yr oedd 
IsLWYN yn meddwl jrn dra barddonol, 
oblcgid yr oedd ei bregethau yn 
arwyddo peth felly; yr oeddent yn 
fynych yn farddoniaeth uchel ac 
ardderchog. Y meddyliau oedd yn 
farddonol, mewn gwisg syml ac efengyl- 
aidd. Olywir weithiau eiriau mawr- 
ion, benafol, anarferedi? ; geiriau cyn- 
ffonog am y bydysawd, bron cyhyd 
eu cynffonau a seren wib, eto heb 
íeddyliau tlyGÂon Islwyn, na dim 
cyffeiyb iddynt. ran tlysni mewn 
symlrwydd, prydferthwch anorchestol, 
nid oedd yn ail i neb o fewn cylch ein 
hadnabyddiaeth ni. Yr oedd ei enaid 
yn berl ; a'i feddyliau yn dryloyw, a 
gwerthfawrocach na'r aur pur. Nid oedd 
dim ymddangosiad allanol yn y pwl- 
pud; nid oedd yn ceisio gwneuthur 
dim ; nid oedd llun dim arno ond ei 
hunan ; a hyny mor syml a dirodres ag 
oedd yn bcTsibl i ddyn fod. Nid mewn 
ymddangosiad gwneuthuredig oedd ei 
fawredd ; na, buasai yn ddim o ran 
hyny; canys nidoedd nemawr o'r allaü- 
ol ganddo ef ; enaid bron i gyd ydoedd. 
Yr oedd ei eiriau mor Uawn o enaid ag 
y gîdlasent ddal, ac yn fynych yn 
methu dal, yn suddo o*r golwg o dan 
bwysau ei feddyliau cyfoethog ac 
addumol. Yr oedd y cyfoeth a*r pryd- 
ferthwch hyn yn rhedeg drwy ei fardd- 
oniaeth ; ac am nad oes genym mewn 
llaw bregeth o'i eiddo, cymerwn y 
peniUion, " Nis gall y tân eu difa hwy*^' 
yn esiampl ; allan o'r llyfryn a gy- 
hDeddodd, yr hwn sydd yn cynwys 
rhAn fechan o*i weithiau. 

Oddiar yr ysgrifenasom yr uchod, 
syrthiodd yn bur annysgwyîiadwy i'n 
dwylaw gyhoeddiad misol bychan a 
elwir yr Ÿmgeisì/dd, yr hwn a ymddan- 
gosodd dros ychydig amser yn bryd- 
ferth ac addawol, eithr felcicaion Jonah 
a ddiflanodd yn fuan. Ond yn y rhifyn 
cyntaf y mae rhan o bregeth gan 
IsLWYN ar y testun canlynol :— *' Canys 
fel hyn y dy wed y Gtoruchaf a'r dyrch- 
afedig, yr hwn a breswylia dragy wydd- 
oldeb. ac y mae ei enw yn santaidd, y 
gorucnelder a'r cysegr a breswyliaf ; a 
chyda'r cystuddiedig, a'r isel o yspryd, 
i fywâu yr isel o yspryd, ac i ŵwâu 
c«Ion y rhai cyataddiccUig*'' ** Y wa 



> addewìdion Duw i'w bobl yn atáclai)^ 
; yr egwyddor. ei fod ef yn cynaeryd y 
' dyddordeb mwyaf yndcfynt yn mhob 
adfyd a gorthrymder. Nid ydynt 
islaw ei sylw ef mewn unrhy w gyflwr, 
pa mor isel bynag y byddo. Yr oedd 
yr addewidion hyn yn sroes i addyog 
athroniaeth baganaidd. Daliai yr 
athroniaeth hono fod Duw yn trigo yn 
y fath bellder oddiwrth y byd hwn, a'i 
fod mor anfeidrol ddyrchafedig, fel 
nad oedd yn ymostwng i sylwi ar 
helyntoedd neb dynion. Ond ei fod 
wedi ymddiried llywodraeth y byd 
hwn, a hoU helyntoedd dynolryw, i 
law bodau israddol, y rhai a greoad efe 
i'r dyben hyn. Arddangosai y Bod 
Dwyfol fel Un yn preswylio yn y 
goruchelder, fel Un yn gorphwys yn 
mhellderoedd y nefoedd, yn mhell 
uwchlaw sylwi ar breswylw^rr y byd 
hwn. Y mae y Beibl yn ei arddangos 
i ni mewn coleu tra gwahanol. Y mae 
yn wir ei lod et yn anf eidrol fawr, ac 
yn anfeidrol ddyrchafedig, goniwch 
cyrhaedd amgyffredion dynol. Ond ar 
yr un pryd y mae yn ymostwng i sylwi 
ar ddyuion. Y mae yn teimlo y fath 
ddyddordeb ynddynt, fel y dywedir ei 
fod yn preswylio gyda hwynt. Y mae 
Oaanan wedi ei hanghyfanedda, ac y 
mae angylion Ty Dafydd yn wylo ar 
ludw Jerusalem. Y mae ei bobl yn r 
caethiwed blin, wedi coUi eu gwlad, 
wedi eu darostwng o dan yr ormes 
greulonat. Eto i gyd y mae ei sylw ef 
amynt yno. Y mae yn rhifo ac yn 
costrelu eu dagrau wrth afonydd Babi- 
lon. Y mae yn bresenol, gan gymeryd 
y dyddordeb mwyaf ynddynt, gan 
brysuro dydd eurhyddâd. Yr çgwyddor 
hon oedd sylfaen eu gobaith am wared- 
igaeth. Y cyflwr isaf y dichon i 
greadur o ddyn fyned iddo y w y cjûm 
o bechadur. Pan y bydd dyn 'wedi 
syrthio i*r cyflwr hwn, dyna y pryd y 
mae pellder Duw oddiwrtho yn ym- 
ddangos fwyaf. Y mae Duw yn an- 
nt.raethol bell oddiwrth ddyn fel y mae 
ynbechadur. Ond fel y mae yn bechadur 
y mae Duw bellaf oddiwrtho. Nîa 
gellir cael un ffigur digon cryf oddi- 
wrth y byd naturiol i drosglwyddo 
syniad cyfaddas am y pellder hwn ; ond 
er fod y pellder mor ddirfawr, nid yw 
yn ormod i sylw Duw dramwy drwy- 
ddo hyd at y pechadur edifeirioL 
]>ymft Ue dechreuodd gobaith iachawä^ 



Digitized by 



Google 



ìstiwnt V ísiojnuwB. 



Ì6à 



l 



WTÌaeth, fod Dnw, er ^ anfeidrol 
nchel, 3rn ymostwng i sylwi ar bechadur 
jn ei isel radd. Fe syrthiodd pechadur 
i ddyfnderoedd aruthrol drwy bechod, 
ond yn ei gwymp arswydol ni choUodd 
Duw ei olwg arno, na'i afael ynddo. 
Nid yn unis fe edrychodd i lawr ar ei 
ol, ond fe ddyssynodd ar ei ol mewn 
trefìi ras i dayfnderoedd amser. A 
chyn gynted ag y teimlo pechadur yn 
herwydd ei gynwr coUedig, cyn gynted 
ag y gwelo y pinacl uchel oddiar ba un 
y syrthiodd, a*r dyfader erchyll yn 
mha un y mae yn gorwedd, y mae yn 
cael fod yr Anfeidrol yn ei ymyl, wedi 
dyfod i lawr ar ei ol yn nhrefn ei ras a'i 
drugaredd. Yn Ue bod yn rhy ddyrch- 
afedig i ymostwng i wneyd sylw o hono, 

Ír mae yn darganiod fod Duw yn íodd- 
awn cartrefu yn ei enaid, a gwneyd ei 
galon yn breswylf a iddo- ei hun. Nodir 
yma ddau le fel preswylfaoedd i Dduw, 
" Y goruchelder a'r cysegr a breswyliaf ." 
Byma'r lle cyntaf— nef y nefoedd ; ac y 
mae yn gyfaddas i fod yn breswylfa 
iddo. Lle uchel a goruchel ydyw. rwy 
sydd fel yr Arglwydd ein JDuw ni, yr 
hwn sydd yn preswylio yn uchel ? Yn 
ol y darlleniad minddalenol, yr hwn 
sydd yn ymddyrchafu i breswylio. Y 
mae cyfaddasder y ìle i fod yn breswyl- 
fod Duw, yn ymddangos yn mhellach 
pan ystyriom santeiddrwydd y lle. Y 
cysegr ydyw— ^Ae Holp Place ; ond 
pan ddy wedir wrthym am y lle arall 
sydd yn breswylfa i Dduw yr un modd, 
aef calon pecbadur edifeiriol, yr ydym 
yn barod i ryfeddn. Nid ydym yn 
synu dim wrth y gosodiad cyntaf, " Y 
Ẃmchelder a'r cysegr a breswyliaf " 
Ond pan yr ychwaneger, "a chyda^r 
cystuddieág a*r isel o ysbryd," yr 
ydym jn teimlo fel pe byddai gwrth- 
darawiad yn bod. Y mae hoU breswyl- 
faoedd Duwyn debygyr ííw/aíÄ. Os 
yw efe yn pieswyíio gyda'r isel o ys- 
bryd a chycfa'r galon edifeiriol, y mae 
yn rhaid fod rhy w debygolrwydd yn y 
ŵlon hono i'r nefoedd. Ac y mae felly. 
Er y gall ymddangos yn rhyfedd, eto y 
mae rhy w ausoddau yn y galon edifeir- 
iol sydd yn ei gwneyd yn debyg i*r 
*' goruchelder a'r cysegr, ac feÜy yn 
breswylfa gyfaddas i Dduw. 

1. Y mae y nefoedd yn gyfaddas i 
fod yn breswylfa i Dduw oddiar fod 
yoo berffaith gydnabyddiaeth o Dduw. 
Nia gall brenin wneyd ei breswylfa 



mewn modd teilwng o hono ei hun, 
ond lle byddo cydnabyddiaeth gyflawn 
hono yn ei urdda?, ei awdurdod, a*i 
uchelfremtiau breninol. Nis gall Duw 
wneyd ei breswylfa yn un man ond lle 
byddo perflFaith gydnabyddiaeth o 
hono. Ÿ mae synìad a chydnabydd- 
iaeth cyffelyb o Dduw yn bodoli o fewn 
ysbryd cystuddiedig pechadur edifeiriol. 
Nid yw yntau yn ameu awdurdod Duw 
arno. i mae gair y gwirionedd yn 
dadguddio Duw iddo, ac y mae yn cyd- 
nabod Duw fel y dadguddir ef yn ei 
air. Ac y mae y grediniaeth a'r gyd- 
nabyddiaeth hon yn ffrwythlon ; megys 
y mae cydnabyddiaeth yr angylion o 
Dduw yn cyüyrchu ffrwythau cyfaddas 
addoliad a Uwyr ymroddiad i w was- 
anaeth, felly y mae cydnabyddiaeth 
yr edifeiriol o hono Ei yn cynyrchu 
teimladau cyfatebol tuag ato. Os 
ydym am weled y Goruchaf yn cael ei 
gydnabod yn berffaith, rhaid i ni fyned 
yn ddigon uchel i fynu, neu ynte yn 
ddigon isel i lawr. Gallwn weled hyn 
yn nef y nefoedd, a gallwn weled hyn 
hefyd yn y llwch— gaJlwn ei weled yn 
uchelderoedd gogoniant y nef, ac yn 
nyfnderoedd edif eirwch : " yn y gor- 
uchelder a'r cysegr, a chyda'r truan a'r 
cystuddiedig o ysbryd." Y mae y gyd- 
nabyddiaeth berffaith hon o'r nefoedd 
yn agor y ddor iddo ef i fyned i mewn 
yno. 

2. Y mae y nefoedd yn amddifad o 
falchder ac o bob dyben o hunan-glod. 
Yr un modd calon edifeiriol. Nid oes 
dim balchder yn y nefoedd. • Nid oes 
neb yno yn coleddu syniad uchel am 
dano ei hun. Y mae holl breswylwyr 
y nefoedd yn myned megys diddim yn 
eu cyfrif eu hunain ger bron tra- 
gywyddol bresenoldeb ac anfeidrol 
fawredd Duw. Balchder yw egwyddor 
ysgogol pechod— hunan-ddyrchafiad ac 
hunan-glod, ** Chwi a fyddwch megys 
duwiau." Ond pan ddygir pechadur 
i weled echryslonrwydd ei gyflwr, a'i 
euogrwydd yn ngwyneb deddf Duw, 
y mae yr egwyddor hon yn cael ei 
dileu o*i feddwl. Y mae yn darfod 
âg hunan yn hoUol. Y mae yn colli 
pob ymddiried ynddo ei hun. Nid y w 
y galon edifeiriol yn adwaen balch- 
der, mwy nag y mae'r nef ei hun. , Y 
mae " pob uchder" wedi ei ddarostwng. 
Yn yr agwedd hyn y mae*r enaid yn 
barod i dderbyn Duw i mewn yn ei 



Digitized by 



Google 



MD 



ifiLWTN sr i^BiasnrwB. 



diefit Dyma le cy&ddaa yn ngholwg 
Duw, iddo ddyfod i mewn i breswylio ; 
Ue wedi ëi waghau i*w dderbyn Ef yu 
holl gyflawnder ei ras ; lle ag y mae 
pob peth mewn agwedd barod i roi'r 
hoU ogoniant iddo- Fe gaiff yr hoU 
ogoniant byth oddiwrth y galon hon. Y 
a;alon hon ynawrsyddyn iMtrod iVdder- 
byn/<5/ y derbyniodd y '^goruchelder" 
Ef oddiar fynydd yr Olewydd, sef fel 
brenin y gogoniant. Pan y mae Duw 
yn Nghrist yn gwneyd ei fynediad i 
mewn i'r gaion y mae'r orsedd yn wag. 
Mynediad (eìUraìice) Brenin ydyw, 
mewn gogoniant a mawredd, cyfifelyb i 
"fyneíriad fy Nuw, fy Mrenin, yn y 
cysegr." Ac y mae'r angylion o am- 
gylch yn llawenhau, fel ar yr adeg pan 
lefasant yn y goruchelder, " byrth 
dyrchefwch eich penau, ac ymddyrch- 
efwch ddrysau tragy wyddol : a Brenin 
y gogoniant a ddaw i mewn." 

3. Y mae yr egwyddorion santaidd 
ag sydd yn Uywodraethu yn y "goruch- 
elder a'r cysegr" yn blanedig yn enaid 
yr edifeiriol ar y ddaear. Os edrych- 
wn ar y seintiau gwaredigol yn y nef, 
ac os edrychwn ar yr edifeiriol ar y 
ddaear, diau y bydd i ni weled gwahan- 
iaeth dirfawr rhyngddynt. Ond yn 
mha beth y mae y gwahaniaeth hwn 
yn gynwysedig'î Gwahaniaeth o ran 
mesur ydy w, ewahaniaeth o ran gradd- 
au dadblygiad, nid gwahaniaeth o ran 
egwyddorion hanfodol a mewnol. Y 
mae yma gyfatebolrwydd perffaith o 
ran y pethau hyny ag sydd yn cyfan- 
soddi y prif gyffelybrwydd rhwng y 
ddwy ystad, a rhwng cymeriad a chym- 
eriad ; o ran egwyddorion eu bywyi 
mewnol nid oes unrhyw wahariiaeth 
rhyngddynt. Y mae un egwyddorion 
santaiddac anfarwol yn yr edifeiriol ar 
y ddaear, ag sydd yn y gwaredigion yn 
y nef Y mae yr un duwiol auian yn 
y ddau. Nid oes un perffeithder yn 
Äghymeriad y saint yn y nef nad yw yn 
bodoli fel rferm yn nghymeriad yr ail- 
anedig ar y ddaear. Nid yw ystad 
berffaith a dyrchafedig y nef ond dad- 
blygiad o'r egwyddorion ffrwythlon a 
chyfoethog hyny a blenir meŵn eneid- 
iau ar y ddaear. Nid oes ond un tymor 
yn y nef— haf tragywyddol. Ar y 
ddaear y bu ei gauaf, ac ar ddaear y 
bu' ei gwanwyn. Ar y ddaear y bu ei 
thymor hau, a'i thymor tyfiant. Cy- 
nyrcb o mm. yw cynbauat tnigyf 



wyddoldeb y Baînt. Tebygolrwy dd yn 
y cylch mewnol ac ysbrydol yw y friý 
debygolrwydd. Tebygolrwydd anian, 
sercn, cwyllys, ac egwyddorion. Y 
mae y tebygolrwydd hyn yn bodoli 
rhwng y " goruchelder, " j nefoedd ar 
y naiU law, a chalon yr ailanedig ar y 
Uaw arall. Oddiar hyn y naae enaid y 
credadyn yn awr mor addas preswyl- 
fod i Dduwag yw'r "gomcheldera'r 
cysegr." Camsynied mawr y byd pag- 
anaidd, ac y mae y syniad cyfeiliomus 
hwnw yn bodoli yn ein meddyliau 
ninau i ryw fesur, oedd cysylltu y 
meddylddrych o ymbreswyliad Duw à 
themlau daearol : ei fod ef yn pres- 
wylio yn yr allanolyn Iley inewnoI,yii 
y gweledig yn Ue yr ysrbydol, ac mewn 
temlau a waith dynion, ac nid mewn 
egwyddorion o gynyrchiad ei ysbryd 
santaidd ei hun. Mewn egwyddorion 
mewnol. santaidd y mae Daw yn pres- 
wylio— mewn cariad. " Os câr neb fi, 
efe a geidw fy ngair ; a'm Tad a'i câr 
yntau, a nyni a ddeuwn ato, ac a wnawn 
ein trigfa gydag ef." "Duw cariad 
yw, a*r hwn sydd yn aros mewn caríad 
sydd yn aros yn Nuw, a Duw ynddo 
yntau." Pa îe bynag y mae egwyddor 
gariad santaidd, y mae yno breswylfa 
i Dduw ag sydd yn anfeidrol ragori ar 
deml Solomon yn ei gogoniant penaf: 
canys y maebywyd yn y breswyfa hon 
— teml fywiol ydyw. Y mae yno fywyd 
ar gyfer bywyd. Y mae cyfatebol- 
rwydd perffaith iV ganfod — "meini 
bywiol," fel adeiliad, gogyfer a '*maen 
bywiol" fel sylfaen. " Ysbryd yw 
Duw ;" ac wele yma " dŷ ysbrydoL' 
Megys V dywedodd Crìst am dano ei 
hun, felíy gellir dy weyd am bob un ag 
y mae ysbryd Crist ynddo, " Wele fwy 
na'r deml yma." Nid oes eisieu ond 
amser a chwrs naturiol o ddadblygiad 
tuag at ddwyn yr egwyddorion hyn i'r 
ystad ogoueddus ag y maent ynddi yn 
y nef ei huntuag atddyrchafu yr "isel 
ysbryd" i fynu ac i fynu, o radd i 
radd, ac "o ogoniant i ogoniant" hyd 
nes caffo efe ei hun yn "nghymanfa a 
chynuUeidfa 

* T rbai cyntaf anedi{;ion, 
Ag sydd yn y nef yn awr.* 

ac yn nghanol myrddiynau o angylion. 
Canys y mae gallu dyrchafol (eleDotÌMg 
power) yn perthyn i'r egwyddorion 
mewnol hyn. Nid y w deddfau y byd 
gweledíg ond copi oddoddfaa trigy- 



Digitized by 



Google 



DADOBOHTOBIAD BBDD-OOLOTN IBtrAH OtWftüt. 



m 



'wyddol y byd ysbrydoL Fel y mae 
pob byd yn cael ei atdynu at ei ganol- 
Dwynt, felly y mae pob egwyddor ys- 
brydol at ei phriod ganolbwynt hithao. 
T mae sugnayniad Nef y nefoedd ar ei 
hegwyddorion cydnaws ei hun yr un 
mor wirioneddol ac effeithiol ag yw 
Bugndyniad yr haul ar ei blanedau. 
Nef y Nefoedd, "y goruchelder," yw 
canolbwynt yr egwyddorion sydd yn 
enaid yr edifeiriol ar y ddaear. Tua'r 
laef y mae eu tynia. Pa le bynag y 
mae egwyddorion y nefoedd wedi eu 
planu, y mae deddf atdyniad y nefoedd 
wedi cymeryd gafael ac wedi dyfod i 
lawn rym yno. Atdyniad ydyw hwn o 
eiddo'r nefoedd ar ei hansoddau ei 
hun, o eiddo Crist ar ei bobl, nas gall 
unrhyw lürth-atáymaÂ ei orchfygu. 
**Grym adgyfodiad ydyw." 

Y mae wedi codi dy ymarweddiad 
eìsoes i'r nefoedd. Fe gyfyd dy enaid 
o'r byd, a*th gorph o'r bedd yn y man. 
Y mae y pellder rhwng "y gonichelder" 
ar y naill law, a'r " isel o ysbryd " ar y 
llaw arall, yn lleihau fel yr eàychom i 
mewn i ddirgelion y pwnc. Ac y mae'r 

Sellder yn diflanu yn Uwyr yn y pen- 
raw. Y mae y ddau yn myned yn 
im! 

Fe allai y bydd y rhanau uchod o 
bregeth Islwyn yn gynorthwy i gan- 
eriad gweinidogaethol a'i 



fod ei ^ 

brydfertEion ; ond nid i beiffeithrwydd, 
'*fel ynypregethwrbyw, yrhwnasiaradai 
im araf, a gamai yn y blaen yn ddy staw, 
heb drwst, na dim cyffelyb i ystorm ; 
eithr fel cwmwl ar ddiwmod tesog, yn 
codi megys o'r môr, gan ddihidlo caf- 
od adfywiol, nes peri Tr holl lysiau i 
agor eu geneuau sychedig i dderbyn y 
defnynau. 

DADOROHÜDDIAD BEDD-GOL- 
OFN Y DIWEDDAR BAROH. 
J. ROBERTS (Ieuan Gwyllt.) 

^YDD Gwener, Mehefin 6ed, am 
ddau o'r gloch, daeth tyrfa 
fawr, oddeutu dwy fil, i fyn- 
went Caeathraw, i weled y fedd-goloín 
ardderchog yn cael ei dadorchnddio, ac 
ì gydganu rhai o donau y diweddar 
Ibüan, yn nghyd â darnau ereill 
priodol, ac i wrando anerchiadau ar yr 
achlysur. Cymerwyd y gadair gan L 
IjewiB, Ysw., Gwellyn. Arweiniwyd 
y cana gan Dr. J. Farry (Pencerdd 




Ameiica), yn cael ei gynorthwyo ffan 
Mr. D. Jenkirs, (Mus. Bac., Cantab.), 
a Mr. 0. Griffith (Bryr Eryri), Waen- 
fawr. Wedi canu y dôn " Ardudwy," 
gweddiodd y Parch. G. T. Parry, Llan- 
beris. Yna rhoed anerchiad Dýr gan 
y cadeirydd. Wedi hyny, galwvd ar 
Miss Keeting, Liverpool, jperthynaB 
i Mr. RoBERTS, i .ddadorohuddio y 
golofh. 

Galwyd yn gyntaf ar y Parch. John 
Lewis, Caerfyrddin, i anerch y dorf. 
Dywedodd :— Braidd y mae yn aneen- 
rheidiol i mi ddweyd wrthych fod yn 
dda genyf gael bod yn eich plith ar yr 
achlysur o ddadorchuddio cofgolofn 
ein diweddar gyfaiU Ieuan Gwyllt. 
Tueddir ni i fSädwl mai peth priodol 
iawn fyddai i ni ar yr achlysur o ddad- 
orchuddio ei fedd-golofn, wneyd cym- 
wynas gyffelyb à'i gymeriad rhagorol, 
trwy aiw sylw at ei ragoriaethau, a 
chymell y bobl ieuainc sydd yn bresen- 
ol i edrych amo a*i ystyr. Meddylia 
rhai fod tuedd ormodol yn yr oes hon i 
^nmol dynion yn ormodol ; y mae yn 
sicr fod hyn yn nodweddu ein hoes ; 
t)nd y mae yn rhaid i ni addef nad 
ydym yn gweled dim mor deilwng t* 
gael ei ganmol yn ein byd ni a chym- 
eriad da, a dyn mawr a da. Y mae 
ein Duw ni wedi gwneyd ei bethau 
mwyaf— y pethau mwyaf oedd yn 
gorwedd o fewn terfynau posibb^ydd 
iddo, sef ymgnawdoli a marw, trwy 
ddyn ; ac y mae achubiaeth y byd, a 
chludiad yr efengyl dragy wyddol wedi 
ei hymddiried nid i anjyfion, ond i 
ddynion. A chan fod Duw wedi, ac 
yn parhau i wneyd ei bethau mwyaf 
trwy ddyii, nid ydym yma heddyw 
ond yn ei efelychu trwy anrhydeddu 
un a anrhydeddwyd mor fawr ganddo 
yn ei fywyd. Nid ydym yn gwneyd 
ond yr hyn y mae cymeriad a choffad- 
wriaeth ein brawd yn ei hawlio oddiar 
ein Uaw. Y mae yn ddyledswydd 
amom i edrych fod i)awb yn cael yr 
hyn sydd ddyledus a chyfiawn iddynt. 
Bamai y diŵeddar Mr. Humphreys o'r 
Dyffryn, fod y dynion oyhoeddus yn 
cael cyfiawnder yn y byd hwn. Medd- 
ylier am unrhyw ddyn cyhoeddus, 
caiff ei erlid, mae'n wir gan rai, ni 
chaiff efe haner yr hyn sydd ddyledus 
iddo, ond fe gaiff fwy na*i haeddiant 
gan ereiU ; ac ond i ni osod y ddau at 
eu gilydd, fe fydd wedi caeí yn agos 
33 



Digitized by 



Google 



DABOBCHÜBDIA]) UD1H}0U>9N mJXS GimLT. 



i'r hyn sydd d^ a cliyfiawn. Oafodd 
dn hanwyl gyfaill, fel pob dyn mawr 
aiaU, lawer oi erlid yn ei ddydd. ün 
o'r profion goreu fod rh^beth mewn 
dyn, ^w ei fod yn cael ei erlid, obleffid 
y maé pob erledigaeth yn gwreiddio 
mewn ymwybyddiaeth ao ymdeimlad 
o wendid o du y sawl sydd yn erlid, ac 
ragoriaeth y sawl a erlidir. Ni 
welwyd erioed bregethwr mawr yn 
erlid pregethwr bach, ond y bach yn 
mhob cylch sydd yn erlid y mawr. 
Nid oes raid i ni synu i'n cyfaill 
Ieüan gyfarf od à Uawer o wrthwyneb- 
iadau ; ond nid oedd y rhwystrau a'i 
cyf arfyddodd, a'r ymosodiadau a wnaed 
amo, ond fel strong side wind i long, 
yn ei gyru yn gyflymach yn y blaen, 
yn ei galluogi i gyrhaedd yr hafan 
ddymunol yn gynt. Dyna'r eflfaith 
gafodd y rhwrstrau a'r gwrthwyneb- 
iadau gyfarfyadodd Mr. fioberts, tynu 
allan ymadferthoedd ei enaid mawr, 
peri iddo ddyblu ei ddiwydrwydd, 
gweithio yn gidetach ; ac te weithiodd 
morgaled nes cyrhaedd poblogrwydd 
mawr, a hwnw yn boblogrwydd ìachus, 
tyn ei fod yn ddeg ar ugain oed. Uii 
o feibion llafur oedd Ieüan ; yr oedd 
trwy lafur caled a chyson wedi dyfod 
yn ysgolhaig gwych— yn ysgolhaig yn 
ngwir ystyr y gair ; yr oedd ei wybod- 
aeth yn un eang a thrwyadl : yr oedd 
yn un o'r dynion mwyaf cyÄawn o 
wybodaeth ag oedd yn bosibl i ni 
ddyfod i gyfanyddiad ag ef. 

Gweithio cyson wnaeth Mr. Boberts 
yr hyn ydoeîid ; a gweithwyr cyson 
yw y dynion sydd wedi bod o fwyaf 
fendìth i gymdeithas ; dyna y dyn- 
ion sydd wedi gwneýd fwyaf o'u 
hôl ar y byd. Ÿr oedd larll Derby 
— ac efe yw un o'r dynion callaf 
a berthyn i r bendefigaeth yn Uoegr — 
yr oedd yn sylwi mewn araeth alluog a 
draddodwyd ganddo yn ddiweddar, 
nad oedd y wlad wedi bod fawr ar ei 
henill o'r dynion hyny oedd wedi 
enwogi eu hunain yn y prif-ysgolion, 
eu bod agos i gyd wedi eistedd i lawr 
ar ol hyny, neu wedi anmharu eu 
hiechyd trwy drethu eu natur tra yn y 
Ooleg yn ormodol. Dy wedai ei fod yn 
gwybod am lawer oedd wedi dyfod 
aUan yn senŵr wranglers ac yn douhle 
first, ond en bod wedi treulio gweddill 
o'u hoes mewn nyohdod cornorol, ac 
mewnsegurdodadiogl Ymaegenym 



eithriadau sogoneddns, megys M^ 
Oladstone a Mr. Lowe ; ond y mae yn 
sicr fod yn yr hyn ddywedodd yr laill 
wirionedd pwysig, a chymeryd golwg 
gyffredinol ar ydeyrnas. Y gweith- 
wyr cyson sydd wedi bod o fwyaf o 
fendith i fyd ac eglwys, I'r dosbarth 
hwn y perthynai ein cyfaiU ; nid dyn 
osododd nod o'i flaen— nod a allasai ei 
gyrhaedd yn ddeg ar hugain oed 
ydoedd, ac wedi ei gyrhaedd, eistedd 
am weddiU ei oes, ond parhaodd i fod 
yn weithiwr, yn student caled hyd o 
fewn wythnos i'w farwolaeth, a chafodd 
ei wybodaeth eang a'i dalentau dysglaer 
eu defnyddio a'u cysegru yn Jlwyr i 
wasanaeth ei Argl^dd ; a hyn sydd 
yn rhoddi ystyr, ac yn gosod gwerth ar 
ein by wyd ; nid y w V Beibl yn gwneyd 
un cyfrif o rnrhyw fywyd ond sydd 
wedi ei dreulio yn ngwasanaeth cref- 
ydd. Nodir mewn man yn Uyfr cyntaf 
Samuel, ry w ddwy flynedd o deyraas- 
iad Saul ; dy wedir yn yr adnod hono, 
mai dwy flynedd oedd wedi bod yn 
teymasu. Ond y mae yr amseryddwyr 
goreu o'r farn ei fod wedi bod ugain 
mlynedd y pryd hwnw ar yr orsedd, 
ond dwy yn unig mae yr ysgrifenydd 
santaida yn gydnabod ; edrychir ar y 
deunaw mlynedd ereill fel total blanl 
yn ei hanes. Ond bywyd a dreuliwyd 
yn Uwyr ac ar ei hyd yn ngwasanaeth 
crefydd oedd bywyd Ieuan. Per- 
fféithio y gwasanaeth crefyddol, cael 
addoliad y ddaear mor debyg ag oedd 
yn bosibl iddo fod i addoliad y nefoedd, 
oedd amcan mawr ei fywyd. Pan 
ddanfonai blant bychain anhywaeth o'r 
cyfarfodydd canu a'r bregeth, nid 
oddiar unrhyw deimlad peemsh ynddo 



yr oedd hyuy yn codi, ond o'r syniad, 
yr ideal uchel oedd ganddo, o'r hyn 
ddylai cyfarfod crefyddol fod. Pn 



hanwyl frawd yr ydym yn ddyledus 
am y wedd lewyrchus sydd ar ganiad- 
aeth y cysegr, a'r Ue mawr a roddir yn 
ein capelau i ganu. Dadleuodd am 
flynyddoedd nad oedd gan Ymneill- 
duwyr Cymru ddim i'w cynulleidfa- 
oedd yn y gwasanaeth ond gwrando yn 
unig, mai y pregethwr oedd y cwbl, 
mai efe oedd ýactotwm y gwasanaeth. 
Y mae ffiin Edwys Lloegr ei Llyfr 
Gweddi Oyffredin, ac y mae gan Ym- 
neillduwyr Lloegr eu ffurf-waaan- 
aeth, ond nad oedd genym ni yn 
Nghymru ddim ; oddieithr i ni roddi 



Digitized by 



Google 



'BìlBGBDAII) BBIWFẂYÌ) Y PẄlJ^trí). 



263 



lle mawT i ganu yn ein gwasanaeth 
creíyddol, nad oedd genym ddim ag y 
gallasai ein cynuUeidfaoedd gymeryd 
rhan ynddo. Ein cyfaill oedd tad y 
drychfeddwl goponeddus hwn ; ac fe 
gafodd fy w i gano allan ei hofiF ddrych- 
feddwl. Dywed uu hen esboniwr mai 
Dafydd oedd tad y drychfeddwl o 
deml, er mai Solomon ei fab ffafodd y 
fraint o'i hadeiladu. Dafydd lanwodd 
y wlad Dan hyd Beerseba â*r drych- 
feddwl gael teml i Dduw Israel ; 
adeUadu teml oedd idèa fawr, ac unig 
idea corff y genedl pan fu y brenin 
farw. Ond cafodd em cyfaill nid yn 
unig fod yn dad i'r drychfeddwl yr 
ydym wedi cyfeirio ato, ond fe gafodd 
fÿw i gario allan ei ddrych-feddwl i 
weithrediad. Ystyriwn y gweithgar 
a'r perffaith hwn, a*n diwedd fyddo fel 
yr eiddo yntau. 

Y Parch. D. Saunders, Abertawe. 
Adroddodd Mr. Saunders yr amgylch- 
iadau o dan ba rai y daeth i gyfaifydd- 
ìad gyntaf â Mr. Roberts, oddeutu 
25ain mlynedd yn ol. Yr oedd Mr. 
RoBEETS V pryd hwnw yn olygydd yr 
Amserau, a gyhoeddid yn Le'rpwl. 
Yn mhen ysbaid wedi dychweliad Mr. 
Saunders o Le'rpwl y pryd hwnw, 
penderfynwyd gan ryw gyfeillion yn 
Aberdar gychwyn cyhoeddiad wythnos- 
ol yn y lle hwnw dan yr enw Gwlad- 
garwr. Llwyddwyd i gael Mr. 
RoBERTS yn olygydd iddo, ac felly 
symudodd i Aberdare i fyw. Nid oedd 
ganddo ond tocyn aelodaeth fel aelod 
cyífredin yn dyfod o Le'rpwl, er ei fod 
wedi bod yn pregethu amry w weithiau 
yn maesdrefi Llynlleifiad fel un o 
fintai aai-ferai y pryd hwnw, heb urdd- 
iad na Ohymdeithasfa na Ohyfarfod 
Misol, fyned i bregthu i'r mÂn gapelau. 
Symudodd i Aberdar 22ain flynedd yn 
ol. Yn fuan wedieiddyfodiadi Aberdar, 
dechreuodd yn flFurfiol ar waith y wein- 
idogaeth, ac ymaflodd yn ei ddyled- 
swyddau o ddifrif. Yr oedd y Llyfr 
Tônau wedi ei ddarparu ganddo o ran ei 
ddefnyddiau tra yr oedd yn Lerpwl, a 
chyhoeddwyd ef yn tuan wedi iddo 
symud i Aberdar. Ffrwythoriaulawer o 
lâfur wedi eu c> meryd o amser cy ffredin 
cwsg pobl ereill oedd y casgliad rhag- 
orol hwn. Yatyriai Mr. Robebts fod 
cymaint o werth yn y Ilyfr, fel yr an- 
tariodd Ystrydebu yr argraffiad cyntaf. 
Tŵnlai j pryd hwnw y deuai y wlad 



cyn hir i werthfawrogi tônau o nod- 
wedd y rhai a gasglasai, a chafodd fyw 
i weled hyny i fesur uchel iawn. Ond 
nid ystyriai Mr. Sauuders mai cyhoeddi . 

LLlyfr Tônau oedd prif waith Mr. 
iBERTS. Tybiai y gallasai llawer, 
feallai, gasglu llyfr cyffelyb mewn am- 
ser cymhariaethol fyr. Gwnaeth ef 
lawn eymaint o wasanaeth drwy ddeffro 
a dyrchafu y wlad i allu defnyddio 
a gwerthfawrogi ei Lyfr Tônau. Oyf- 
eiriai hefyd at ei feimiadaethau cy- 
hoeddedig yn yr hen ^^Ämserau" ac 
at y " Cerddor Cymreig" yn mha rai 
y ceid addysg Ê'erddorol o'r rádd uchaf. 
Hyd y gwyddai ef, nid oedd dim cyffel- 
yb wedi ymddangos yn flaenorol yn yr 
iaith Gymraeg. Ŷr oedd y tair blynedd 
cyntaf, yn enwedig o'r Oerddor, yn dra 
rhagorol, yn gyfryw nad oedd y Musi' 
cal TÌTnes yn Saesneg yn rhagori ne- 
mawr os dim arno. Ffaith nodedig 
am Mr. Roberts ydyw, iddo lafurio 
gyda'r cyhoeddiadau cerddorol hyn 
drwy y blynyddoedd, y Cerddor, &c., 
nid yn unig heb dderbyn dim elw iddo 
ei hanan, oud bu raid iddo dalu llawer, 
am nad oedd y gefnogaeth a gai yn 
ddigon. Oreodd gyfnod newydd yn 
hanes cerddoriaeth y Oymry. Fel yr 
oedd yr hen Ficer Pritchard, Oharles 
o'r Bala, Williams Pantycelyn, a Peter 
WiUiams, wedi cyflawnu gwaith mawr 
eu dydd, a chyfarfod âg angenion 
neillduol yr oes yr oeddynt yn byw 
ynddi, yn eu gwahanol gysyiltiadau 
hwy, felly yr edrychai eíe ar Ieuan 
GwÝllt yn ei gysyUtiad â chaniad- 
aeth y cysegr. Anogai bawb i efelychu 
ei esiampl mewu ymroddiad llivyr i 
wasanaeth ei Dduw a'i wlad, ac mewn 
ymlyn}ad difeius a diwyro wrth yr hyn 
oedd bur ac uchel. 
Oafwyd anerchiad rhagorol hefyd 

fan y ÌParchn. T. Gwynedd Roberts, 
Ihostryfan ; £. Jones, Oaernarfon ; a 
J. Eiddon Jones. Wedi i*r Oôr ganu 
y dôn " Moab," Terfynwyd y cyfarfod 
trwy weddi gan y Parch F. Jones, 
Waunfawr. 

BASGEDAID BRIWFWYD Y 
PWLPÜD. 

** Cesglwoh j briwf wyd gweddill, felna cHoUer 
dim." — ^IoAN vi. 12. 

Addewibio!» Düw.— Y mae " hoU 
addewidioii Dw yn le aa yn amoA '' 



Digitized by 



Google 



M 



BÀftOKDAn> ^&RTirrwYD T ^im^ẅ. 



ynddo efl "Nid ìe a naffe ;** nìd " ie " 
mewn addaw. a "'naffe mewn siomi ; 
nid dywedyd " ie *'heady w, a " nage " y 
fory, y mae addewidion Duw; ond " ie 
ac amen." Kid "ie^mewn sair, a 
** nage " mewn ffwirìonedd ; niî " ie " 
mewn dysgwyfiad a "nage" mewn 
Biomedigaeth, ond "ie ac amen/' i 
gyfateb i'r eÌBÌau. " le," meddai jt 
angen, "amen" meddai yr adde^d. 
"le" meddai yr addewid, "amen" 
meddai y cyflawniad. Nid ydyw Efe 

£1 galw mo*i addewid yn ol. ** Ff^dd- 
wn yw yr Hwn a'chgalwodd, yr Hwn 
hefyd a'i gwna." Gallwch ddaillen 
hyn uwch ben pob addewid, '*Yr 
Hwn hefyd a'i gwna." €ran ei fod yn 
waetad yr un, nid yw yn anghofio 
byth. — Pardu John Hughes, Lẁer- 
pooL 

CWSTIONOOION YlIDlJANGOSIADOL. 

— Ymae pwysau cloc yn ysgogi yr holl 
olwynion; felly y mae Cristionogion 
ymddangosiadol yn cael eu bywiogi 
ganddi hithau oddiallan iddynt eu 
hunain. Y mae amynt eisieu egwyddor 
fewnol i wneuthur daioni yn rhwydd. 
Ond y mae Ysbryd Duw jül gweithio 
math ryddid naturiol.— 2)r. Sibhs, 

Ffydd a Gweddi.— Gweddiwch fwy 
na mwy am gryfhad yn y fiFydd. Y 
mae gweddi yn danwydd ac yn ym- 
borth i ffydd. Yr un peth i ddyn 
geisio byw heb ymborch ag i ffydd fyw 
heb weddi. Mae yr enaid yn byw 
trwv ffydd, a ffydd yn byw trwy 
weddl Mae ffydd yn cvnorthwyo 
gweddi, a gweddi yn cfnorthwy ffydd. 
" All hxzìid^ upon deek i dynu rhaffau 
yr addewidion. Mae cymundeb rhwng 
ordinhadau a grasusau ; mae y naiíl 
yn cynorthwy y llall, a*r cwbl yn cyn- 
orthwyo eu gilydd. Mae y gair yn 
helpu gweddi, a gweddi jm helpu y 
gair, a ffydd yn cael ei chyd-dymheru 
a'r cwbl. Nis gall gweddi ddywedyd 
wrth ffydd, **Ni raid i mi wrthyt," 
na ffydd ddywedyd wrth weddi, ** Ni 
raid i mi wrthyt," gan fod y naill 
yn ymddibynu ar y llall. Mae ffydd 
yn dywedyd wrth weddi, **Cynorth- 
wya fi i gredu trwy weddi, minau a'th 
gynorthwyaf dithau i weddio trẁy 
gredu." Mae y Cristionogion yn eu 
sefyllfa eglw^BÌg wedi eu cyfansoddi yn 
y fath fodd fel ag y mae pawb yn ym- 
ddibynn ar eu gilydd, a thrwy hyn^, 
yn oynorthwyo graaau eu gilydd. Mae 



nn yn cynorthwyo sel y naill, ac yntau 

Si cynorthwyo gwybodaeth y UalL 
ygwch feichiau eich gilydd, ac felly 
cyflawnwch gyfraith Crist.- Farch. 
Aforgan Howellê, Tredegar, 

Abebth Crist — Yw unig sylfaen 
gweithrediadau yr arferth, canolbwynt 
yr iachawdwriaeth,unigsylfaengobaith 
pecbadur, a sylwedd cân y gwarediíç- 
lon. — Parch, Bichard JoueSj Llan- 
llugan. 

Cynteddau y Deml. — Perthynai 
Tr deml dri chyntedd ; y nesaf allan a 
elwid cyntedd y Cenhedloedd ; yr ail 
i*r luddewon ; a'r nesaf i mewn, yno 
yr âi yr Archoffeiriad yn uni^. Mae 
genym ninau dri chyntedd. Y nesaf 
aìlan : yno dylai y fasnach, y grefft, y 
fferm, aV hoíl amgylchiadau fod. Yr 
ail ; yno y mae y wraig aV plant i 
fod, a'r perthynasau hyd y nawfed ach. 
Ond nid oes neb i fod yn y galon ond 
yr Archoffeiriad mawr yn unig.— 
Parch. T, J, WUliams^ MyddfaL 

Teiml AD A Ffydd.— Mae y crefydd- 
wr sydd yn cymeryd ei arwain yn benaf 
gan deimlad, yn debyg i'r llong sydd 
yn myned yn mlaen wrth gynhyifiad 
allanol y gwynt yn gweithredu ar yr 
hwyliau. Heb y gwynt, mae hono yn 
methu myned yn mlaen ; a chyda y 
gwynt, y mae yn fynych yn myned 
allan o'i chwrs, ac weithiau yn cael ei 
gyru yn ol. Ond mae yr hwn sydd yn 
by w trwy ffydd yn debyg i un o'r ^ger- 
longau ysplenydd sydd yn croesi yr 
Atlantic, y rhai a ysgogir gan beiriant 
yr ager oddimewn, ac a ânt yn mlaen 
yn gyson ac yn gyflym i'w lle penodedig, 
trwy ystorm a thrwy dawelwch, o dan 
gwmwl ac dan haulwen. 

Creeydd Crist yn un o Ddewis- 
lAD. — Y mae cymdeithas y saint a dy- 
oddenadau Crist yn gymdeithas o 
ddewisiad, ac nid o orfodaeth. Nid yw 
crefydd trwy orfodaeth wedi gwneu- 
thiir un lleshad i neb, ond wedi caleda 
ac anafu Uawer. Rhy w orfodaeth felly 
a tynai rhaî o sect y Phariseaid osod 
ar y Cenedloedd dychweledig, trwy 
ddy wedyd fod yn rhaid eu henwaedu, 
a gorchymyn cadw deddf Mc^ses ; ond 
ni 1 wy ddasant yn eu hamcan. Rhydd- 
hau yr enaid y mae Crist a'r efengyl j 
gweithredu yn naturiol yn ei alluoeda 
cyntefiff. Eto y mae yn '* caethiwo pob 
meddwl i nfudd-dod Grìfit," eithr nid 



Digitized by 



Google 



ÍÍÄÀẂH-DÖTẂEDUDJLty Y TìlDATT. 



^è 



'trwy draìs, ond o ddewisiad. — Parch 
W. Griffiths, Gawer. 

Anmherpfbithewydd Dyn.— Gall 
llygad craff weled yn wastad gryn- 
ddiffyg >n y dynion mwyaf. ifi a 
fyddwn yn barod i eiiunaddoli y cym- 
eriadau goreu, am ein bod yn edrych 
arnynt gyda phartîaeth. Cydnabydd- 
wn bob rhagoriaeth, a ihoddwn y go- 
goniant i'r Hwn y mae yn deilwng, 
gan ddangos parch i'r meddianwyr : 
ond bydded i ni gofio Duw, trwy adaeí 
ei weision penaf yn ngafael gweith- 
rediad naturiol gwendid dynol mewn 
rhyw ran neu gilydd o'u cjrmeriad, 
wedi ysgrifenu ar wyneb yr eglwys — 
*' Peidiwch chwithau â'r dyn !" Fel 
y gwnaeth efe â chorff Moses ; felly y 
mae yn gwneyd gyda pherffeithrwydd 
cymeriad — mae yn ei guddio fel nad 
eiluuaddoler ef. Mae ein serchiadau, 
ein rhagfarnau, neu ein hanwybodaeth, 
yn cuddio y creadur â llen ddysgleir- 
wych ; ond y mae Ef yn codi y llen i 
fyny, ac megys yn dy wedyd, " Gwel- 
wch y creadur yr ydych yn ei fawrhau !" 
— Parch, E, Cecü, 

PlaîíT DüW I GYD YN GaDWEDIG. 

— Ni byddant i gyd yn bregethwyr; 
ni byddant i gyd yn ddouiol ; ond fe 
fydd plant Duw i gyd yn gadwedig. 
Dywed Jesu Grist yn y diwedd am 
bob un, "Wele fi ar plant a roddes 
Duw i mi." Nid oedd pob creadur yn 
yr arch mor gryf neu mor hardd a'u 
gilydd ; ond yr oeddynt i gyd yno yr 
un mor gadwedig rhag y diluw. — Parch 
John JoneSy Edeyrn, 

Unig Sylfaen Enaid.— Y mae 
rhai dros eu hoU ddyddiau yn gosod y 
sylfaen, heb un amser yn abl i adeil- 
adu Lrni, er eu tangnefedd a'u cysur. 
Y rheswm ydyw, am eu bod yu cym- 
ysgu a'rsylfaen feini nad ydynt gym- 
hwys i'r adedad. Hwy a ddygant 
eu hufudd-dod, a'u dyledswyddau, a'r 
cyffelyb, i mèwn i'r sylfaen. Y mae'r 
rhai hyn yn feini gwerthfawr i'r 
muriau, ond yn anghymwys i ddal 
holl bwys yr adeilad. Yr unigsylfaen 
ddyogel yw Craig yr Oesoedd, lesu 
Grist ; ond fe fynai hunangyfiawnder 
gael rhywbeth o'i eiddo ei hun i'w 
gymysgu gydag ef ; ac o herwydd na 
wnant hwy ddim cymysgu, mae yr 
adeiladwyr deddfol hyn yn debyg o 
lafurio yn ddifudd dros eu hoU ddydd- 
iaa.— Dn Oto«i, 



"Dydd y Pethatt Bychain.— 
Y mae dydd y pethau bychain, yn 
ddydd pethau gwerthfawr, ac yn 
arwain at bethau sydd fawrion ; ac y 
mae ei ddiystyru yn cau rhag y rhai 
hyny. Y mae pawb sydd yn gwn- 
euthur hyn mewn gwirionedd yn 
bamu eu hunain yn annheilwng o 
fywyd tragywyddol. — Parch, Edward 
Morgan, Dyffryn, 

Dau lbidr ebeill.-— Heblaw y 
ddau leidr a groeshoeliwyd gydaChrist, 
yr oedd yno ddau leidr ereill yn 
anweledig ar y croes, sef pechod a 
diafol. — Thomas WaUon, 

Canwyllffydd.— Gwybodaeth am 
athrawiaeth yr efengyl ydyw y ganwyll, 
heb yr hon nis gall ffydd weled i 
weithio. — GurnaL 

Ieüad anghydmarus. — Pe na 
buasai diluw mor ddwfn o bechod yn 
amser Noah, ni buasai diluw dwfr yn 
cymeryd lle. ba le gan hynv y 
daeth y gorhelaethrwyddhwn o bechod, 
ond oddiwrth yr ieuad anghydmarus 
gyda'r rhai digred Ì—Esgob HalL 

Cariad Crist.— Mae cariad Orist 
yn hynach na'r ddynoliaeth, bu dechreu 
ar hono, ond ni bu dechreu erioed ar ei 
gariad, bu diwedd ar ei ddyoddefiadau, 
ond ni bydd diwedd byth ar ei gariad. 
— Dr, Parry, Bala. 

Yr Addewidion.— Y mae llawer 
o'r addewidion wedi eu gwasgaru yn y 
Beibl yn debyg i'r ser yn y ffurfafen ; 
pe buasai yn wastad yn ddydd ni 
buasem yn gwybod fod seren yn yr 
awyr, feliy y mae llawer o addewidion 
Duw ynllewyrchu yn uni^, neu o leiaf 
yn ilewyrchu yn ddysíçleiriaf yn nos 
cystudd. — Newton, 

FFRAETH-DDYWEDIADAU Y 
TADAÜ. 

Y DDATT BLENTYN AMDDIFAID.— 

Dau wr ieuanc aughrefyddol a chell- 
weirgar yn cyfarfoda hen weinidog o'r 
enw Dunlop yn Heol Fawr, Dummes, 
a'i cyfarchasant gydag ymddancosiad 
difrifol, *'Mr. Dunlop,a glywsochchwi 
y newydd î" 
"Panewyddr 

" Y newydd fod y diafol wedi marw." 
'* Ho felly I" meddai Mr. Dunlop ; 
yna druain yr ydych chwi yn awr ya 
ddau blentyn amddifaid." 

AWGRYM I BRBOETHWB MAITE.— 

Darfu i'r Hybarch« W. EYans, Tanyr^ 



Digitized by 



Google 



M 



omuü T DoBtaioir. 



ébk\U wr&ndo brawà oedd 301 tueddu 
at feithder wrth bregethu unwaith, ar 
ol y bregeth dyweitai wrth y gwr, 
** Da iawn írawd bach, chwi bregeth- 
asoch yn hynod dda am y deugain 
mynyd neu r tri chwarter awr cyntaf, 
ychydig iawn a all brejrethu fel chwi, 
ond am yr ugain mynyd olaf, cofiwch, 
fe all pawb honom bregethu cystal." 
Dyn wedi ei ADAEL.--Pan oedd y 
diweddar Barch. Johu Bowen, Bonty- 
pool, yn gwneyd cais mewn Oyfarfod 
MÌ80I am ei adíferiad i'r weinidogaeth, 
ar ol bod am flynyddoedd lawer yn 
pregethu gydag enwad arall. Dywedai 
un hen gyfaill ei fod wedi teimlo yn 
fawr, herwydd iddo fyned at enwad 
arall i bregethu. I'r hyn atebai John 
Bowen, '* Ffrynd bach, ble na aiff dyn 
pan fydd yr Arglwydd wedi ei adael." 
Ni WNA Rhaolüniabth doddi 
OWER.— Yr oedd John Eyans, o'r Bala, 
ar ryw nos Sabboth yn pregethu yn 
Nghwmtwrmyuach ; ac yn fuan wedi 
dybenu yr oedfa, efe a hwyliai i gwych- 
wyn ad&ef. (>an ei bod yn noson 
wlawog a thywyll, erfyniodd y cyfeill- 
ion amo aros yno hyd y boreu canlynol; 
ond dywedai yntau fod amgylchiadau 
yn peri fod yn rhaid iddo fod gartref 
yn foreu dranoeth. '* Ho, John Eyans," 
ebe un o*r cyfeillion, ** ymddiriedwch i 
ragluniaeth, ac aroswch." **Na," 
meddai yntau ; *'ni wna rhagluniaeth 
ddim toddi'r gwer, agwneyd canwyllau ; 
mae yn rhaid i mi wneyd hyny, neu fe 
fydd heb ei wneyd." 
YND YN A Ohroes.— Un tro syrthiodd 
dynes yn ddamweiniol i afon. Aeth ei 
gwr i chwilio am dani, a chychwynodd 
1 fyny yr afon o'r lle y syrthiodd i 
mewn. Gofynodd y bobì oedd yn sef- 
yll yn ymyl, a oedd yn wallgof, gan y 
buasai yn anmhosibl i gorff y wraig 
fyned byth yn erbyn y ffrydli£ Ateb- 
odd y dyn yn ddifrifoì :— *' Yr oedd yn 
gyndyn a chroes i bob peth a phawb 
yn ei by wyd, a diamheu ei bod yr un 
fath yn awr ar ol boddi !" 

HüNAN-DDiooNOL. — Ychydig amser 
yn ol, traddodwyd pregeth ragorol gan 
y person yn yr eglwys, ac yr oedd yr 
hoU gynulleidfa yn wylo dagrau yn 
hidl oddigerth un dyn. Pan y gofyn- 
wyd iddo naham nad oedd ef yn wylo 
fel y gwedoill, efe a atebodd yn ddison 
digy£o, " ! perthyn i Uwyf araliyr 
wyfflr 



GEIRIAÜ Y DOETHIOẂ. 



EoRYCH I Pyny.— Aeth bacl^ii 
bach unwaith iV môr gyda'i dad, i 
ddyg^ bod yn forwr. ün diwrnod 
dywâodd ei dad wrtho, — ^"Tyr*d, 
machgen i, ddoi di byth yn forwr heb 
ddysgu dringo ; gad i mi gael gweled a 
elh di ddringo i ben y mast.'* Yr oedd 
y bachgen yn llanc bach gwisgi, ac yn 
mhen mynyd neu ddwy yr oeáá wedi 
dringo yn ucheL Ond pan aeth i'r 
topj a gweled y dyfhder mawr dano, 
dychrynodd- a gwaeddodd ar ei dad, 
**0 nhad, tegwympaf! fegwympaf! 
Yr wyf yn sicr gwympo ! Seth wnaf 
fi î"- ** Edrych i fynu— edrych i fynu, 
fy machgen,'* gwaeddai y tad ; *' os 
edrychi i lawr, âi yn benysgafn, ond os 
cedMTÌ dy lygad ar y faner sydd ar dop 
jrr hwylbren, ti ddysgyni yn ddyogeL 
Gwnaeth y Uanc gynghor y tad, a chyr- 
haeddodd y gwaelod yn ddyogeL Ddar- 
Uenydd, os daw rhyw daro amat,edrych 
i fynu at lesu Grist, a thi ddeui aUan 
o'th hoU beryglon yn ddyogeL 

Trethi Gormesol. — Yn wir y maé 
y trethi yn ormesol ; ond pe na byddai 
genym ddim i dalu ond jrr Ìiyn a osodir 
arnom gan y Uywodraeth, ^lem gael 
ffordd i'w talu. Ysywaeth, y mae 
trethi lawer mwy bUn i'w goddef. Fe'n 
trethir ^jnnaint araU gan seguryd, a 
mwy fyth gan falchder, amwy o'r haner 
eto gan oferedd ac ynfydrwydd. Ac 
ni all y llywodraeth ein rnyddhau oddi- 
wrth y trethi hyii.—FranklyH, 
Oysuron Tymorol:— 
Ôeisiwch hwy yn ochelgar, 
Deisyfwch hwy yn ymostyngar, 
Byddwch hebddynt yn toddlongar, 
Oyhoeddwch hwy yn annichell^, 
Derbyniwch hwy yn ddìolchgar, 
Prynwch hwy yn iswasanaetbgar, 
Defnyddiwch hwy yn ddeallgar, 
Byddwch gyda hwy yn gymwynas- 
gar, 
Rhoddwch hwy i fynu yn ewyllysgar. 
Derbyn Enlmb.— Y mae efe yr 
hwn sydd yn rhoddi clust parod a 
chrediniaeth i enlüb, naiU ai yn ddyn 
o galon a moesau drwg, neu ynte yn 
un heb ganddo f wy synwyradeall 
na phìentyn,—M€iiander. 

Yr hyn Fü, Sydd, ac a Ddaw. 
— Ystyria y tri pheth hyn sydd wedi 
myned heibio : — Y drwg a wnaethost, 
7 cyfleustra a ge£Bdat i wneathor da* 



Digitized by 



Google 



BASDBOinAim 



S67 



oni, aV amser a gamdretdiaist. Ys- 
tyría y tri phetli sydd yn bresenol : — 
Byrdra dy einìoes, jrr angeiirheidrwydd 
o ailenedigaeth cyn y gellir byth gvr- 
haedddedwyddwch, a bychandrapraidd 
Crist Ystjrria y tri pheth sydd i ddy- 
fod :— Angeu, na*r hyn nid oes dim yn 
fwy dychrjmllyd, onisymudir eigolyn; 
y fam, na'r hyn nid oes dim yn fwy 
iV arswydo, oni fydd i ti chwilio 'a 
pbrofi dy hun cyn hyny ; ac uffem, na'r 
nyn nid oes dim yn fwy annyoddefol 
na*i dân anniffoddadwy, oni bydd i ti 
deimlo gwaed Orist yn dy ryddhau 
oddiwrth y tân sydd yn dy fynwes. 

EiN Geiriau.— Na ddyro ormod o 
ryddid Tth dafod, rhag iddo dy gymer- 
yd yn garcharor ; gair heb ei ddy wedyd 
sydd fel cleddyf yn y wain — yn dy 
feddiant dy hun ; os gollyngi ef allan, 
dvna*r cleddyf yn llaw dyn arall : os 
cnwenychi gael dy gyfrif yn ddoeth, 
bydd ddigon doeth i atal dy dafod.— 
Çuarles, 

DypERYN o Ddwpr.— Gellir defn- 
yddio ychydig ddyferion o ddwfr i 
achosi j dyoddefiadau mwyaf ofnadwy. 
Bydd 1 ddyferion dwfr, yn dysgyn o 
uchder ar y pen, deimlo yn mhen ych- 
ydig amser fel dyferion o blwm todd- 
edig. Yr oedd y math yma o boenyd- 
iaeth yn adnabyddus i awdurdodau y 
Ohwil-lys. 



LLWCH AUR. 

Ctnoor I BAWB.— Dilynwch rinweddaa eich 
gelynìon yn hytrach na beiau eich cyfeiUion. 

EiOH OAIB.— T mae nn peth penodol y 
dylech ei gadw wedi ei roddi i arall— eich 
gair. 

Cabiad t duwiol. — Gtall poh dyn gam ei 
g|YÍáill, eithr nid all ond y dyn dawiol gam eì 
eíyn. — Parr» 

Dtooblwoh bhag t bbwo.— Os mynwch 
fod jn ddyogel rhag drwg eich honan, na 
fyfyriwch wneathnr drwg i ereilL 

Yb Tiom) PENAF. -Yn mhlith ynfydion, 
hwnw gydd fwyaf, sydd yn tybied ei fod yn 
gweled fwyaf . 

Bhimwbdd. — ^Y mae rhinwedd yn debyg i 
aroglaa dradfawr, y rhai ydynt yn fwyaf 
peraroglaidd pan wedi ea mwgdartha nea eu 
bysigo; oblegid llwyddiflnt a ddadgaddia 
ddrygioni orea, ond aflwyddiant a ddadgaddia 
rìnwedd orea. 

Llttb BHTFEDD.~Mor ddiwcddar ydyw y 
gyfrol 8 ysgrifenodd Dow am y byd ! yn yr 
hon y mae pob creadar yn llythyren, a phob 
dydd yn ddalen newydd. — Haíl, 

Ctnohob t doeth. — ^Nid oes modd gwneyd 
treln ar rai pobl ond trwy ddefnyddio cynghor 



y gwr do6Ìh:^**Ffrwyii i fueh, fficewyll 
asyn, Açwtalen ar g^ yr ynjyd" 

Rheswm bhai DBoa wbddio.— Y irae 
Uaweryn gweddio— nid am waredi^aeth oddi- 
wrth bechod, ond i'r dyben o alla byw yn 
dawel ynddo, gan ddysgwyl y derbynir eu 
gweddiaa yn Ue diw\ giad. 

Y BTCHAN owiBiONEDDOL. — ^Yr hwD sydd 
fyohan yn ei olwg ei han, nis gofìdia os bydd i 
ereiU feddwl feUy am dano ; ond nid oes a 
feddylia yn fychan am ereiU ond a fyddo 
fychain ea hanain. 

Geiriaü Brtntion. — ^Y mae geiriaa brynt- 
ion fel cenUysg yn yr haf — y rhai, pe toddid 
bwynt, a ff^wythlonent y planhigyn tyner a 
gnrant i lawr. 

Dtn Maddeüoab. — Y mae dyn sydd yn 
madden ^m eiomi ei elyn. 

Ffobdd I OAEL ABiAN.— YUe i fyncd pan 
heb arìan— ewch at eich gwaith. 

Pbtdfebthwch. — Y mae prydferthwch fel 
blodaa yr haf— ymaent ynhawddea difẅyno, 
ac ni pharant yn hir. 

Pan y syrthiwch i ddwfr poeth, ewch at 
eich cyfeilUon, ohwi a'a cewch hwy yn 
ddigon oer. 



§arì>b0ma^í|^. 



BLODEÜYN rw OSOD AR FEDD JOHN 
MORGANS, LLANBADARN-FAWR, 

ABERYSTWYTH. 
Yr hwn a fu farw Gorph. lOfed, 1879. 

Wtlo, ydyw swn olwynion 

Amser ar ei brysor daith, 
Angea ydyw march ei gerbvd, 

01 ei draed y w'r beddaa Uaith ; 
Ea cysgodion yn myn'd heibio 

Ydyw yr adgofìon pradd, 
Chwys y galon ydy w'r dagraa 

DreigUant dros y welw mdd. 

Weithiaa, dywaf draw o'r peUder 

Ea swn prndd yn myn'd yn mla'n, 
Nes araf a camraa'r meddwî, 

A rhoi cryndod yn fy nghàn ; 
Brydiaa ereill pasÌHnt heibio — 

Megys da gysgodaa'r hwyr, 
Gan ddymchwelyd fy amcanion, 

A throi'm cân yn wylo Uwyr. 

Daeth yr awr — er maint ein tristwch, 

Ae agorwyd iddo'r ddôr 
Awr a glywem (er's rhai misoedd)* 

Draw fel oawfed tôn y môr ; 
Nesai'n araf — ao o'r diwedd— 

Ta^-nodd dros y creigiog draeth, 
Ac er tristwch, wrth ddychwelyd, 

Un o'n hoff gyfeilUon aeth. 

Gwelem draw o beU arwyddion, 

Nos yr arwyl, er mor groes, 
Araf daena wnai'r cysgodion 

Nes gorchnddio'n Uwyr ei oes ; 
Croes ì'rdehU- croes i'r teimlad 

Ydoedd ei symadiad £f , 
Ond er himy mae'n rhaid plygu 

I ly woaraeth f awr ^ Nef . 

* Ba >ii waei am amser maith« 



Digitized by 



Google 



BABDDONIASTH. 



Oymyl a Ìbywyllweli ydyw 

Tri:.fáii yr oneddfaine íawr, 
A da bljgioa o dywyllweb 

Tw ei threfn i hUnt y llawr ; 
Llirybraa yn y dyfroedd dyf nion, 

Dyrya ffyrdd drwy ddyfnder mOr, 
Croes i'r dekll, ac i'r galon 

Ydyw'n (aml) drefn yr lôr. 

Ki apeliwn atat, Arglwydd, 

*B bwn eistedda'n '*Frenin Heddl" 
Ar chwym ymchwydd y Uifeiriant, 

Clyw ein cri ar drothwy'r bedd ; 
Dyro allu i gydnabod 

Dy ddoetliineh yn dy WRÌth, 
Dyro hefyd ffydd i'th ganfod— 

Di dy hiin drwy'r dagraa Ilaitb. 

Tad amddifaid— Bamwr gweddwon 

Ydyw'th (^nw,— Diolch am hyn 1 
Digon creda hyn i wneatbnr 

Oaoaf du yn hafddjdd gwyn. 
Os da ydyw'r bedd, a'r llwybraa 

OU sy'n arwain iddo ef, 
Dysglaer ydyw'r addewidion, 

Owynion ydyw llwybraa'r nef. 

Difnrmylt'r addewidion, 

Ỳmlid nos yr arwyl pradd, 
Sychant hwy y dagran heiUtion, 

Ownant y nos yn olea ddydd ; 

fy Naw ! bydd yn bob cymhorth 
I'r trist deala bychan, mad, 

Tywys di y plant amddifad, 
1 rinweddol Iwybraa 'a tad. 

Maddeo, Arglwydd, im' am wylo 

Uwch dy waith yn drist ein gwedd ; 
Teimlad oedd, nis gallem beidio 

Owneatbor hyn ar lan ei fedd ; 
Os yw'n drosedd wylo dagraa 

üwch gweithredoedd Duw felbyn, 
Ni ddadleawn am faddeuant 

Oyda'r rheswm— Teimlad fyn. 

Pan ystyriom, testyn cana, 
Mewn gwirionedd ydy w Ef ; 

Un yn gadael tiroedd galar, 
Am drìgf anan heirdd y nef ; 

Un yn gadael maes y frwydr, 
I gael gwobr am ei waith, 

1 gael coron anr a thelyn 

Yn lle cur, a gruddiaa llaith. 

COEDFBTN. 



HIBAETHGAN 

Ar ol y ddiweddar Mrs. Auelia Oriffithb, 
Dock Newydd, Llanelli. Ba yn aelod ffydá- 
lon gyd'r Methodistiaid drwy ei hoes. Ci^- 
odd ei dwyn i fynu yn yr eglwys yn Llan- 
dyfeilog. Ar ol ei symudiad i Lanelli, 
ymnnodd ag eglwys Capel Newydd ; ac (ar 
ol hyny) yn y Trinity o gychwyniad yr 
achos yn y lle hyd ei marwolaeth — " Yr 
hyn a allodd hen hi a'i gwnaeth." 

O dan ei chlwy' 

Mae merch yr hen Amoriad, 
Yn gofyn, Pwy 

Bydd f alm o gydymdeimlad ? 
Si harchell sydd 

Ynrhedegynddiaial; 



Bob noi a djdd, 
Nea methu 'mron ymgynaL 

Siomedig fyd ! 

Wyt orlawn o dráUodau; 
Fel pe bii'th fryd 

I etgor ar gwynfanaa ; 
Mae'r ilanw'n gry', 

Yn golc) i glanau Seion, 
A chyda'r Ui' 

Fe gipir ei hanwylion. 

Y cyfiawn sydd 

Yn cael ei glado adref ; 
I wlad na fydd 

0*i mewn ond bythol dangnef ; 
Ond O î mae'r fifaith 

I Seion yu awgrymu, 
I gofio'i gWRÌth, 

Fod drygfyd yn dynesu. 

Mae braw yn Uanw'r fynwea, 

Wrth nesa at y bedd ; 
Hen randir y teymormes, 

A ffrwyth ei finiog gledd ; 
£r trín a sénu angaa, 

Nid ydym ronyn gwell ; 
Ond gwelir dydd bydd yntau 

Dan seliau yn ei gell. 
Ein hanwyl chwaer Amelia 

A gipiodd ef o*n plith ; 
Ac O ! mae'r teimlad yma, 

Ei fod yn ergyd chwith ; 

Y clwy* sydd yn anaele, 
Y golled sydd yn f awr ; 

A chwyddo galarnadaa 
Mae'r eglwys ar y Ilawr. 

Y mae'r Cyfarfod Oweddi, 
A'r Seiat yr un wedd, ^ 

Yn dwyn tystiolaeth iddi, 
•* Bu ffyddlawn hyd ei bcdd ;'* 

Cyffelyb oedd ei helfen. 
O f ewn y babell gu, 

I 'hedydd ar ei aden 
Yn mro y cwmwl fry. 

Mae llyfr yr eglwys hefyd 

Yn hawlio dod ger bron, 
A dyga mewn byr enyd 

Dystiolaeth dda i hon ; 
Mae'n meddu'r f ath hyawdledd 

Ar ffrwythau'r cariad cu, 
A choron wen anrbydedd 

Ddyd ar ei henw hi. 

Cyduna'r holl frawdoliaeth 

Fod hon yn golled wir ; 
A th^rr costrelau hiraeth 

Wrth gofio *n chwaer yn hir ; 
Ond eto rhaid cymodi 

Ag Arfaeth Nefoedd fawr ; 
Try'r cwbl er daìoni 

I'r teulu ar y Uawr. 

Yn mynwes ei cbym'dogion 

Yr oedd yn anwyl iawn, 
Ei hysbryd pur, heddycblon, 

Edmygent foreu a nawn ; 
Na wyd(kti am genfigen, 

Ns digter, lUd, na sen ; 
'Bo«dd Uawer gloywaoh elfeu 

f ewn ei mbonwei w«a. 



Digitized by 



Google 



NYTH Y DBYW. 



269 



Ymwthiodd drwy bob dwndwr 

Yn mlaen yn ddystaw baoh, 
Nea cyffwrdd Ä'r Gwaredwr, 

A dod yn berffaith iach ; 
Gwnaeth olchi 'i draed bendigaid 

A dagrau cariad pur, 
Anwyldeb yn yr enaid 

Ni8 gall ymgaddio'n hir. 
Yn acbos Grist gafaelodd 

Fel eiddew am y pren, 
Am dano yr ymblethodd 

Ei by wyd îs y nen ; 
A ffnrfiwyd y fath andeb 

Cydrhyngddynt ar y llawr, 
Na welir ond yn wyneb 

Goleoni'r boréa wawr ! 

Offrymodd weddiaa taerion 

DroB ei hanwyUaid ca, 
A byw fydd ei chynghorion 

£r pydra o honi hi ; 
I>y8gyned deaparth hefyd 

O'i hysbryd ar ei bâd, 
A boed i'r tiéala'n gyfan 

I gwrdd yn Nghanaan wlad. 

Yn ei Daw yr ymddiriedodd 

Tra yn teitbio'r anîal hyn, 
Ac Jf.f» a'i cyfarfyddodd 

Gyda golea yn y glyn ; 
Pan oedd pawb o'r ddae'r>ym cefnu, 

Yn yr olaf awr yn bradd, 
Cysgod angaa drowyd iddi 

Yn y fan yn olea ddydd ! 

Ai rhyw gerbyd o angylion 

A'i hebryngodd tua thref ? 
Ynte'n mreichiaa 'i Cheidwad tirìon 

'Baeth drwy earbyrth Nef y Nef ? 
A adnaba yn Mharadwys 

Frodyr a Chwiorydd ca ? 
£i hanwyliaid-o'r an eglwys, 

Bellach yn yr eglwys fry. 

Pa fath groesaw gafodd yno , 

Gan f rodorion Salem lân ? 
Fa fath andeb ? Pa fath gariad? 

Pa fath f wyniant ? Pa fath g&n ? 
Nid oes eiriau all ddarlunio, 

Ac ni all dychymyg 'chwaith, 
Sylweddoli'r teaia yno, 

Gyda'r Oen ar ben ea taith. 



Y mae y galon fawr, 

A f a yn llawn tosturi, 
At dlodion ar y llawr, 

Yn angaa wedi rhewì ; 
Mae MAai ddarbodus iawn, 

Yn nghyda awB\io rinweddol, 
A chrìstion bnr ei dawn, 

Yn gorphwys mwy yn hoUol. 

Yn nghanol d'rysni'r daith 
Mae'i phrìod wedi 'i ado, 

Anwyliaid hefyd saith, 
Yn agos a diffygio ; 

Y Nef arweinio'r tad 

Drwy fyd y gorthrymderaa, 
A'i had, a had ei had, 
Dros fil o genedlaethau. 

Os yw y sér 

Yn machlud yn y gorwel pell, 
Yn Nghwynfa dêr 

Dysgleirìo maent yn Uawer gweU; 
Os tywyU y w 

Bai prydiau yn yr anial dir, 
Os serth y rhiw, 

Fe dderfydd drìngo cyn bo hir ; 
Mae'r Golofn dân 

hyd yn arwain Israel Duw, 
Hi á o'u blaen 

Hyd nes cyrhaeddont Ganaan wiw. 

Os y w y rhos 

Yn gwywo gan y deif wynt prudd, 
Ac awel nos 

Yn cau amrantau blodau'r dydd ; 
Yn deg ei fryd 

Fe erys harddaf Bosyn Saron, 
Hyd dranc y byd 

1 harddu a pherarogU Seion. 

Yn iach, ein chwaer, 

Gorphwysed hi yn dawel, 
Yn mynwes dae'r 

Caiff wyUadwriaeth ddyogel, 
A dod o'r prìdd 

Yn hoew, pan ddaw'r alwad, 
Mor deg a'r dydd, 

Yn nghorff yr adgyfodiad. 

LlaneUi. GwiLiDeN. 



Pil2níi0ii 8 Pis. 



NYTH Y DRYW. 

^YDD da, Dafydd; yr ydych 
j]2^ wedi cychwyn yn foreu, gallwn 
^-^^í^ foddwl ; beth sydd yn myned 
yn y blaen heddyw ? 

" Wel, heddyw mae ffair y Llan ; a 
ffair lled bwysig hefyd ; oblegid bydd 
y ffermwyr jm gyffredin yn hon, fel y 
prifffair argyfer gwnenthur ifynu y 
taliadau iydd yn dodyn ddyledus tua 
OwylIefiuiyrUC Tsuiege&yf ddau 



ebol, a dau fustach dwyflwydd ; ac yn 
gyffredin, bydd ffair y cyfry w bethau 
yn dechreu yn foreu." 

Felly yn wir, Dafydd ; yr oeddwn 
yn meddwl eich bi)d ar eich ergyd i 
rywle, ar fusnes c^weddol bwysig. Pa 
fodd y mae'r byd yn myued mewn 
cysylltiad â phethau felly? da neu 
ddrwg ydyw'ar fasnach anifeiliaid? 
A yoyw amaetbyddiaeth yn weddol 
lewyrobus ar byn o bryd t 

"Dyn oato pawb, y dynl welaii 1 
34 



Digitized by 



Google 



S7Ö 



ÎTSTH T DÄTW. 



§: 



erioed yn fy oes y fath amadr ; naddo, 
ddim haner cynddrwg. Y prìaoedd yn 
rhy isel, fel y mae yn anmhosibl i 
vn3ttthur y talmentoedd i fynu; cewch 
"weled, bydd haner y ffermwyr yn ffaela, 
a hyny cyn bo hir iawn hêfyd. Y 
talmentoedd sydd wedi treblu ; yr ar- 
drethoedd wedi codi un ran o dair, y 
creflFlwyr a*r gweithwyrtirwedi dyblu; 
a pha fodd y gall y ffermwyr ddal o 
dan bwysaumor ddirfawrî Nid yn 
unig y mae y prisiau yn isel ; ond y 
mae yn anhawdd gwerthu dim ; ac os 
gwerthir, feallai y bydd rhaid gwerthu 
ar goel, ac felly, yn beryglus o golli y 
cwbl. Nid yw yn bosibl deall pwy 
sydd yn onest, pwy sydd yn gyfan, na 
phwy sydd yn obeithiol ; y mae fel pe 
bae y dry rot wedi myned i*r cwbl. 
Beth ddaw o'r byd, y dyn, nis gwn i." 

Wel, Dafydd, y mae yn anhawdd 
;wybod ; ond byddai yn burion i ni 
ddeall fod Llywodraethwr ar yr holl 
bethau hyn ; a thebyg iawn yn gwneu- 
thur un çeth ar gyfer y llall, a'r cwbl 
yn cydweithio er daioni. 

" Beth ? yn cydweithio er daioni ! 
a'm cly wch, y dyn, pa ddaioni all fbd 
yn yr amser tlawd presenol, pan y mae 
dynion yn Uewygu, ac ar drengu yn 
mhob man î Yr wyf fi bid y fyno, yn 
methu gweled pa íodd y gall hyny füd." 

Fe allai hyny, Dafydd bach ; canys 
rhaid cael ffydd Ued gref i dreiddio 
drwy y cymylau duon sydd yn am- 
gylchynu eisteddfa y Lly wodraeth an- 
weledig :— " Cymylau a thywyllwch,' * 
fel yr ydym yn darllen, " sydd o am- 
gylch ei lywodraeth ef." Ýr oedd y 
rhan fwyaf yn canmol y llwyddiant 
masnachol, fel daioni rhagluniaethol, 
ac yn lle cydnabod y Rhoddwr, yn 
defnyddio ei drugareddau iV ddirmygu, 
a sathru ei holl ddeddfau o dan draed. 
Yr oedd cynydd ar drugareddau yn 
cynyrchu cynydd ar bechodau ; ac iiid 
cynydd ar grefyddolrwydd, a mawl. 
Codwyd temlan Bacchus wrth y can- 
oedd ; defnyddiwyd y rhoddion nefol i 
aberthu i gythreuliaid, yn lle eu cym- 
hwyso at wasanaeth y Rhoddwr daion- 
us a thrugarog. Yn y temlau hyn yr 
aberthwyd myrddiynau o Iwon, rheg- 
feydd, a chableddau, o dan ddylanwad 
ysbrydion cyfeiliornus y gwlybyroedd 
meddwol. Pa faint o drugareddau 
wastraffwyd, i gynyrchu pechodau an- 
fad a dirif, nis gajl neb amgyffred. 



Dìnystriwyd meddianau lawer, aiechyi, 
a mwyniant rhagluniaethol ; ie, gwaeẁ 
na'r cwbl, eneidiau anfarwol hefyi 
Codwyd safon byw, gwisgo, ac ym- 
drwsio, at yr amseroedd nyûy» ^^ 1 
mae yn anhawdd dyfod i lawr at yr 
amseroedd presenol ; ac wrth ymladd 
yn erbyn rhagluniaeth, y mae pob peth 
fel yn siglo, ac yn bygwth dÌDystr cyff- 
redinol. Fe allai, Dafydd, nadydych 
chwi, y ffermwyr, ddim yn hollol ddi- 
bechod yn y wedd yma. Yr oedd 
llawer o honoch chwi yn marchogaeth 
ar feirch Ued borthianus, yn ymddai^- 
osyn drauchelfrydig, ac yn herio dryg- 
fyd. Nid efengyl i gyá oedd yn y 
Ffarmers' Gluh ; nid dirwest oedd ar 
yx orsedd yno ; nid oedd dyfod adref at 
y teuluoedd yn brydlon yn erthygl yB 
y cyfansoddiad ; eithr ymadael ryw- 
bryd cyn toriad dydd, ac aml un yu 
methu gwneuthur hyny. Byddai y 
ceffylau yn griddfan o dan bwysau y 
dyn wedi ei orlwy tho â chwrw, a bron 
yn tori i lawr o dan bwysau dau bwn. 
Y gwragedd yn eistedd i fynu i wflied 
y ddau anifaü yndychwelyd, acyny 
diwedd yn cael eu trin yn waethna 
chwn defaid ; nes Tr driniaeth annynol 
beri i lawer o'r trueiniaid fyued yn 
feddw hefyd, ar ol y gwyr, a'r merohed 
ar ol y mamau. Yn awr dyma ddinystr, 
dyma gulni yn ganlyniad, a phawb Ji 
plethu dwylaw, ac yn gwaeadi, "Pí 
ofid sydd fel fy ngofid i f' 

" A'm cly wch, y dyn, a ydych yn 
cyfeirio hyna ataf fi? NidwyffiyD 
euog o bethau felly ] ni welwyd fi erioed 
yn feddw, nac yn anhywaeth yn y teu- 
lu, a'r holl bethau ereill yr ydych yn 
son am danynt." 

Dafydd William Dafydd, peidiwcb 
camddeall ; nid ydym yn cyfeirio atoch 
chwi yn y mesur Ueiaf, eithr at amaeth- 
wyr yn gyftredin, fel dosbarth. Gwydd- 
om nad ydych felly ; ac y mae eithr- 
iadau anrhydeddus ereiU hefyd heblaw 
chwi, o drugaredd. Ond, fel y gwydd- 
och, y mae y rhan fwyaf o amaethwyr 
yn ormod o edmygwyr y selerau, acyn 
gredinwyr cawraidd yn effeithioldeb 
cwrw cryf a gwirodydd poethion. ^ý 

În aml jrr ânt heibio arwydd y Ceili(? 
)u, Cawrdy Bach, y Llew, a_r Ẅ 
heb droi i mewn i gael ychydig o yffl' 
gom â'r cwmpeini, ac â Dafydd Richarf 
a'i wraig ; ac, ar ol myned i Bnewiug 
methu yn aml cael y drws i ddy»» 



Digitized by 



Google 



NYTH Y DRYW. 



^71 



aìlan, cyii gorfod eu taflu bendramwn- 
wgl i*r neol, a chysç;u yn y ffos dros y 
nos. Ond, fel y dywedasom, y mae 
eithriadau anrhydeddus Yn awr, 
Dafydd, y mae yn aralwg, pa beth 
bynag oedd dyben yi amser da hyny, 
ei fod wedi dwyn arnom gosbedigaeth 
anferthol ; a buasai yn weU i'r wlad na 
welwyd y cyfryw amser erioed. Nid 
oedd dynion yn ddigon crefyddol i ddal 
y fath beth ; aethant yn aíiywodraeth- 
us ; ac hefyd anghymwyswyd hwynt 
i ddal cyfnewidiad sydyn ac eithafol. 
Peth anhawdd y w gostwng safon byw, 
unwaith y bydd wedi ei chodi ; ac felly, 
yn y cyflwr yna y gwelir cymdeithas 
yn awr, yn ymdrech yn erbyn y Uif, yn 
gwingo yn erbyn y symbylau, yn cablu 
yr aingylchiadaui ac heb weled dim o*r 
llaw sydd yn iJy wyddu y cwbl. Tebyg 
iawn y bydd rhaid dychwelyd at yr 
Hwn y pechwyd yn ei erbyn, a cheisio 
ei wyneb, cyn y ceir gorphwys yn nydd 
trallod. 

** Wel, nid oes genyf fì ddim i ddy- 
weyd, ond yn unig fod y hyá fel mewn 
dyryswch benbwygilydd." 

lë, Dafydd, y mae hyny yn sicr o 
fod yn wir, mewn cysylltiad a phob 
peth ; braidd y gwelir neb heb ryw 
ddyryswch, ac yn crwydro yn ddall 
frsLn syrthio o ffos i Ôbs yn barhaus. 
Ýr arweinwyr sydd yn däeillion; ac 
os bydd y dall yn arwain y dalí, ni 
fydd neb yn rhyfeddu clywed fod y 
ddau wedi syrthio i'r ffos. 

" Eithaf gwir ddyn, dyna fel y mae 
yn union. Yr oeddwn er's ychydig 
wythnosau yn ol yn siop y cryddion 
acw, ac yr oedd Jack gloff yn darllen 
JBaìiet' ac Amserau Cymrìi; a ryfedd- 
ais i fwy erioed na chiywed am un 
Mr. Herchel, un o aelodau y Senedd 
fccw, yn dyfod a Bül i mewn i ddi- 
ddymu iawn am dori amod priodasol. 
Gwnaeth araeth go faith ar yr angen- 
rbeidrwydd o hyn. Ni chly wais y fath 
beth enau un dyn ahyny. GalJaswn 
feddwl fod cryn dallineb a thy wyllwch 
wedi cyrhaedd a meddianu hyny o le. 
Cato pawb ! i ba le y mae'r byd yn 
gwynebu ? Onid ydym yn gweled yn 
y Beibl fod tori amod o ryw natur yn 
bechod ; ac nad oes iddynt hawl i 
deymas nefoedd. Oni ddywed yr 
Apostol Paul, "Cyd na byddo ond 
amod dyn, wedi y. cadarnhâer, nid yw 
neb yu ei ddirymu, neu yn rhoddi ato j" 



felly, y peth mwyaf cysegredig rhwng 
dyn a dyn y w cyfamod ; ac nis gellir 
tyuu oíldiwitho, na chwanegu ato, ond 
drwy gydsyniad hollol ac ewyllysgar y 
cyfamodwyr. Beth yw y dyn hwnw 
yn werth na safo at ei air? nid oes 
gydag ef un cerpyn o gymeriad. At 
ddynion felly y bydd y gyfraith yn 
dyfod i mewn, ac yn dal cleddyf cyf- 
iawnder o flaen y troôeddwr, ac yn dy- 
wedyd, Os na fyddi gystal a dy air, mi 
a wnaf i ti fod. Ond dyma ddyn, 
Herchel wrth ei enw, wedi beiddio 
dyfod a Mesur i mewn i Senedd Ynys 
Prydain, i ofyn am ryddhâd oddiwr'th 
bob cosb am dori amod a merch ! 
Gwrandewch, nid yw yr Herchel hwn 
yn deilwng o'r enw dyn ; dylai gael ei 
alltudio blith dynion, a'i ddanfon i 
bori glaswellt at anifeiliail y maes, 
hyd oni ddychwelo at ddynoliaeth 
deimladwy. Herchel ! y dyn ; a oes 
gydag ef íam, neu a fu ganddo ef fam 1 
neu ynte ai rhywun a ddihangodd o'r 
pwll isaf ydyw î A fu ganddo chwi- 
oryddî neu a oes chwiorydd yn awr 
ganddo % a oes iddo ferched, a ydy w yn 
dad plant 1 Yr wyf yn coelio na ; ac 
os ydy w yn fab, yn frawd neu yn dad, 
ni ddylai gyfaneddu yn mysg dynion. 
Beth, twyllo merch, bradychu ei thyn- 
erwch hi, clwyfo el chalon, dystrywio 
ei gobeithion, a pheri iddi rodio yn 
alarus a thorcalonus, a dianc yn ddi- 
gosb ? Trosedd ydyw sydd yn waeth na 
lladrad ; un o'r llofrùddiaethau creu- 
lonaf ag sydd yn bosibl ei gyflawnu. — 
Lladd merch, fel lladd dyn sydd yn 
grogadwy • ac y mae yn gwestiwn 
genyf a fyddai ei lladd yn f wy o drosedd 
na'i thwyllo, a gadael iddi boeni by wyd 
allan mewn surni anobeitbiol. Ý mae 
yn warth fod dyn a allasai ddyfod a 
Mesur fel hyna i Senedd Ynys Prydain, 
yn aelod o honi. Pe buasai peth felly 
wedi ei gynyg yn Twrci, yn Rwsia, yn 
Abyssinia, neu yn Zululand, ni íuaswn 
yn rhyfeddu rhyw lawer ; ond ei 
gynyg mewn gwlad Gristionogol ; 
j gwlad ag sydd o dan ddylanwad yr 
efenffyl, wedi codi merch iV sefyllfa 
briodol mewn cymdeithas; gwlad ag 
sydd wedi ei chyhoeddi yn frenhines y 
teulu, a chwedi rhoi coron o aur coetn 
ar ei phen, gan ganiatau iddi deymasu ; 
gwlad lle mae chwiorydd yn gymdeith- 
lon tynheraf ein mebyd a'n lèuenctyd, 
mewn gwlad fel hon y mae un ilerchel 



Digitized by 



Google 



27iì 



*YTH Y DRYẂ. 



yn codi i fynu yn Senedd-dỳ Ynya 
Prydain, i geisio cael deddf i ryddhau 
dyn oddiwrth «osb na cherydd, er cyf- 
lawnu yr ysgelerder mwjraf tuag at 
fercìu lë, er yn aich-dwyllwr melldig- 
edig, a throse'ldwr dieflig, ei fod yn 
ng^yneb Herchel yn ddyn diniwed, ac 
yn aelod parchus o gymdeithas ddi- 
wylliedifir. Pe buasai deddf oV natur 
hyn >n cael ei chynyg yn un o Harems 
Oonstantinople, neti yn Grehena ei hun, 
ni fuaswn yn rhyfeddu ; ond, fod un 
aelod yn beiddio cynyç y fath beth yn 
Ymherodraeth Yictona, sydd yn ddi- 
grifwch i Beelzebub penaeth y cyth- 
reuliaid. Myn dyn, pe buaswn i ger- 
llaw, buasai yn bedwar asgwrn a phen 
cyn nemawr o fynydau." 

Dafydd William Dafydd, ymswjm- 
wch, brysur ; yr ydych yn myned yn 
rhy bell ; eich sel, a'ch teimlad 
angherddol sydd yn gwoithio'ch tafod i 
anghymedroldeb peryglus. Yr ydym 
ni, cofìwch, yn cyduno â chwi yn hollol 
ar egwyddor y peth ; eto, purion fyddai 
ymdrafod a'r cwestiwn â geiriau mwy 
öeneddol nag yr ydych chwi yn eu 
harfer. Rhaid dweyd nad y w yr ym- 
adroddion "tynu dyn yn bedwar 
asgwrn a phen," a phethau ereiU, yn 
iaith seneddol; eithr yn hytrach yn 
lled anseneddoí, ac yn tiieddu i wan- 
hau pwnc cryf. Rhaid i chwi addef, 
Dafydd, fod llawer o ddirgeledisîaethau 
ac anhawsterau mewn cysylltiad a 
llì/wì/ddìi ; nid ydyw y cyfryw yn 
myned fel y myìwnt yn aml, eithr fel y 
gallont. Ar yr un pryd, cofìwch, nid 
ydym yn cymeradwyo Herchel, canys 
nid oedd angenrheidrwydd yn y byd 
iddo ef ddyfod a'r fath Fesur i mewn i'r 
Tŷ ; nid oedd o dan un rwymedigaeth ; 
oddieithr ei fod ei hun yn euog o'r 
trosedd, ac am gael deddf er mwyn ei 
ryddhau o'i rwymedigaethau drygionus. 

** Dyna'r peth tebycaf, ddyn ; gwr 
felly ydyw yn ddiamheu ; a haeddai 
gaeì ei Aor^e-chwipio o un pen i'r llall 
ddinas Llundain." 

Dafydd anwyl, byddai farw o dan y 
fiaangelliadau cyn ei fod haner y ffordd 
drwy Lundain ; peth dal siarad peth 
felly. 

*'Wel, o'r goreu jmte, ei fflangellu 
hyd farw, a'i daflu i'r clawdd wedi 
hyny." 

Gwell, fe allai, yw i ni droi at ry w- 
beth arall, canys yr ydych yn rhy gyn- 



hyrfus ar fater Herchel braidd i fod yn 
rhesymol. Eto, Dafydd, o ran -eg- 
wyddor yr ydym yn credu eich bod yn 
iawnj felly, gallwn gydoddef à chwi 
yn eich zel a ch brwdfrydedd. Fel y 
dywedasom o'r blaen, nid oes dim i 
gyfrif am hyn ond drygioni ; pe buasai 
yn rhywbeth mewn cvsylltiad â swydd, 
neu beth felly, gallasem ddeall yn 
weddol ; oblegid y mae swydd yn beth 
cryf iawn ; gwneir pethau anhygoel 
weithiau i gael gafael arni. Gwelsom 
hyny yn ddiweddar mewn cysylltiad a 
rhai o'n pobl ni : Lord Hartington, a 
Mr. Osborne Morgan, ac ereül ; ni 
buasent hwy, tebygem, byth yn pleid- 
leisio dros Ẃaddoli Sefydliad Pabyddol 
yn yr Iwerddon, oni fuasai ceisio 
prynu pleidleisiau aelodau Seneddol yr 
Ynys Werdd, er mwyn bod mewn 
galíu swyddogol yn y Senedd ddyfodol. 
" Arhoswch ; nid wyf yn deall hwna 
yn dda, pa fodd y bu hyn ? Perthyn i 
ni y mae'r ddau wr bonheddig hyna, 
oniteî 

lë, îe, Dafydd, Lord Hartinfifton yw 
arweinydd ein plaid ni, feUy yn rhoi 
gwedd bleidiol ir cwbl. Yr ydych 
wedi darlien yn y Faner, neu wedi 
clywed darllen, i'r aelodau Gwyddelig 
ddyfod a Mesur i mewn am Waddoliad 
Athrofa newydd i'r Pabyddion ; ac 
nid yn unig hyny, oud ei gwaddoli i 
fesur ag arian yr Eglwys Brotestan- 
aidd ; sef yr arian a gy merodd y Llyw- 
odraeth i'w llaw ag oedd mewn cysyllt- 
iada'r eglwys Brotestanaidd Wyddelig, 
pan ei dadsefydlwyd hi. Yr oedd 
dadsefydlu a dadwaddoli Eglwys Bro- 
testanaidd yr Iwerddon yn myned i 
gynorthwyo sefydlu a gwaddoli Coleg 
Pabyddol. Aeth Mr. Gladstone i mewn 
am ddadsefydliad a dadwaddoliad yr eg- 
Iwys Brotestanaidd yn yr Iwerddon, ac 
yroeddemniy Rhyddfrydwyr yn cytuno 
ag ef; yn awr dyma arweinydd y 
blaid Ryddfrydol wedi myned i mewn 
am Waddoliad Coleg Pabyddol â'r 
arian a gymerwyd oddiwrth Brotestan- 
iaid. lë, er nad ydyw Mr. Osborne 
Morganyngydarweinydd y blaid Rydd- 
frydol, eto efey w arweinydd dadgysyUt- 
iad y mynwentydd a'r eglwysi oddi- 
wrth eu gUydd. Yr oeddem yn edrych 
arno yntau yn ddiwygiwr mawr hyd 
yn bresenol Ni ry feddèm ni bellach, 'os 
îlwydda Mr. Morgan i gael mynwent- 
ydd ddwylaw yr offeiriaid Prote«taii- 



Digitized by 



Google 



!NVtfi Ỳ BEYẄ. 



Ì7à 



aìdd, na fydà yr lioll elw yn cael ei 
gymhwyso at Waddoliad Pabyddiaeth. 
"Cato pawb y dyn, peth rhyfedd 
fod ein plaid ni yn myned fel hyna ; pe 
buasai yr hen D'Israeli hwnw yn 
chwareu ystranciau felly, ni fuasai i'w 
ryfeddu, ond y Rhyddfrydwyr ac 
arweinyddion ein plaid yn gogwyddo 
fel hyna, sydd yn syndod i mi. Peth 
rhyfedd iawn na fuaswn yn gwybod 
rhy wbeth am hyn hefyd, a*r Faner yn 
dyibdibob man j'^n mron i'r pentref 
acw. Mi gly wais ry wbeth am hyn gan 
Jack oV Felin, eithr ni wnaethum 
fawr sylw o hwnw, canys hen Dori 
egl wysyddol ydvw ; y mae wedi bod yn 
glerc i Jones, Llanllydaîn, ac y mae yn 
wastad a'i hap amom ni y Rhyddfryd- 
wyr yma, felly, tybiais mai 'stori 
g wneuthur ydoedd, canys bydd llawer o 
rai felly yn cael eu caboli yn nghym- 
ydogaeth y Felin acw. Yr wyf yn 
synu am LordHartington a Mr. Osborae 
Morgan." 

"Wel, Dafydd, y mae yn rhyfedd ; eto 
dengys hyn yn eglur íod dyn, pan y 
byddo dan ddylanwad swydd, yn lled 
aÖywodraethus. Y ddau barti, Whigs 
a Thories, sydd o dan yr un dyianwad, 
fel nad ydyw gwirionedd yn cael Ue 
mawr rhwng y ddau. Nid yw yn 
debyg y buasai un o'r ddau barti, yn 
enwedig LordHartington a Mr. Osborne 
Morgan, yn meddwl am Waddoli Coleg 
Pabyddol o gwbl ; yn enwedig âg arian 
yr Eglwys Brotestanaidd, ond yn unig 
o dan ddylanwad swydd. Heddychu 
a boddhau yr aelodau Gwyddelig a raid 
fod yr amcan, fel os byddent mor flfor- 
tunus yn yr ymdreehfa nesaf i eniil y 
fuddugoliaeth, y gallent gyfrif ar bleid- 
leisiau y Gwyddeiod ; canys y maent 
yn beryglus i droi y fantol yn erbyn y 
naill barti neu y llall, oddieithr fod 
mwyafrif anghyffredin ganddynt. Hyn 
ydyw amcan y Wig a'r Tori, fel y 
gwelir yn amlwg ; ond pwy sydd fwy- 
af yn y camwedd, sydd yn fater o 
gwestiwn. Y ddau, tebygem, sydd yn 
debyg i'r goruchwyliwr anghyfiawn, yn 
cyfrif am y fforí^d debycaf i fyw wedi 
colU yr oruchwyliaeth, bydded cam neu 
gymhwys. Canmolodd ei arglwydd y 
gwr hwnw am iddo wneuthur yn gall, 
mor belled ag yr oedd cyrhaedd yr am- 
can mewn golwg yn myned ; eithr ni 
ddywedwyd dim am oneatrwydd y 
dreíü. TebygiawnnadpeddÂrglwydd 



Hartington a IẂr. Osbome Morgan 
wedi talu dim sylw ond i gyrhaeddiad 
yr amcan politicaidd ; felly yn gall, 
mor belled a hyny ; eithr am onest- 
rwydd, gwell y w gadael hyny yn ol yn 
y pellder. Bydd cyfiawnder yn cwympo 
yn fynych yn yr heol, ac yn cael ei 
sathru o dan draed plaid. Gobeithiwn 
y gofynir y cwestiwn canlynol i bob 
ymgeisydd am y Senedd y tro nesaf : 
— A ydych chwi, Syr, dros Waddoli 
Coleg y Pabyddion yn yr Iwerddon, a 
chymhwyso rhan o arian yr Eglwj's 
Brotestanaidd at hyny 1 Gadawer y 
cwbl i ymddybynu ar y cwestiwn hwn. 
Os bydd o blaid hyny, bydded Wig, 
bydded Dori, "Na dderbynier ef i 
dŷ, ac na chyfarcher gwell iddo." 

" Gyda'ch cenad, os gwelwch yn dda, 
maddeuwch i mi am eich rhwystro ; 
ond os byw a iach fyddaf fi, byddaf yn 
sicr ofyn y cwestiwn yna ; a phwy 
bynag fyddo, os bydd o blaid y Gwadd- 
oiiad, ni chaiff vote genyf fi byth, na 
chan neb arall yn y plwyf hyn, oddi- 
eithr fod screw ddychrynllyd yn rhyw- 
le, a'i bod yn cael ei defnyddio yn lled 
gryf hefyd. A wyddoch chwi, yr wyf 
wedi teimlo i'r asgwrn, am fod ein dyn- 
ion ni wedi myned i mewn am beth 
mor afresymol. Ar ol ymdrech i ddad- 
gysylltu adadwaddoli yr Eglwys Wydd- 
elig, yn myned i ddefnyddio arian y 
dadwaddoUad hyny i gynortbwyo Pab* 
yddiaeth ! ! Nis gwn beth i ddyweyd 
yn y byd ! Gobeithiaf y bydd Cymra 
yn edrych ar ol ei haelodau ; dyna ddau 
o honynt wedi datgan o blaid y mesur 
melldîgedig hyn. Beth! aydyw'rbobl 
am ddwyn y farn o Babyddiaeth amom 
eto 1 A ydynt am weled yr hen 'stanc- 
iau mewn bri eto ? A ydynt am weled 
cnawd y saint yn danwydd 1 A ydynt 
am weled y fflamiau yn dyrchafu i'r 
entrych, yn cael eu porthi gan gnawd 
dylynwyr yr Oen ? Yr wyf bron yn 
ysu ; braidd y teimlaf fy nhraed ar y 
dywarchen." 

Dafydd, ymbwyllwch, onitefe allai y 
daw erthygl o Fanchesteri'ch cyhoeddi 
allan o dretn, os nad rhy wbeth gwaeth. 
leiaf rhaid i ni geisio eich cadw o 
fewn terfynau cymedroldeb, bydded 
i'r oracle hwnw lefaru ai peidio. Daf- 
ydd, rhaid i chwi, mewn materion fel 
hyn wneuthur cryn ystyriaeth o ddy- 
lanwad swtfdd ; bydd pobl yn myned 
yn mhell lawn pan o dan ddylanwad 



Digitized by 



Google 



274 



ATHROFA TBEFECCA. 



fwydd ; braidd ygellir eu hystyried yn 
gyfrifoí ar y tymor hwnw ; eithr bydd- 
ant yn dod eilwaith, ar ol ei chael^ ne i 
ar ol ei cholli. Pan y bydd rhyw ys- 
bryd sw.dJol yn cymeryd dyn, bydd 
yn fynych yn y tân ac yn y (Iwfr ; yn 
y naill neu r llall o hyd. Wrtli gwrs, 
nid ydyw yr ysbryd swyddol yn ddi- 
berygl : gaU losgi yn y tàn, neu foddi 
yn y djrfroedd, ond yn fynych bydd yn 
dyfod i*w iawn bwyll, ar ol myned drwy 
dipyn gynhyrfiadau anghysurus, felly 
rhaìd maddeu ac edrych dros bethau, 
y mae yn bosibl y deuant eto iV lle 
gydag ychydigo amynedd. Bydd yr 
ysbryd hwn yn aflonydduyn aml, mewn 
byd ae eglwys, ac y mae y ddau mewn 
perygl enbyd, pan y bydd yn cynhyrfu 
yr hen bwll o lygredigaeth sydd mewn 
dynion. Mae chwenych y blaen, a 
gwneyd pob ystranciau i gyrhaedd 
hyny, yn waew tost, ac yn glefyd sydd 
yn fynych jm terfynu yn farwol. Gwell 
y w, Dafydd, ddylyn yr hyn sydd dda, 
a chymeryd bam rhagluniaeth yn der- 
fynol ar y cwestìwn. Pan y bydd 
dynion, o dan bwys priodol eu dyled- 
swyddau tuag at Dauw a dynion, y 
maent yn gallu ymddiried eu hachos- 
ion i ofal y Gk)ruchaf, heb ymdrech i 
brynu plaid, ar dir annheilwng, ac ar 
draul sathru egwyddor Ddwyfol dan 
draed, fel dau "frawd y Senedd y cyf- 
eirìasom atynt. 

** lë, wel y mae hyny yn ddigon gwir, 
eto rhaid arfer moddion, onite, bydd y 
cwbl yn sathrfa i ddynion â*u serch 
arnynt eu hunain, y rhai sydd yn ceisio 
ymgodi wrth gyntfonau eu giiydd, ac 
nid wrth wirionedd a tbeilyngdod." 

lë, Dafydd bach, arferwch chwi yr 
arfau; nid yr arfau cnawdol, eithr y 
rhai nerthol drwy Dduw ; yna er cryfed 
y cestyll, i lawr y deuant. Glynwch 
wrth wirioneddau ac nid wrth bleid- 
iau, jma bydd eich buddugoliaethau yn 
sicr, a'ch *'llwybr fel y goleuni, yn 
Uewyrchu fwy-fwy hyd ganol dydd." 

ATHROFA TREFECCA. 

ABHOLIAD YR HAF, 1879. 

Yr arholwyr oeddynt 



Parchn. J. 
wards, B.A., 
Arholodd y blaenaf yn y 
testynau canlynol : — Duwinyddiaeth, 
Athroniaeth, a Muthmatic^^ Arholodd 



Cynddylan Jones, ac 0. 
Llanelli. 



yr olaf yn y testynàù canlynol : — Èeb- 
raeg, Groeg, Lladin, &c. Darllenodd 
yr arhoiwyr adroddiad maith i r pwyll- 
gor, yn yr hwn y datganent y mâwr 
foddlonrwydd a gawsant yn y myfyr- 
wyr. Safai yr efrydwyr yn y dreíh 
ganlynol : — 

Theolojy (the Ätonement). Senior class). Full 
iaarka 100. 



Rhys Morgan 84 

D. H. Wimamg 
M. L. PhilUps 
J. V. Jonfs 
ETan Jonea 

T. B. Evans 80 

W. L. PoweU 79 

James Richards) 
John WiUiams í 
i>avid Richards 



R. M. Rees 
T. Bowen 



,..78 
.. 76 



.. 75 

.. 74 

...72 

•rgan ... 71 

70 

D. H. Lloyd U 

J. M. Davies 6S 

D. Elias 61 

D. J. Lewis &» 



\ T. Bowen .. 

I B9 J. M. Lloyd 

f ®- ThomasMü] 

J J. Morris .. 



Iheoloffÿ (the ÄUmement). (Junior cla8S>. Full 
mark8, 100. 

John Owen 7S R. Wìlliains 58 

D. Thomas 69 W. WiUiams, Pont 57 

D. Eyans 68 J. W. Mattiìew3 ... 56 

J. R. Hughes §5 W. S. Jones 61 

D. R. Jones 63 W. WiHiama 50 

Ë. Griffitha 61 

Church History. Full marks, 100. 

Rhya Morgan 75 J. M. Lloyd 53 

M. L. PhiUips 71 D. J. Lewia 51 

James Moms 6á D. EUas 50 

D. Hichards 60 K. M. Rees "... 48 

W. L.PoweU 59 T. Bowen 36 

D. H. Lloyd 57 

MeìUal Phüo8ophy (Senior Class). Max. 100 
J. V. Jones 94 James Morris .... 

D. H. WüUams) g^ J. M. Daviess ) 
T. E. :Çvans Ç EvanJones f 

Mentàl Phüosophy (Jonîor Class). Max. 100. 

John WüUamsI ) T. Bowen i «- 

E. Grifflths !• 78 D. H. Lloyd f ^ 

M. L. PhUlipe > D. Elias 63 

K. M. Rees 75 D. Richards 48 

Thomas Morgan ... 72 D. J. Lewis 47 

Moral Philosophy. Mai. 100. 

T. E. Evans 76 J. M. Lloyd 68 

RhysMorgan 72 W. L.Powell 67 

J. V. Jones 70 James Richards ... 63 

D. H. Wüliams 69 Evan Jones. 59 

EucUd (Senior Class). Max. 100. 

John WilUams 72 

Euelid (Junior Class). Max. 100. 

JohnOwen 78 D. EvanB fiO 

R. Williams 71 J. R. Hughes ,. . 43 

W. WiIUams, Pont 63 D. R. Jones '„. 89 

J. W. MathewB ) D. Thomaa SO 

W. 8. Jones 
G. Grìffitha 

Algebra (Senior). Max. 130. 

M. L. PhUUpa 110. 

Algehra (Middle Claaa). Max. 100. 

D. Thomas 61 T. Moitsan 2S 

Algebra (Junior Claaa). Max. 100. 
W. WUUama, P. ) ^ D. Evana I ^ 
J. Mathewa f ^^ j. ij. Hughes ) '* 
K. WiUiama 85 D. R. Jouea 6i 

i* 9.^,^.ẅ ^ ^» WaUams 50 

E. Griffiths ) n^ 
W» S, Jonet f 7« 



': 






Digitized by 



Google 



àt&aofâ trepecca. 



275 



Sermon (Senior dasa). Max. 50. 



W.L.PoweU 46 

RhysMorgan. 44 

James Morris 42 

James Richards ) 
Thomas Morgaa > 40 
B. J. Lewis ) 

Evan Jones 38 

I>avid Elias 36 

John WiHioms ì 
M. L. PhiUips [■ 35 
J. V. Jones j 



T. K. ETans. 

E. M. Rees 
D. H. WDliams 
D. H. Lloyd 
D. Richards 
J. U. Lloyd 
J. M. Davies 
T. Bov,en 



, 30 



Sermon (Jonior Class). Max. 40. 



35 



E. Oriffiths 
D. Thomas 

K. WUliams 30 

W. Williams, P. ì 
J. R. Hughes V 25 
John Owen ) 



J. W. MathewB 
D. £vans 
D. R. Jones 
W. S. Jones 
W. Williama 



} 

) 20 



) 23 

) 20 
.. 15 



Hébrew. Max. 65. 



J. V. Jones 47 

T. E. Evans 45 

Rhys Morgan. 45 

J. M. Lloyd 43 

W. L Powell 43 

jy. H. Lloyd 42 

Plato—Re'pyJblie^Booìe I. (Senior Oreek.) 
Max.ll5. 



JamesRichard 42 

D. H. WiUiams..... 42 

JamesMorris 40 

Evan Jones 34 

J. M. Davies 28 



D. EUas 73 

D. J. Lewis 72 

M. L. PhUUps .... 62 
£. M.Ree8 62 



J, V. Jones 96 

T. Morgan 88 

J. WiUiams 88 

T. Bowen 86 

J>, Richard 84 

Horace—Epi8tle8—Book 1. (Senior Latin) 
Max. 100.] 

J. V. Jones 89 D. EUas 67 

J. WiUiams 87 D. Richard 67 

T. Bowen 80 E. M. Rees 65 

T. Morgan èo D. J. Lewis 88 

M.L. PhUUps 69 

Xeìiophon- Änaba8Ì8—Book III. (JuniorOreefc) 

Max. 80. 
W. WUliams, Pont 74 D. Evans 

J. Owen 73 

W. S. Jones 70 

J. W. Mathews ... 67 

D. Thomas 67 

D. R. Jones 64 



J. R Hughes 62 

R. WilUams 62 

W. WiUiams 49 

£. Oriffiths 48 



Qréek G^rammar and CompositUtn. Max. 



D. R. Jones 43 

E. Oriffi.hs 42 

D. Thomas 41 

D. Evans 41 

W. WiUiams 36 



John Owen 65 

W. WiUiams, Pont 65 

J. R. Hughes 50 

J. W. Mathews .. 50 

W. S. Jones 45 

R. WUUams 45 

Senior Latin Compositian. Max. 65. 

TheophUos Bowen 49 J. Y. Jones 39 

Virgil—Äneidr^Book IV. (Jonior Latin) 

Max. 90. 

John O wen 80 J. R. Huŵes 63 



W. WüUams, Pont 79 

J. W. Mathews 73 

W. S. Jones 71 

D. Thomas 69 

D. B. Jones 65 



E. Oriffitbs 

D.Evans 66 

R. WilUams 56 

W. WUliams 54 



Junior—Latin C<miposition. Max. 65. 



T. Morgan 67 

W. WiUiams 54 

W. WiUiams, Pont 54 

J. R. Hughes 53 

. W. Mathews . . 53 
,£lia8 48 



R. WUUams 48 

D. Richard 43 

D. J. Lewis 41 

M. L.PhUUps..... 40 

D. Thomaa 40 

£.M.Ree8 36 



Himé'a Introduetion tù íhé Latin Languagê. 
Max. 65. 



J. Owen 65 

W. WiUiams, Pont 55 

D.Evans 53 

D. R. Jones 53 

D. Thomas 62 

R.WiUiams 60 



E. Oriffiths 48 

J. R. Hughes 48 

W. WilHams 48 

J.W. Mathews 46 

W, S. Jones 43 



Gennan. Max. 60. 



T. E. Evan8 48 

T. Morgan 45 

D. Richard 43 

J. WUUams 42 

W, WiUiams, Pont 42 
D. J. Lewis 40 



J. W. Mathews 89 

J. R. Hnghes Sg 

W. L.PoweU 38 

D. EUas 36 

D. Thomas .*6 

R. WiUiams 35 



Greek Testament. Max. 60. 

T. Morgan 52 M. L. PhUUps 

T. E. Evan8l 45 "* ^" 

Rhys Morgan .....45 

D. Richard 45 

JohnWUUams 45 

JamesMorris 44 

James Richards ... 44 

D.H. WilUams 44 

D. H. Lloyd 41 

Herm^netUics. Max. 55. 

D. H. Lloyd 46 T. Bowen 

James Richards ... 46 

Rhys Morgan 44 

M. L. PhUiips 44 

JamesMoms 42 



41 

T. Bowen 89 

EvanJones 38 

J. M. Lloyd 34 

W. L. PoweU 34 

D. EUas 32 

E. M. Rees 31 

J. M. Davies 80 

D.J.Lewis 25 



39 

Evan Jones 38 

J. M. Lloyd 31 

J. M. Daviea 27 



Welah Essay. 

T. Morgan 57 

Rhys Morgan 56 

£. Griffiths 56 

D. Richard 66 

J. Owen 65 

D H. Lloyd 55 

James Richards ... 54 
D. U. WiUiams 54 

T. E. Evans 54 

J. WUUams 54 

W. L. PoweU 53 

J. M. Lloyd 53 

W. WiUiams, Pont 53 
James Morris 52 

Heblaw y taUadau arferol i'r myfyrwjrr, rhan- 
wyd y gwobrwyon caniynul i'r goreuon :— 

p. s. 



Max. 60. 
J. W. Matthews ... 62 

D. J. Lewis 52 

E. M. Rees 50 

D. Thomas 50 

W. WUliams 50 

J. R. Hughes 48 

D. R. Jones 48 

T. Bowen 45 

R. WiUiams 45 

J. M. Davies 41 

D. Evans 41 

Evan Jones 40 

D. S. Jones 40 



1 
1 
1 
1 
10 

10 
. 10 

1 
. 1 
. 10 

>0 
. 10 
. 10 

10 



Senior Theology : Rhys Morgan . . 
Junior Theology ; John Owen . . 
Church History: Khys Morgan .. 
Senior Mental PhUoaephy : J. V. Jones 

'ŵosÄM^-^ffit"' .*.* 

PhUosophy: j m. L. PhilUps 
Moral PhUosophy : T. E. Ëvans.. 
Senior Sermon : W. L. PoweU ... 

JunlorSermo»:(g:«ífflt^» ••; 

T««í«, Ai«ûi>«^ /'W. WÜUanẃ, Pont 
Junior Algebra ( j Mathews . . 

JuniorEucUd: JohnOwen 

Senior Classic: Ist prize, J. WUHams ... 1 10 
o«,< A^ /J V. Jones ... 15 
2nd. do.(^T. Morgan .. 

Junior Classic : Ŵ.Ŵ«iins, PÖnt i! 

Oreek Testament . T. Morgan 

Oerman : T. E. Evans ... 

Hebrew : Ist prûie, J. V. Jones . . 

o«^ ««v^ /T. E. Evan8 .. 

2ndpn2e(,jhysMorgan 

Hermeneutica :(ji^e8 mŴds.:. 

Rhoddwyd y wobr gyntaf am Hebraeg g^ y 
Parch. W. £vans, M^A., Aberystwyth. 



15 

. 1 5 

. 1 5 

. 1 10 

. 1 

. 1 

10 

10 

10 

, 10 



Digitized by 



Google 



276 



TWB T QWmKDTO&. 



8af ai yr ynumliwyr 101 dderbyniad l'r Co1«k 
yn 7 drefn gaiuynol :— 

L J. R. I)ATi68, Ceinewydd, 

8. T. Thomaa, TwrgwyD. 

8. E. ETans, Cainewydd. 

4. Daniel James, Llandyssal. 

6. J. C. Fergusson, Pembroke Dodc. 

6. T. V. Evan8, Llandybie. 

7. W. Mendus, Dinas Croes. 

8. Hopkin Howe, Pyle. 

9. D. Rdmund, Abertawe. 

10. R. T. Rhys, Rhyndirmwyn. 

11. John Jeffreys, Castellnedd. 



Ctor y (ghjîiliebgìrìí. 

»* Gosod wyliedydd, a myneged yr hyn a wel.'* 

HTN a'r LLALL. 

Beth nesaý tìjbedì — Y mao rhyw 
ddyn wedi yinddangos yn Bath a eilw 
ei hun yn Dad Christus. Gwelir ef yn 
aml hyd heolydd y dref hono yn ben- 
noeth, gan wisgo cob hir. Dywed mai 
efe yw Crist, ac mai ei neges ydyw 
dychwelyd y byd. Ymddengys ei fod 
yn feddianol ar gryn eiddo. Y mae 
ganddo docynau neiUduol fel trwydded 
i"Wlad Ddedwydd." Dywedir nad 
oes ganddo ond ychydig docynau yn 
weddiU, ac felly rhaid ymofjm am un 
yn ddiaros, os mynir cychwyn ar y 
daith. 

Eglwys Bdrudfawr. — Agorwyd eg- 
Iwys gadeiriol Babaidd St Oolman, 
Queen8town, yn ddiweddar. Fe gost- 
iodd yr eglwys hon £80,000. 

Gau Tafarndai ar y Sahhoth. — 
Anfonodd y Methodistiaid Cyntefig 
trwy Loegr a Chymru ddeiseb i'r 
Senedd yn mhlaid cau tafarndai ar y 
Sabboth, wediei harwyddogan 100,000 
o bersonau, ac yn mesur 1,100 llath 
hyd. 

Bhoddion haelionus. — Rhoddodd 
Mrs. Holy, WiUoughby House, Leam- 
ington, y swm o £15,000 mewn gwa- 
hanol ffyrdd y flwyddyn ddiweddaf i • 
gynorthwyo Wesleyaid. Gresyn na 
fyddai Uawer ychwaneg o*i thebyg yn 
ein gwlad. 

Anrhydedd Athrofaol.— Y mae y 
Parch. Owen Jones, B.A., Drefnewydd, 
wedi pasio yr arholiad am y radd 
M.A., yn Mhrifysgol Llundain. Da 
genym weled bod y cyfaiU hwn wedi 
bodmor Uwyddianus. 

BYD y DABLITHIO. 

"Jîwi Bregethwyr Çymru.'^^1íx9k^ 
ddododd 7 Paroh. Dr. Owen IhosuMii 



Le'rpwl, ei ddarlith âf^yddorol ar y 
testyn «chod yn nghapel Twr Gwyn, 
üpper Bangor. Y Parch. D. Charlea 
Davies, M.A., yn Uywyddu. Dyma*r 
ail waith i'r ddarlith hon i gael ei 
thraddodi yn Nghymru. Y mae gwy- 
bodaeth helaeth y Dr. am yr hen breg- 
ethwyr, ei gydymdeimlad dwfii a*u 
hysbryd, ei gof ryfeddol am eu pregeth- 
au a'u dywediadau, a'i allu i ganfod 
elfenau eu nherth a'u dylanwad, heb 
son am ei ddawn neillduol i ddesgrifio 
yroedfaon grymus a gawsant droi 
dro, yn ei wneyd yn arbenig "the 
right man in the right place." 

^' Proûon sefyllfa ddyfodoU— 
Bu y Parch. John Lewis, Caerfyrddin, 
yn traddodi darlith ar y testyn uchod 
yn nghapel Moriah, Treboth, ger Aber- 
tawe. 

YR UCHBL WYLIAU. 

Cwm, ger Rhuddlan. — Yn y lle hwn 
pregethodd y Parchn. W. Pierce, 
Wyddgrug ; W. R. Jones, Llanrwst; 
J. P. Davies, M.A., Caerlleon. 

Cvmiaman, Aherdar. — Y Parchn. 
R. Jones, Treherbert ; Thomas E. 
Thomas, Llanymddyfri, ac E. EdmundB, 
Abertawe, fu yn cyhoeddi gair y bywyd 
yn yr wyl flynyddol yn y lle hwn. 

Llangennech. — Pregethwyd gyda 
nerth a dylanwad yn y lle hwn gMi y 
Parchn. George Evans, Pensam ; D. 
Saunders, Abertawe; jaThos. Edwards, 
Rhymni. 

Llanaelhaiam. — Yn y lle hwn pr^- 
ethodd y Parchn. D. Saunders, Aber- 
tawe; D. Lloyd Joues, M.A., Llan- 
dinam, a D. James, Llaneirwg. 

Llandegla.—VTQgQt\vNyá. yn y cyf- 
arfod blynyddol yn y lle hwn gan y 
Parchn. T. E. Hughes, M.A., Bryn- 
eglwys : D. Williams, Liverpool, a 
Joseph Thomas, Camo. 

Llange^ni.—7ín yr uchel wyl hon 
eleui, bu y cewri canlynol yn mynegu 
fiordd yriachawdwriaeth :— Y Parchn. 
D. Lloyd Jones, M.A., Llandinam ; T. 
Charles Edwards, M.A., Aberystwyth ; 
W. Charles, America ; Dr. J. Huÿies, 
Liverpool, a Dr. Joseph Thomas, Carna 

Pendawdd.—Y Parchn. T. Daries, 
Abertawe; R. Jones, Treherbert; a 
T. E. Thomas, Llanymddyfri, fu, gyda 
dylanwadneilíduol, yn oyhoeddi y gen- 
ftowri fawr am y Groes yn y lle hwn. 

Llandwr, — rregethwyd yn bynod 
aertbol abwyliu jnj llebwn ^7 



Digitized by 



Google 



MAftW-llBSTB. 



277 



Párchn. John Richards, Llechryd, ac. 
H. Simpson, Oaerfyrddin. 

{7ar7W(?^.— Cynaliwyd ffwyl flynyddol 
y capel hwn dyddiau Sul a Llun, Gor- 
phenaf 6ted a*r 7fed ; pryd v gwasan- 
aethwyd gan y Parchn T. H. Jones, 
lilansamlet ; T. Rees, Taff's Well ; L. 
Hughes, Cwmafon ; a T. George (A.), 
Dinas. Yr oedd y cynuUiad yn lluos- 
og, a*r gweision ar eu huchel-fanau ; ac 
hyderwn i lawer gael cymaint o olwg 
arnvnt eu hunain fel pechaduriaid, ac 
ar Grist fel digonol Greidwad. yn y cyf- 
arfod hwn fel y bydd iddynt ufuddhau 
i orchymyn mam yr lesu i*rgwasanaeth- 
wyr gynt y n y briodas, sef, " Beth bynae 
a ddywedo Efe wrthych, ewnewch.^' 
Gwnawd casgliad ar ddiweod y gwa- 
hanol oedfaon tuag at leihau dyled y 
^pel. 

TBMLÂU NBWYDTÌION. 

Capél yr Hendre, — Oynaliwyd cyf- 
arfod mewn cysyiltiad ag ail-agoriad 
y eâpel uchod, pryd y pregethodd y 
Parchn. W. Prytherch, Goppa ; D. Wil- 
liams, Nazareth ; a D. Phillips, Pont- 
arddulais. 

. Bargoed, — Yn nghyfarfod agoriadol 
y deml newydd yn y Ue hwn, pregeth- 
odd y Parchn. A. I)avies, Pontlotyn : 
B. Matthews, Tresimwn ; W. Jones, 
Cendl ; a J. Cynddylan Jones, Caer- 
dydd. 

Äherystwt/th, — Oynaliwyd cyfarfod 
dyddorol mewn cysylltiad â gosodiad 
maen sylfaen teml newydd a fwriedir 
ei hadeiîadu yn y lle uchod. Llywydd- 
wyd y cytarfod gan y Parch. T. Levi. 
Gosodwry maen D. Davies, Ysw., A.S., 
Iilandinam ; yr hwn hefyd a draddod- 
odd anerchiad pwrpasol i'r amgylchiad. 
Oafwyd anerchiadauhefyd gan yParch. 
W. Jones, G Parry, Principal Edwards, 
W. Hinton Jones, Amwythig, Mri. D. 
J. Davies, R. Davies, Liverp(X)l, a Dr. 
R. D. Roberts. Bydd y deml hon pan 
eigorphenìr ynadeilad eanga hardd, 
ac yn ddigon i gynwys mil o wranda- 
^fYT yn gysurus. Rhoddodd Mr Davies 
eheque am £200 ar y maen ; a derbyn- 
iwyd chegtie gan Mr. Alderman Phiilip 
Williams, am £50, sef yr instalment 
gyntaf o'r £l00 a addawodd, yn nghyd 
ag amrjTW symiau ereilL Aíalwç yw 
fod gan bobl y dref hon galon i weithio. 

Froghall, Swi/dd jStaford.^Súí v 
11» hwn yn nghwr gogleddol Stafford- 



shire, yn nyffryn prydferth y Chume^ 

Y mae yn y lle chwarelau mawrion o 

§eryg calch, yn mha rai y codir ya 
ynyddol tua 400,000 o dunelli i'r pwr- 
pas doddi haiarn. Y mae yma luaw» 
Gymry, pa rai, yn ol eu harfer, paa 
yn ymsefydlu mewn lle newydd, sydd; 
wediadeiladu iddynteu hunain demí 
newydd i addoli Dnw yn iaith eu tadr 
au, ac yn ddiweddar cynali wyd cyfarfod 
agoriadol y deml hon, pryd y pregeth- 
oddyParchn. Joseph Jones, Borth, a 
S. A. Frazer, Llanfair. Mewn cysyílt- 
iad a'r agoriad yr oedd yma newydd* 
beth, rhwng yr hyn a gasglwyd cyn yr 
agoriad a'r hyn a gasgíwyd ar ei asor- 
iad, galluogwyd y cyfeillion i wneutnur 
cyfarfod yr agoriad yn gyfarfod Jubili 
hefyd. 

Y FUGEILIAETH. 

Blaenllechau. — Y mae y Carmeliaid 
yn y lle hwn wedi dewis y Parch. J. K 
Rees, Ystradmynach, yn fugail arni ; j 
mae yntau wedi rhoddi ei ^dsyniad ìt 
alwaà, a'r dewisiad wedi ei gadarnhau 
gan y Oyfarfod Misol. 

FenyboTit-ar'Ogwy.—Gynsàiwyácyî' 
arfod mewn cysylltiad à sefydliad y 
Parch. W. F. Jones yn fugail ar yr 
eglwys Saesoneg yn y dref hon. Llyw- 
yddwyd gan y Parch. J. T. Jones. 
Rhoddwyd gair o gynghor i'r eglwys 
gan y Parch. Joseph Evans, Oaerfyr- 
ddin; i'r Bugail, gan y Parch. D. 
Saunders, Abertawe. Oafwyd hefyd 
gan y rhai canlynol gymeryd rhan yn 
ngwaith y cyfarfod : y Parchn. T. Oole 
(B.), Mri. Marchant ac Arthur, EwenL 
Bu hefyd yma gyfarfodydd pregett.u, 
pryd y cafwyd pregethau nerthol a dy- 
.lanwadol gan y Parchn, J. Oynddylan 
Jones, Oaerdydd ; Joseph Evans, a D. 
Saunders 

Llanelli. — Y mae y Parch. John 
Evans, o herwydd gwaeledd ei iechyd, 
wedi rhoddi î fynu ei ofal bugeiliol o'r 
eglwys yn Siloh, ac y mae yr eglwys 
wedi rhoddi galwad i wr ìeuanc o'r sir^ 
sef Mr. J. E. Davies, gjmt o Lanífynydd, 
a chly wsom ei fod yntau wedi cydsynio. 

MB. D. DATIEB, TWBOWYN, SIB ABSBTBIFI. 

Y mae colli dynion da o*r byd yma yn aofaps 
o lawenydd yn systal ag yn achos o alar. Y 
mae yn Uawenydd iddjnt hwy, ac yn alar i nf. 

Y mae y galar gyd yn nglvn a sylweddolitd 

35 



Digitized by 



Google 



278 



ÜABW-SESTB. 



•*r nttariol, ond 7 mwMijâd 711 Dglyn a 
iflweddoliad o'r jsprrdol ; ae o h«rwjdd íod 
&úi ffalla i »jIwed<loU j daoMrol gjnaint jb 
íwj na'n gaUa 1 tjlweddoli ]rr jsprjdol, j mae 
•Ìn galar ar achljaDron íel hjn lawer jn fwj 
sa'n ILtwenjdd— **galar mawr" jn cael 
naBtaÌBÌ drawsfeddiann tiriogaeth gjfreìth- 
lawn llaweD jdd. 

Cjmerwjd y Da?id DaTÌes nehod o'n mjsg 
jn hTnod o ddisjmwth ac annjagwjliadwj o 
ganol ei ddv ddiaa, o ganol ei nerth, ao o ganol 
ei ddefnjddio deh. Tr oedd ei sjmndiad 
annj'-gw^liadwj jn dwjn j geiriaa hjnj 
gjda grjm adnewjddol vt meddwl— ** Nid fj 
meddjliaa i jw eich meddjliaa ehwi, ae nid 
«ioh ifyrdd chwi jw f j fliyrdd i, medd jrr Ar« 
glwjdd." Yr >djm jn cael acbl>Biir jn aml 
mewn amgjlchia'iHa fel hjn i ddwjn j medd- 
wl at Ijwodraeth bersonol jr Anfeidrol. Y 
neb j mjno j mae jn eì gjmerjd, a'r neb j 
njno mae jn ei adael. Y mae jn dda genjm 
«r hjnj fod bwríad jn j cjfan, a bod hwnw 
jn fwriad doeth a grasol jr nnig ddoeth 
I>daw. Tmdawelwn gan h jnj jn jr jatjr- 
iaethhon. 

Yr oedd D. DaTÌea jn frodor ogjmjdogaeth 
Blaenanercli. Jjlawer gwaith j cljwsom ef 
jn aiarad am hen ddi» jgiadaa Blaenanerch, 
ao am rjw Mathla a'i gHnu. Daeth jn fnan 
ar ol ei briodas i gjm jdogaeth Twrgwjn, lle 
j trenliodd jr TBbaid maith o droa ugain 
mljnedd jn ddeni jddiol ac jn barchas iawn 
mewn bjd ae eglwjs. Yn fnan wedi ei jm- 
aefjdliad jn j gymydogaeth hon, dewiswjd ef 
jn nn o naenoriaid jr eglwjs jn Twrgwyn. 
0welìd fod jnddo lawer o elfenaa cjmbwjs at 
j gwaith, Uawer inwn o bwjll, o ddoethineb, 
AC o dawelwch ; ac jr oedd j pethaa h jn jn 
«i nodwedda mewn modd arbenig hjd j 
diwedd, nid jn nnig mewn cjsjiltiad swjdd- 
Ogol a chjmdeithasol, ond hefyd ju nglyn a 
chjsjUtiadaa mwj cyffredin ac amrywiol 
1>jwjd. Yr jdjm jn dwejd jr argjhoeddiad 
^dd jn tarddaoddiargjdnabyddiaeth ohono. 
Ýr oedd yn feddianol ar raddan helaeth o 
gjmhwjaaer at ddjledswyddaa nea ofâlon 
juianol y swjdd. £fe oedd j manaçer jn j 
d^partment hwnw. Bjddai deheurwydd a 
«hjwirdeb jn nodweddu ei hoU gyfrifon bob 
•mser. Ar ei ysgwydd ef yn benaf y gorph- 
wysfti J baich arianol, a dygid ef ganddo jn 
«•mwjth, didramgwjdd i ereiU, a dirwgnach 
Iddo ei hnn. Taag at ei gymhwjso at h^m o 
orchwyl, jr oedd pan jn ieuano wedi derbyn 
inwj na'r c^redin jn ei amser o fanteiaion 
ftddjsg. Ỳn ddiweddar iawn dywsom ef jn 
ftdrodd jn ddifyr jr helynt arw j ba jnddi 
Ma jn mjned dros j " TiUor'g Amftant" 
Tn djwjU iawn j tro cyntaf , ond jn olen jr 
«il dro. Yr oedd ffyddlondeb arbenig jn ei 
Hodwedda gjda chrefydd ag ystyrìed pob 
peth. Ceid ef bron bob amser jn ei le, ac os 
ftbäenol jr oeddem jn rhwjdd jn gaUn djfod 
i'r oasgUad fod rhYwbeth wedi ei laddias. 

Nid oedd gwU jn hoffi cjhoeddosrwjdd ; 
gwèU ganddo ef fod yn j ÌMck nag jn yfronty 
• gweU ganddo oedd bod yn ddysta w na siarad ; 
^d ni welsom neberioed yn mwynhan jr hjn 
'Wb elwir ehat jn weU. Bjddai jn hoff iawo o 
ffiarad am bethan poletieaidd, talai sjlẃ 



manwlhefydihanes jbjd jn gjffiredi]ioi,a 
gwyliai yn fanwl aymudiadaa pwjBÌcaf jwlat 
mewn jstjr boleticaîad, ac mewn jstjr gnf- 
jddol hefyd. Yr oedd fellj jn feddianol tr 
wjbodaeth helaeth, a Uafariai gjda manjlweh 
a chysiindeb i'w chaBgln. Ond f el j djwed- 
asom, nid oedd jn hoffi bod jn gyhoeddns. 
Bron na fjddai jn weU ganddo jn aml beidio 
gwnejd dim jn gjhoeddus. Djma fd j 
meddjUem beth bjnag, ond nid oedd m» 
amser jn gomedd pan welai ei adeg wedi 
djfüd. Prif nodweddion ei bethan cjhoeddoa 
oeddjnt, j bjr, j pwrpasol, a'r YsgrjthjnL 
Djma oedd jn nodweddu ei weddìan, a phan 
jn siarad jn j «oeiety, jcbjdig yn fjr geid 
ganddo,ond jn bwrpasol iawn, ac jn Ysgrylh- 
jroL Braidd j dywsom ef nn amner yn 
dywejd dim mewn ejfarfodeglwjBÌ|^ na Màù 
3rr hjn a ddjwedai jn cjnwjs adnod. Oddi- 
wrth hjn jn gjstal ag engreiffláaa ereiIL 
gaUem gasgla ei f od pan jn ieaanc wedi caél 
traininff da yn j Bdbl. Tr oedd hefjd jn 
gjmjdog JR llawn jstjr y gair. TjBtia 
pawb i wirionedd a chywirdeb j d jwèdîad 
hwn. Yr oedd caredigrwydd jn an o'inod- 
weddion mwjaf amlwg. Teîmlem fodiltjw 
natarioldeb anghyffiredin jn ei bobpeth. Tr 
oedd j crefjddol jnddo wedimjned i golU jn 

Lnatariol, j ddaa jn j fath gydgordud 
pns a dymand a'n gUydd. Mewn rhai 
dynion fe gawn j ddan ar wahan, j cref jddd 
a'r natariol heb jmdoddi i'w giljdd, ac heh 
fod o gwbl mewn cymod a'n gUydd. 6wja 
fyd y dyn hwnw sydd yn gaUa natnrioU jr 
jsprjdola'r crefyddoL Yr oeddem jn aifer 
meddwl bob amser fod naturiol ein brawd 
jmadawediff jn fanteiaiol iawn i'w grefyáAÀ, 
Ni dd jwedwn ormod wrth dd jwejd ei f od j» 
gaU natariol, jn dawd a djstaw natafw 
iol, yn garedig natnriol, jc rhjddfijd^ 
natnriol, ac o ewyUjs da i bawb yn 
natariol. Ni ddarfa i.ni erioed gael allanei 
fod jn jmhjfrjda jn j gwaith o basio beiai» 
iadaeth ar ereiU mewn dim. Ac oa gwMÍ 
hjnj, jr oedd fd wedi ei djnu oddiar «i 
Iwjbr ei hun, ac jn Ddaf jdd jn ceisio rhodio 
jn nillad Saol. Yn onol a h jn jr oedd ji 
ddyn rbyddfrjdig iawn. Nid oedd ejdsh 
poleticaidd jn ddigoneaDg ì'w zjddfirjdìae«h. 
Cjlch helaeth natar jn nnig oedd ddigonol 
iddo. Nid oedd jnddo dnedd o gwbl i geià» 
cjf jngu pethaa (o bosibl ei bod jn ddicho^ 
adwy bod jn ormodol jn j- cjfeirìad jms), 
ond cai pob peth chwareu teg ganddo i 
chwarea aUan en part, Wedi ei goUi o'n 
»^7*8 yr jdjm jn decbrea meddwi am ci 
good parts ; fel j djwedasom o'r blaen, jr 
oedd ei bethaa rhagorol mor natariol fel yr 
oeddem ar lawer prjd jn metha a'n canfod— 
ger-natarioldeb jr aa f ath a gor-dájagleìidel^ 
jnein daUu. T mae j pethan lijn jn « 
ddangos jn ol jr amljgudaa a gawaom nie 
hono jn gjwir. Nid jdjw j pethaa mw^ 
ŷenuine an amser jn aävertiso ea hnnaia, 
ond jn hjtrach caddio ea honain ; rhjwbeth 
eywir mewn dyn, a hwnw jn bjw jn eii 
hjmyl, ao jn djf od i gyfi^jrddiad • ni M 
dydd o bosihL ìín debjg iawn mai wedî fr 
djn yna farw j denwn ni i weled ei btŵm 
rhagoroL Tr oeddjnt pan oedd 7 djn y» 



Digitized by 



Google 



lUBir^BiaTB. 



S7 



frw yn ymgoddio yn nysgleirdeb y natorìol. 
X bedd sydd yn en da'gaddio^beth bynag 
yn foddìon ea datgnddiiid ; ac yr ydym yn 
ieìmlo yn âìn iawn am na fnasem wedi gwneyd 
mwy o honynt, a'n gwerthfawrogi yn well 
pan oedd ein brawd nea ein chwaer *'yn 
myned i mewn ac allan yn ein plith." Rhyw- 
heth yn debyg y teimlem yn amgylchiad 
Dayid DayìeB. 

GK>beitbio bellach y caiff y tenla Unogog 
sydd ar ol, y tealn i gyd .yn gyfan, neb yn 
cisiea ond y tad — efe a gymerwyd ymaith 
gyntaf, arweiniad doeth agwerthfawi yr Hwn 
«ydd wedi dweyd, mai Sfe ydyw barnwr y 
gweddwon a thad yr amddìfaid. Y mae daa 
o^plant (merched) wedi priodi ao yn byw 
mewn sefyllfaoedd cysnras yn China (Shang- 
liai), ac nn o'r becfagyn yn Awstralia. Go- 
beithio y cant hwy a ninau ryw fendith trwy 
aaigylohiad mor bwysig ac mor addysgiadol. 

Cafodd gladdedij^eth hynod o barchus a 
Haoaog. on o'r rhai mwyaf welwyd yn y gym- 
ydogaeth er ys blynyddan. Claddwyd ef yn 
mynwent newydd Twrgwyn, ar y 6fed o 
Ifehefín, 1879. Cymerwyd rhin yn y gwas- 
anaeth gan y Parchn. D. Adams, B.A., 
Hawen; J. Dayies, Glynarthen; D. OUyer, 
Twrgwyn, a John Daries, BLienaaerch. 
Felly y terfynold y gwasanaeth diweddaf 
mewn cysylltiad ag ef . 



TH0HA8 HOPEIN, TBW., ABBBDAB. 

. Boren Llnn, Mehefin 9fed, bafarwybon- 
eddwr nohod, yr hwn oedd yn adnabyddas i 
kwer ddarilenwyr y CTLCHaBAWN ; ac nid 
cyíiawn a'i goffadwnaetii fyddai gadael i'w 
Ifîttadawìad fod yn ddisylw ar dadalenaa cy- 
hoeddiad y ba yn dderbyniwr Cyson o hono am 
flynyddau lawer. 

Gafodd ein hanwyl frawd gystndd maith, er 
nad oedd yn drwm hyd o fewn i ychydig 
wythnosaa i'w f arwolaeth. Bhyw nychu yn 
anf y ba am lawer e fisoedd, ond ni thybiai 
neb y byddai i angaa ei gymeryd ymaith gyda 
chymaint brys ag y gwnaeth. Trwsgl iawn y 
gwiaeth angea ei waith arno hefyd yn ei 
ddyddian diweddaf : ysgydwai yr hen daber- 
naêl megys a chorwynt« ac ymddangosai fel 
pe yn ^weddar wadi cael gorchymyn i'w 
gyrchn gartref gyda'r brys mwyaf. Er hyny 
dyoddef odd ein hanwyl frawd ei gystadd gydag 
amynedd Cristionogal. Ni fynai achwyn byth, 
<r bod ganddo ddigon o gyfeillion calon i gyd- 
ymdeimlo, ac ^m flin ganddynt na chaent 
ddatgan eu cydyaideimlad ; eto tawel a dirwg- 
naeh ydoedd yn niwedd f el yn nechrea ei 
gyitndd. Pan yn y poenan mwyaf, yohydig 
«ŷn ei farwolaeth, yr oU a ddywedai wrth ei 
^âllion ydoedd, a gwnn sirìol ar ei wrneb, 
"ifoe'r orachwyíìaeUì yn galed, mr. Yr 
oedd fel pe wedi cael meddiant ar broflad Panl 
Tan webd mor rhagorol odidog y gweithredai 
y byr Tsgafn gystodd hwn dragywyddol bwys 
togooÌEmt iddo. Teimlai nad iawn grwgnach 
te omehwyliaeth ddybenai mewn cymaint go- 
ffniant, er mw anhyfryd ydoedd dros yr 
wOBer presenol. Ac y mae yn ddiamhea 
H^tm fod y Uawenydá oedd ganddo yma mewn 
gobaith, heddyw yn lawenydd mewn mwya- 



had, gan ei fod gyda Clirist, yr hyn sydd yn 
Uawer iawn gwell. 

T mae digon o ddefnyddiau cofiant maîtli 
yn hane» Mr. Hopkin ; ond , ni chawn ymA 
nodi ood cysyUtiadaa pwysicàf ei fywyd defn- 
yddiol. A gweUr yncldyut oU mai prif nod- 
weddinn ei gymeriad ydoedd ei gywirdeb 
trwyadl, ei ddiysgogrwydd meddwl, ei sel frwd- 
frydìg dros ba beth byn: g gymerai mewnUaw, 
a'i gyf^Ugarwch diffaant. GeUid ymddiried 
yn ei «ir bob amser. Nid oedd cysgod o an- 
wadalwch yn perthyn iddo. Dywedai ei 
feddwl yn ddidderbya wyneb, ond byddai yn 
gaU a gwyliadwras ar amser ac am^lchiadaa 
y dweyd. " Gwr doeth a gelai wy bodaeth," 
ydoedd ef pan f yddai raid, ond ni phetrasai 
wneyd ei feddwl yn hysbys pe yn y Ueiafrif o 
nn ar yr adeg briodol. Bryn doethineb yw 
hono sydd yn tori yn y ddwy ffordd— ffordd y 
tewi a ffordd y dweyd ; mae yn ddigon cryf i 
reoU bonan i fewn ac allan. Tr oedd ei arg^- 
hoeddiadaa yn ddyfnion ar bob mater y saiai 
drosto. Cymerai gryn drafferth i chwiUo i fewn 
i deilyngdod pob aclios, ac os boddlonid ef, yr 
oedd mor ddiysgog a'r achos ei hnn yn ei 
fiyddlondeb iddo. Nis gallai dyn feUy fod 
heb sel, a hono yn frwd iawn, dros ba beth 
bynag a bleidiai. Mynai fod yn Uwyr gyda 
phob pcth ; ystyriai mai peidio gwneyd oedd 
naner gwneyd, a rhaid oeddiddo ef gael lltvyr 
wneyd ^r olí gymerai mewn Uaw. 

Ac nid ychydig o achosion gynygient eu 
hunain i'w sylw. Mewn ardal boblog eî 
phyeswylwyr a phryisar ei mhasnach fel Aber- 
^ dar, mae gwahanol symadiadau cymdeithas y 
dyddiau hyn ar anwaith yn hawlio gwasan- 
aeth dynion fel Mr. Hopkia. Tr oedd ei 
wybodaeth gyffredinol, ei fam ddeaUus a 
sefydlog yn ei gymhwyso i gymeryd rhan 
fiaenUaw yn mhob mater o bwys, yn wlado 
ac eglwysig. Mewn cysyUtiad ag addysg eU 
fenòîf gweithiodd yn galed am flynyddaa fel 
aelod o bwyUgor yr YsgoUon Brytanaidd, ac, 
fel y tytitiai an a eîsteddai gydag ef arao, bu 
" yn onest i'w ymddiriedaetb, yn wrol droîi ei 
agwyddorion, a ffyddlon yn y cwbl." Gydag 
addysç grefyddol hefyd dysgleiriai ei fl^^dd- 
londeb f el athraw. Tr oedd yn un o*r athrawon 
goren o ran ei wybodHoth Tsgrythyrol, ei 
ysbiyd efengylaidd, a phurdeb ei athrawiaeth. 
Fel duwinydd gallai fod yn geidwadyrathraw- 
iaeth ; yr oedd ei syniadau yn iachus ar y 
pethau a gredir yn ddìamheu yn ein plith. 
Ond yr oedd yn ddigon boneddigaidd i roddi 
parch i rai ddigwyddent fod yn barau yn wa- 
hanol iddo ar bynciau amhens, ac nid oedd 
mor ddaUbleidiol a thybied mai genym ni yn 
unig y mae'r gwirionedd. Mae ein Hysgol 
Sabbothol wedi cael coUed fawr ar liol, a'i 
ddosbarth mewn galar dwfn. Gyda dmoctí 
l^aeth ei oreu, ac yr oedd ei oreu yn Uawer. 
Nid mewn areithio, na chadw swn, ond mewn 
gwaith t&wel. dirodres, yr hynododd ei hun. 
Tr oedd cymaint o ddystawrwydd ag o effeith- 
iolrwydd yn dylyn ol ei ddirwestiaeth ef , ac 
y mae nifer y meddwon sobrwyd, a'r Uwydd- 
iant fu ar y cymdeithasaa dirwestol drwy eí 
yradrechion personol ef, yn tystio pa mor 
effeithiol y medrai weichio. Ni chiliodd ya 
anfoddog i'w gaban pan ymdrwBÌodd Dìrweat 



Digitized by 



Google 



280 



AHBTWIABTHA17. 



ÿn ngwisgoedd digrífol TemlyddÌMtih Däa»' 
gan WMddi, '* Pabyddiaeth t" eithr saíodd yn 
wrol i'w chefnogi er gwaethaf gwawd. 
Egwyddor y pwnc oedd o bwyg gyda Mr. 
Hopkin, ac nid oedd ei iTgad yn rby hwl i 
weled y gallai peth mor od a Thenüyddiaeth 
Dda wneyd dirwesiwyr o feddwon. ** Mi a 
Tmwnentham yn bob peth, f el y gallwn yn 
nollol gadw rbai." 

▲mser a gof od a balla i mi edrych amo ym 
gweithio gyda gtdeidiadaethf a gwahaool 
faterion cyhoeddas y dref y preswyliai ynddi, 
rhagor na dweyd ei fod yn aeddfed ei fam 
*r lawer o bynciau dyddorol y dydd, ac yn 
barod i roddi rheswm am fod yn Rhydd- 
frydwr, ac o'r eect fanylaf hefyd. Yr oedd yn 
bleidiwr gwresog i bob cynllìin er derchitfa y 
dosbarth gweithiol, ac ychwanegn ea cysaron. 
Yn gyson a hyn Uafarìodd yn galed, gydag 
TchycUg ereill, i agory Parc rhagorol sydd 
bellach yn addom i'r dref ao yn ìeehyd i'w 
ihrigolion. 

Yn yr eglwya i ba nn y perthynai y cafwyct 
y golled drymaf ar ei ol, f odd byoag. Llanwai 
le mawr yn serchiadaa y frawdoliaeth, a 
phrudd-der dwys a feddianodd bob mynwes 

gan y bn farw. Yr oeddym yn hoff lawn o 
ono, canys tyner a theimladwi ydoedd megys 
brawd, blaenorai me?m caríad. Mewn hael- 
ioni a ffyddlondeb yr oedd yn golof n i'r achos 
yn y lle, ac yn addum i Fethodistiaeth. Ac 
er y gallai o ran oedran fod yn gyfranog o'r 
Ceidwadaeth nodweddai Fethodistiaeth dden- 
^ain mlynedd yn ol, a'r hwn sydd a'i noJ" Ar 
dalcen ílawer un eto yn ein plith, eto yr oedd 
wedi ymddadras yn llwyr o hono, ac yr oedd 
yn Bhyddfrydwr mewn Methodistiaeth, yn 
gystal ag mewn gwlìedyddiaeth. Gweithiai 
gyda phob symudiad dybiai oedd a thuedd 
ynddo er llí's y Cyf undeb a hyrwyddiad gwaith 
Duw ar y ddaear. Pa an ai *f el swyddoç ai fel 
aelod cyffredin, yr un ddelw oedd ar ei waith 
•— delw cariad at Fab Duw. Ac at y llawer 
sydd wedi blaenu o'r eglwys hon, nid oes 
genym ond ymfoddloni iewyllys yr Arglwydd 
i ollwng eìn gafiCel yn alaras ond gobeithiol 
o'n hanwyl frawd hwn, a gofyn iddo Ef godi 
eto, a chodi ereill o gyffelyb ysbryd iddynt. 
Mae eglwys Carmel wedi bod yn ei Ralarwisg- 
oedd yn hir bellach. O f ewn y saith mlynedd 
.diweddaf yr ymadawodd y cedym canlynol, 
brodyr Mr. Hopkin, sef Mrí. Daríd a John 
Hopkin, yna Mri. DaTÌd Locke, Abraham 
James, tad cerddoríaeth Aberdar, a John 
ETans, y rhai oeddynt oll yn ddynion enwog 
am en duwioldeb a'u gweithgarwch. 

Claddwyd Mr. Hopkin mewn rault yn myn- 
went Eglwys St. Ffagan, Ile yr oedd ei bríod 
yn gorwedd amryw flynyddau o'i flaen. Mewn 
cyfarfod yn Ngharmel, ar y ffordd i'r gladdf a, 
eymerwyd rban drwy anerch, &c., gan y 
Parchn. B. Morga-ü (A.), Bethel ; W. Harríea 
(B.); T. Bowlands; T. Phillips, Monntain 
Ash; W. James; B. Morgan, Llwydcoed; 
James Williams, Ysw. ; a'r Ysgrif enydd. Tra- 
ddodwyd pregeth angladdol ar yr ail Sabboth 
oddiar Phii. i. 28, 24. Gorphwysed mewn 
keddweh. 

Carmel. J. H. Llotd. 



^mrstoiaet^Ätt. 



YsaoLOUÁETH Ctnddelw. — Ymddengys 
fod yn agos i chwe' chant o bunau wedi ead 
en casglu tnag at sef ydlu yn Mhrifys^ol Cymro, 
Aberystwyth, ysgoloríaeth er coffadwríaeth 
am y diwèddar Bareh Bobert EIIis (Cynddelw), 
Caemarfon. Pa faint sydd wedi en caa^ 
tuag at ysgoloriaeth leuan Gwyllt, tybed ? A 
068 rhyw nn a all ddy weyd ? 

J. B. GouoH, TB Abbtthiwb DmWB8T(A» 
— Dywedir fod Mr. J. B. Gongh wedi gwneyi 
saith mil a phum' cant o bnaaa drwy ei ddior- 
Uthoedd yn Nghymra a Lloegr. Bhoddir ar 
ddeall fod Talmage wedi dyfod dro^odd i'r 
wlad hon i *'godi" chwe' mil o bammn mem 
chwech mis. 

Ctlchbediad t Gwabd.— Cyhoeddodd Dr 
Guyot, y meddyg Ffrepgìg enwong, ei fod wedi 
cyflwyno y rhan heiaethaf o'i oes i efrydn 
curiad y galon a chylohrediad ygwaed, ae 
iddo ddyfoíd i'r penderfyniadau canlynoi i-^ 
Yn ystod y flwyddyn g^mtaf y mae y f^pilon ŷn 
enro 63,000,000 o weithiau; yn nghorphy 
ddwy flynydd dylynol, 120,000.000 ; yn yatod 
yr wyth mlynedd cyntaf, 435,000,000 ; yn y 
deuddeng mlynedd cyntaf, 614,000,000; yny 
pedair mlynedd ar ddeg cyntaf, 698,000,000; 
yn nghorph y deng mlynedd ar ugain cynta^ 
1,222,904,900; yn ystod oes o haner cant o 
flynyddoedd, 1,928,160,000; mewn tri ngalB 
mlynedd, 2,269,800,000; ac mewn oes o bed- 
war ngain mlynedd, y mae y galoa yn em9 
3,007,040,000 o weithiau ! 

Yb ABOBAFFWÁsa. — Yn ol yr ystadagau 
cywiraf, y mae 23,291 o newyddiadnron. mia- 
olion, chwarterolion, a chylchgronan o 
wahanol fathau yn cael en cyhoeddi yn y brd, 
fel y canIyn:~Yn Affiica, 50; AwstrJiat 
100; Asia, 887; Ameríca, 9.129; Kwro^ 
18,625. Cyhoeddir 2,509 yn Lloegr ; Ff raine, 
2,000; Itali, 1,226; Awstría, vS)0; Bwsi% 
500. 

BWTSTFILOD BHEIBÜB A NáDBBDD PBBTGUM. 

— ^LIaddwyd yn yr India Ddwyreiniol r 
flwyddyn ddiweddaf 22,851 o fwystíUod 
rheibns, 127,295 o nadrodd peiyglna. Goat- 
iodd hyny i'r Idywodraeth 61,400 o ddoleri; 
ac mae y gwaith ^m myned ^rn mlaen yno ei^s 
canrifoedd. Brathwyd 17,000 o bersonan giB 
nadroedd, a Iladdwyd 8000 o bobl gan y llew- 
partiaid, y bleiddiaid, y teigrod, &o. 

Ambbicá.— Anfonwyd 85,500 o dnnelU • 
gig eidion o New Yorki wledydd tnmory 
flwyddyn ddiweddaf, a 370,000,000 o bwym 
o ham a chig moch, gwerth denddeg nuli«vB 
ar ugain o ddolerí, yr hyn oedd yn dair riun 
o bump o'r hoU fasnaoh. Ae ar yr nn aDMT 
derbyniwyd am wenith a pheillied • aniott- 
wyd droB y mor, cant a dan ar ngain o fll- 
iynan o ddoleri. Yr oedd yr ydaa «rs31 a 
werthwyd yn werth dau ar bymtheg a deagiÌB 
o flliynau, a derbyniwyd pedair miliwn ar 
hugain o'r swm yna yn New York. Alt 
foríwyd y Uynedd 214,618,657 o alwyniogiaii 
ol«w. 



Digiti^ed-by V 



Google 



Y Cylchgrawn. 



CyrRBS XVIII.] 



MBDI, 1879. 



[Bhif 204. 



YOHYDIG O GOFNODION BYRION AM Y PARCH. 
EBENEZER MORRIS. 



Gan y Parch. D. Hughes, Llanblly. 




AE yn ddiau ei fod yn ei 
ddydd yn un o'r sêr mwyaf ei 
maintioli a'i dysgleirder yn 
ffurfafen yr eglwys yn Nghymru. Ond 
nid oeisio ei fesur a'i gymharu â'r tadau 
eraiU y w y gwaith yr ydym ni yma yn 
amcanu ato ; nid ydym yn tybied ein 
hunain yn gymhwys i hyny ; ond ad- 
rodd rhjrw ychydig o gofnodion gwy- 
byddus i ni am dano. Yr un pryd 
tybiwn y eallwn anturio dweyd mai 
rhai o'r rhagoriaethau oeddynddo 
fel pregethwr oedd callineb, ysgryth- 
yroldeb, naturioldeb, didwylledd, a 
nerth ac effeithiolrwydd digymhar. 

Yr oedd ei ymddangosiad allanol yn 
dra mawreddig a thy wysogaidd, ei wyn- 
ebpryd yn deg a siriol; ac yr oedd 
ganddo lais nerthol, peraidd, a threidd- 
gar anghydmarol, digon grymus a 
threiddgar i ienwi maes helaeth. Ac 
yr oedd ganddo allu anghyffredin 
1 newid ei wedd a thôn ei lais, yn gyd- 
weddol â'r amryw wirioneddau a 
fyddai tan ei sylw. Yr oedd fel pe 
buasai Sinai a Chalfaria yn cael eu 
portreiadu bob yn ail yn ei wedd a'i 
lais. Pan yn pregethu y ddeddf, a 
chyflwr coUedig dyn fel troseddwr o 
honi, byddai yr olwg ar ei wynebpryd 
yn sobr ac ofnadwy, a'i lais fel taranau ; 
ond pan yn cyhoeddi yr efengyl, a 
ffordd y cymod, byddai yn gwenu 
yn siriol, yn hyfryd, ac yn 
swynol iawn. Byddai yn fynych yn 
seinio ac yn bloeddio yr un gair neu 
eiriau yn uwchruwch lawer o weithiau 
gydag effeithiolrwydd mawr. 

Yr ydym yn ei gofio mewn cymdeith- 
as£et yn Aberystwyth, yr hon a gedwid 
yn nghanol y dref, yn 1816 neu 1817, 



yn nghanol ei bregeth bloeddiai y gair 
hyth ddeg i bymtheg o weithiau, 
gyda nerth anghyffredm. Dywedai 
wrth y dorf rhwng y bloeddiadau, "Na 
feddyliwch mai eisieu rhywbeth i 
ddweyd sydd arnaf ;" yna bjoeddiai 
drachefn a thrachefn, yn fwy-fwy 
nerthol, byth ! byth ! byth ! byth ! 
&c., &c. Clywsom lawer gwaith wedi 
hyny fod rhyw wr ar un o'r banciau yn 
ngylch dwy neu dair miUdir o'r dref 
wedi ei glywed, ac wedi deall y gair 
hyth^ nes ei sobri, os nid ei achub. 

Yr ydym yn ei gofio yn y Pennant 
ryw brydnawn Sabbath ; yr oedd y 
capel yn rhy fychan i gynwys y bobl, 
er fod ynddo ry w fath o gallery, Yr 
oedd llawer o bobl allan, ac yntau yn 
llefaru yn y ffenestr. Llefarai gydag 
awdurdod, mewn ffordd o eglurhad ar 
ei destyn a'r cyd-destynau, fel y 
byddai yn arfer bob amser ; ond yn 
gwbl ddisymwth bloeddiai drachefn a 
thrachefn yn uwch-uwch, " Y cyfiawii 
dros yr anghyfiawn /" " F cyfimmi 
dros yr anghyfiawnP^ gyda grym a 
dylanwad mawr. Yna llefarai yn 
es^lur a naturiol, gydag awdurdod, fel 
o'r blaen. Yr oeddym jm edrych ar y 
floedd hono fel rhyw gloch fawr i 
ddeffroi y bobl ; a. mawr oedd yr 
effeithiau a gafódd ar yr hoU dorf. 
Pwy ond efe a allasai wneyd y cyffelyb ! 
Gwnaeth hefyd amryw o rai grymus a 
dylanwadol iawn cyn diweddyr odía 
hono. 

Yr oeJd hefyd yn gallu meddiann a 
Uywodraethu ei hun i raddau anghyff- 
redin wrth bregethu. Yr ydym yn ei 
gofio yn agos iSwyddffynon nosgyntaf 
y Oyfarfod Misol yu pregethu aiewû 
36 



Digitized by 



Google 



SdS 



Y l^ASCB. EBBKBZtB HOBBIS. 



tỳ fferm cyffredin. Safai 1 íyny ar 
fSunc, a'r Beibl mawr yn ei law, a 
chanw^ll fain yn goleuo, a*r tŷ vn 
Uawn iawn o bobl : ei destyn oedd, 
" Cyfamod tn^y wyddol a wnaeth efe 
a mi," &c. Wedi iddo gymeryd ei 
destyn rhoddai y Beibl i*r gwr oedd 
yn sefyll yn ei ymyl, a daliai y spectacle 
yn ei íaw. Llefarai yn rhydd ac eglur 
lel arferol ; yn mhen ychydig dywedai 
fod geiriau anghyffredin yn Esaia, 
Jeremia, neu Ezeciel, &c., rhoddai y 
drychau ar ei wyneb, a cheisiaiy Beibl 
an y dyn. Dywedai mai geiriau 
hynod iawn oeddent— troai atynt yn 
ebrwydd — galwai ar y bobl am ddal 
sylw, a darllenai hwynt, can eu 
hegluro a'u cymhwyso, gyda awysder 
a dylanwad anorcnfygol. Gwnaeth 
felly bump neu chwech o weithiau yn 
ein golwg yr odfa hono— yr oeddem yn 
gwrando o*i flaen yn agos ato. Ac O ! 
y fath effeithiau oedd ar y gynulleîdfa 
tra yr oedd ** yn esbonio ac yn agoryd 
yr Ysgrythyrau," ac jm eu cymhwyso 
atynt gyda r íath zel santaidd, y fath 
hyawdledd hynod, a'r fath ddylanwad 
nerthol. 

Hefyd cyfrifid ef fel Lobd Chief 
JusTiCE yn y rhan isaf o Sir Aberteifi, 
ato ef y byddai y bobl yn troi am gyf- 
arwyddyd a chynghor yn mhob achos o 
bwys, yn wladol ac yn eglwysig. Yn 
nechreu y flwyddyn 1824, cododd 
rhyw anghydfod ac ymryson rhwng 
rhai o wragedd y cadbeniaid Uongau 
yn y Ceinewydd. Yr oedd y blaenoriaid 
yn ofni nas gallent eu heddychu, a 
rhoddi pen ar yr ymrjrson. Danfonasant 
ddymuniad taer at y Parch. E. Morris, 
ar iddo ef ddyfod i drin yr achos 
poenus ac anghysurus ; ac fe ddaeth 
heb oedi. Cyhoeddwyd societt/ i fod 
am bedwar, a phregethu i fod am 
chwech. Nis gallwn oUwng dros gof y 
sodetì/ hono. Wedi i ryw un ddech- 
reu trwy ddarllen a gweddîo, satai Mr. 
Morris ar y llawr o flaen y pwlpud, a 
ffon yn ei law, a gofynai gydag awdur- 
dod digyffelyb : " Beth sydd gyda 
chwi yma yn awr yn y Ceinewydd ì A 
ydych chwi yn myned i ymryson ac i 
gwympo allan a'cn gilydd V* Yna dy- 
wedodd yn nerthol a thanllyd iawn,gan 
daro ei droed wrthy llawr,ganysgwydei 
benyn gyffrous, a'i lygaid yn melltenuac 
yn fflamio— " Tŷ i Dduw ydyw hum /" 
*^Mglwys y Duw hyw sydd ymaP^ 



*^*Doe9 dim ymryson i /od ymaP^ 
Yna djrwedai gydag awdurdod santaidd 
drachefn a thrachefn, gan daro ei droed 
wrth V Uawr, &c., '\Santeiddrwydd 
a weadai €tk dŷ d% Arglwydd 
t>7/th" ^^ Mi a santeiddir yn y rhai 
oìl a nesânt ataf; a cher bron yr hoü 
bobl ÿm gogoneddiry Yna dywedai 
eilwaith a thrachefn, " ^Does dtm ym- 
ryson a chwympo allan i fod yma /" 
"Pa le mae Solomon a'r blaenoriaid 
eraiU yma ? Gwnaent hwy bethau o'r 
natur hyny i fyny rhyngoch chwl 
Nid oes dim oW ýaJth beth ifodymaf" 
Yr oeddem yn teimlo ar y pryd fel pe 
buasai y ddaear yn crynu dan ein 
traed, a r bobl oU mewn rhyw arswyd 
santaidd yn cydwylo. Wele.ni chlywyd 
son am yr ymryson hwnw byth mwy- 
ach. 

Yr oedd yn wr o gynghor yn mhob 
man y byddai, nid yn unig yn y pwl- 
pud, a'r cyfarfod eglwysig, a'r gym- 
deithasfa, ond hefyd yn y tai y byddai 
yn Uetya ynddynt, ar y ôordd wrth 
deithio, ac yn mhob lle. Yr oedd 
ganddo wyneb agored, genau agoreá, a 
chalon agored. Nid oedd dim dicheU 
yn Uetya yn ei galon, Safai drosy 
gwirionedd yn dfiofn, a " hyf megys 
Ilew," Diar. xxviiL 1, ond nid oedd neb a 
fedrai gydymdeimlo a chynorthwyo y 
gwan ar ofnus jn fwy nag ef, "Ni 
ddryUiai gorsen ysig, ac ni ddiffoddai 
lin yn mygu." 

Rywbryd pan yn cydgynal cyfarfod 
eglwysig â rhy w bregethwr araU, darfìi 
i ry w hen wr gael ei alw yn mlaen i 
adrodd ei brofiad, yr hwn oedd yn im 
da a diargyhoedd, ond yn fychan yn ei 
wybodaeth. Darfui'rpr^ethwrarsdlei 
ddwrdio yn Uym, gan amheu ei grefydd, 
am ei fod mor fychan jrn ei wybodaetL 
Ond cododd Mr. Morris i fyny, gan hoü 
am ei oedran, a'i oedran gyda chrefydd I 
Dywedai yr hen wr ei fod gyda 
clirefydd er ys haner can' mlynedd. 
Gofynai Mr. Morris eilwaith iddo, a fa 
ef yn ddifwlch dros yr hoU fljmyddoedd 
gyda chrefydd ì neu a fu ef ddim tan 
unrhy w gerydd eglwysig dros yr hoU 
amser ì Atebai yr hen wr gyda theim- 
lad dwys, gan wylo, na chsäbdd yr m 
cerydd eglwysig yr hoU amser, er mor 
wael ydoedd! Sylwai. Mr. Monis, 
mai tebyg oedd mai ychydig yn y Ue » 
aUai roddi mwy, os cymáint, o brairf o 
wirionedd eu crefydd— "Yr hwn a 



Digitized by 



Google 



V Ì^ARCH. )SBEKEZEB MOms^ 



^ 



Ijarliao hvd y diwedd hwnw fydd 
cadwedig/* 

Wedi fr Ysgol Sabbothol gael ei 
sefydlu yn Nghymru, daeth yn arferiad 
cyflfredin fod un o'r bechgyn neu o*r 
merched ieuainc yn adrodd penod, wedi 
ei dysgu, yn Ue darllen, yn nechreu yr 
odfa. Yr amcan o hyny oedd, rhoddi 
pob anogaeth i'r bobl ieuainc i drysori 
geiriau y Beibl yn eu cof. Ac yr oedd 
yr arfenad hyny yn cael ei ddwyn yn 
mlaen yn Mlaenanerch, fel lleoedd 
ereill. Nìá oedd rhai o'r tadau duw- 
iol ddim yn foddlawn i'r cyfryw arfer- 
iad. Rywbryd, pan yr oedd Mr. Morris 
o gartref, sef yn Llundain, os clywsom 
yn gywir, safodd hen flaenor duwiol o'r 
enw Michael Jones yn dỳn a thaer 
iawn yn erbyn yr arferiad. Ond wedi 
i Mr. Morris ddychwelyd, galwyd ef 
i Blaenanerch i gynal c^rfarfod eglwysig, 
er ceisio cael gwybod pa un ai îlichael 
ai y brodyr ereiU oedd ar yr iawn Iwybr. 
Fe ddaeth yn ebrwydd ; ac fe ddangos- 
odd gymaint yn agos o bwyll a doeth- 
ineb yn yr achosag a ddangosodd Solo- 
mon yn achos y ddwy wraig a'r ddau 
blentyn. Wedi galw Michael yn 
mlaen yn y society, edrychodd Mr. 
Morris arno fel mewn syndod, ond 
gyda gwen, a dywedai yn uchei, dair 
neu bedair gwaith, '*0 / yr hen Mich- 
ael dduwiol/ ! yr hen Michael dduw- 
iol! Efleithiai ei gyíarchîadau cynhes 
a thyner ar Michael, fel y toddai ei 

ffclon, ac yr wylai ddagrau yn hidl. 
r oedd dysgwyliad erbyn hyn yn yr 
eglwys am y ddedfryd. A synai pawb 
wedi ei chly wed. " Wel, Michael bach, 
yr wyt yn gwybod mai fi sydd i breg- 
ethu yma prydnawn y Sabbath nesaf : 
bydd yn rhaid i ti ddechreu yr odfa, 
a dewis di yrun afyni o'rbechgyn, neu 
o'r merched sydd yma, i adrodd penod 
i ti yn nechreu yr odfa. Dyna y dded- 
f ryd ! A boddlonodd Michael iddi, heb 
ddyweyd yr un gair. A phan ddaeth 
y Sabbath, ie wrandawodd ar adrodd- 
iad y benod; a'i "ben yn ddyfroedd, 
a*i lygaid yn ffynonau o ddagrau." 

Hefyd, yr oedd y parchusrwydd oedd 
iddo, a'r ymddiried oedd ynddo gan 
bawb, yn gystal gwreng a boneddig, 
braidd yn ddigymhar. Pan alwyd arno 
unwaith, yn Mrawdlys Aberteifi fel tyBt 
ar ryw achos o bwys, cynygiwyd jr 
Beibl iddo, er mwyn iddo gymeryd ei 
Iw \ ond gwrthwynebai yr ustua bynyi 



a dywedai y credent Mr. Morris ar ei 
air heb ei Iw^ ac y byddai ei dystiol- 
aeth ef felly yn ddigonol. 

Mae yn gofus genym fod y tadau 
deallus yn dyweyd, fod galluoedd Mr. 
Morris fel Öuwmydd grymus, jm dy- 
fod i'r golwg yn benaf, yn y desgrifiad 
ardderchog a wnai o Fawredd Ferson 
a Ghyýryngdod yr Ärglwydd lesu 
Grist, Mae gan yr ündodiaid amryw 
gapelau rhwng y lle yr oedd efe yn 
byw a Llanbedr. Presbyteriaid oedd- 
ent gynt. Mae yn ddiau fod cyfeil- 
iornwyr o*r fath mor agos ato yn ei 
ofidio yn fawr. Eto yr oedd yn cael 
ei barchu, hyd yn nod ganddynt hwy ; 
ac yr oedd yn gyfeillgar à Uawer o hon- 
ynt fel gwíadwyr. Cafodd ei wahodd 
i bregethu yn un o'u capelau, sef, 
Llwynrhydowen, os ydym yn cofio yn 
iawn, ar yr amod iddo bregethu ar ry w 
wirionedd diddadl; ac addawodd yn- 
tau wneyd felly. A phan ddaeth yr 
odfa, daeth lluaws o honynt yn nghyd, 
a chymerodd yntau yn destyn, 1 Tim. 
iii. 16 : " Ac yn ddiddadl, mawr yw 
dirgelwch duwioldeb, Duw a ymddang- 
osodd jn y cnawd." Pregethai yn 
eglur, a chyda goleu a nerth mawr, ar 
ddwyfoldeb Person Crist, a'i Gyfryng- 
dod. Yn y rhan olaf o*i biegeth ad- 
roddai drachefn a thrachefn, gyda 
dylanwad mawr, y geiriau hyny gan yr 
Apostol Panl, " Yr nwn sydd uwchlaw 
pawb, jn Duw bendigedig yn oes oes- 
oedd. Amen." Taer ddymunai Mr. 
Morris arnynt gyduno âg ef bob un o 
honynt, i ddywedyd " Amen" yr hyn 
hefyd a wnaeth liuaws o honynt. 

Dywedir hefyd ei fod ryw bryd yn 
cyd-deithio âg un o honynt amryw 
filldiroedd, ac yn siarad bob cam gyda 
gwres mawr am Berson Orist a'i Gyt" 
ryngdod. Cyn iddynt ymadael a'u 
gilydd, gofynai Mr. Morris i'r Socinian, 
pa beth oedd ei farn am Stephan y 
Merthyrl A oedd ef yn ddyn 
duwiol ? Atebai y gwr ef, ei fod yn 
ddiau yn ddyn duwiol iawn. Gofynai 
Mr. Morris iddo drachefh, Os oedd yn 
ddyn duwiol iaẃn felly, pa fodd yr 
oedd yn cael ei ddyoddef i weddio ar 
lesu Grist felly wrth farw, os nad yw 
lesu Grist ond dyn ỳn unig, fel y dy w- 
edwch chwi ì Dy wedai y gwr mewn 
atebiad wrth ymadael, fel mewi^ syn- 
dod, na feddyliodd am hyny erioed o*r 
blaen, ond y gwnai feddwl yn fanylach 



Digitized by 



Google 



284 



txDr AB Lnr. 



cyn j eaent gyfkrfod ryw dro aralL 
Drachefnj vt ydym yn cymeryd 
ein cenad i ddyfynu rnai cofnodion 
am dano o Gbfiant rhagorol y ParcL 
J. Jones, TalBam, gan y Parch. O. 
Thomas, D D. Dywed y Dr. Thoma^ 
am dano fel hyn : — " Yr oedd gauddo, 
yn neillduol pau y troai at ddarpariaeth 
gras, a'i llewyrch nefol ar ei ysbryd, 
ryw wéìi ag yr oedd yu anmhosibl dal 
dani. Clywsom Mr. Michael Roberts, 
fwy nag unwaith, wrth son am dano 
yn pregethu ar un o'r troion mwyaf 
hynod yn ei oes ; sef, yn Nghymdeith- 
asfa Caemaryon, yn mis Medi, 1818, 
oddiar y geiriau,— Y gwaed hwn a 
wna gymod dros yr enaid,' — yn cyfeirio 
at y wéìi hono. * Pan y troes,' meddai, 
* at drefn y Cymod, ac y gwaeddai, — 
T gwaed hwnw ! y gwaed hwnw I y 
gwaed hwnw ! y gwaed hwnw! chwech 
neu saith o weithiau, ac ^m uwch-uwch 
bob tro, gydarhyw t<;éŵ.angylaidd ar 
ei wyneb, yr oedd yno le rhyfedd, ac 
eflfeithiau iV cofio byth. Y wén hono 
oedd yn Uadd." 

Yr oedd gweinidog o'r Gogledd, pan 
ar ei daith drwy Sir Aberteifi, mewn 
rhy w dŷ capel yno, yn ymddyddan â 
hen flaenor, yr hwn a ddywedai,— " Yn 
ffenestr y capel hwn, ar gwrdd Misol, y 
cafodd Ebenezer Morris yr odfa fawr 
hono, ar y geiriau, — ** Ffordd y bywyd 
sy fry i'r synwyroí, i ochel uffem obry." 
Pan yr oedd pawb, oddifewn ac o faes, 
yn delwi wrth ei wrando. " A ydych 
chwi yn cofio rhacau o'i bregeth î" 
meddai y gwr dyeithr wrtho. "Yn 
cofio, wr da," atebai yr hen flaenor ; "yn 
cofio ì Ydwyf ; ac mi gofiaf byth ! 
! nid oedd yma yr un cnawd yn gallu 
sefyll o'i flaen." " le, ond pa beth yn 
benodol oedd Mr. Morris ^rn ei ddvw- 
eáyd ar y testyn ?" " Yn ei ddy wedyd, 
wr da — yn ei ddywedyd ì Yr oedd e' 
yn dyweyd Ohryf obry! óbry/ Bobl !" 
meddai, " y mae Uffern obry ! ohry ! 
ohry ! nes yr oedd hi yn ddiwedd byd 
ar bawb oedd yn y tŷ cwrdd ac oddi- 
faes." 

" Yr oedd ganddo," meddai y Parch. 
Henry Rees, " ryw allu anghyffredin i 

Íjy dio mewn rhyw air ; ac íe'i gwaeddai 
aweroedd o weithiau drosodd, a byddai 
rhyw lewyrch gyda'rfloedd, fel y bydd- 
ai y peth ei hunan yn dyfod i olwg y 
bobl. Yr ydwyf yn cofio ei fod yn 
pregethu yn Nghymdeithasfa Maohyn- 



lleth, ar y geiriau hyny yn Llyfr yr 
Actau, am ymorwyr yn tybied "eu 
bod yn neshau i ryw wlad," a rhyfedd 
yr effeithian oedd gyda'i floedd, — 
' Rhyw wlad! rhyw wlad/ rhyw wladJ^ 
laweroedd o weithiau, nes yr oedd pawb 
yn y lle fel yn teimlo eu hunain yn 
ymyl tragywyddoldeb." 

Yr oedd y Gymdeithasfa yn Aber- 
teifi yn 1826, pan yr ocdd y gwr mawr 
hwn dros Grist yn glaf, o r clefyd y bu 
ef far w o huno. Dae th llawer o'i frodyr 
heibio i'w weled, wrth ddychweled, gàn 
adrodd wrtho hanes y Gymdeithasfa^ 
a'r graddau mawr o lewyrch oedd wedi 
bod gyda'r holl foddion ynddi Sylwai 
yntau gyda gíw^n hyfryd, "Mae yr 
Arglwydd, pan yn neshau at ei bobl^ 
fel yn gofyn iddynt, "A fynwch chwi i 
mi ddyfod yn nes T 

Yr oedd y Parch. D. Charles, Caer- 
fyrddin, ac yntau, fel Dafydd a Jona- 
than, yn gyfeiliion mynwesol ìawn. 
Wedi bod Mr. Charles yn ymweled ag 
ef, wrth ddychwelydo'r Gymdeithasfa, 
galwai Mr. Morris ei wraig ato, a dyw- 
edai, "Bu amryw frodyr anwyl iawn 
yn ymweled & mi, — ^ni wlychodd neb 
gymaint o'r blanket a D. Charles.'* 

LLIN AR LIN. 

XXÍ.— HUNAN-YMHOLIAD. 

'N mhlith yr amrywiol ddyled- 
swyddau a argymhellir amom 
yn yr Ysgrythyrau, diau fod 
hunan-yniholi yn un o'r rhai p wysicaf ; 
y mae ei hesgeuluso yn rhyty^ o'r 
mwyaf, ac y mae ei chyflawnu yn iawn 
yn arwain ir canlynìadau gogonedd- 
usaf. Tybiwn mai crefyddwyr yn 
benaf os nad yn unig sydd yn ymwneyd 
â'r ddyledswydd hon, oblegid nid oes 
neb arall yn deall ei gwerth a'i ph wyedg- 
rwydd, a byddai i ddyn ddyfod i ddeali 
ei gwerth a'i phwysigrwydd yn ei 
wneyd yn grefyddwr ar unwaith; a chan 
sicred ag y cai ei wneyd yn grefyddwr 
gwirioneddol, cai ei wneyd nefyd yn 
hunan-ymholydd dyfal a phryderus. 

Y mae y ddyledswydd yn dyfod yn 
oll-bwysig pan ystyriom y sefyllfa 
amheus yr ydym ynddi yn y byd, 
heb wybod yn iawn efallai pa un a oes 
genym grefydd wirioneddol ai nad oes, 
^'Eang yw y porth| a Uydan yw y 



Digitized by 



Google 



"ÙJS AR íim. 



Sè5 



ffordd sydd yn arwain i ddistryw. a 

Uawer yw y rhai sydd yn myned i 

fewn trwyddi." lë, llawer o'r rhai bä 

sydd yn profFesu cretydd. Yn mhlith 

y gwenith ar y maes, yr oedd llawer o 

efrau ; yn mhlith y "pob rhyw beth" 

a ddygwyd i fyny yn y rhwyd, yr oedd 

Uawer o bysgod drwg ; Ue nad oedd ond 

deg morwyn, yr oedd pump o honynt 

yn ffol, " Oblegid cyfyng yw y porth 

a chul yw y ffordd sydd yn arwain i'r 

bywyd, ac ychydig yw y rhai sydd yn 

ei chael hi ;" ** Canys Jlawer sydd wedi 

eu galw, ac ychydig wedi eu dewis." 

Mor gyfyng ydy w y porth, ac mor gul 

ydyw tfordd y bywyd, fel y mae yn 

ddiamheu fod llawer o rai a dybient 

dros eu holl oes eu bod yn teithio tua'r 

neloedd, wedi cyrhaedd uffern. Dy- 

wedir wrthym am rai yn proffesu 

crefydd, yn pregethu Crist yn Geidwad 

i bechaduriaid, îe, yn myned mor bell 

ag i broffwydo, i f wrw allan gythreul- 

iaid, ac i wneyd gwyTthiau lawer yn ei 

enw ef ; yn ol yr ymddangosiadau 

aUanol, dygent arnynt npdweddion y 

crefyddwyr goreu ; nid amheuent yn 

y radd leiaf eu bod yn gadwedig, pwys- 

ent yn hyderus ar eu proffes, dadleuent 

yn hir ac yn daer am gael myned i 

mewn. Ond **Nid adnabum chwi 

erioed " a ddy wed y Bamwr wrthynt, 

**ewch oddiwrthyf rai melldigedig i'r 

tân tragy wyddol, yr hwn a barotowyd 

iddiafol ac iV angylion." Byddant 

yn gorfod aros allan, a throi ymaith 

mewn siomiant ofnadwy. Nid yn ddi- 

fraw ac yn rhy w-lun, gan hyny, y mae 

i ni wynebu y farn a thragy wyddoldeb. 

fmae o'r pwys mwyaf ein bod yn 

idyfal gyda'r gwaith o holi a phrofi eiu 

bunain, rhag nad y w ein holl grefydd 

)ijd twyll. Gall fod genym bethau 

*byg i dduwioldeb, megys deall goleu- 

^dig, teimladau tyner, haelfrydedd 

trelyddol, buchedd ddiargyhoedd ger 

)ron y byd. Grallfod genym y pethau 

iyn oil ac ychwaneg, ac eto bod yn 

;wbl amddiiad o ffydd gadwedigol, o 

baith bywiol, ac o gariad ^sbrydol 

redi ei enyn gan ei Ysbryd ef. Os yn 

mddifad o hynypa, "Nid wyf fi ddim." 

)yma bwnc o hunan-ymchwiliad gan 

yny. Pa beth ydy w natur ac ansawdd 

in rhiuweddau a'n cyfiawniadau ì Ar 

a seiliaa y gorphwysant, pa un ai ar 

Kwyddor anianoi ai ar anian dduwiol ì 

fftn ba ysbiydiaeth eu cynbyrfir, pc^ 



un ai gan hnnan-gariad ai carìad at 
Dduw? Pa beth ydyw eu nhod a'u 
hamcan, pa un ai hunan-ogoniant ai 
gogoniant Duwî *'Pan oeddech yn 
ealaru y pumed a'r seithfed mis, y 
deng miynedd a thriueain hyny, ai i 
mi yr ymprydiasoch cnwi ympryd, i 
mi?^' 

Ond, a chymeryd yn ganiataol fod 
genym sicrwydd ffydd, a bod genym 
dystiolaeth ddiamheuol o'n hawl i*r 
bywyd,y mae y ddyledswyddo hunan- 
ymholi yn gorphwys amom eto mor 
bwysig ag erioed, oblegid yr ydym eto 
mewn amgylchiadau ag y mae mawr 
berygl i ni gael ein llychwino gan 
lygredigaethau y byd, a chael ein gwan- 
hau gan ei elfenau gwenwynol. Y 
mae annuwioideb yn ein cylchynu ar 
bob llaw. Yr hen anian bechadums 
eto yn ymryson oddifewn, a deddf yr 
aelodau mor wrthryfelgar fel ag y mae 
y gras a all fod ynom yn sefyÜ mewn 
perygl mawr o gael ei wanychu ; îe, a'i 
ddystry wio yn liwyr o ran y defnydd- 
ioldeb'o hono yma. Nis gallai y 
ddafad na'r dryll arian fod o unrhy w 
ddefnyddioldeb i'w perchenogion tra 
yr oeddent ar goll, ac nid oedd y mab 
afradlon yn y wlad bell o unrhyw 
werth i*w deulu er ei fod yn fab. Y 
mae yn rhaid gan hyny wrth hunan- 
ymchwiliad parhaus, i'r dyben o ym- 
buro yn barhaus oddiwrth effei^ihiau 
niweidiol yr amgylchiadau anffafriol 
yr ydym ynddynt yn y byd hwn, "Oni 
wyddoch chwi fod y rhai sydd yn 
rhedeg mewngyrfa i gyd yn rhedeg, 
ond bod un yn derbyn y gamp ì felly 
rhedwch fel y caffoch afael ; ac y mae 
pob un a*r sydd yn ymdrechu yn ym- 
gadw yn mhob peth, a hwynt-hwy yn 
wir fel y derbyniont goron lygredig ; 
eithr nyni un anllygredig. Yr wyf fi 
gan hyny felly yn rhedeg, nid mecys 
ar amcan ; felly yr wyf yn ymdrechu, 
nid fel un yn curo yr awyr. Ond yr 
wyf fi yn cosbi fy nghoẁ ac yn ei 
ddwyn yn ^aeth ; rhag i mi mewn un 
modd, wedi i mi bregethu i ereill, fod 
fy hun yn annghymeradwy." Mor 
bwysig yr ystyriai y Salmydd y gwaith 
hunanymholi, ac mor annigonol y 
teimlai ei hun i'w gyflawnu, fel y taer- 
erfyniai ar Dduw ei gynorthwyo: 
"Ohwilia fi Dduw, a gwybydd fy 
nghalon; prawf fi, a gwŷbydd fy 
meddyliau^ gwol a (m fiocad aa^ 



Digitized by 



Google 



"ÚJ» Aft ÚÈ. 



nuwiol genyf, a tbywys fi yn y fiPordd 
dragywyddol." Gwelwyd ffyrld an- 
nuwiol gan Dafydd a Solomon, er eu 
bod yn saint. A chan iddynt hwy, a 
hwythau yn gewri, gwympo, pa faint 
mŵy y dylem ni holi ein hunain rhag 
fod elfenau y cyôelyb ffyrdd ynom, ac 
i ni gael ein tramgwyddo gaiiddynt, 
" Bydded eich Iwynau wedi eu hym- 
wregysu, aoh canwyllau wedi eu goleuo, 
a chwithau yn debyg i ddynion yn dys- 
gwyl eu harglwydd, pa bryd y dychwel 
o'r neithior, fel pan ddelo a churo, yr 
agorwch iddo yn ebrwydd. Gwyn eu 
byd y gweision hyny, y rhai a gaiff eu 
Harglwydd, pan ddelo, yn effro." 

Y mae pwysfawredd y ddyled- 
swydd hunanymholi yn tarddu hefyd 
oíidiar bwysigrwydd a chysegredig- 
rwydd ein proffes o grefydd Crist, ac 
effaith y broffes hono ar y byd. Yr 
ydym yn gwneyd proffes gyhoeddus o 
fod yn feirw i bechod a bod yn fyw i 
Grist. Yr ydym felly yn honi pethau 
mawr pan yr ydym yn dweyd wrth j 
byd nad oes a fynom a phechod, mai 
Crist ydy w ein by wyd, ac mai ei ys- 
brydefyweinllywodraethydd. Dylem 
gan hyny holi ein hunain, i weled a 
ydym i fyny â*n proffes, a ydym yn 
gyson â'n tystiolaeth. Yr ydym i 
wisgo am danom o ran yr ymarweddiad 
fdlanol yn gystal ag ynom o ran yr 
egwyddor fewnol, y dyn newydd, yr 
hwnsydd yn ol Crist lesu ; ac yr ydym i 
rodio yn y dyn newydd hwnw bob awr 
o'n hoes, fel cyfryngau cysegredig gan 
Dduw i ddangos ei gyfiawnder a'i 
santeiddrwydd i'r byd. Os yw Crist 
ynom, y mae yn perthyn ini ei amlygu 
yn wastadol. Yn ei bobl, y mae efe 
yn ymegluro i'r byd yn awr, " Chwi a 
fyddwch dystion i mi." Ai Cristion 
ydwyt ti, ddarllenydd hoff ? Os felly, 
ỳr ydwyt ifyw ac i fucheddu yn y byd, 
yr un fath yn holiol ag y bu Crist fyw 
ynddo. Y mae dy holl fy wyd i fod yn un 
arddaugosfa o fy wyd Crist. O'r foment 
yr' ymgyfenwaist gyntaf ar ei enw yn 
inhlith ei bobl, yr ydwyt yn rhodio 
mewn modd neillduol o gyhoeddus ger 
bron y byd hwn, ac yn ngolwg y cwmwl 
dystion sydd yn y nef Y mae pob ys- 
gogiad o'th eiddo, meddwl, gair a g weith- 
red, oll yn cael eu cy mery d i fyny y n fan- 
wl, a'u nhodii lawr gan nefoedd, daear, 
ac uffern, fel nodion o fywyd Oristion. 
Ao y mae Oriat ei hun m^wn rhy w ya- 



tyr yn cael y cymerìad. Ac yn ÄWt, 
a yw efe yn cael chwareu teg genymî 
A yw ei gymeriad dihalog eí yu ym- 
ddysgleirio ynom ni ei ganiynwyrl A 
yw y byd yn cael achos i weled ríun- 
weddau ein Prynwr yn ein hymamdd- 
iad ni î Yn wir, y mae hwn yn bvnc 
y dylai pob crefyddwr ei ystyried gyda 
brys, oblegidyn mhlith crefyddwyr y 
ceir y dynion ydynt yn euog o gyflawnu 
ypechodaumwyafysgeler; rhaiydynt 
yn ail-groeshoelio iddynt eu hunam 
Fab Duw, yn ei osod yn watwar, ynei 
fathru ef, gan farnu yn aflan waed y 
cyfamod. Y mae hoU bechodau y cyt- 
ryw ddynion ynhoelion llymionynei 
gnawd cyfriniol ef yn ei aii-groeshoel- 
iad. Y neb sydd yn euog o hyn, gwae, 
gwae hwynt, ac eto nid ydym heblei 
ofni eu bod yn lluosog yn yr oes y^ 
hon, nad oes ynddi fawr o wahaniaetn 
rhwng yr eglwys a'r byd, rhwng rhai i 
wasanaethant Dduw a'r rhai nis gwjs- 
anaethant ef. Mor isel ydyw safon 
duwioldeb yn ein golwg, fel m.raidi 
lawer annuwiol ond newid ei enwna 
chyfrifìr ef yn grefyddwr gloew. m 
fychain ydynt yr arbrofion aüanoi, rci 
na raid wrth odid ddim hunanymwad- 
iad i ddyfod i fyny â h wy. GeiU camel- 
od llwythog fyned trwy byrth em 
heglwysi y dyddiau hyn. Ac y mae 
gwirfoddol gario'r groes yn syniad mör 
ddyeithr i fwyafrif ein proöeswyr, a 
phe na byddai oddifewn i'r Testamart 
Newydd. Prawf ydy w hyn oU ein boa 
yn by w mewn amseroedd esmwytn tf 
Seion, a'i bod yn dra phwysig em wj 
yn holi ac yn profi ein hunain, i weW 
a ydy w ein crefydd a'n proffes yn atej 
dyben priodol trwy gario dylanwaa 
iachusol ar y byd, a rhoddi gogonitì^ 
rr hwn yr ydym yn proffesu ei gan^ 
Y mae pwysfawredd y ddyle^fy»» 
ohunanymholi yn codi hefyd odmar y 
cyfrifoldeb mawr sydd yn gor^ 
arnom yn ein cysylltiad â dyledswyûo- 
au cyffredin by wy d. A ydym yn ^ 
mewn cof, mai dyben mawr em creaa- 
igaeth a*n cynaliaeth ydyw gwaŵi- 
aethu a gogoneddu Duw yn hoUff^ 
ylltiadau bywydl Mai hyn dd^ 
fod einhamcan blaenafgyda eing»; 
chwyhon dyddiol, yn ein'masnacn,» 
yn ein cymdeithasau o bob ni**"M 
ydym yn ystyried mai i'r dyben o P« 
ffordd i'n creu o'r newydd, i'n h»m 
çdlu i fy wyd, ao i'ii hethol i mwtu 



Digitized by 



Google 



ms A2t m. 



28? 



cedd da y bu Mab Baw farw drosom ? 
'* Fel na byddai i'r rhai by w, fyw mwy- 
ach iddynt eu hunain, ond i*r hwn fu 
larw drostynt, ac a gyfodwyd." I ba 
ddyben y rhoddir i ni ei Ysbryd yn 
awr (a diau ei fod genym os ydym yn 
dduwiolion), ond feí y dygem Ôrwyth 
lawer iddo yn ein by wydau ar y ddae- 
axì Ac yn awr, a y w ein bywydau yn 
cael eu defnyddio gyda golwg ar ateb y 
dybenion gogoneddus hyn] Y mae 
genym ddyddiau lawer i roddi cyfrif 
am danynt. Y mae genym dalentau 
gwerthfawr iV iluosogi erbyn y cyfrif ; 
y mae genym gyfleusderau rhagorol i 
wneyd daioni ; y mae genym waith 
mawr iV gyflawnu yn ein dydd. " Y 
cyphauaf yn wir sydd fawr, a'r gweith- 
wyr yn anaml." Y mae hyn yn peru ei 
bod yu ddyledswydd ar bob Cristion, 
yn eu gwahanol gylchoedd, ac yn eu 
gwahanol gyfleusderau, i gymeryd arfau 
yn eu dwyiaw, a gweithio yn egniol ar 
faes eu Harglwy dd. " Paham y sefwoh 
chwi yma ar hyd y dydd yn segur ] 
, . . . Dos, gweithia yn fy ngwin- 
llan." " Nac esgeulusa y dawn sydd 
ynot." Gweithia. Gweithia gyda 
golwg ar ogoneddu dy Arglwydd ; 
gweithia gyda golwg ar dy les ysbryd- 
ol dy hunan ; gweithia gyda golwg 
ar gadwedigaeth ac adeiladaeth ereilL 
Gall ynwir fod cadwedigaeth Uawer 
enaid yn dybynu, mewn îlawer ystyr, 
ar ein gofal, ein ffyddlondeb, a'n 
diwydrwydd ni. Y mae pob eiliad o*n 
hamser, pob gweithred, a phob gair o'r 
eiddom; ie, a phob meddwl hefyd, i 
esgor ar dragywyddoldeb o ganlyniad- 
au. Y mae hyn oli yn ein dysgu mai 
y pwysicaf bob gwaith i ni ddylai fod 
holi ein hunain. "Holwcheich hun- 
ain, a ydych yn y ffydd." A ydych yn 
feddianol ar y ffydd hono, trwy yr hon 
y gellwch ddefhyddio eich bywydau 
a'ch cyfleusderau yn y byd yn y fath 
fodd ag i roddi cyfrif am eich goruch- 
wyliaeth yn llawen, ac nid yn drist. 

Diau mai yr hyn ddylai fod yn flaer-- 
af mewn golwg genym wrth himan- 
ymholi ydyw, sicrhau i ni ein hunain 
yn mha gyflwr ysbrydol yr ydym, a 
thuag at i ni ddyfod i unrhy w radd o 
eglurder ar ein hachos, rhaid fod yuom 
ddau fath o ymchwiliadau : y naill gyda 
golwg an ein pechodau, a'r llall gyda 
golwg ar ein grasau. 

Ynmlaenaf, holwn ein hunam gyda 



f 



golwg ar ein pechodau. Gwell i ni 
geisio gwneyd i ffwrdd â'r rhai hyn, eu 
carthu allan mewn edifeirwch, cyn de- 
chreu aryr ymchwiliadarall. Edrychwn 
gan hyny ar y pechodau y gwyddom 
ein bod yn euog o honynt ; edrychwn 
arnynt fel y maent yn eu lliw, eu Ilun, 
eu íluosogrwydd, a'u hechryslonrwydd 
gwaethaf, heb geisio esgusodi dim dros- 
tynt. A pha mor erchyll bynag yr 
ymddangosant i ni gallwn fod yn sicr 
nad ydym yn eu gweled eto yn haner 
cynddrwg ag y maent mewn gwirion- 
edd. "Pwy a ddeall ei gamweddauî" 
Yn mlaenaf oll ystyriwn ein gweith- 
redoedd. "Edrych dy ffordd yn y 
;Iyn, a gwybydd beth a wnaethost." 
r mae y gweithredoedd yn Ilefkru yn 
uchel drostynt eu hunain. "Amlvyg 
yw gweithredoedd y cnawrd." Gwir, 
mai yn y meddwl y mae eisteddfod yr 
egwyddorion ; ond y gweithredoedd 
ydynt y Uythyrenau amlycaf i ddarllen 
yr egwyddorion wrthynt. "A gasgl 
rhai rawnwin oddiar ddrain, neu Ifigys 
oddiar y sgall ì Felly, pob pren da sydd 
yn dwyn ffrwythau da, ond y pren 
drwg sydd yn dwyn ffrwythau drwg. 
Ni ddichon 'pren da ddwyn ffrwythau 
drwg, na phren drwg ddwyn ffrwythau 
da. Oherwydd paham, wrth eu ffrwyth- 
au yr adnabyddwch hwynt." Nid ydy w 
y drygau ffiaidd ydynt yn tori allaa yn 
y fuchedd yn achlysurol, ond arddang- 
osiad oV ffynon fewnol o'r hon y maent 
wedi tarddu ; profion amlwg o weith- 
rediadau yr hen ddyn pechod, yr hwn 
sydd eto yn yr aelodau. Hwn sydd yn 
liywodraethu yr annuwiol, ac y mae ei 
Iy wodraeth arno wrth fodd ei galon, o 
gymaint a'i fod o ran ei ewyllys yn 
y mhy fry du y n ngweithredoedd y cnawd. 
Ond yr hwn sydd yn blino y duwiol, o 
gymaint a bod ei weithrediadau yn 
gyfry w ag nas gall ei ewyllys ymddy- ' 
gymod â hwy. Wrth hyn y gall wybod 
mai gwrthryíelwr ac nid ílywodraeth- 
wr ydyw yr anian bechadurus yncldo. 
"Canys yr hyn yr wyf yn ei wneuthur, 
nid y w foddlawn geuyf : canys nid y 
peth yr wyf yn ei ewyllysio, hyny yr 
wyf yn ei wneuthur, eithr y petíi sydd 
gas genyf, hyn yr ydwyf yn ei wneu- 

thur Felly yr awr hon, 

nid myfi sydd mwy yn gwneuthur 
hyny, eithr y pechod, yr hwn sydd yn 

trigo ynof fi Yr ydwyf fi 

gan hyny yn cael deddf, a mi yn ewyll- 



Digitized by 



Google 



X22ir ARI». 



jAo gwneutbiir da, foddrwgynbrai- 
enol gyda mL Canys jrmhyiiyda yr 
wyf yn nghyfraîth Duw, yn ol y dyn 
oddimewn : eithr yr wyf yn gweled 
deddf aralí yn fy aelodau, yn gwrth- 
ryfela ynerbyn deddff^ meddwl, ac 

Ín fy nchaethiwo i ddeddí pechod, yr 
on syad yn fy aelodau. Ys truan o 
ddyn wyf fi ! pwy a*m gwared oddiwrth 

Sorff y farwolaeth hon ì Yr wyf fi yn 
iolch i Dduw trwy lesu Grist ein 
Harglwydd. Felly gau hyny yr wyf fi 
fyhun â'rmeddwl yn gwasanaethu cyf- 
raith Duw, ond â'r cnawd, cyfraith 
pechod." 

Cymerwn i ystyriaeth hefyd duedd- 
iadau drygionus y meddwl, y rhai na 
thorasant allan yn weithredoedd am- 
Iwg, ac na ddaethant mewn unrhyw 
fodd y tu allan i ymdeimlad y galon. 

Y mae y rhai hyn yn tystiolaethu yn 
hyglyw yn nghlust y gydwybod eu bod 
yno, a'u bod hefya yn aîluoedd tra 
niwtìidiol yn yr enaid. Pa leddyliau 
halogedig, pa dueddiadau digofus, pa 
syniadau gi wgnachllyd sydd yn fynych 
iawn yn cael eu coleddu genym ! Cy- 
maint o berygl yr ydym ynddoyn bar- 
haus i syrthio i gnawdolrwydd a byd- 
olrwydd o ran ein meddyliau, ein cariad 
at y byd hwn, yn achos i wanhau ein 
syched am y dwfr bywiol, a'n hawydd 
am y bara a bery i fy wyd tragywyddol. 
A oes ynom fwy o awydd dyfod yn 
gyfoethog yn mhethau y byd hwn, na 
dyfod yn gy foethog o ras ger bron Duw ] 
A oes meddyliau fel yna yn cael eu 
coleddu yn nghalon y Cristion ? ac a 
oes mynydau fel yna yn cael eu treulio 
ganddo ef ? Oes, y mae. Nid oes odid 
ddiwrnod yn pasio nad ydy w yn cael ei 
flino i raddau gan feddyliau annymunol 
o*r fath a nodwyd. Wrth holi ein 
hunain yn deg yn wyneb Gair Duw, a 
chymharu ein hunain â bywyd perffaith 
lesu Grist, ! y fath olwg aflan ydym 
3m fi;ael arnom ein hunaîn ; y fath 
gruglwyth o bechodau ! Y fath haedd- 
lant ddamnedigaeth ! A'r fath olud- 
oedd gariad a gras raid fod yn Nuw 
i allu cyfiawnhau y cyfry w rai. " Am 
hyny y mae yn ffiaidd genyf fi fy hun, 
ac yr ydwyf yn editarhaumewn llwch a 
Uudw." 

Oherwydd hyn, nid gorchwyl blasus 
bob amserydyw hunan-ymholi. Nid 
oes neb yn caru edrych ar eupechodau. 

Y mae yr olwg arnynt yn taflu llen 



droB ein cysuron ary pryd. A gwd 
gan lawer ydyw eu gadael yn Uonydd, 
a pheidio edrych arnynt mwy, fel yr 
aderyn dwl yn cuddio ei ben yn y tyw- 
od rhag iddo weled yr heliwr, gan 
feddwl fod hyny yn ddyogel iddo rhaç 
ei saeth. Y mae yn dra phwysig fod 
dyn yn gweled ac yn teimlo ei berygi, 
fel ag iddo yme^nio i ddianc rhagddo. 
Arwydd o ddynesiad angau ydyw fod 

Lclaf yn myned yn ddideimiad o'i 
)n. Os ydym yn afiach gan bechod, 
eoreu oU i ni aUu teimlo hyny, a theindo 
Pr byw hefyd, fel y gallom alaru ac 
edifarhau o'i herwyíd. Y mae edifeir- 
wch yn hanfodol er cael maddeaant 
pechodau. Wrth i ni edrych ar ein 
beiau yr a^orir yn Uetach lygud ein 
meddwl, fei y gwelom aflendid ein 
natur, ac i'n hargyhoeddir o bechod ac 
o'n hamddifadrwydd o gyfiawnder. 
Yna gaUwn ymadael â'n hoU weithred- 
oedd ac à'n hoU gyfiawnderau eûi 
hunain, ac ymddybynu yn gwbl ar 
drugaredd Duw, ar santeiddiol ras, ac 
ar aberth iawnol Crist. " Ac y'm calr 
ynddo ef, heb fy nghyfiawnder fy hnn, 
yr hwn sydd o'r ddeddf." 

Pan ddaw y preswylydd i wybod fod 
ei dỳ ar dân, bydd yn hawdd iawn 
ganddo fyned aUan o hono, a dianc am 
ei einioes. FeUy yr hunanymholydd 
yntau, ar ol îddo weled ei natur afian, 
a'i hyUf tanUyd ei hunan, y maeyn 
dychrynu rhagddo, yn rhedeg allan o'i 
hunan-gyfiawnder, ac yn Uefain am 
noddfa yn rhy w le araU. Ac wedi ei gad 
aUan o hono ei hun, y mae ganddo 
fantais deg i weled arwyddnodau yr 
efengyl, sei Uun bys trugaredd arffordd 
i ichawdwriaeth, yn cyfeirio at Grist 
fel unig noddfa pechadur. Ac fel iyn, 
wrth iddo adolygu ei sefyUfa di uenns 
ei hun, a chyfaddasder trefn rasol Duw 
ar ei cyfer, y mae tfydd i fy wyd tra- 
eywydaol yn cael ei chenedlu yn y 
fynwes. Os y w yr awyrgylch yn Uawn 
gymylau, meUt, a tharanau, ac ya- 
tormydd, yr hwn a edrycho arnynt a 
gaiff eu gweled yn cUrio gyntaf, ac iddo 
ef y bydd pelydrau siriol yr haul a 
glésni gogonol y nef hvfrydaf we(ü yr 
êl yr ystorm heibio. Os yw awyrgylch 
y Cristion yntauyn ddu gan bechodan, 
rhuadau taranau yn rhwygo ei nen, 0! 
mor hyfryd fydd iddo ei g^eled vn 
cUrio. Cymylau euogrwydd yn cael eu 
chwalu a'u chwy tbu ymaith gan awdai 



Digitized by 



Google 



BrWYD A CHYIIBRUI) BNOOH. 



o Galferìa. Y gydwybod yn cael ei | 
hanaa yn gallu anadìu yn rhydd, yn 
ymfwynhau megys yn nglesni gogonol 
y nef, a Haul y Cyfiawnder yn cyfodi 
arno gyda meddyginiaeth yn ei esgyll. 
W. D. E. 
(Tw barhau,) 



BY WYD A CHYMERIAD ENOCH. 



•♦ Oh, for a closer walh with Chd / 
A ccUm and heavenly frame" 

•* A rhodîodJ Enoch gyda Duw, ac ni welwyd 
ef: oanysDaw a'i cymerodd ef." (Moses.) 
Genesis v. 24. 



^WN nodwedd arbenig yn hanes- 
(xAj) iaeth v Beibl ydy w y newydd- 

v5or deb dwyfol a berthyn iddo. 
Myned yn hen, darfod, a marw y mae'r 
cwbl sydd o'n cwmpas ni, ond y mae 
rhyw newydd-deb dwyfol yn perthyn i 
wirioneddau y Beibl. 

Oa oes rhai o ddarllenwyr y Cylch- 
ORAWN, fel yr Atheniaid gynt, yn 
orawyddus am y.^newydd, dyma'r lle 
i dori eu syched— darflen hanes dynion 
Duw. Dyma hanes sydd a'i llonaid o 
newydd-deb, a'r newydd-deb hwnw yn 
llawn natur a bywyd. 

Nid oes un hanes na by wgraffîad mor 
berffaith ag eiddo y Beibl. Y mae y 
Beibl, nid yn unig yn cadw i fynu â*r 
oes, fel y dywedir, ond y mae yn mhell 
o flaen yr oes bob amser. 

Llawer o son sydd y dyddiau yma 
am gynydd gwybodaeth — am gamrau 
breision y ^'march of iiUellect/* ond, 
er pob ymdrech o eiddo y byd, y mae 
yn methu out marcho y Beibl. Ý mae 
y Beibl yn parhau i fod, ac fe bery felly 
by th, yn arweinydd yn mhob peth sydd 
à thuedd ynddo i ddyrchafu dyn, ac i 
lesoli y byd. Nid Uyfir oes, fel y sjrlwa 
un, y w y Beibl, on llyfr amser. Aiff y 
Beibl allan o ddate byth, oblegid 
nidyn unig efe ydy w llyfr amser, ond 
efe hefyd ydyw flyfr tragywyddoideb. 

Y mae amser jn cyfnewid agwedd a 
gwerth pethau yn fawr, ond y mae par- 
nad a gwerth tragjrwyddoldeb yn 
mhethau y BeibL Fe fydd gynau 
gwynion " cyfiawnder y saint," meddai 
un meddyliwr enwog, yn fashionahle 
byth, a bydd "coronyljywyd" o'run 
gwerth yn ngolwg pawb yn mhen mil- 



ìynau o oesoedd ag ydyw hi heddyw, 
Oywir yw syniad y bardd Seisnig— 

" No affe can change ita ghrioue huet 
The robf of Chriat is ever new," 

Mae hanesiaeth y Beibl yn llawn o'r 
dyddordeb mwyaf : mae ynddo gyf- 
uniad o'r syml a'r rhamantus, y cyffrous 
a'r gwronaidd (heroic) mewn bywyd, 
ac argraff ddwyfol ar y cwbl. Y mae 
syllu drwy delescope yr hanesiaeth 
santaidd yn waith ooddhaol iawn gan 
yr etrydydd Beiblaidd. Y mae yn 
tywys ei feddwl yn ol, nes ei alluogi i 
gael golwg ardduwiolion agwroniaid y 
cyn-oesoedd yn ymladd brwydrau byw- 
yd, ac yn gorchfygu mynyddoedd o 
auhawsderau. 

Y mae'r adnod sydd uwchben ein 
hysgrif yn cyflwyno un oV cymeriadau 
yma i'n sylw — un sydd, ar gyfrif purdeb 
ei gymeriad a santeiddrwydd ei fywyd, 
wedi cerfio ei enw yn ddwfn ar nanes- 
iaeth yr oesau. 

Ychydig iawn a geir yn y Beibl o 
hanes y dyn da a hynod hwn. Cyn- 
wysir ei fywgraffiad mewn ychydig o 
frawddegau, ond y mae'r ychydig einau 
ddywedir am dano yn llawn i*r ymylon 
ystyr, ac yn cynwys llawer mwy na'r 
hyn a ddy wedir am rai o'i gydoeswyr 
mewn by wgraffiadau helaethach. 

Pan o^wyd unwaith i arluniwr 
Groegaidd i dynu darlun o Agamemnon 
yn wylo ar ol ei ferch Tphigenia. T 
cwbl wnaeth ef ar y canfas oedd taflu 
mantell dros wyneb y tad hiraethus^ 
gan adael ei edrychydd ddychymygu ei 
alar. Rhyw beth tebyg y maer ys- 
grifenydd Ysbrydoledig wedi ei wneyd 
â hanes Enoch — mae wedi taflu mantell 
ddystawrwydd dros brif ddygwydd- 
iadau bywyd y dyn hynod hwn â'r 
írawddeg fechan hono, "Acniwelwyd 
ef." 

Mae anfoesgarwch (rudeness) y byd 
tuag at rai o'i ddynion goreu wedi ein 
hamddifadu o'u gwir hanes. Dyna 
Homer, er engraifft, tad beirdd a bardd- 
oniaeth y byd. Y mae ei ganiadau 
swynol, a'i Iliad brydferth, fel " swn 
dyfroedd lawer," wedi swyno a chyn- 
hyrfu y meddyliau galluocaf yn mhob 
oes ; eto fe ymddygodd y byd mor 
frwnt ac anfoesgar tuag ato yn ei 
fy wyd, fel y mae bodolaeth y fath un 
a Homer yn cael ei amheu gan rai 
beimiaid. 

37 



Digitized by 



Google 



m 



M^tD A Cìí'Sìít^Ut> IK 



** Sepen walthy iomt eontenäfor Bomer dead^ 
Through whiẅin litnng Bòmer begaed hìê 
hread:* 

Cyfeiria y Beibl at bedwar o berson- 
au a adnabyddid wrth yr enw Enoch. 
y cyntaf yw Enoch, cyntafanedig Cain. 
Yr aìl yw Enoch mab Jered ; y tryd- 
ydd, Enoch (Hanoch) mab Midian ac 
wyr Abraham ; y pedwerydd yw Enoch 
<Hanoch) mab hynaf Reuben. A*r ail 
a nodwyd y mae a fynom yn bresenol. 
Yatyr ei enw yw "cyflwynedig." Dis- 
gynai o linach Seth, a gelwir ef "y 
eeithfed o Adda.'' 

Y mae rhai beimiaid wedi cyeylltu 
ystyr ddirgelaidd a chywrain iawn a'r 
rhifedi hvn sydd yn dal perthynas as 
enw Enoch. Barna rhai ohonynt ei fod 
yn awgr^miadol o burdeb a santeidd- 
rwydd ei gymeriad. Fel yr oedd **y 
seithfed dydd" yn cael ei nodweddu 
pan burdeb mwy na'r chwech blaenorol 
iddo, fellyyroedd Enoch "yseithfed 
Adda" yn cael ei hynodi gan santeidd- 
rwydd a phurdeb mwy na'r chwech 
cenedlaeth al blaenorodd. 

Sylfaena y milflwyddwyr hefyd dyb- 
iaeth ar y rhifedi hyn, mewn perthynas 
i ddechreuad cyfnod y milflwyddiant 
Bamant mai gyda dechreuad y seithfed 
fil oed y byd y daw i fewn. Dy wed- 
ant fod purdeb cymeriad Enoch, yn 
nghyda rhifedi ei genedlaeth, yn gys- 
godol natur ac amseriad y cyfnod 
dedwydd hwnw. 

Baraa rhai ysgrifenwyr fod Enoch 
yn gysgod o adferiad peirffaith y ddyn- 
oliaeth i fwynhad bywyd diddiwedd ; 
honant y bydd i farwolaeth dsymasu 
dros chwech mil o flynyddoedd, yna y 
rhifir dyddiau ei freniniaeth ef i fynü, y 
dyddimir ei awdurdod, ac y symudir 
dynion o'r byd hwn fel y symudwyd 
Enoch, heb " brofi marwolaeth." 

Mae rhifeii blynyddoedd Enoch 
hefyd ar y ddaear wedi atdynu sylw. 
Bu yn y byd dri chant a thri ugain a 
phump flynyddoedd, yr un mfer o 
flynyddoedd ag sydd o ddyddiau yn y 
flwyddyn; felly bu yn trigo ar y 
ddaear flwyddyn o flynyddoedd. 

Ooleddai yr Arabiaid a'r luddewon 
cyntefig, o herwydd hynodrwydd y flìg- 
yrau oedd yn dal perthynas âg ef, y 
syniad mai efe oedd aarganfyddwr 
Rhifyddiaeth a Seryddiaeth, a dyfeis- 
iwr y gelfyddyd o ysgrifenu, a galwyd 
€f ganddynt ar gyfrif hyn yn " Enoch 
y ayagedig." 



Bengys y gwahanol dybìaa hyft 
dueddy meddwldynoli ddychymyga 
ac i gywreinio lle mae y Beibl yn 
ddystaw. 

OYMERIAD ENOCH. 

Cymeriad moesol a chrefyddol Enoch 
yn unig y mae y Beibl yn taflu goleoni 
arno. Dygir ei gymeriad ger ein bron 
gan dri o ysgrífenwyr : y mae Moses 
yn dwyn tystiolaeth i burdeb ei gym- 
eriad, agosrwydd ei gymundeb â Duw, 
yn nghyd a'i symudiad dirgelaidd i'r 
nefoedd (Gen. v. 24). Dygir yr un 
dystiolaeth hefyd gan Paul i ffydd yr 
hen batriarch yn nghyd a'i ffrwythau 
(Heb. xi. 5). Y mae yr Apostol Judas 
hefyd yn difynu prophwydoliaeth o'i 
eiddo, yr hon a drosrfwyddwyd ganddo 
Tr byd cyn ei symudiad ( Judas xiv. 15). 

Y mae Enoch yn un o'r nifer hyny a 
enwir yn y Beibl am y rhai nad oes gan 
yr ysgrifenwyr santaidd ddim drwg iV 
ddweyd am danynt. Priodol iawn y 
gelwir Abraham, ar gyfrif mawredd ei 
ffydd, yn dad y ffyddloniaid ; eto y mae 
engreifftiau wedi eu cofnodi jn mha 
rai y methodd ei ffydd gref a dal y 
prawf. Yr oedd Dafydd jn wr wrth 
fodd calon Duw, eto fe ddarfu iddo f wy 
nag unwaith yn ei fywyd ei anfoddlonì 
a chyffroi ei lid i'w erbyn . Yr oedd 
Pedr y mwyaf gwrol a blaenllaw yn 
mysg dysgyblion y Gwaredwr, er hyny 
y mae genym engreifftiau wedi eu cof- 
nodi, yn mha rai ymae y Uwfrddyn 
a'r rhagrithiwr yn dyfod iV golwff. 

Ond ni chofnodir dira un^amgylchîad 
anmharchus a diraddiol yn mywyd 
Enoch. Nid oes gan yr hanesydd ddim 
ond da i*w ddweyd am dano. Mae 
hanes ei fywyd ar y ddaear hyd ú 
symudiad i'r nef yn un gadwen ddi- 
fwlch brydferthwch gogoneddos ac 
arddunol. 

Nid ydym, er hyny, i gasglu oddi- 
wrth hyn ei fod yn ddifai, obl^d 
" Heb ei fai, heb ei eni ;" eto y niae yn 
rhesymol ac yn naturiol i ni gredu fod 
beiaîi y dyn da hwn yn rhy fychain 
a distadl yn ngolwg ysbrydoliaeth i'w 
cofnodL Yr oedd ei ymarweddiad 
dyddiol, tenor ei fywyd cyffredin, mor 
dryloew, fel yr oedd ei fi^leddau yn 
ymgolli yn nysgleirdeb ac ysplander ei 
gymeriad pur a santaidd. 

Pwy byth sydd yn meddwl am y 
brychau yna sydd yn anurddo gwyndb 
yrhaul) Y maent yn bod, ao fe eliff 



Digitized by 



Google 



ÌÝẄẄ A CHÝMEMAÖ ENOCÈ. 



fel 



eu gweled drwy sylw manwl ; ond ar 
ol eu gweled, wnant hwy ddim argraff 
ddofh iawn ar feddwl y darganfyddwr 
herwydd eu bychander. Os oes yna 
frychau, brychau ar wyneb prydíerth- 
wch ydynt ; os oes yua spotiau duon, 
spotiau duon ar wyneb haul dysglaer a 
llachar ydynt. Felly cymeriad Enoch. 
Yn nghanol oes ddrwg a throfaus, yr 
oedd flfurfafen ei fy wyd yn ymddangos 
yn glir a digwmwl, heb yr lin ysmotyn 
du i'w weled yn anurddo ei gwyneb. 
Y mae Enoch jn un o*r dyniou hyny 
sydd yn ddyledus am anfarwoldeb eu 
henwau i burdeb a sant«iddrwydd eu 
cymeriadâu. Nid oedd Enoch yn dad 
nac yn sylfaenydd cenedl fel Abraham, 
íel ag i drosglwyddo ei enw lawr iV 
olafiaid. Eniliodd ef yr un fuddugol- 
iaeth ar faes y gwaed fel Alexander 
Fawr, fel ag i gyfnewid current hanes-. 
iaeth ; adawodd ef yr un cynyrch 
llenyddol ar ei ol fel Paul, neu Milton, 
i f od yn gof golofn o'i athrylith a'i allu 
meddylioi. Pe buasai parhad ei goffad- 
wriaeth yn ymddibynu ar un o*r peth- 
au liyn, fe f uasai ei enw wedi syrthio i 
ebargofiant er ys oesau. Ond fe adaw- 
odd ar ei ol beth sydd yn medru gor- 
oesi, ac yn f wy ei barhad a'i werth na'r 
holfbethau hyn. Fe adawodd ar ei ol 
gymeriad fydd yn fyw, ac yn perarogli 
yn y byd, pan fyddo enwau gwroniaid 
y ddaear, a*r cof-golofhau sydd wedi 
eucyfodi er bythoii eu coffadwriaeth 
wedi malurio yn llwch ac yn lludw. 
Fe fydd ei enw byw byth yn mhryd- 
ferthwch y cymeriad arddunol a rhin- 
weddol adawodd ar ei ol yn y byd. 

Nodwedd amlwg yn nghymeriad y 
dyn duwiol hwn ydoedd — agosrwydd 
ei gymdeithas a'i gymundeb â Duw. 
Yr oedd ei ffydd yn un ymarferol : 
" Ehodiodd gyda Duw," er fod ysbryd 
ac arferion yr oes yr oedd yn byw 
yn hoUol groes i hyn ; eto fe arwein- 
iodd ef fy wyd crefyddol a rhinweddol 
mewn oes hynod lygredig ac annuwiol. 
Fe nofìodd yn eibyn y llifeiriant 
nertbol oedd yn cludo ei gydoeswyr 
wrth y miloeddiddystry w tragy wyddol. 
Yr oedd fel blodeuyn hardd yn ymagor 
ac yn gwasgar ei berjumerÿ rich yn 
nghanol byd oedd yn arogli, yn drewi 
gan ddrygsawr pechod, neu fel seren yn 
unig, ddysglaer, yn addurno ac yn 
soleuo ffurfafen dywell nos annuwiaeth. 
Yr oedd ei fywyd pur a santaidd yii 



adlewyrchiad o gymeriad Duw yn 
nghanol oes gvndyn ac anystyriol: 
** Rhodiodd gyda Duw." Duw oedd 
unig a chyfaill cyson Enoch ar ei daith 
drwy y byd ; a dyma, yn ol rhai esbon- 
wyr, ydyw y prif syniad sydd yn y 
geiriau. Os carech chwi, ddarllenyda 
hoff, gael cyfaill cyson ar eich gyrfa 
di-wy y byd ; un fydd gyda chwi yn 
mhob amgylchiad, dewisiwch yr un 
cyfaiU ag Euoch, hwn yn unig all lanw 
ein holl ddymuniadau, fel y dywed yr 
hen fardd — 

" Y sawl a'th gafifo gwyn fyd hwy, 
Ni allant fyth ddymano mwy, 
Ti lenwi en heisien i gyd o'r bron." 

AIl y cyfaill daearol ffyddlonaf a 
feddwn ddim bod gyda ni bob amser. 
Y mae adegau pan y bydd yn rhaid 
iddo fod yn absenol oddiwrthym, ac 
hyd yn nod pe gallai fod gyda ni yn 
wastad, nid y w yn canlyn y byddai yn 
gyfaill gwirioneddol i ni yn mhob 
amgylchiad. Ond mae Duw yn holl- 
bresenol, y mae Ef gyda ni bob moment 
o'n bywyd, ac— 

" £r anwadalwch dyn 

Yr un yw ìùi o hyd." 

All yr unigrwydd mwyaf ddim cam 
Duw allah oddiwrthym, wna ef ddim 
ond angerddoli yr ymwybyddiaeth 
sydd ynom o'i fod — 

*' Yn Uon'd pob Ue." 
Tybiai y meddyliwr mawr a'r bardd 
galluog, Coleridge, unwaith pan yn 
nghanol unigrwydd clogwyni ysgy throg 
yr Alps, ei fod ' yn clywed yr hen fyn- 
yddoedd tragy wyddol oedd ar bob líaw 
iddo yn adsain enweu Crewr. Yr oedd 
nerth a dirgelwch bywyd santaidd 
Enoch yn gynwysedig yn ei gymundeb 
agos a Duw, " Rhodiodd gyda Duw." 
Fel y rhodia dau gyfaiil ynghyd, felly 
y rhodiodd Enoch gyda Duw. Nid 
rhyw idea yn unig oedd Duw i Enoch, 
ond bôd sylweddol, presenoldeb byw, 
ac un yr oedd hyfrydwch penaf ei 
enaid yn gynwysedig mewn dal cymun- 
deb ag Ef. Mewn cyfyngder ymofyn 
am arweiniad Duw y byddai Enoch ; 
mewn gilar troi at Dduw am ddyddan- 
wch y byddai ef, a phan y byddai haul 
llwyddiant yn tywynu ar ei babell, 
byddai calon y dyn da hwn yn myhed 
alJanmewndiolchgarwchiDduw. Wedi 
ymwadu mor Uwyr ag arferiad Uygr- 
edig yr oes yr oedd yn by w ynddi, yr 
oedd o augenrheidrwydd yu unig iawn 
tra y bu yn y byd. Ond 'doedd finoch 



Digitized by 



Google 



^TITTD ▲ CHTlimiÌ) E^OCH. 



bjrth yn unig mewn gwîrìonedd,^ 
oble^d yr oedd Dnw gydag ef, ac yn 
gyfaill bob amser — 

" Ar deg a gwlaw, mewn trai a Ui, 
Wrth Uw o hyd i wrando eì gri." 
" Thmgh frequerUly alone^* meddai un, 
" / am never lonely^ for God ù always 
uüh me!* 

Yr ail nodwedd a nodwn yn ei gym- 
eriad ydyw ei ymgysegriad llwyr a 
hollol i Dduw a*i waaanaeth. Nid 
rhjrw fywyd hunanol, hunangeisiol 
ydoedd bywyd Enoch, ond bywyd o 
ymgysegriad i wasanaeth Duw. Yr 
oedd bywyd y dyn da hwn wedi ei 
linJcio wrth fodolaeth Duw — yn is- 
raddol ac yn gysegredig i fodolaeth un 
arall, "gydaDuw?' 

Fe lanwodd Enoch ystyr ei enw Tr 
ymylon, fe fu yn jBfyddlawn ac yn 
ymroddedig o blaid enw ac achos Duw 
hyd ddiwedd ei yrfa yn y byd, a hyny 
yn mabandod y ddynoliaeth, ac mewn 
oes lygredig ac annuwiol. Fe fu by w 
yn hollolgysegredig i Dduw yn nghanol 
hoU hawliau, gofalon, a pheryglon by wyd 
cymdeithasol. Fe ymneiUduodd oddi- 
wrth y byd yn ei íioll arferion, i ddal 
cymundeb â'r anweledig a'r ysbrydol, 
ac fe Iwyddodd yn hyn mor rhagorol 
fel y gwelodd dwyfol ysbrydoliaeth yn 
dda i roddi arbenigrwydd ar ei gymer- 
iad santaidd yn n^anol cj'meriadau da 
ereiU y Beibl. "A rhodiodd Enoch 
gyda D'jw." 

^ " Ynddo ef " meddai Paul, "yr ydym 
ni yn byw, yn symud, a bod." Mae y 
gwirionedd pwysig ÿma yn cael ei 
esgeuluso, ac edrych drosto yn aml 
genym ni, ond yr oedd y ffaith fawr 
yma yn deimlad ac yn brofiad byw yn 
mynwes Enoch bob amser. Cydna- 
byddai a chyfaddefai hyn bob amser, 
ac oblegid hyny ystyriai ei fjrwyd ni<l 
yn eiddo iddo ei hunan, ond yn eiddo 
Duw, a threuliai ef, nid i wasanaethu 
ei hunan, ond i ddyi'chafu gogoniant 
ac enw Duw. Nod mawr uchelgais 
bywyd Enoch ydoedd boddio Duw. 

Hefyd yr ydym yn gweled yn y 
bywgraffiad byr ac addysgiadol hwn o 
Enoch, mai bywyd o gynydd graddol 

Îdyw bywyd crefyddol, ac un y mae 
)uw yn sicr o'i anrhydeddu yn y 
diwedd. 

^ Y mae y cyfiawn nid yn unig yn dal 
ei ffordd, ond y mae yn mynedrhagddo 
ac yn " llewyrchu fwy-fwy hyd ganol 
dydd;" fel y dywed un gwr enwog, 



The eve)ìing ci^'à good man's life, ii 
as the setting of the sun^ the mott 
ghrious" Mae y gair "rhodio" ya 
golygu myned ar gynydd — ^myned 
rhagddo. Os na fydd y dyn yn myned 
rhagddo, y mae yn aros yn yr un man, 
ond pan yn " rhodio *' y mae yn myned 
rhag ei flaen i ry w gyfeiriad. 

Byd ydyw hwn, ddarllenydd, nad 
oes dim aros yn yr un man yn perthyn 
iddo. Mae pob peth yn myned 
rhagddo yma, mae bywyd ac amser yn 
myned rhagddynt, ac yn mhlith pob 
peth a welir nid oes dim yn aros yn 
hir jrr un fath. Os edrychwn ni ar 
fywyd dyn yn y byd, fel rhan o'i 
barhâd diddiwedd, yn yr ystyr yma 
nid oes un adeg ar ei oes aç y gellir | 
dweyd ei fod yn aros yn yr un man. 
Priodol y dywed un, " Man is ever on \ 
the múveJ* Ond mae y cynydd sydd yn | 
cael ei gynwys yn y frawddeg, " Hhodio i 
gyda Duw," yn golygu rhywbethmwy 
na hyn, ac yn cynwys mwy nag a 
ellir ei sicrhau, ond am nifer fechan 
iawn o'r hil ddynol mewn cymhariaetL 
Cynydd mewn gwybodaeth ydy w, cyn- 
ycíd mewn santeiddrwydd a gweith- 
redoedd da, ymdrech tuag i fynu ydyw, 
rhy w geisio dringo i fynydd Duw. Yr 
oedd Enoch ỳn mhob stage ar ei fywyd 
yn colli rhai o'i hen ffaeleddau, ac yn 
eniU rhinweddau newyddion, ac feliy 
yn myned yn mlaen " o nerth i nerth'* 
nes y gwelwyd ef un diwrnod yn ym- 
ddangos yn " wr perffaith " " ger bna 
Duw yn Seion." Pwy ynte na ddy- 
munai yn ngeiriau y bardd tlws o*r 
" Glyn, " sydd newydd ein gadael : 

" Rho'th gadwen gref o'm hamgylch i ; 

O riw i riw tyn finau i'r lan, 

Nea caf fy hunan yn y man 
Yn ngbanol dy ogoniant fry.*' 

Yn araf y mae pob cynydd gwiríon- 
eddol yn myned rhagddo. Yn swEif y 
cyrhaedda y bachgen yn yr ysgol 
enwogrwydd fel ysgolor. Mor araf y 
rcae y wawr dyner yn "agor diysan'r 
dydd" a'r Ilanw yn gorchuddio'r traeth. 
Felly cynydd y Cristion. Y mae yn 
araf, er hyny yn sicr. Llanw i gyr- 
haedd ei farciau ydy w llanw bywyd y 
Cristion. Fea — 

«'Arydônddiweddaf, 

Yn ddigon pcU i*r lan, 
Na welir un dòn arall 

Yn cjrhaedd byth i'r iao." 

Haul ydyw bywyd y Giistion wjòü i 
gyrhaedd y Meridian, íe "lewyreha 



Digitized by 



Google 



^ÝWÝD A 0kTkKÌ(ìiÜD siroGH. 



M 



twj'íwy hyd ganol dydd." Yr oedd 
Enoch yn un brif Äyn-frodorion y 
byd, os nad y mwyaf o honynt. Mae 
yn sefyll yn eu plith fel rhy w Hima- 
laya, a'i goppa yn cartrefu yn y cym- 
ylau ; ac yr ydym yn ei goUi mewn 
cwmwl oleuni nefoi. ** Ac ni chaed 
ef am ddarfod i Dduw ei symud ef." 
"Ac ni chaed ef*' gan ei gyfeillion, 
er ymofyn yn fanwl am dano yn y 
Ueoedd hyny yr arferai eu mynychu." 
"Ac ni chaed ef " gan ei elynion, y 
ihai oedd yn chwilio am dano, fel y 
bama rhai ysgrifenwyr, iV roddi i 
farwolaeth yn eu cynddaredd tuag ato 
herwydd ei fywyd rhinweddol a 
duwiol. Os felly, meddai un hen 
esboniwr, fe guddiodd Duw Enoch 
rhagddynt, nid o dan y nefoedd, ond 
yn ynefoedd. "Ac ni chaed ef, am 
ddarfod i Dduw ei symud ef." Dyma 
eiriau ellir eu dweyd am bob dyn 
duwiol ar ei ymadawiad yn angeu. 
" Nid y w efe j'ma, canys Duw a'i cym- 
eroedd ef." Pa bryd bynag y byddo 
y Cristion yn marw, Duw sydd yn ei 
gymeryd ato ei huu. 'Dyw y duwioi 
(ìdim yn cael ei goUi yn angeu, er ei 
fod wedi ymadael a'r ddaear, y mae yn 
byw yn y byd sydd tudraw i'r Uen. 
Ac y mae hyn yn destyn cysur i ni yn 
ngwyneb coUi ein cyfeiUion a'n perth- 
ynasau, nad ydynt ddim ond wedi ein 
blaenu, " Theì/ are not lost hut gone 
hefore." Y maent wedi cyrhaedd yn 
ddiogel i dŷ eu Tad. Y maent wedi 
eu coroni a bywyd, a'u haddurno ag 
anfarwoldeb. Y maent wedi cyrhaedd 
gwlad lle mae poen, gofid, tywyllwch, 
a marwolaeth yn anadnabyddus. 

"Ni welir drwy'r beolydd -un ÌDglawn 
Angladd yn dragywydd, 
01 hiraeth ua golarydd, 
Yn Seion fawr ' Nos ni fydd.' " 

"Ac ni welwyd ef, canys Duw a*i 
cymerodd ef." Ddy wedir dim pa fodd, 
pa bryd, napha ley dygwyddodd yr 
amgylchiad rhyíeddol hwn. Pa un ai 
mewn unigrwydd, ai ynte yn mhresen- 
oldeb rhyw rai, — yn sydyn ai wedi 
derbyn rhybydd blaenorol ; er mai yr 
argraff naturiol adewir ar y meddwl 
wrth ddarllen yr hanes yw, mai yn 
ddystaw, yn nghanol un'grwydd ac yn 
annyggwyliadwy y symudwyd Enoch. 
Ychydig iawn o bwys sydd yn nghylch 
dull ei symudiad, ei fynediad sydd yn 
fcwreddog, "Ao m welwyd ef," Fô 



newidiodd Duw breswylfod y dyn da 
hwn, heb iddo orfod dyoddef ysgar corff 
ac énaid oddiwrth eu gilydd. . Nid aeth 
oni un arall erioed i'r nefoedd yn yr 
un ffordd ag ef, neb ond Elias. Fe'u 
symudwyd hwynt i'r Ganaan nefol heb 
groesi*r hen lorddonen— i'r nef heb 
fyned drwy'r "glyn." Dywed Paul 
am Enoch "nawclodd farwolaeth," a 
dywed y Gwaredwr am bob gwir 
ddysgybl "na phrofa farwolaeth." Fe 
wnaeth Duw eithriad yn symudiad 
Enoch ac Eiias. Yr oedd gan Dduw gy- 
maint o barch i'r dynion da hyn, fel na 
ddarfu iddo adael ìááyuisoüo eu dillad 
yn Uwch y bedd. Fe aeth â hwynt 
heibio i frenin y dyehryniadau a thrwy 
ganol ei diriogaeth, heb orfod iddynt 
dalu y warogaeth leiafiddo. "Canys 
Duw a'i cymerodd ef." Bywyd oedd 
crefydd Enoch, a hwnw ,yn fywyd 
gweithgar. "Éhodiodd gýda Duw," 
ac un diwmod fe'i coUwyd ef ynsydyn. 
Fe symudodd Duw eí i'r nefoedd. Yn 
wir, mae dystawrwydd yr hanesydd 
ysbrydoledig ar y mater yn dyfnhau 
yr argraff wneir ar y meddwJ wrth 
ddarllen yr hanes, nad oedd yr un 
adwy, yr un hreach rhwng bywyd 
daearol a by wyd nefol Enoch. 

Fe ymdoddodd prydferthwch y byd 
hwn a gogoniant y byd ysbrydol i'w 
gilydd megys, nes ymddangos iddo ef 
yn un olygfa ogoueddus a didor. Yr 
oedd Enoch "gyda Duw" yn y byd 
hwn, ac fe'i symudwyd ef gan Dduw i 
gartrefu am byth gydag ef yn y nef- 
oedd. Yr oedd Duw ac yntau wedi dy- 
íbd mor famüiar a'u gilydd, fel y 
gwahoddodd ef *lin diwrnod i ddyfod 
gartref gydag ef i'r nefoedd. Fe an- 
rhydeddodd Duw Enoch trwy ei sym- 
ud, ac ynddo ef fe anrhydeddwyd gwir 
grefydd, ac y mae Duw yn pai'hau i 
anrhydeddu perchenogion hon. **Fe 
anrhydeddwy r a anrhydeddaf " Dyma 
yr unig beth yn ngolwg Duw sydd "o 
uchel bris " — yr unig beth, ddarilenydd, 
a sicha i chwi a minau ganmoliaeth 
Duw. Ymofynwn am dano ynte. Nod 
mawr ein bywyd fyddo ceisio cael 
cymaint o gymdeithas a chymundeb & 
Duw ag sydd yn bosibl yn y byd hwn, 
ac yna ni gawn fwynhau ei gymdeithas 
am byth yn y byd a ddaw. 

Y mae yr oruchwyliaeth ryfeddol a 
gymerodd le yn nglym à symudiad 
Ënoch, yn fath o ernes o'r anfarwoldeb 



Digitized by 



Google 



â94 



ÌLomoH O BBBGEI^. 



hwnw aydd yn aros pawb a rodia gyda 
Duw. Gwir nad oes neb yn awr yn 
cael eu aymud fel Enoch heb brofi 
marwolaeth ; ond y mae pawb sydd yn 
meddu yr unrhyw werthfawr ffydd ag 
Enoch, yn cael eu symud heb ddim 
mwed oddiwrth farwolaeth. 
**£noch waa a man ofChd 
He ìeft thi8 earthlỳ shore 
For land ofblìts, to reignjor evermore:' 

W. (Glanllwyd) Powell. 
Fontnewyni/dd. 

LLOFFION BREGETH 
A draddodwyd gan y diweddar BarcJi, 
Daniel Davies, Aöerporth, yn y Ta- 
herìuicl, Aherteifi, Mehefin 30, 1861. 

" Dyeithr ydwyf fi ar y ddaear : na chudd di 
rhagoí dy orchyinynion."— Salm ciix. 19. 

fMAE y Salm hon yn rhy w ben- 
twr fyfyrdodau santaidd ar 
. gyfraith yr Arglwydd. Wrth 
"gyfraith yr Arglwydd yn y Salm hon 
y meddylir yr oU o Air Duw. Y mae 
rhai yn meddwl i'r Salm fawr gael ei 
chyfansoddi ar y cyntaf, fel y creodd 
Duw y byd yn y dechreuad, yn un 
pentwr cymysglyd, ac yna iddi gael ei 
gosod mewn trefn yn raddol, yn debyg 
ag y gwnaeth Duw â'r greadigaeth ỳn 
y chwe' diwmod ; ac ar ol iddi gael 
ei gorphen y mae yn ddarn prydferth 
dros ben. Y mae y testyn yn cynwys 
dau fater teilwng iawn o'n sylw. 

I Y mae Dafydd yn y testyn yn 
gwneyd cyfaddefiad difrifol iawn o'r 
hyn oedd ef yn teinflo ei sefyllfa yn y 
byd: " Dyeithr ydwyf fi ar y ddaear," 
meddai. Dangosir yr un teimlad gan- 
ddo yn fynych iawn mewn manau ereill. 
Yn llyfr y Cronicl dywed : "0 her- 
wydd dyeithríaid ydym ni ger dy fron 
di, ac alltudion fel ein holl dadau ; fel 
cysgod yw ein dyddiau ni ar y ddaear, 
ac nid oes ymaros." Ac mewn Salm 
ar^U dywed, "Oanys ymdeithydd 
ydwyf fi gyda Thi, ac alltud fel fy hoU 
dadau. Y mae hwn yn brofiad cyff- 
redm lawn i bob Cristion, teimlo ei 
hunan fel rhai ar «u taith mewn gwlad 
ddyeithr, ac yn cyrchu tua'u cartref. 
Dy wedir am hen dduwiolion y Beibl eu 
bod " yn marw mewn ffydd, gan gredu, 
a chyfarch, a chyfaddef mai dyeithriaid 
a phererinion oeddynt ar y ddaear ; ac 
yr oedd y rhai oedd yn dywedyd y 



cyfryw bethauyn áangoByn egWeii 
bod yn ceisio gwlad, a «heisio gwkd 
well, hypy ydyw un nefoL" (ìeiriau rhy- 
fedd a ddywedodd Jacob wrth Phai- 
aoh pan ofynodd Pharaoh ei oedran, 
"Dyddiau blynyddoedd fy ymdaith 
ydynt ddes ar upin a chan nüynedd ; 
ychydig a drwg fu blynyddoedd fy ein- 
ioes, ac ni chyrhaeddasant ddyddian 
blynyddoedd einioes fy nhadaa yn 
nyddiau eu hymdaith hwynt. 

Dyma bortread cy wir o fywyd pob 
gwir Griation ar y ddaear, pererìn ar 
ei daith, gwr yn ymdaith mewn gwlad 
ddyeithr ydyw. Ac felly yma, 
" Dyeithr ydwyf fi ar y ddaear ;" y 
mae hyn yn wir am bob dyn yn mhob 
man. 

1. Nid creadur y byd yma yw dyn : 
y mae wedi ei fwríadu ac wedi ei sha/po 
ar gyfer byd heblaw hwn ; nid yw ei 
arosiad yma ond byr iawn, y mae ya 
greadur ardderchog iawn ; a phe na bae 
dim o*i flaen ef ònd yr ycbydîg amser 
sydd ganddo i fyw yn y byd hwn, 
buasai " wedi ei greu yu ofer ;" plan- 
igyn yw dyn i gael ei drawsblanu i 
fyd arall. Y mae climate y byd yma 
yn rhy oer iddo i dyfu ac ymagor yn 
Uawn, rhaid iddo gael byd arall i hyny. 

2. Y mae pethau y byd yma yn 
anghyfaddas i natur dyn. Nid yn uniff 
y maent yn annigonol i enaid dyn, ond 
y maent o ran natur yn anghyfaddas 
iddo. 

3. Y mae rhy w argraff ar feddwl dyn, 
er gwaethaf pob beth, yn sicrhau mai 
creadur byd arall yw ef. Y mae y 
teimlad hwn weithiau yn codi stormydd 
ofnadwy ar y dynion mwyaf celyd ac 
annuwiol, M y cawn hanes am Bel- 
sassar, Ffelix, ac ereill. 

4. Y mae rhywbeth gwahanol yn 
nghyfansoddiad y creadur o ddyn i bob 
creadur arall. Y mae ynddo ddwy 
ran, corff ac enaid. Y mae ei gorflf yn 
grynodeb o*r byd materol, a'i enaid yn 
grynodeb o'r byd ysprydol. 

Y mae y byd yma yn rhy fach i 
ddyn, *does yma ddim diöon o le iddo 
estyn ei freichiau ; 'díäl y pyagod 
mawrion sydd yn yr Atlantic ddim 
cael lle i nofio yn y channeU beisioa 
yma, ac yn yr afonydd culion yma; 
hwy a ymgurent yn erbyn y gwaelodion, 
ac yn erbyn y ceulenydd nes marw yn 
fuan. Y mae Duw wedi bwiìadu y 
byd tragywyddol i fod ya fôr mam^ 



Digitized by 



Google 



lL6FnOK BEBOSTB. 



m 



Uydan, i enaid dyn i sael chwareu 
ynddo. Y mae Duw wedi huildo dyn 
ar gyfei byd arall, ac wedi gwneyd ei 
gorph yn gystal a'i enaid yn anfarwol, 
léí y d'/wedais o'r blaen. Dyna yw y 
byd yma — nursery i godi planigion i'w 
trawsblanu i fyd aralL 

" Ni wyr dyn ei amser." Y mae y 
ewbl sydd o'i flaen yn dywyllwch iddo. 
" Ni wyddost beth a fydd yforu ; ni 
wyddost beth a ddygwydd mewn 
diwmod, ac nis gwn ddydd fy marwol- 
aeth ;" fel yna y mae y jBeibl yn siarad 
am fywyd dyn ar y ddaear. Y mae 
pob diwrnod yn dod a rhywbeth 
dyeithr iV sylw. Y mae y byd yma 
yn lle dyeithr iawn i ddyn ar ol iddo 
ddod iddo. Y mae dyn yn hir iawn 
cyn dod i wybod yn mhle y mae ; ac 
ar ol dod i wybod hyny, y mae peth 
anghyffredin o*i fywyd yn cael ei 
dreulio heb wybod nesaf i ddim am y 
byd, na'r byd am dano yntíiu, a llawer 
un yn treulio yr oll o'i fy wyd felly, ac 
yn gadael y byd heb erioed wneyd 
nemawr o gydnabyddiaeth ag ef. Ac 
ar ol i ddyn ddod i ddechreu gwneyd 
<zcquaÌHtance ag ef, y mae Uawer iawn 
o bethau dyeithr yn dod i gyfarfod 
ag ef, a phethau croes iawn i'r pethau 
oedd ef wedi addo iddo ei hunan wrth 
gychwyn yn y boreu. Yr oedd yn 
addaw taith gysurus iddo ei hunan, 
ond gwahanol iawn y trodd hi allan 
idda Y mae yr hin yn newid yn 
fynych, ac weithiau yn daisymwth 
iawn. Ar ol boreu teg ceir yn aml 
brydnawn tymestlog, gobeithion a 
dygwyddiadau y dyn yn cael eu siomi, 
a'i holl gynlluniau yn cael eu dyrysu. 
Y mae dyn yn dueddol i ddysgwyl 
oddiwrth y byd yr hyn nid yw i'w 
gael ynddo. Y mae Duw wedi 
ysgrifenu wermod ar lestr y byd, ac 
ofer dysgwyl cael mêl ynddo— yn y byd 
gorthrymder a gewch. 

Y mae y byd hwn yn dyeithrio o 
hyd. Aydych chwi ddim yn teimlo 
y byd yn myned yn fwy dyeithr i chwi, 
fy nghymydogion anwyl ì Os edrychwn 
o'n cwmpas, felly y mae ; y mae pawb 
3rn ymddyeithrio ì nì, a ninau iddynt 
hwythau : ac felly y mae y byd yn yr 
oll hono i ni. ** Dyeithr ydwyf fi 
ar y ddaear." Y mae hyn yn dangos 
ein bod ni ac yntau yn myned i ym- 
adael a'n gilydd yn fuan, 

II. Cawn yma Weddi DafyddJ yn 



wyueh hyn : "na chudd dî rhágof djr 
orchymynion." 'Doedd dim a allai 
gynsJ ei feddwl yn yr olwg ar y dyeithr- 
wch oedd yn deimlo yn y byd, ac yn 
y rhagolwg ar y byd ac yntau yn 
myned i droi eu cefnau ar eu gilydd, 
ond y cysur a'r arweiniad sydd i'w 
gael yn ngair Duw. Y mae y cysur 
sydd i'w gael yma yn gysur cr>f, digon 
cryf i alluogi yr enaid i fod yn dawel ; 
îe, i orfoleddu mewn gorthrymderau, 
ac i orchfygu y byd ; ac y mae yr 
arweiniad sydd i'w gael yn ngair Duw 
yn help mawr i fyn'd trwy amgylch- 
îadau dyeithr y byd hwn. Yn yr 
adnod o flaen y testyn y mae y Salm- 
ydd yn gweddio, "Datguddia fy Ilygaid 
fel y gwelwyf bethau rhyfedd sulan 
o'th gyfraith di ;" ac yma, na chudd di 
rhagof dy orchymynion. Yr oedd am 
ei chael yn berífaith glir rhwng ei 
enaid a gair Duw, heb ddim yn ei 
Iygaid ef na dim gorchudd ar y gyfraith 
ilod yn atalfa ar y cymundeb rhwng 
ei enaid a gair Duw. Taith trwy 
anialwch gwag erchyll yw taith y 
Cristion trwy y byd, ôordd ddyeithr 
yw hi iddo ; gellir dywedyd am dano 
fel y dy wedir am Joshua wrth y genedl 
pan ar groesi yr lorddonen : " Ni 
thramwyasoch y ffordd hon o'r blaen," 
ac mewn amgylchiad fel hwn y mae 
gair yr Arglwydd a goleu arno yn 
werthfawr dros ben. Y mae fel y 
golofn i Israel, yr hon ni chiliodd 
na dydd na nos nes eu dwyn i w gwlad. 
mor werthfawr a dymunol oedd hyn. 
Y mae amryw eiriau yma yn dangos 
gwerth a gwasanaethgarwch gair 
Düw i'r Cristion. "Canwyll yw y 
gorchymyn." Y mae yn Uawer o beth 
mewn tywyllwch peryglus cael canwyll 
i oleuo i nL Dyma oedd Daíydd yn 
deimlo, eisieu goleu, ac ni a tldeuwn 
ninau i deimlo eisieu goleu yn gynt 
nag yr ydym wedi meddwl. " Llusern 
yw dy air i'm traed,^ llewyrch i'm 
llwybrau." Yr oedd Dafydd yn g wneyd 
defnydd o'r Uusem hon i daflu goleu 
ar y traed ac ar y llwybrau, fel na 
byddai iddo sangu ar bethau niweidiol 
a pheryglus. Yr oedd yn dymuno 
cael hyn er cael mwynhau y gym- 
deithas oedd wedi ei brofì rhwng ei 
enaid a Duw trwy y gwirionedd. 

Ymaemewn man arall yn dangos 
teimlad ei enaid pan yn cael ei ymddi- 
fadu hyn : ^' Cuddiaist dy wyneb a 



Digitized by 



Google 



8M 



tmü Y BONBDDWB. 



bam helbulai.'* Na ddysUwa wrthyf. 
rha^ o thewi wrthjrf i mi fod Vn 
l^ffelyb i rai yn d jagyn i'r pwlL Sut 

Lmaent yn dia^yn i'r pwUI Wel, 
uw yn palla siarad a nwy, ao yn 
ouddio ei wyneb oddiwrthynt Ÿr 
oeM Dafydd yn gweddîo am iddo 
beidio gwneyd hyny ag ef. Yr oedd 
yn rhoi pris mawr ar gael oymdeithas 
& Duw, ac yn oredu mai yn ngoleuni y 
ffair yn unig yr oedd yn bcwibl cael 
nyn. Yr oedd yn teinüo yn hyderus 
yn y symdeithas hon yn wjrneb pob 
peth allai ei gyfarfod, pa un bynag ai 
ffelynion, custuddiau, neu angeu ei 
nunan. Yr oedd yn gallu taflu ei 
olwg yn mlaen i lyn tywyll cysgod 
angeu, ac yn gallu dweya, " Nid ofnaf 
niwed." Yr oedd am gael ei lamp yn 
oleu, ac roewn trím da erbyn y byddai 
yn rhodio trwyddo ; ac yr oedd yn 
gofalu am hyn mewn pryd ; fel arall v 
mae llawer yn gwneyd, gadael y peth 
mwyaf hyd y diweddaf, ac yna yn 
gwylltu ac yn dyrysu ; ond nid fel yna 
yr oedd Dafydd, yr oedd efe yn dy- 
muno ar Dduw mewn pryd, " Na chuad 
di rhagof dy orchymynion ar gyfer tir 
tywyllwch. Dyna yw angeu, "tir 
tywyllwch fel y fagddu," ac y mae 
vntau yn dymuno cael goleu ar gyfer 
hyn fel na byddai yn gorfod marw dan 
ei ddwylo. " Na chudd di rhagof dy 
orchymynion ;" byddai hyn yn drych- 
ineb ofnadwy, ffonod myned trwy dir 
tywyllwch heD ddim goleu. Does 
dim ond gaii Duw a all ddal i oleuo. 
Yma fe ddiffydd awelon cryfion ac 
oerion y glvn bob goleu andl. 
eiriau sobr, '^ canwyll yr annuwiolion a 
ddiffoddir." Ei ganwyll a ddifoddir 
yn y tywyllwch du. 

Fe ddywedir am Stephan pan dan y 
gawod geryir iddo weled y nefoedd 
yn agored. Wel (meddai), mi a welaf 
y nefoedd yn agored, a Mab y dyn yn 
eistedd ar ddeheulaw Duw. Ymofynwn 
ninau am hyn, petb mawr yw i ni allu 
cadw y nefoedd yn agored erbyn bod y 
byd yn cau. Cau, cau, y mae y byd hwn 
hyd, fe fydd wedi cau yn hoUol yn 
fuan ; peth mawr y pryd hyn fydd cael 
y nefoedd yn agored, meddu sicrwydd 
f od rhy wbeth wedi pasio mewn bvwyd 
rhwng yr enaid a Duw, y gelli di 
glaimo hawl ynddo fel dy nerth a*th 
ran ; gallu dweyd tel Simeon, " Yr 
awr hon, Árglwydd, y gollyngi dy was 



mewn tangnefedd, yn ol dy air f cystal 
a dweyd, saf at dy air, a dyma fì yn 
foddlon i fyn'd. Peth mawr fydd fod 
genyt tithau ryw addewid i bwyso 
arni y pryd hwnw fel hono : " Pan 
elych trwy y dyfroedd, mi a fyddaf 
gyda thi, a thrwy yr afonydd, ac ni'th 
foddant" Peth mawr fydd gallu 
challeìtge Duw i g^rflawnu rhyw hen 
addewid fel hon wrth farw. Ymgydna- 
byddwn lawer â gair Duw, ac â Duw 
ynei air wrth fyw, fel y bo genym 
ddefnydd cynhaliaeth a chysur wrth 
farw. Gweddiwn lawer am gael gwel*d 
y pethau rh^feddsydd ynngair Duw. Y 
mae argraff ddofn a pharhaus gan 
bethau rhyfedd ar y meddwl, ac y mae 
y 'dyn yn debyg o siarad liawer am y 
pethau rhyfedd a welodd ; felly y cawn 
y Salmydd yma, y mae yn son am y 
gair, y tystiolaethau, y gvfraith, &c, 
agos yn mhob llinell o'r Salm fawr hon. 
A ydym ni wedi gweled y pethau 
rhyfedd a goíroneddus sydd yn ngaár 
Duw ? Os nad ydym wedi gweled dim 
gogoniant yn mhethau Duw, beth a 
wnawn ni pan y byddwn yn colli ein 
ffolwff am byth ar holl ogoniant y byd 
hwnl Pan y bydd y plank yn cael ei 
dynu dan dy draed di, a' oes genyt 
rywbeth i bwyso arno ac i'th g^maL 
Yr unig beth a ail wneyd hyny yw 
«ûr ein Duw ni, yr hwn a saif byth. 
Gwybod am hyn a gaffom oU. Amen. 
— A yagrifenwyd wrth ei gtorando gan 
K Felix. 



BEDD Y BONEDDWE, 

Sef 7 diweddar Mr. Thomas Hopkin, Cai- 
mel, Aberdar. 

Mae'b Uwybrau taa'r fynwent bmdd 

Yn wlyb o hyd gan ddaj^ran, 
A chwmwl newyda eto sydd 

Yn tori ar y beddau ; 
Pan íydd ffatíafen hedd yn rhoi 

Trem ar ei gleani helaeth, 
Mae storom arall yn crynhoi 

ddyffryn du marwolaeth. 

Mae Thomas Hopein yn ei fedd I 

Y doeth gynghorwr nnion, 
A'r newjdd fel angeaol gledd 

Dry wana lawer calon ; 
Ond er ei ddwyn i anghof dir, 

1 beidío byth dychwelyd, 
£i enw ar ei ol yn hir 

A berarogla'n hyfryd. 

Boneddwr pur, a chyfaill Uawn, 

A theimUd loa'd ei galon, 
A nator ddynol hyfryd iawa 

Ddadblygai yn ei benon 



Digitized by 



Google 



3WLS0BDAID BEIWFWYD Y PWIPÜD. 



297 



• Addfwynder a ihyHerwch pur 
Fu'n gloewi ei gymeriad, 
A serch a charìad dros y gwìr 
Yn tanio'i íron yn wastad. 

Dyngarwr hrwd, a'i enaid mawr 

Ynllawn o'r nator oren, 
A*i wôn o hyd fel toiiad gwawr 

Yn tori trwy'r cymylau ; 
O hlaid y truan yn barhans 

Ei natnr oedd yn fflamio, 
Nes tarfu ysbryd twyli a thrais 

Yn mheîl ar encil rhagddo. 

Ond dyggyn wnaeth i'r beddrod oer, 

A'i bwya ar ei Anwylyd, 
A phrudd-der fel goleuni'r lloer 

Ymdaenodd dros ein by wyd ; 
Naturiol yw y galar trwm 

I gawod ddagrau ddysgyn ; 
'Boedd calon fawr y Ue yu nghlwm 

Wrth galon Thomas Hopein. 

Pan gollwyd ef yn ymchwydd du yr afon, 
Yr Ysgol 8ul a gollodd un o'i choron ; 
Yr athraw flfyddlawc, a'r esboniwr eglur, 
Aeth i'w orphwysfa wedi oes o lafur. 

Am y boneddwr a'i rinweddau drud, 

Y tlawd alara ar ei ol o hyd ; 

Y galon, i haelioni fu yn sedd 

Sydd wedi 'i chloi'n ystafell ddu y bedd ! 
Mewn pur dawelwch yn ei olaf awr, 
Hyd riw marwolaeth yr ymlwybrai lawr ; 
A chryf y croe9odd at y dyrfa lawen, 
Sy'n iach tu draw i ymchwydd yr lorddonen. 

Yn ìaeh, fy nghyfailll yn dy dawel wely, 
Aweion heddwch fo'n dy suo i gvsga ; 
A phlaner ar dy fedd flodeayn glanwedd, 
Yn gysgod o'r un gwyw sydd yno'n gorwedd î 
^mt 7fed, 1879. Caerdydd. 



BASGEDAID BRIWFWYD Y 
PWLPÜD. 

" Cesglwch y hriwf wyd gweddiU, f el na choUer 
dim." — loAN vi. 12. 

Anghabiad Eglwysig. — Gwaith 
llawer, drwy y blynyddoedd, mewn 
eglwysi ydyw, dybygid, fel Peninnah 
gynt, cythruddo ac annhymeru ysbryd- 
oedd eu cyfeillion. Maent fel pe 
byddent wedi dyfod i'r eglwys o bwr- 
pas i aâonyddu ar ei heddwch, ac i wan- 
nau ei hundeb. Yn Uebod euperth- 
ynas â'u brodyr jm foddion i ddwyn 
eu cydymdeimlad a'u tynerwch i ym- 
arferiad, mae yn wastad yn achlysur i 
gyflFroi eu drwgdybiaeth, eu heiddigedd, 
a'u cenfigen. Os lleíarant y gwirionedd, 
maent yn ei lefaru megys â thafod y 
wiber ; mae eu ?eiriau chwerwon, fel 
brathiadau gwenwynig, yn archolli ac 
yn Uidio y corflf, yn Ue bod o faeth a 
chjFnaliaeth iddo. Mae llawer yn nhỳ 



Dduwynbwyta yr un bara, ao yn yfed 
o*r un owpan ! ond ni oddef eu nan- 
nghariad rw gilydd iddynt wneuthur 
felly wrth un bwrdd ond bwrdd yr 
Arglwydd. ! fel y mae yr ordin- 
hadau santaidd yn cael eu halogi ! 
Ac y mae yn ddiamheu fod y rhai sydd 
yn dyfod yn nghyd i jonarfer à hwynt 
yn y modd hwn, yn dyfod yn nghyd er 
gwaeth ac nid er gwell. Wedi y cwbl, 
mae yn ofer i neb honi ei fod yn caru 
saint Duw yn gyffredinol, osnad yw 
yn actio cariad yn wresog at y rhai 
sydd yn yr un gymdeithas ag ef ei hun. 
Gallwn fod yn sicr mai wrth ein hym- 
ddygiad at y rhai hyn y bydd Mab 
Duw yn profi ein cariad at ei hoU déulu 
yn y farn a ddaw. — Farch. Hmry 
EeeSy LŵerpooL 

BoDDLONRWYDD. — Nid mewn un- 
rhyw sefyllfa y mae boddlonrwydd yn 
gynwyseiig. Djona Ue mae miloedd 
yn camgymeryd : maent mor ffol a 
meddwl pe caent ond y peth a'r peth, y 
byddent yn berffaith toddlawn, heo 
wybod fod defhydd eu hanfoddlon- 
rwydd ynddynt eu hunain. Mae llaw- 
er gwr tlawd yn foddlonach mewn 
bwthyn gwael ac ar wely gwellt, na'r 
gwr cyfoethog yn ei balas ardderchog 
a*i gadair esmwyth. Tangnefedd Duw 
yn y gydwybod yw gwir foddlonrwydd; 
ysbryd mabwysiad, yn meddu jonddir- 
led yn Nuw, fel y plentyn yn.ymddiried 
iV dad. Mae'r dyn duwiol, fel pererin 
ar y ddaear, yn nynod hawdd ei fodd- 
hau gyda golwg ar y byd hwn. Ym- 
borth a diliad, modd i fyw yn onest 
heb bwyso ar ereiU, yw y cwbl y mae 
yn ei geisio. Os caiff hyny ar ei daith 
trwy*r byd, boddlawn ydyw, am mai 
gwlad aiillywei gartref. Éri'rmôr 
a'i donau gynhjrrfu, efe a orfoledda yn 
yr Hwn sydd yn rhodio ar y tonau, ac 
yn eistedd ar y llifeiriant. Mae yn wir 
y gaUdyn duwiolmewn proíedigaeth 
syrthio i anfoddlonrwydd, gystal ag i 
ryw bechod arall ; ond nid dyna ei 
arferiad. Ni bu dyn duwiol erioed dan 
lywodraeth anfoddlonrwydd ; a phryd 
nad allo ddywedyd Bendigedig gyda 
Job, y mae wedi dysgu tewi fel Aaron. 
— Farch John Ulias. 

Amcan wbth Wrando yr Efengyl. 
— Y mae ffolineb dyeithr mewn lluaws 
honom, nad ydym yn gosod yr un 
nod o'n blaen, yr un dyben i gyrchu 
ato, wrth wrando yr eíengyL Siid y w 
38 



Digitized by 



Google 



S9d 



fiABGBDAID BUWfWTB Y ^WIPÜfib 



y maiBÌandwr yn hwylio yn unìg er 
mwyn hwylio, ond er mwyn maanach» 
ac y mae yn masnachu i fyned yn ^- 
foethog. Ymaeyramaethwrynaredigy 
nid yn unig er mwyn cadw ei hun yn 
brysur, heb yr unnod' pellach yn ei olwg; 
ond y mae yn aredig fel y gall hau, a 
hau fel y gaU fedi gyda mantais. Ac a 
gawn ni wneyd y gwaith mwyaf rhag- 
orol a ífrwythlawn yn ddiflFrwyth— 
ewrando, yn unig i wrando, heb edryoh 
ddim pellach ? i mae hyn yn wir yn 
wagedd mawr, ac yn drueni mawr, 
colli y llafur hwnw heb eniU dün trwy- 
ddo, yr hwn, ond ei arfer yn iawn, a 
fuasai bob un arall y mwyaf man- 
teiedol ao enillfawr ; ac eto y mae pob 
cyfarfod yn llawn o hyn.— ;4rcAö«gro6 
LeigJUon, 

Phylip yr Efbngylwe.— Wedi iddo 
wasanaethu swydd diacon yn dda, efe 
a enilloid iddo ei hun radd dda, <&c. 
Gwelwyd ei fod wedi ei gymwyso i 
swydd uwch. Hwyrach y Duasai yn 
well i raî yn ein dyddiau ni wasanaemu 
swydd diaconiaid am ronyn cyn essyn 
i'r weinidogaeth. Bu rhai yn barchus 
ar y ty cyntaf ; ond collasant eu defn- 
yddioldeb wrth ddringo i'r aiL Ond 

rti bwy y derbyniodd Pbylip urddau î 
mae yn debyg mai gan Esgob eneid- 
iau ei hun, â'r Yspryd Glân yn ei 
addumo a chymwysderau. — Parch* W, 
Morris, Ty Bdewi, 

Hbn Gristion yn cicio bi bech- 
OD. — Pan y gofynwyd unwaith i 
ryw henafgwr duwiol, A oedd gaiiddo 
bechodau ì " Oes," oedd ei ateb, " yr 
wyf yn llawn o bechodau, ond nid wyf 
un amser yn eu cefnogi ; nid wyf yn 
eu gwahodd at y bwrdd, nac yn rhoi 
cadeiriauiddynt ieisteddilawr ; ond 
yr ydwyf yn ymdrechu a'm holí egni 
iV cicio hwynt allan o'r tj.—Farch, 
W. HoweüSf Loìigacref Llundain. 

"Duw Cariad yw.'— Md ywholl 
berfiFeithiau a ^eithredoedd Duw ond 
amlygiadau o'i gariad. Beth yw ei 
hollalluogrwydd, ond braich ei gariad î 
Beth yw ei hoUwybodaeth, ond y 
cyfrwng trwy ba un y gwylia dros 
wrthddrychau ei gariad. Beth yw ei 
ddoethineb, ond cynllun ei gariad. 
Beth y w cynygion yr efengyl, ond gwa- 
hoddiadau ei gariad. Beth y w byg- 
ythion y gyfraith, ond rhybyddion ei 
gariad. Ei floedd gref, uchel ydwyt 
ar ol dyn, yu dywedyd, na wna i ti dy 



hun ddîm niwed. Beth oedd ym* 
gnawdoliad Crist ond yr amlygìad 
dysgleiriaf ol garìad. Beth oedd 
gwipthiau Orist, ond ymostyngiad ei 
gariad. Beth oedd ocheneidiau Oríst, 
ond anadliad ei garîad. Beth oedd 
dagrau Orist, ond defnynau gwlithog 
ei gariad. Beth yw y ddaear, ond 
chwareudy i ddangos eî gariad. Beth 
yw y nefoedd, ond mynydd ei dru^r- 
edd, oddiar ba un y rhed ei fenditmon 
yn fil ffrydiau i ddyfrhau ac adnew- 
yddu ei eglwys sydd yn y byd. — Dr. 
Waugh. 

Y DIAFOL YN Y GYNFFON. — ** Oblegid 

hyny gan fod y plant yn gyfranogion o 
gig a gwaed, yntau hefyd yr un modd 
a fu gyfranog o'r un pethau ; fel trwy 
farwolaeth y dinystriai eíe yr hwn 
oedd a nerth marwolaeth ganddo, hyny 
yw, diafoL*' Yr wyf yn hoffi y geiriau 
hyn yn fawr ; y maent yn rhoi golwg 
ddymunol iawn ar bethau ; y pkuit ar 
y top, lesu Grist yn y canol, a'r diafol 
yn y gynffon. — Parch. Mvan Harrie»^ 
Merthyr. 

" POB PETH YN CYDWEirHIO." — Nid 

oes dim nad yw dan oruwchlywodr- 
aeth Duw, a thrwy waith yr Yspryd, 
les. Y mae pawb a llaw yn y 
gorchwyl : angelion y nef a chytnreul- 
iaiduffern — gweinidogion yr efengylac 
annuwiolion y byd— naf agauaf — oemi 
a gwres. Buodd pawb wrthi tuag at 
Job, neu yn hytrach yn ei erbyn— y 
Diafol yn crynhoi y tanwydd, a Uawer 
yn chwythu*r tàn— ei wraig, ei dri 
chyfaill ac ereill ; ond yr oedd Un yn 
eistedd wrth enau y ffwm. — Parch, D. 
CharleSf Caerfyrâdin. 

ündeb Obist a'i Bobl. — Mae cariad 
Orist wedi ymaflyd mor gadara yn y 
saint, a*u cariad hwythau wedi ym- 
aflyd ynddo yntau, fel nad all uchder 
na dymder, pethau presenol na phethaa 
i ddyfod, nac angau nac einioes, berì 
iddynt ollwng eu gafaelion. Drylüwyd 
Orist gan angeu, ond daJiodd ei afael 
yn ei bobl ; merthyrwyd niiloedd o1 
bobl, a Iliflwyd hwynt a Uifiau, ond 
daliodd eu cariad afael ynddo, ni 
charasant eu heinioes hyd angeu, ac ni 
fedd uffern lif ar ei helw a fedr ea 
gwahanu. — Parch. ChristmoLa Evan$. 

Pedwar bnwau ar Gristion- 
OGioN. — Y mae yr Ysgrythyr yn rhoddi 
pedwar o enwau ar Gristionogion, wedi 
eu cymeryd oddiwrth y p^war lôif 



Digitized by 



Google 



Ìè*RAÍlÌÔ-DDÝẂBDtADÀTÍ Ý Ì?ÌDÁÌCr. 



^^ 



'rasusau sydd yu hanfod iV iachaw- 
dwriaeth : — SeirUiauj o herwydd eu 
santeiddi wydd ; Credinwyr, o herwydd 
eu ffydd : Brodyr, o herwydd eu canad ; 
a Dy8gyhli/>ny o herwydd eu gwybod- 
aetb. — Fuller. 

Dylanw AD Bedd yb Iesu.— Y mae 
dylanwad bedd yr Arglwydd lesu ar y 
beddau rywbeth fel dylanwad dargan- 
fyddiad y gas ar y trefydd mawrion. 
Cyn darganfydiiad y gasj y trefj^dd 
mawrionoedd ylleoeddmwyaf peryglus 
o bob man yn y nos, yn Uawn yspeil- 
iadau, trais, a flofruddiaeth ; ond wedi 
darganfod y fath nwy, mae hwnw yn 
taflu pelydrau i bob congl, fel mae 
canol nos bellach fel canol dydd. Felly 
jrr oedd angau a'r bedd i'r hen dduw- 
lolion dan yr Hen Destament, yn 
Uawn arswyd a braw; "brenin y 
dychryniadau," "tir tywyîlwch lel y 
fagddu, a chysgod angeu heb drefh." 
Ond y mae bedd yr Arglwydd lesu fel 
gasometer mawr yn nghanol y beddau, 
yn peri gwasgar goleuni ac yn taflu 
ei belydr i gonglau pella*r bédd, fel nad 
oes yno ddim arswyd i'r Cristion. 
"Deuwch, gwelwch y fan lle y gor- 
weddodd yr Argíwyáá"—Farck T. 
Johny Cilgerran, 

FFRAETH-DDYWEDIADAU Y 
TADAU. 

Y FANTAIS O FYN*D I*R EOLWYS.— 

I'r I^lwys y byddai gwr o'r enw Rich- 
ard Williams yn arfer a myned ary 
Sabboth, a gofynodd y diweddar Barch. 
Richard Humphreys, o'r Dyffryn, iddo 



uûwaith, " A ydych yn cael rhywbeth 
vn yr Eglwys, Richardî" "Mae yn 
llawer haws cael peth yno nag yn eich 



capel chwL" oedd yr ateb. " Sut felly," 
gofynai Humphreys yn ol. "Y mae 
yno lai yn dyìod i chwilio, ac felly nid 
oes cymaint o gip ar hyny sydd yno," 
ebai yntan. 

Rheswm Da.— Yr oedd dyn byr 
iawn gorff wedi bod yn ddiweddar 
yn traddodi darlith ar y ser. Dy wedai 
gweinidog oedd yn llawn chwe' troed- 
fedd hyd, " Dylwn i ai-eithio ar y ser 
yn llawer gwell na'r dyn yna." " Pa- 
nam î" " Wel am fy mod yn by w yn 
Uawer nes atynt, bid siwr." 

Rhbswm dros gaeü Iesu Grist,— 
Dygwyddodd unwaith fod Thomas 
Hughes, gynt o Fachynlleth, yu cadw 



seiet yn Pentwyn, a gofynai i Edward 
Jones ddweyd tipyn o'i brofiad. Dy- 
wedai yntau ei fod yn caru lesu Grist 

Sifawr. Ar hyny gofynai Thomas 
ughes iddo, gan gyfeirio at adeg y 
darfìi i Edward Jones ffoi o Llanym- 
ddyfri ar foreu Sabboth, os oedd yn 
caru lesu Grist mor fawr, pa fodd y 
darfuiddo actio felly. Dywedai Ed- 
ward Jones mewn atebiad, "Dyna 
pa'm y mae mor anwyl genyf, oblegid 
ni ddarfu iddo ddanod hyny i mi 
erioed.'* 

MwY NAG UN MosEs.— Er's llawer 
flynyddoedd yn ol, gofynwyd gan 
Arolygwr y Llywodraeth, wrth ym- 
weled ag ysgol ddyddiol mewn pentref 
Cymreig, yn mysg cwestiynau ereill, 
" Pwy a ddygodd blant Israel allan o'r 
Aifft T Gan f od y cwestiwn yn Saes- 
neg, ac mewn tôn awdurdodol, taflwyd 
y Brythoniaid ieuainc i dipyn o ddyr- 
yswch. Wedi iddynt betruso ychy dig 
teimlai yr ysgolfeistr— enw yr hwn 
oedd Moses Griffith — fod ei gymeriad 
fel ysgolfeistr mewn perygl, a dy wed- 
odd yn ddystaw wrth y plant yn Gym- 
raeg, " Yr un enw a fì." Gyda hyny, 
llonodd.y plant ; ac mewn tôn hyderus 
fel rhaiwedi cael allan ryw ddirgel- 
wch mawr, atebasant yr Arolygydd 
trwy waeddi allan, " Moses Gritììth, 
syr!" Y mae yn fwy hawdd dych- 
ymygu yr olygfa a ganlynodd na'i des- 
grifio! 

CONFFIRMASIWN A RhIWMATIC. — 

Yr oedd hen wreigan dlawd, wedi bod 
yn derbyn "Bedydd esgob" lawer 
gwaith; ond o'r diwedd adnabu yr 
esgob hi. " Oni welais i chwi yma o'r 
blaen?" gofynai ei arglwyddiaeth. 
" Do," atebai y ddynes ; " yr wyf yn 
dyfod mor fynych ag y gadlaf i gael 
bedydd esgob, canys y maent yn dweyd 
wrthyf fi ei fod yn beth da iawn rhag 
y rhiwmatic !" 

Y GoB Dyllog.— -" Mari," meddai 
chwarelwr wrth ei wraig, " 'ddarfu ti 
byth roi clwt ar fy nghôt i T " Naddo," 
atebai hithau, " 'does gen' i ddim am- 
ser i roi o, chwaith." "Wel, ynte, 
dyro y dwt i mi i'w gario o gwmpas ; 
'does arnaf ddim eisieu i'r bobl feddwí 
nad oes genyf ddim moddion." 

Y SwEEP Ffbaeth.— Aeth sweep 
bychan ieuanc i siop pobydd i brynu 
torth ddwy geiniog ; a chan ei fod yn 
ei gweled yn un fechan o ran laainti 



Digitized by 



Google 



300 



omillT T IDOBTHION. 



dywedodd wrlh y pobvdd ei fod yn 
meddwl nad oedd yn Uawn bwysau. 
" Na hidia mo hyny," meddai gwr y 
toes, ** lleiaf yn j byd o waith cario 
fydd genyt." "Gwir," atebaiybach- 
gen ; a chan daflu ceiniog a dimai ar y 
counter, aeth allan o'r siop. Galwodd 
y pobydd ar ei ol, a dywedodd nad 
oeíd wedi gadael digon o arian. " Na 
hidiwch mo hvny," meddai y crwtyn 
ieuanc, " Ueia/yn y hyd o waith cyfríf 
fydd genych chwithau/** 

Lleide CBPFyLAU Ffrabth.— Dyg- 
wyd dyn un tro o flaen yr ynadon ar y 
cyhudoiad o ladrata ceffyl ; a*r fynyd 
y gwelodd yr ynad ef, efe a lefodd — 
"Yr wyf yn gweled dyhiryn yn dy 
wynebpryd*!" "Dyma y tro cyntaf," 
meddai y carcharor yn ddigyffro, "i 
mi wybod fod fy ngwynebpryd yn 
wydrddrych P* 

Camoyheriad. — Cyfarchodd bon- 
eddwr Gwyddelig Sais fel y canlyn :— 
" Ah ! fy nghyfaiU. ai chwi sydd yma ? 

Ean y gwelais chwi ar yr ochr arall i*r 
eol, meddylias mai eich cefnder oedd- 
ych; panyr oeddych ynagoshau, yr 
oeddwn yn meddwl mai chwi eich hun 
oeddych ; ac yn awr, yr wyf y;i gweled 
mai eich brawd ydych !" 

Barn y Gwyddel am Ddwfr.— 
Yn Gibraltar, yr oedd dwfr yn brin 
iawn ar un tymor. Dy wedodd swyddog 
Gwyddelig ei fod ef yn dawel iawn yn 
nghylch y mater, canys nid oedd gan- 
ddo ef ddim i wneyd â dwfr ; os cawsai 
ef ond yn unig eí dê yn y boreu, a'i 
lasaid whisci cynhes yn y nos, dyna y 
cwbl oedd amo ef ei eisieu. 

NlD GWYDDEL OEDD AdDA. — Go- 

fynodd athraw yn yr Ysgol Sul i eneth 
fechan pwy oedd y dyn cyntaf. Ateb- 
odd hithau nad oedd yn gwybod. Yna 
gofynwyd y cwestiwn i eneth fechan o 
Wyddeles, yr hon a atebodd, " Adda, 
syr»" gyda boddhad buddugoliaethus. 
" Wel !" meddai y plentyn cyntaf, "ni 
raid i ti deimlo mor falch yn nghylch y 
peth— yr wyf yn siwr nad Gwyddel 
ydoedd!" 



GEIRIAU Y DOETHION. 

Troi'e Nos yn Ddydd.-— Gall pobl 
chwerthin am ben yr hen arfer dda o 
eistedd i yfed te am bedwar o'r gloch 
brydnawn, a myned i'r gwely i orphwys 
am wyth; ond nid oes dim achos 



chwerthin am hyny. V bobl afiachùs 
y w pobl y dref, ac y mae yn rhaid f r 
wlaa anfon ei phobl iach i'r dref o hyd 
i'w chadw i îfynu. Dyma bobl yn 
myned i^Tparties am wyth o'r gloch yn 
yr hwyr : a thua haner nos, neu nn o'r 
gloch y boreu, bydd y cyfarfod yn ei 
rwysg mwyaf, ac yna dyna h wy yn cym- 
eryd eu bwydo fel moch. Beth ellwch 
chwi ei feddwl am ddyn sydd yn cym- 
eryd ei ail swper ganol nos, ac yn aros 
i fynu hyd dn neu bedwar o'r gloch y 
boreu, ac yna yn myned adref ac i'w 
wely tua'r amser y dylasai efe fod yn 
codi hono? Yna dyna gwsg dior- 
phwys ; ac yn nghylch deg neu unar- 
dd^ cyn canoldydd, mae yn codi yn 
ansiriol ei wedd, a digalon ei ysbryd, ac 
eto yn siarad yn ddigrif-bruddaidd am 
y mwynhad yn y party / Mae'r neb 
sydd yn gwneuthur fel hyn yn pecho, 
os nid yn erbyn cymdeithas, eto yn 
erbyn Duw. I fynu trwy'r nos, yn 
dawnsio, yn ynfydu, y mae yn anfadd- 
euol Ì—Benry Ward Beec/ier, 

BONEDDIGRWYDD GwiRIONEDDOL. 

Y boneddigrwydd a dderbyn dyn, nid 
oddiwrth ei achau, ond oddiwrtho ei 
hun, yw y mwyaf gwirioneddol. Ar- 
dderchawgrwydd personol, hwnw yw jr 
mwyaf. Dyna'r gogoniant mwyaf ei 
werth — ^yr hwn sydd arosol yn ein 
prìodoliaethau deallawl a moesoI« ac 
nid yr hyn a osodir genym yn y coflEr 
. dan glo. 

Rheolau er Byw yn Hapus.— 
Nac oeda hyd y foru yr hyn a elli 
wneyd heddyw.— Na ofyn gan ereiU 
wneuthur drosot yr hyn a elii wneyd 
dy hunan.-— Na fwyta ragor nag sydd 
eisieu arnat ; ni bydd i ti byth edifar- 
hau am ddylyn y cynghor hwn. — Gwna 
bob peth yn ewyliysgar. — Na chymer 
ofìd cyn ei ddyfod. Gymaint o boen a 
ddyoddefìr genym oddiwrth ofìdiaa na 
ddeuant byth i'n cyfarfod ! 

Pethau Anghyfprediit. — Gweled 
dyn yn rhoi cymaint dros ben ei alla 
at achosion crefyddol, nes tlodi ei hun. 
Gweled y gynuUeidt'a yn Ilawer rhy 
gynar yn yr odfa. Rhoi cymaint at y 
weinidogaeth nes peri i'r gweinidog 
deimlo profedigaeth yn y mwynhad o'r 
fath gyflog anrhydeddus. Dyn yn 
meddwi Ilai am dano eì hun nag y 
dylai. Gweinidog yn i^arotoi yn rliy 
gynar yn yr wythnos erbyn gwiaan- 
aeth y Sabbath dyfodol ; ac holyd Ibd 



Digitized by 



Google 



"hàSDj>omx3mL. 



m 



yr egìwys yii gweddîo gormod dros 
ei gweinidog. 

Pethau Gwerth ktt CoFio.--Pwy 
sydd ddoeth? Yr hwn a dderbyn 
addysg. — Pwy sydd gadarn î Yr hwn 
sydd yn gorchfygu ei hunan. — Pwy 
sydd gyfoethog ? Yr hwn sydd fodd- 
lawp. — Pwy sydd yn cael ei anrhyd- 
eddu ì Yr hwn sydd yn anrhydeddu 
ereiU. 

Y FfordÌ) I Enill Enw Da.— 
Meddai Daniel Webster wrth gyfaill : — 
*' Y mae genych fyd bychan o'ch cwm- 
pas, llenwch ef gyda gweithredoedd da, 
a chwi a'i llenwch â*ch enw da." 

GwERTH Dystawrwydd.— Y mae 
merched yn aml wedi dwyn eu hunain 
i helbulon drwy siarad gormod ; ond 
nid erioed trwy atal eu tafodau. 



LLWCH AUR. 

Hàwl I WBANDAWiAD. — ^Y moe hawl gan 
bob im sydd yn Ueíara gwirionedd i gael 
gwrandawiad. 

Pechodau Tafod.— Gofidiwch am bechodaa 
eich tafod, yn gystal ag am gamweddaa ereill 
eich bywyd. 

Yr hyn a ofnwií. — ^Yr hyn a ofawn ci 
wneathar o flaen dynion, dylem ofni ei 
feddwl o flaen Dnw. 

Cynohob I BAWB. — ^Ymgeisiwch am y 
gorea, parotowch erbyn y gwaetbaf. 

YiceddwIj isel a'a coeth. — ^Y mae meddwl 
isel, cyffredin, yn parcba dyn cyf oethog ; a'r 
meddwl coeth, ystyriol yn parcha y dyn 
rhinweddol. 

Camsyniadau mwyaf t dyddiau hyn.— 
ün gamsyniadaa mwyaf y dyddian hyn yw 
cyfneìoidiadau yn lle ŷweüiaaau; ac, fel y 
gwna Uawer, tybied ea bod yn gyfystyr. 

Pethau pbl y uaent. — Un o'r pethan 
mwyaf gwerthfawr a all dyn fod yn feddianol 
amo yn awr, yw deall i weled peihau fel y 
maent. 

Oonebtbwydd.— Ihlae gonestrwydd yn ffon 
gref i orphwys ami. 

Prydlondeb,— Y mae piydlondeb yn eniU 
ymddiried. 

Lly7b da. — Mae llyfr da yn Uenwi lle cyd- 
ymaith. 

Cynhauay t diatol.— AmrBfaelion cref- 
yddol yw maes cynhaaaf y diafol. 

Natub a cHwant.— Hawdd digoni natar, 
ond nis gellir boddloni chwant. 

EsiAiiPL DOA. — Y rhodd fwyaf allwn roddi 
i ereiU yw esiampl dda. 

BHAGBrrH.~Nid yw rhagrith yn werth dim 
wedi ei chael. 

Abian. — Gofiwch fod arian yn was da, ond 
yn feistr drwg iawn. 

CENFîaBN.— Y mae cenfigen fel y fwltar, 
ymbortha ami ei han. 

Bhaoyabn.'Nì wreiddia yr im pren mo'r 
diwfn a rhagfsra. 



^áŵbümatt^. 



" Y NEFOEDD SYDD YN DATGAN GO- 
GONIANT DüW." 

CoDi ea Uef mae'r nefoedd — ^i ganu 
Gogoniant Daw'r Uaoedd, 
Heb seibiant aatganant yn g'oedd 
Ei foUant yn ngwydd ei filoedd. 

Y ffarfafen deg fynega— 'n haelwych 

Waith dwylaw «fehofa ; 
Clodydd gwiw ein Dofydd da 
Yn addien a gyhoedda. 

Y dydd yn odiaeth draeth»->ymadrodd, 

A medras ddangosa 
Ei fawredd, a chlodfera 
Yn hyd ei des ein Daw da. 

Os daw'r nos i deyraasu— y bydoedd, 
Gwybodaeth a gaUa 
Yn addien sy'n serena 
I f awl lor drwy'r nef ol la. 

Nid oes neb by w nas clywodd— eu heirian 
Leferydd; ymdaenodd 
Yn mhob man, ac yn mhob modd ; 
Medrant bob iaith a 'madrodd. 

Y nef ol lu mewn nwyfiant— a'a gUydd 

Gwelwn, a gydanant 
I gann er gogoniant 
Y Daw sydd yn Dad y sant. 

Unwnninan'r hU ddynawl,— dylai pawb 
Dala parch gwastadawl ; 
le, dylem oU dala mawl 
Ar g'oedd i'r Daw trag'wyddawl. 
Cwmìnorla. E. Sahusl (Cadifar), 



Y LLEUAD. 

MoB brydferth mae y Ueaad 

Yn esgyn heibio'r bryû, 
Fel rhyw aogyles neíol, 

Yn gwisgo yn ei gwyn ; 
Mae'r ser o'i chylch yn dawnsio, 

A'r nef yn wôn i gyd, 
A hithaa'n ogoneddns 

Yn gwêna ar y byd. 

Mae natar fel yn deffrò 

Fan fyddo'r Ueuad dloa 
Yn taena manteU arian 

Dros gefn da y nos ; 
O bob golygfa welais 

Mae mwy o swyn i mi, 
Wrth syUa ar y gwlithyn 

Yn dal ei darlon hi. 

Awenaa*r mor aflonydd 

Sy'n rhwym wrth wregys hon, 
Yn ol yr ewyUysia. 

Fel hyny chwery'r don ; 
Ar wyneb claer yr wybren 

Mor foneddigaidd yw, 
Mae'n ddam o arddercbawgnrydd, 

Yn dangos gaUa Daw. 



Digitized by 



Google 



%Âíltíl>OVlASttk, 



HABWNAD, 

"Ër eoffadwriàeth am y diweddar Barcb. 8n- 
PHKK OuFriTHS, Blaenpenal, Ceredigion, 
yr hwn a ymadawodd o'r byd pre «eBeî nos 
Sadwrn, 23 o Fawrth, 1878, yn 86 mlwydd 
oed— pan ocdd y Sabboth daearol yn ym- 
agor am drigolion y llawr, yr oedd Sabboth 
tragywyddol >n ymagor am S. O. i'w dder- 
byn. i roddi addoliad perffoith i DdnW a'r 
Oen byth bythoedd mwy. 

'BoEDD pawb a'i hadwaenai drw/r wlad yn ei 
gam^ 

Mae galar hyd heddy w ar ol y f ath nn I 
Hae Sion yn gwifigo ffalarwisg o*i herwydd, 

A throm y w ei chaíon, a'i tiiraeth sy fawr ; 
Fe gwympodd y cadam i ganol dysiawrwydd, 

Tn Dghalon y ddaear gorwedda yn awr, 
Siilwr ardderchog fn ef drwy ei f y wyd, 

Yn gweithio'n egoiol yn ngwiuUan ei Ddnw. 
Cyflogodd yn ieuanc, Uaf ariodd yn ddiwyd — 

Mewn gwaith y ba farw, mewn gwaith y 
bn fy w. 
Owas da, a gwas ffyddlon y trealiodd ei yrfa, 

Cysegrodd ei fyẃyd dros lesa a'i groes ; 
Ba'n gymhorth idlodion ysbrydolgaeÌ Owynfa, 

Ba'n glod a gogaiant iDdaw drwy ei oes. 
Fe gollodd y ddaear pan ymaith ehedodd — 

Y gwron gweithgarol— i'r nefoedd i fyw^ 
Os collodd j ddaear, y nefoedd eniUodd, 

Ac yna nid colled, ond eniU mawr y w. 
Fe drenliodd ei fy wyd yn dda a defnyddiol, 

Cyhoeddodd i ddynion fod cymod a hedd 
Bhwng nef oedd a daear, trwy haeddiant an- 
feidrol 

A roddes yr lesn cyn myned i'r bedd. 
Prif bwnc ei bregetbn oedd golad Calfaria, 

Ac weithiaa taranai y gyfraìth mor Uym, 
Nes peri 'r gwrandswyr i waeddi " Diaogfá,"^ 

I'r noddfa wnaeth leso, 'r Hwn dorodd ei 
gi^m. 
Arferai yn fynych y cleddyf danfiniog, 

Yr hwn a drywanai rhwng pechod a dyn ; 
Ac yna cymysgai y balm yn odidog 

I wella'r archoUion yn hoUiach bob nn. 
Ymdrechodd ei oren i gyhoeddi yr lesn, 

Ymdaflodd ei enaid yn hoUol i'r gwaith ; 
Llaforiodd yn galed er mwyn i hysbysn 

Fod modd i heddychu à Daw yr ail waiih, 
Trwy haeddiant a dalwyd gan Orist ar Oal- 
faria, 

Pan roddes ei hinan i farw o'i fodd, 
Yr adeg pan'lefwyd, "CroeshoeUa, croes- 
hoeUa ;" 

Diolched y ddaear byth, byth, am fath rodd. 
Ni thynai nn testyn heb son am yr haeddiant 

A dalodd yr lesa dros ddyn ar y groes ; 
Llafnriodd yn ddiwyd, a rhodd y gogoniant 

I'w enw a'i deymas hyd ddiwedd ei oes. 
Prìf amcan ein gwron pan fyddai'n pregetha, 

Oedd dwyn pechadariaid i undeb a Duw. 
Oofynai yn fynych ** a ydych yn credn ?*' 

Yn enw yr lesu mae gobaith cael byw. 
'Boedd ysbryd ein harwr fel ysbryd'r Apostol, 

Yn hoff o ymfirostio yn wastad yn Nghríst; 
Ki welodd neb arall, na, na, mor ddymanol' 

Oedd werth i ymffro&tio gan enaid oedd 
drist. 
Diangodd ei enaid i'r wynf a dragwyddol, . 

' Jà^ aad ów na gofid na bliader na phẁen; 



Oadawodd ▼ ddaear a*i pheihaa dymonoi, 
Mae heddyw yn cana yn nghwmni yr Oen. 

! Stephen hawddgatai,|>afodd y diengaist, 
A'm gadael i wylo mor drist ar dy ol ; 

1 gyfaiU anwylaf, pa fodd ymdarewaist? 
A hoffet ti eto ddychwelyd yn ol ? 

Paham na bnaset yn gofyn am ragor 

O amser yn nghwmni preswylwyr y Uawr? 
Oadewaist y ddaear, canlynaist dy fiaenflr, 

Y nefoedd yw'r fangre preawyli yn awr. 
Tebygwyf dy gly wed yn ateb yn siriol, 

Bydd dithaa yn ífyddlon, O ! eofia, dni 
Ddnw, 
Nae ymddigalona, ond bydd yn nn gwrol, 

Ac wed'yn cei dithaa ddod yma i fyw; 
Nid ydwyt ti eto yn addfed i'r nefoedd, 

Mae gormod o lygredd yn nglyn wrtbyt tì, 
Mae gwaith dy gyfnewid o ran áj aUaoedd 

Cyn deai di yma, o coeUa di fi. 
Lle ssntaidd yw'r nefoedd, gorphwysfa'r Je- 
hofa, 

Y Brenin trag'wyddol, Uywiawdwr y byd, 
Y mae £f yn borach a gwynach na'r eira, 

A rhaid i'r trigoUon f od f eUy i gyd. 
Mae'n rhaid i ti redeg dy yrfa yn gyfan, 

A dylyn yr lesn, a chodi y groes, 
Ac feUy cai dithaa'r anrhydedd yn faan, 

ddyfod i'r nefoedd ar ddiwêdd dy oes. 
Oodidawgrwydd of nadwy y Dawdod a'th doy', 

1 warth annherfynol, i dlodia phoen, 
Fel adyn rhyfygas, os ti ymddangosi 

I wyddfod y nefoedd heb gwmni yr Oen ! 
AnmboBÌbl oedd peidio yn anwyl ei garn 

Tra yma yn rhodio, cyn myned at Ddow, 
Ond heddyw mae'r oariad taag ato*n eynydda 

Yn f wy na phui ydoedd ef yma yn byw. 
'Bwy'n meddwl am dano, ond metha ei weled,, 

Yn rhodio y Uwybrau y gwelais ef gynt, 
Yr wyt yn dych'mygu yn fynych ei giy wed 

Yn siarad yn siriol yn hoywder ei hynt. 
Dych'mygu yw'r cyfan, mae ef yn y nefoedd, 

Mewn tawel orphwysfa yn nghwmni ]rr Oea. 
Ei gorff yn mhriddeUaa y dyffryn a honodá, 

A melos yr huna heb flinder na phoen. 
Hyfrydwch i'm meddwl fydd son am y llanerà, 

A'r man y gorwedda y gwron teg wedd, 
Fel gaUwyf fyn'd heibio, ond nid er ei aneich,^ 

Ond er mwyn cael tywaUt fy nagrau i' w fedLt 
Yr lor bendigedig fendithio ei denla, 

£i dada'i anwylfam a*i magodd mor gn, 
Ei frodyr, chwìorydd, maent oU yn hiraethi ' 

Am Stephen anwylaf wrth gofio pan f a. 
Llatinon, Etan Dayhs. 



SWN Y JUWBILI, 
Sef Cyfrol y Diwygîad gan y diweddar IiüìH 

GWYLLT. 

HoN hnda bob caniedydd,— ei swynol 
Seiniau leinw'n broydd ; 
Nabl ** Swn y JuwbiU " aydd 
Wir f wyd i'n cyfarfodydd. 

Tlos gyÌTOÌ yn Uawn dethoUon,--'eorddi 
Cy wir^ddysg gerddorion ; ' 
Yn NgwaUa cflr angBlion 
Aaio'a oerdd yn miwsig hon. 



Digitized by 



Google 






NYTH Y DRYW. 

fMAE 7 gwynt poleticaidd fel 
pe bae jn gostegu ac yn gos- 
twng wrth dynu tua'r diwedd ; 
nid oes agos gymaînt o fwstwr yn awr 
ag oedd yn y dechreu. Gellid meddwl 
fod jrr ysprydion wedi cweithio eu 
hunam afian, a chwedi dyfod i deimlo 
** llonyddwch mai da yw." Buont, er 
ys ychydig yn ol, fel gwynt nerthol yn 
rhuthro, fel nad oedd y Senedd-dỳ yn 
ddiberygl : yr oedd fel corsen yn si^lo 
gan wynt, a chryndod drwy yr holl le. 
ir oedd y rhuthriadau o «yfeiriad yr 
Ynys Werdd, yn bygwtìtt pinadau 
uchaf St. Stephen, fel yr ofnwyd ,lawer 
diwmod y buasent, er eu huchder, yn 
gorfod cusana'r llawr. Ond, o drugar- 
edd, y per^glon hyna a aethant heibio 
am ychvdig, beth bynag. Tafiwyd jrr 
Irish Unŵersüy BiU i'r mor berwedig, 
a'r gwynt a dawelodd, a*r môr a lon- 
yddodd, ac y mae erbyn hyn dawel- 
wch mawr. Nid oes swn Bigger, 
O'Gorman, na'r hrass band yn heol- 
ydd ac ystrydoefdd y ddinas. Beth 
sydd weoi dyfod o'r Biggers a'r O'Gor- 
maniaid nid ydym yn deall, yr unig 
beth a wyddom ni y w fod llai o fwstwr 
lawer yn nghymydogaeth St Stephen 
nag a fu. Bydd rhai yn meddwl hefyd 
fody Toriaid wedi treulio eu nherth, 
eu bod ar hyn o bryd yn y darfodedig- 
aeth, fod un Uing wedi darfod, a'r llaíl 
wedi myned yn mhell iawn, y nesaf 
peth i fod yn anwelladwy. Felly, 
gwaith mawr y dyddiau hyn yw dar- 
par eirch, a thori beddau i gael eu 
claddu, gyda'r gobaith cryf na fydd 
iddynt godi 1 ddyogel obaith byth 
mwy. Gwelir y Rhyddfrydwyr yn 
curo yr hoeüon i'r eirch am eubywydau, 
ac vn agor y beddau Tw rhoi i orwedd 
dan y dywarchen mewn tawelwch. 
Gall y Toriaid edrych yn y blaen, a 
dywedyd, " Beddau sydd barod i ni," 
pa un a ydjrm ni yn barod iddynt hwy 
sydd gwestiwn? Gallem feddwl nad 
ydyw y Oeidwadwyr yn cydweled à*r 
Khyddfrydwyr eu bod yn gymhwys i*r 
mynwentydd, ac felly nad ydynt yn 
ddarparedig i gymeryd eu Uusgo i 
angau. Felly y mae y cwestiwn yn 
wtÿU rhynaadynt; ond pwy sydd 
ÌAW^y nid yaym yn gwybod. Ûn petb 



sydd yn amlwg i aUanoUon, fod y naUl 
a r U«U yn dysgwyl yn bryderus, ac yn 
dymuno i angau wneuthur gwaith 
buan. Yr ydym yn gweled parotoi 
mawr drwy yr hoU wlad erbyn dydd y 
daddedigaeth. Ond wrth edrych i 
Ferthyr, a rhai Ueoedd ereiU, yr ydym 



yn ofni, os na ofelir am fywvd yn 
well, mai adgyfodiad Toriaidd íydd y 
canlyniad, a chladdedigaeth Rhydd- 
frydiaeth. Y mae tri Rhyddfrydwr ar 
y maes, ac felly yn erbyn eu gilydd ; a 
pheth rhyfedd i ni os na fydd un Tori 
yn myned i mewnrhwng yrholltiadau. 
Mr. Richards a Mr. James oedd y rhai 
a olygwyd ar y cyntaf ; wedi hyûy» 
dyma yr hen aelod, Mr. FothergiU, yn 
dyfod i*r bwrdd ; ac yna Mr. Crawshay 
yn cael ei gynyg, fel y mae pedwar 
Rhyddfrydwr ar gyfer dau eisteddle. 
Dyma le teg i Greidwadwr ! 

Y mae y pethau hyn yn peryglu 
eÌBteddle y boneddwr mwyaf cymhwys 
i Gymru, yr hwn sydd mor gyfarwydd 
a theimladau y Cymry, eu harferion, 
eu crefydd, eu hangenion gwladwr- 
iaethol a chymdeithasol, ac yn barod i 
gydymdeimlo a gwlad ei enedigaeth yn 
mhob amgylchiad. Y mae Merthyr 
hyd yn hyn wedi cael jr anrhydedd i 
ddychwelyd boneddwr i'r Senedd nid 
dros Ferthyr yn unig, ond dros holl 
Gymru ; canys y mae Mr. Richard yn 
medru cymeryd i mewn y Dywysog- 
aeth iV noll deimladau. Wedi ei eni 
a'i faÿu yn Nghymru, wedi chwareu 
gyda'i phlant, wedi ei feithryn yn yr 
Ysgol Sabbothol, yr A B C ; îe, yr hoU 
seiniau Cymraeg wedi eu cydwau drwy 
ei hoUgyfansoddiad; eihiaith, ei llen- 
yddiaeth, a'i hymneillduaeth, fel gwaed 
yn rhedeg drwy ei wythienau, ac yn 
berwi teimladau y ffalon i'r poethder 
uwchaf mewn cysylltiad â gwlad ei 
enedigaeth. Ar wahan oddiwrth yr 
hoU bethau hyn, y mae cymhwysder 
Mr. Richard fel siaradwr wedi tynu 
sylw cyffredinol, a chaiff glust y Tỳ ar 
unrhyw fater, Cymreig neu Saesoneg. 
Mewn gwirionedd, efe sydd wedi bod 
yn ddysgawdwr y Tŷ mewn cysyUtiad 
a Chymru, a chwedi rhoi safle mwy 
anrhydeddus i'r Dywysogaeth yn 
ngolwg y Deyrnas Gyfunol. Byddai 
coiU aelod fel hyn yn goUed wladol ; 
a'i golU herwydd aflerwch gwyr 



Digitized by 



Google 



iùi 



ÄTTH Y DBYW. 



HerÌhTr. yn beth troentiB o annyben. 
Y mae Mr. James hefyd yn foneddwr 
oymhwys i Ferthyr fel Aelod Seneddol, 
yn ddyn o safle uchel, yn Gymro, yn 
siaradwr medrus. yn gali a threiddgar ; 
ei holl gysYlltiadau ynQymreig,yn en- 
edigoi o'r lle, ac yn gyfreithwr euwog. 
Oydnabyddir effel cyfreithiwr yn un 
o*r blaenaf, ac yn sefyll vn y dosbarth 
hyny o gyfreithwyra elwiryn "gyf- 
reithiwr</o»««<." Gwyddochfody wlad 
yn meddwl mai twyllwyr y w y rhan 
fwyaf gyfreithwyr ; rhywbeth fel y 
dywedir ''croen am groeo,'* neu yn 
waeth na hyny, croen heb groen, neu 
yntan os deallir yn well, croen heb roi 
dim yn ei le. Tynu y croen ymaith a 
gadael dyn yn ei glwyfau. Y mae 
ystyr ir frawddesr. Y mae yn firy/- 
reiihiwr gonest, h^ny y w, y mae yn 
onest yn mhlith cyfreithwyr ; eto pan 
y byddoch yn dyfod àg ef yn gyferbyn- 
iol i ddymon allan o'r brotl'es hono, 
nid yw yn cymeryd safle mor fiafrioL 
Ond y mae yn dda genym ddweyd, 
felly ŷr ydym ni wedi cael yr hanes, 
fod ìír, James nid unig yn gyfreithiwr 
gonest ondhefydyn ddj/n gonest ; ac nid 
yn unig yn onest, eithr yn anrhyd- 
eddus mewu gonestrwydd yn ei brofles- 
iwn. Dynion anrhydeddus y wMr Foth- 
ergill a Mr. Crawshay, a dyniun gwy- 
bodus, ac y mae yn ddigon tebyg mai 
wrth aros gartref y ^ant hwy wíisan- 
aethu eu cenedlaeth fwyaf. Nid oes neb 
yn y deymas wedi gwneuthur mwy o les 
masnachol i Gymru na'r Orawshays, a 
gobeithio y bydd gwyr Merthyr yn 
pleidleisio dros ei gadw gartref, i gych- 
wyn hen waith y Gyíarthl'a eto; a 
rhwng Mr. Richard a Mr. James yn 
cyndorychioli Merthyr yn y Senedd-dy, 
a Mr. Fothergill a Mr. Orawshay yn 
aros gartref i drefhu y gweithfeydd, 
bydd Merthyr yn Ferthyr eto, er 
gwaethaf y darogan am ei marwolaeth. 
Beth bynag, gofalwch na oUyngoch y 
gelyn i mewn tra fyddoch yn ffraeo 
a'ch cyfeillion. Oofiwch mai dyn 
dychrynllyd fyddai Tori o fewn eich 
pyrth ; byddai yn anhawdd dirnad y 
canlyDÌad. 

0, îe, yn wir, Dafydd WiUiam 
Dafydd, yr ydych wedi dyfod ar 
eich hynt masnachol, digon tebyg, 
heddyw. 

" lö, yr wyf yn myned i ocshwn^ y 
tu draw f r dref yma, os gallaf gerdded; 



y mae onmboen ju ty aelodauy dydd- 
lan hyn. 

Drwg genym glywed hyny, buasai 
yn well i chwi cymeryd ceôyl nag ym- 
ÍM)eni fel yna. jNTid ydym wedi clywed 
helynt siop y cryddion er's tro, ai byw 
ydynt eto 1 neu ynte a ydyw yr amaer 
drwg yma wedi tori eu calonau 1 

"Dyn byw, wedi marw, nac ydynt, 
na thori eu calonau ychwaith; pe 
buasech yn eu gweled nos Saáwm 
diweddaf yn cadw cwrdd, ac yn ar- 
eithio flaen y Windham, buasech yn 
gweled digon o fywyd o ry w fatL" 

Owrdd yn nghylch peth oedd gan- 
ddynt Dafydd bach ì 

'* Wel, ms gwn i ddim yn iawn. ond 
rhywbeth oblegid rhywgoleg yn Rhyd- 
ychain, s^ oedd Oymro yn y cynoes- 
oedd wedi rhoi arian ato er mwyn rboi 
addysg uwchraddoli fechgyn tiawd o 
Gymru, a bod y Saeson yn ymdrechu 
ysbeilio Oymru o'i hawliau, a bod rhai 
Oymni yn cynorthwyo y niwed. Felly 
y deallais i wrth araeth William o'r 
Garth ; a dyben y cwrdd oedd dangos 
y dymunoldeb o wneuthur tysteb i Mr. 
Gee,Dinbych,am gymeryd plaid Cymni 
yn y Faìier^ a goleuo'r werin yn nghylch 
y coleg hwnw, a dangos mor ^lury 
berthynas rhwng y Dywysogaeth a'r 
coleg, a hawliau Oymru i yn agos i 
ddeüddeg mil o bunau yn flynyddol 
Os deallais i William oV Garth, felly 
yr oedd y peth yn sefyll ; ac os felly 
peth cywilyddus fod un Oymro ^cyd- 
synio à cwyr y cyllill hirion i dori 
pBn hen Gymru, a'i thrabaeddi mewn 
gwaed." 

Dafydd, aríerwch iaith esmwyth a 
Uyfn ; nid ydym yn cymeiudwyo cyf- 
eirio at weithredoedd gwaedlyd y cyn- 
oesoedd, a chyfeirio hyny at yr oes 
oleu hon. Nid yw yn deby§ y buasai 
y Saeson presenol yn defnyddio y cyllül 
hirion at Gymru yn awr, er, fe aUÌ, y 
byddent yn dawel ei hysbeilio, eithr 
mewn ffordd fwy boneddigaidd, a'i 
Uadrata fel gwyr boneddigion, o dan 
ry w reolau newyddion fyddai yn 
cuddio y gwirionedd o dan gwmwl, ac 
feìly gyru y twyll yn y blaen. Gwydd- 
och, Dafydd, fod dynion yn awr yn 
Uadrata meddianau eu oymydogion 
mewn dull boneddigaidd, a bod yii 
gystal gwyr boneddi«ion wed'yn ag o'r 
blaen. Khaid i chwi ystyried fod 
gwahaniaeth dirfawr yn yr amseroedd 



Digitized by 



Google- 



MYTH Y BRYW. 



305 



oddìar ddyddiau Jack Sheppard a'i 
gyfeillioa Yr amser hwnw ài y lladr- 
on allan i Saulsbury Plain a lleoedd 
ereill, a dal Uawddiyli o âaen trwyn 
y dyn, nesoeddarogl pylorynllanw 
ei ffroenau, ^n ddywedyd yn ddi- 
reswm, *^ Ddioer or die. laith an- 
nghamsyniol oedd hono, Dafydd, eithr 
yn awr nid ydys yn defhyddio cyllill 
nirion, na llaw-ddrylliau, eithr *' geiriau 
Uyfhach nag ^enyn,'* yn proffesu lles 
a chydymdemilad. Crogwyd Uawer 
lleidr pen-heol am ladrata ychydig o 
bunoeddy ac ^m awr gwelir llawer un 
yn rhodio yn rhy dd, ac fel gwr boneddig 
hefyd, wedi ysbeilio'r wlad o fìloedd ; 
eithr cofier nad ellir ysbeilio drwy ddal 
yr hen law-ddryll wrth drwyn y dyn, 
a gwneuthur iddo arogli y pylor feí 
rha^edegydd marwolaeth. Os ys- 
beüio a wna neb, ysbeilia fel gwr 
boueddig, ima gall rodio yn rhydd a 
chyfrifof(î) 

" A'm clywch y dyn ! a ydych chwi 
yn dal athrawiaeth fel hyna? A wydd- 
och chwi beth, athrawiaethau cythreul- 
iaid ydynt ! byddai yn well genyf fi 
y fynyd hon gyfarfod â dyn â llaw- 
ddryll yn ei law: byddai hwnw yn 
Ueidr diragrith, beth byni^, a byddech 
yn cael c^rfle i amddiff^m eich hun wrth 
weled yn eçlur eineges ; eithr am y dyn- 
ion tafod sidan, sydd yn tynu dyledion, 
ac ju myned drwy wrysg y cae heb 
dalu byth, a byw yn foneddigion wedi 
hyny ; dyna y taclau mwyaf peryglus o 
bawb, a mwyaf gwarthus o dan haul." 

Wel, Dafydd, nid gwiw dadleu â 
chwi, chwi fynwch opiniwn eich hunan ; 
ewch yn y blaen i ddyweyd hanes 
Owrdd y Oryddion. 

" Wel, yr wyf yn dy wedyd wrthych, 
i WiUiam o'r Garth agor y cwrdd, ac 
yn ei araeth, iddo ddyweya y pethau a 
nodwyd ; ac ychwanegodd, gan ddyw- 
edyd, fod yr arîan wedi eu rnoi gan un 
Leonel JenMns, o blwyf Llantrisant, 
y plwyf nesaf atom, i Waddoli Coleg 
3m Rhydychain i Gymru ; a bod Cymru 
wedi bod mewn tywyllwch am ei hawl- 
iau, ond fod ambell un yn myned yno ; 
fod yr arian yn cael eu treulio at beth- 
au ereill gan mwyaf. Beth bynag, 
meddai, yr ydym yn ddyledus iawn i 
Mr. Gee am gymeryd y mater mewn 
llaw, a dyfod ag ef i*r goleu, a gwneu- 
thur pobpeth i amddiffyn hawliau y 
Çymry. Gfyda hyu dyna floedd yn codi 



oddiwrth y dorf fawr oedd jm sefyll o 
flaen y Windham— -" T Fanerfor evtrP 
Ebe y gwr o'r Garth : Yr wyf yn dy- 
myno cjmyg fod Tysteb yn cael ei 
gwneyd i Gyhoeddwr Baner ac Am- 
serau Ct/mru, am ei ffyddlondeb a'i 
ymdrech o blaid hen Gymru a*i mheib- 
ion. Eiliwyd y cynygiad hwn gan 
John ap Wledyddwr, gyda zel a deheu- 
rwydd. Dywedodd John : GyfeiIIion 
a cheraint, yr vdym yma heddy w fel 
cydwladwyr i ddatgan ein diolchgar- 
wch i Mr. Gee, cynoeddwr Banerac 
Amserau CymrUj am ei amddiffyniad 
galluog hawliau Cymru mewn cysyllt- 
iad â Breintiad Coleg lesu yn Rhyd- 
ychain. Yr wyf fi, gyda y pleser mwy- 
af, yn dewis eiflo y cynygiad, tod tysteb 
yn cael eî rhoi i Mr. Gee, am ei wasan- 
aeth clodfawr o blaid Gwyllt Walia. 
Rhoddwyd y cynygìad ger bron, a 
phasiwyd yn unfrydol, gyda banllefau 
a churo dwylaw. Ni welais erioed 
betb yn myned yn fwy rhwydd ; canys 
ni chynygiodd neb ddim yn groes." 

Felly yn wir, Dafydd ; ambell reso" 
lutŵn sydd yn myned mor rhwydd a 
hyna hefyd. 

" Wel, felly bu hyny, a bod yn siwr 
i chwi hefyd. Mae yn wir i WD Tre- 
gatrog, hen Eglwyswr zeIog, gynyg — 
Diolchsarwch i ddau offeîriad ag o^d 
wedi daugos ffyddlondeb mawr i'w 
gwlad mewn cysylltiad â'r cwestiwn 
hwn, ond ni chynygiodd dysteb. Cod- 
odd Wil, a dy wedodd : Foneddigion, 
yr ydych wedi rhoi parch ac anrhydedd 
i Mr. Gee am ei amddiffyniad o hawl- 
iau ein gwlad yn Maner ac Amserau 
Cì/mru, ac hefyd i gyflwyno tysteb 
iddo, am ei wasanaeth clodfawr ; yr 
wyf yn cydsynio â hyny yn hoUol, 
canys yr wyf yn ddarllenwr y Faner 
bob wythnos, ac yn gweled yr jmiidraf- 
odaethau clodwiw. Ond, foneddigion, 
yr wyf yn meddwl na ddylid myned 
heibio y ddau oöeiriad parchus sydd 
wedi dangos Ilawn cymaint o zel a'r 
mwyaf. Nid yw y mater hwn yn 
perthyn i sect, eithr i Gymru ; am 
hyny dylid talu parch i*r naill a*r Ilall 
fel eu güydd, pan y byddont yn cyd- 
weithio blaid Iles eu gwlad, ac nid yn 
ymdrech o blaid sectau yn erbyn eu 
gilydd. Pwy sydd wedi gwneuthur 
rhagor na Deon Bangor gyoa'r mater 
hwn, a'r Parchedig Mr. Griffiths, 
Merthyrî Nid oesneb wedibod yn 
39 



Digitized by 



Google 



306 



JTÎTH T DBTW • 



iwy fÿddlon i*w ffvlad naV ddaa wr 
parchns hyn. lë, fiÿddlon ac onest ; a 
^lai Cymni fod yn ddiolchgar iddynt. 
Dywed wy d gan un Ymneillduwr, mewn 
marfod yn ddiweddar, nad oedd dìm 
da i'w ddysgwyl i Ymneillduaeth oddi- 
wrth y boneddigion hyn ; fel pe dy w- 
edasid, fod yn ddigon o reswm nad yw 

Ípeth yn fanteisiol i Gymru eu bod 
wy yn bleidwyr iddo. Yr oedd hyn 
vn rhy wael i w ddywedyd am ein 
hoffeiriaid parchus, ac yn annyoddefol 
i hen Eglwyswr fel wyf ô. Nid yw y 
ddau wr parchus hyn— Deon Bangor, 
aV Parchedic Mr. Griffiths, wedi dyfod 
allan yn en)yn Ymneillduaeth, ond 
wedi dywedyd yn eu hysgrifeniadau 
fod cystal hawl i Ynmeillduwyr Cymru 
ag Eglwyswyr Cymru i freintiau*r Col- 
eg ; mai nid i sect, eithr i Gymru, y 
mae'r manteision. A oes rhyw un yn y 
dyrfa hon all ddywedyd fod y âdau 
oneiríad hyn yn chwareu i dwyfio Ym- 
neüldu wyr ì G wyddoch chwi, os myn- 
wch dystiolaethu, fod y Parchedigion 
hyn yn wyr anrhydeddus, ac yn dysgu 
fíordd Duw mewn gwirionedd ; ae y 
maent wedi dyfod allan i amddiffyn eu 
gwlad rhag cam. Nid wyf 301 gofyn 
am dysteb, ond yr wyf yn meddwl 
fod Deon Bangor, a*r Parchedig Mr. 
Grîffiths, Merthyr, yn deilwng o*n 
diolchgarwch gwresocaf, fel amddifiEyn- 
wyr iawnderau ein gwlad. Yn awr 
yr wyf yn cynyg hyny. Mewn eiliad, 
dyna Shion o'r Shiop, diacon Capel yr 
Annibynwyr, ar ei draed, ac yn gẁaeddi 
allan : * Yr wyf jrn adnabod y ddau 
offeiriad parchus, yn* enwedig Mr. 
Griffiths, Merthyr; ac yr wyf o'r 
farn na all Mr. Griffiths ddim rhag- 
rithio— ei fod efyn w^tadyn dweyd 
ei feddwl am bethau, a'i fod yn y 
mater hwn felly, ac mai ei gariad at 
ei wlad yn unig sydd wedi dyfod 
agefallan. Yr wyf fi, fel YmneiUdu- 
wr yn dewis eilio cynygiad Tregatrog 
o*m calon. Pasiwyd y cynygiad hwn 
hefyd gyda bloeddiadau." 

Y SALM DONAU A'E YSGOL GERDDOROL. 

Wel, Dafydd, y mae hwn yn ym- 
ddangos, yn ol eich desgrifiad chwi, yn 
gyfanod lled hwylus ; pe byddai yn 
bosibl iddynt gael hwylusdod felly 
gwnelid llawer fusness ; y mae yn 
debyg nad oedd dim anhawsderau i*w 
cyfarfod. Yn awr, Dafydd, gwell i ni 
fýned yn y blaen at rywbeth aralL 



dywBom eich bod wedi bod yn y 
Cwrdd Canu yr wythnos o'r blaái, yn 
nghapel y Bryn; nid oeddem jn gwybod 
eich boa chwi a Shion WiUiam yn 
myned i leoedd felly gwbL ''Ooncert 
dáyn ! nid concert oedd hwnw, na 
chystadleuaeth, na dim arall, ond yr 
hen ganu, yr hen hymnau, ac yn wir, 
a dweyd y cwbl wrthych, yr hen 
yspryd hefyd. Yr oedd yr yçgolion 
yn cael eu harwain gan Alaw Ddn, 
ac o brysur, y dyn, yr oeddent yn canu 
yr hen Hymn, " fryniau Caersalem 
ceir gweled," nes yr oeddwn yn teìnüo 
fy nhraed ar y bryniau. Yr hen ganu 
oedd hwn, deallwch, nid y pomp, 
pomp. pomp, oedd gan y crachgantwyr 
er ys llawer dydd. Carwn gael cwrdd 
fel hyn eto. Bu siarad yn y Oyfarfod 
Athrawon ar ol, y buasai yn dda cael 
cwrdd o'r £a,th Tr Dosparth yn awr ae 
eilwaith, byddai yn debyg o ddenu 
archwaeth ieuenctyd oddiwrth bethau 
ofer, achrefyddolieumeddyliau. Gosod- 
wy d i lawr heíyd yn y Cwmd Athrawou 
y dymunoldeb Tr holl ieuenctyd dder- 
byn llyfrau Alaw Ddu a'u hefrydu yn 
dda. Y mae efe wedi cyhoeddi amryw, 
ocd y gweithiau mwyaf diweddar yw 
Y ScUm Donau, Tybiwyd y buasai 
yn dda i astudio hwn, a'i arfer weithiau. 
Ond galwyd sylw penodol at gyhoedd- 
iad misŵ a elwir Yr Ysgol Gerddorol^ 
a sylwyd y dylai pawb sydd yn Uafurio 

Si y canu dderbyn hwnw." D» iawn 
afydd, y mae yn dda genym glywed 
fod y canu yn dychwelyd o Babìlon, 
ác yn gwynebu tua Jerusalem eto. Y 
mae wedi bod yn y caethiwed am 
flynyddau lawer, eithr y mae arwydd- 
ion hyfryd fod CaniadauSeion yn dych- 
welyd wlad y gelyn. Yr ydym wedi 
clywed fod y cyhoeddiad hwnw a 
elwir, "Yr Ysgol Gerddorol," yn dra 
buddiol, ac y dylai pawb sydd yn jrm- 
wneyd a chanu, ei dderbyn yn fisol, 
dylai fyned wrth yr ugeimau filo<^d 
bob mis. Nid yw ond ceiniog y mis, 
y mae yn ddigon hawdd i bawb ei 
gaeL Cynwysir ynddo erthydau ar 
ganu, yn nghyd a thônau a phethan 
ereill, yn yr un cysylltiadau. Gobeith- 
iwn y bydd i'r holl Ysgolion Sabbothd 
ddyfod a*r cyhoeddiad hwn i gyhoedd- 
usrwydd, ac nafydd un plentyn ag 
sydd yn ddigon hen i gychwyn ^da*r 
canu vn amddifad hono. G^md yn 
rhwydd ddyfod a hvni i mewn fd un 



Digitized by 



Google 



iTẄlGt Ý (StÌfTÜŴTbh* 



^ 



lyírau angenrheidîol at addysg yr 
Ysgol Sabbothol, mewn cysylltiad a*r 
gwahanol bleidiau crefyddel. Byddai 
hyn yn annogaeth i ddysgawdwyr 
presenol cynulleidfaoedd i ddyfod allan 
a gweithiau newyddion. 

YR HOLIEDYDD SYML AB SWPBB YB 
ARGLWYDD. 

Yn gymainta'n bod wedi cyflFẁrdd a 
Uyfrau y tro hwn, y mae yn dda genym 
alw syiw penodol at lyfryn bychan, 
gwerth dwy geiniog, o waith y Parch. 
Dayid Hughes, Llanelli yn awr, Nant- 
garedig gynt, a'r Ynys wedi hyny. 
Llyfryn ar yr Ordinhad o Swper yr 
Arglwydd yw hwn, yn holiaaau ac 
^ atebion, cyffelyb i'r Hyfforddwr. Y 
mae yn un rhagorol, ac y mae lle mawr 
iddo yn wag, a dylaä gael ei ddefnyddio 
i lanw y lle hwnw. JBydd Uawer iawn 
yn cael eu derbyn i'r ordinhad heb 
nemawr o wybodaeth am ei nhatur, a'r 
agwedd angenrheidiol i g^yfranogi o 
honi Pe bae yr eglwysi yn cael ar eu 
meddyliau i gadw copiau o*r llyfryn 
hwn, a rhoi un i bob ymgeisydd àm 
aeìodiaeth, i'w ddarUen a'i astudio, nid 
ydym yn gwybod am ddim gwell a 
ellid wneuthur er dysgu y cyfryw am 
natur, a dyben yr ordinhad, yn nghyd 
a'r agwedd briodol i ymwneyd a hi. 
Beth fyddai yn fwy buddiol ambell 
gyfarfod yr eglwys, na myned dros 
benod o*r Uyfryn rhagorol hwn ì rhy w 
un cymhwys i holi, a'r dosparth 
ieuengaf i ateb, ac os byddai iddynt 
fethu, fod'y cwestiwn yn agored i'r 
hollgyfarfoi Byddai y neb a ddysgai 
ypenodau hyn, yn nghyda y cyfeir- 
ladau Ys^ythyrol, yn ddiau, wedi 
sefydlu ei hun mewn gwybodaeth 
Ysgrythyrol ar y mater pwysig hwn. 
Mewn gwirionedd, dylai yr eglwysi 
dalu mwy o sylw at ddiwylliant mead- 
yliau yn y cwestiwn hwn ; ac y mae 
Holwyddoreg Mr. Hughes yn ateb y 
pwrpas i'r dim. Y mae'r Awdwr yn 
dywedyd yn ei Ragymadrodd, fel y 
canlyn : — Y mae yr ordinhad santaidd 
Swper yr Arglwydd, yn cynwys 
ynddi arwyddion gweledig allanol, ac 
yn ordinhad dra chysurlawn, eto yn 
bwysig a difrifol iawn. Galwai y 
Groegiaid hi wrth yr enw dirgelwcL 
Teimlais fy hun wrth geisio holi ac 
ateb arni, ie\ un mewn dyfroedd dyfii- 
ioniawn,ac heb allu nofìo. Methais 
Iwyr foddloni fy hun ; er hyny, yr wyf 



yn tybio fy mod i raddau wedi cyrhaedd 
yr amcan oedd yn fy ngol wg, sef rhoddi 
hyfforddiant byr a syml, yn- benaf i 
gymunwyr îeuainc. Hyny oedd, ac 
ydyw fy holl ddymuniad am gweddi." 
Ÿ mae Mr. Hugpes bellach yn bedwar 
ugain oed, yn teimlo ei fod bron dybenu 
a ffurff ddaearol yr ordinhad, i gym* 
eryd y ffurf nefol, "Ei weled ef fel v 
mae, a bod jm gyffelyb iddo." Eto fe 
welir ei fod yn gwneuthur ei oreu, fel 
ar ol ei yniadawiad ef, y bydd coffa 
bendigedig am y pethau hyn. Y mae 
efe yn barod i farw ; er hyny gwelir 
ynddo fywyd ysprydol diaon cryf i 
dreulìo allan daau gorph pedwar ugain 
eto, a by w byth wed'yn. 



" Gosod wyliedydd, a myneged yr hyn a wel." 
HYN a'r LLALL. 

Dirwest ac lechyd, — Y mae Mr. 
John B. Gough yn 62 mlwydd oed, 
wedi teithio tua 420,000 o filldiroedd, 
ac wedi areithio tuag 8,000 o weithiau 
yn ystod y 37 mlynedd diweddaf, ac 
eto ni chyfyngwyd ef ddiwrnod i'w 
wely gan afiechyd drwy yr holl amser. 

Gweddw Henry Yincent. — Y mae'r 
"Henry Yincent Memorial Fund" (er 
budd gweddw yr areithiwr Rhydd- 
frydig enwog) wedi cyrhaedd y swm o 
£1,469 IGs. 3c. 

Anrhydedd Athrofaol—Y mae Mr. 
John D. Hughes, mab y Parch. John 
Hughes, D.D., Liverpool, wedi enill 
medal yn Mhrif Ysgol Edinburgh. 
Rhoddid deuddeg tlws ar gyfer chwe' 
chant ymgeiswyr, a'n cyfaill ieuanc 
oedd y chwechfed o'r medallists mewn 
teilyngdod, er ei fod gyda'r ieuengaf yn 
y gystadleuaeth— prin 17eg oed. Go- 
beithiwn fod dyfodól dysglaer o'i flaen, 
ac y bydd o wasanaetE i'w oes a'i 
genedl. 

Y BYD CERDDOROL. 

** Yr Hallelujah ChorusJ*—AT ym- 
weliad Handel â Squire Johnes, Hafod, 
yr oedd Sassiwn yn Llangeitho yn 
dygwydd bod. Oofynodd Johnes i 
Handel a ddeuaì ef i Langeitho am 
ride gydag ef, i wel'd Sassiwn y Meth- 
odistiaid, a chlywed canu Cymraeg. 
Atebodd Handel ef naa gallai fgm 



Digitized by 



Google 



â06 



%!WB Y üwtUiÊayttíù^ 



gweU íreaL Âr y prìf ddiwmod pieg- 
ethu cychwynodd y ddaa o*r Hafod, yn 
marchogaeth ceu mewn cerbyd. Sylwai 
Handel ynfanwl arydorf, a gwran- 
dawai yn astud ar y canu. Ar douwedd 
Tr oáfá ddeg, wrth ganu rhyw hen 
benill, torodd allan yn orfoledd mawr ; 

§waeddai a neidiai y dorf. Teimlai 
ohnea braidd yn sarug am hyn, y fath 
nodau drwg acaâafaryn cael eu gwneyd, 
aphrif gerddor y byd yno. Ar hyn yn 
edrych ar Handel, swelai ef wedi ei 
lyncu i ^u gan yr olvgfa, a gofynodd 
iddo, " What do youthmh ofthe Welsh 
mttsic, Handel r " Welsh miísic f 
meddai, "ií ŵ heaveídy music.** Yr 
adeg yma y tarawodd yr idea sydd yn 
yr ^' Halelujah Chorus^ ef, ahyn fu 
yr achlysur iddo gyfansoddi y ^^chorus'' 
mawreddog vma ; ac y mae rhy wbeth 
tebyg i onoleda Cymreig ynddo, y 
tarawiadau y naill ar ol y Uall, onid oes? 
Alaw Dau ac Eisteddfod Gonwy* — 
Enillodd Mr. W. T. Rees (Alaw Ddu) 
ddeg gini o wobr, a chadair dderw 
hardd, am y cyfansoddiad goreu ar y 
4edd, y 9fec[, y lOfed, yr lleg, a*r 12fed 
adnodau yn y 7fed benod o'r Datgudd- 
íad,yn Eisteddfod GrencdlaetholConwy. 
Y beirniaid oeddynt Dr. Parry, Dr. 
Rogers, a'r Parch. E. Stephens, Tan- 
ymarian. Yr oedd nifer y cystadleu- 
wyr yn unarddeg. Yr oedd naw o 
honynt yn haeddu canmoliaeth uchel ; 
ond nid oedd petrusder yn meddwl y 
beimiaid wrth ddyfarnu eiddo Alaw 
Ddu fel yr un oedd yn rhagori arnynt 
oU. Yr ydym yn deall mai Pencerdd 
Eifion oedd yr ail oreu. 

BYD Y DAELITHIO. 

^^Sie^icyn Fenhydd" -^TTaÂdóáwyá 
darlith ar yr hen gymeriad hynod 
" Siencyn Penhydd," yn Wigan, gan y 
Parch. R. Jones, Gellifor. Y Parch. 
John Owen, gweinidog y lle, yn Uyw- 
yddu. Felly y mae genym yn awr 
ddau yn traethu ar " Siencyn," sef yr 
enwog Grofiantydd, a'r gwr uchod. 

"-oew Bregethwyr Cymru" — Cafodd 
y cyfeillion yn Llanliyfni y fraint % 
wrando darlith odidog y Parch. Dr. 
Owen Thomas, Liverpool, ar ei hoff_ 
destyn uchod. Dywedir fod y Dr. mor ' 
boblogaidd gyda*r ddarlith hon ag ydy w 
gyda ei bregethau. 

Y FUOEILIAETH. 

New Inn a Waunifor, — ^Y mae ein 
cyfaUl) y PaEch, John äriffiths, Ferry 



Side, wedi ymgymeryd 4 go&Ì ^igeàlicl 
y ddwy eglwys uchod. 

Trefriw, — Y mae jnr eglwys yn y Ue 
hwn wedi rhoddi galwad i'r Parch. E. 
Davies, Dyffryn Ceiriog, i ddyfod i'w 
bugeilio, fel olynydd i*r Parch. J. J. 
Roberts, Porthmadog. Bydd yn de- 
chreu yn maes newydd ei lafìir yn 
ystod y mis presenoL 

YB UCHEL WYLIAir. 

JBaheU, Abertawe. — Y Parclin. J. 
Hughes, Carneddi, a D. Phìllips, 
Abertawe, oedd yn gweini gyda dylw- 
wad neillduol, yn yr uchel wyl yn y 
üe hwn. 

Pentredwr, Llansamlet, — ^Yn y He 
hwn cafwyd pregethu nerthol ac 
effeithiol gan y Parchn. W. Prytherch, 
Goppsi ; a D. Saunders, Abertawe. 

Èurry Green, — Y brodyr fù yn 
cyhoeddi gair y bywyd yma oeddynt 
y Parchn. J. Cynddylan Jones, Gaer- 
dydd, a D. M. Davies, Old Walls. 

Fontardulais, — Bu y cenhadaa can- 
lynol yn pregethu yn y Ue uchod, y 
Parchn. J. M. Jones, Caerdydd, a W. 
Prytherch Goppa. 

Aberheìifig. — Yn ngwyl flynyddol y 
y lle hwn pregethodd y gweinidogion 
canlynol : — Parchn. Dr. Harries Joms, 
Trevecca ; Davies, Taihirion, (A.) ; 
Lloyd, Pontfaen ; E. Rees, Bryntiri<Hi, 
a Ẅ. E. Jones. Cafwyd cyfarfodydd 
gogoneddus ; a chafwyd cyfarfodydd 
neillduol o dda y Sul canlynol, pan 
weinyddid gan y Parch. T. Jones, 
Llansamlet. 

Flas Marl, ger Treýoris. — Cynal- 
iodd Trefnyddion Calfinaidd y He 
uchod eu cyfarfod blynyddol, Awsty 
3ydd a'r 4ydd. Pregethwyd gan y 
Parchn. William Morris, Llandudoch ; 
Phillip Walters, Cwmtwrch ; D. Saon- 
ders, Abertawe ; a D. Jones, Hermon. 
Bu iiefoedd a daear yn dirion iawn, 
yr eneiniad dwyfol ar y weìnidogaeth, 
a'r casgliad Ilawn cymainta'r dyçgwyl- 
iad, wrth ystyried caledi yr amseroedd. 

Rhoslíamrchrugog. — Yn nghyfarfod 
blynyddol yr achos Seisneg yn y IJe 
uchodpregethodd y Parch. W. HoweUa, 
Trefecca. 

Llamtephan. — ^Y Parchn. W. Pryth- 
erch, a J. Hughes, Carneddau, fa yn 
gweinidogaethu yn Ue hwn. 

BaUon-in-Furness. — ^Yn y Ue hwn 
)regethodd y Parch. G. Ëllis, M.A., 
)tle, LiverpooL 



Digitized by 



Google 



TŴB T (TŴHiIÉDÝDb. 



Ì,lanelli--Yn nghapel y Trinitv, 
Llanelli, pregethodd y Parclin. D. 
Saunders, Abertawe, a J. E. Dayies, 
B.Sc., Llanfynydd. 

TEMLAU NEWYDDION. 

Capel Newydd Briton Ferry, — Dy- 
wedwyd yn gyfeiliornas yn rhifyn 
Mehefin diweddaf o'r Cylchgeawn y 
byddai traul adeiladu y capel newydd 
uchod 700Í i 800/, yn lle o 1700/ i 
1,800/, herwydd yr oedd y tender yn 
1,736/ yn nghyd a defnyddiau yr h'en 
gapel ; felly bydd yr oll tua dwy fil o 
bunau. 

Irealaw, — €k)8odwyd careg sylfaen 
teml newydd yn y lle uchod gan 
Gwilym Wüliams, Ysw., TJ.H., yr hwn 
hefyd oedd wedi rhoddi dam o dir ar 
bris hynod o rad i adeiladu amo. Y 
mae y deml hon i gostio o gwmpas 
£1,130. Yr oedd yn bresenol ar y 
diwmod y gosodwyd y gareg, y Parchn. 
W. Jones, Ystrad ; T. Williams, Gil- 
fach Goch ; A. Roberts, Heol Fach ; 
— . Matthews, Mountain Ash ; W. 
Williams, Penygraig ; Meistri W. 
Rowlands, R. Éowlands, ac ereiU, pa 
rai a gymerasant ran yn ngwaith y 
cyfarfod. Y mae yr eglwys ieuanc 
hon yn rhifo 65, y gynufleidfa 150, ac 
Ysgol Sabbothol ragorol. Tair blyn- 
•edd ar ddeg yn ol nid oedd gan y 
Corph ond un capel yn Nghwm 
Bhondda ; y mae y capel hwn yn 
12fed, ar gyfartaledd y mae yma gapel 
wedi ei adeiladu bob blwyddyn. Yr 
oedd traul yr adeiladu yn £18,000, ac 
y mae yn agos i £8,000 wedi eu talu 
eisoes. Y mae'r aelodau o'r Porth i 
ben pellaf y Cwm yn rhifo 2000 ; y 
gwrandawyr yn 5000, a deiüaid yr 
Ysgol Sabbothol yn rhifo miloedd 
lawer, fel y mae yn amlwg fod yr achos 
da yn myned rhagddo yn barhaus yn 
Nghwm Rhondda, a bod gan y bobl 
gaion i weithio,ac nad ydynt yndi- 
Srwytho y tir. 

^òera/o?i.— Dydd lau, Awst 14eg, 
cynhaliwyd y cyfarfod cyhoeddus i 
osod eareg syltaen capel Seisneg 
newydd yn y Ue hwn. Lly wyddwyd y 
cyíarfod gan Mr. T. W. Jeníins, maer 
y dref. Yr oedd hefyd yn bresenol y 
Parchn. D. Saunders, Abertawe ; J. 
Cynddylan Jones, Caerdydd; H. 
Lly wellyn, Briton Ferry ; T. Richards, 
(A.); M. Hopkins, (A.); W. Jenkins, 
M«A /a E. Phillìps, Aberafon \ Meistri 



T. Rees, Heathmount, a T. PhilUps, 
Abertawe. Gosodwyd y gareg gan H. 
H. Vivian, Ysw., A.S. Cyfarchwyd y 
gwyddf odolion gan Mr. Vivian, AÍder- 
man Pbillips ; Parchn. D. Saunders, 
a J. Cynddylan Jones. Cafwyd y tir 
i aieiladu arno gan C. R. M. Talbot, 
Ysw., A.S., lease am 99 mlynedd am 
£7 y flwyddyn. Bydd traul yr adeil- 
adu oddeutu £1,400. Pregethwyd yn 
yr hwyr can y Parchn. J. Cynddylan 
Jones, a D. Saunders. 

Myddfai. — Y mae y cyfeillion yn y 
lle hwn yn adnewyddu ac yn helaethu 
eu capel. 

CYMDEITHASEA Y DBHETTlilR. 

Cynhaliwyd y Gymdeithasfa hon jrn 
Llanymddyfri, Awst 6fed tlt 8fed. 
Llywydd ŷ Parch. Dr. Harries Jones, 
Treyecca. 

Ethol Llywydd, — Cafodd y Parch. 
D. Phillips, Abertawe, ei ethol yn 
llywydd y Gymdeithasfa am yflwyddyn 
dayfodol. 

ir Ordein{o,—GQ.íodà y personau 
canlynol eu nheillduo i gyflawn waith 
y weinidogaeth — H. James, Cadoxton ; 
Stephen Llywellyn, Glynnedd ; Henry 
Jones, Ystradfellte; W. Jones, Tre- 
both ; E. Williams, M.A., Caerdydd ; 
a Thomas Daries, Tredegar. Cymer- 
wyd rhan yn ngwasanaeth yr ordeinio. 
Dechreu trwy weddi : y Parch. D. 
Evans, M.A., Pengam. Dttrllenwyd 
y rhanau arferol o'r Ysgrythyr, &c., 
gan y Parch. G. Williams, Tyddewi : 
atŵbwyd fod y dewisiad yn rheolaida 
gan Mr. T. Morgan, Tredegar. Tra- 
ddodwyd araeth ar Natur í^lwys gan 
y Parch. John Davies, Blaenannerch. 
Rhoddwyd y Cynghor gan y Parch. 
John Jones, Penmorfa ; holwyd y 
cwestiynau gan y Cadeirydd, ac offrym- 
wyd yr urdd weddi gan y Parch. E. 
Matthews. 

Lle ac Amser y Gymdeithasfa Nes- 
af — Trefnwyd i'r Gymdeithasfa nesaf 
i fod yn Tyddewi, Hydref 22ain, 23ain, 
a*r 24ain. 

Coleg yr lesu, Rhydychain. — Pas- 
iwyd y penderfyniad canlynol o berth- 
ynas i'r Brif Athrofa uchod, ac arwydd- 
wyd ef, ar ran y Gymdeithasfa, gan y 
Llywydd a'r Ysgrifenydd : — 
To the Oxford Unŵersity CommissionerSt 

**LoRD8 ÀND Gentlehen, — We, bdng 
members of the Soath Wales CalyinisticMeth- 
odist AssocÌAtion, assembled at LlandoTOiy 



Digitized by 



Google 



biò 



tWE T GẂÿLUEl>ŶDS>. 



the Sth day of Aagnit, 1879, aiìd, repreMni- 
ing 476 eharohM, and 44,686 memben, rcjoiee 
that a commifiioner hAs been appointed to 
eonsider ih* cbangee desirable to be made ia 
the constitation and regulationB of Jesas Col- 
lege, Oxíord, and, conrideriog the present 
itate of intermediatt) edocation in Wales, 
respectfaüy pray that no rerenoet deToted in 
tbe past to Weísh edacation may be diTorted 
f rom tbat parpoae, and yoar memjrialsita beg 
to saggett tbat the entire iocome of the Mey- 
rìok trast faod be devoted to tbe oreatiun of 
achool exhìbitions for tbe encoaragement of 
intermediate edocation in Wales, to be com- 
peted for by boya f>om any school in Wales, 
to be tenable at any achool of recognised 
itanding, and irrespectÌTe of any creed. That, 
also, with a Tiew to creating a more general 
competition forthe scholamhips and eihibi- 
tions tenable at Jesns CoUege ; the prìTÌlege 
hitherto eonflned to the free grammar schools 
of AberffaTenny, Beaamaris, BoUannog, and 
Cowbrídge, be extended to aU other Bcbools 
ia Wales. That we are of opioion that theae 
■cholsrahips and exhibitions woold be more 
accerible to Welsh boys if the examination 
f or Boch were held at either one or two centres 
within the PrincipaUty as of ten as a Tacancy 
or Tacandes occar. That, in order to gÌTe 
the greatest pnblicity to these competitions, 
adTertisements from time to time respecting 
snch compeiitions be inserted in newspapers 
mostly eircalating in Wales, &c." 

Y Oeìiadaeth Gartrefol. — Votiwyd 
arian i*r lleoedd canlynol :— Y Fenni, 
£30; Wallaston a Gilead, £15 ; Pan- 
dy, £15 ; Penmark, £10 ; Gelli, £20 ; 
Owmoayn, £25 os bydd bugail, £l5 os 
na fydd ; Cwmdar, £10 ; Tynewydd, 
£10 ; . Cwmcorwff, £l0 ; Maesyfed 
Newydd, £lO ; MÜford, lOÍ. ; Llyswen 
15/. ; Eíu-lswood, bL ; Beaufort ac 
Ebbw Vale, 50/., ar y dealltwriaeth fod 
pregetliwr ar y Sabbotbau rn cynorth- 
wyo y gweinidogsefydlogfyado yncjrm- 
eryd gofal y ddau le. fiumet HiU a 
Miilin Cross, 30/. ; Tenby, 25/. ; 
Pontypool, 30^. ; Pantteg, 20/. ; Llan- 
dyssu, Waunifor, a New Inn, 55/. ; 
Bargoed a New Trede^r, i gael 40/., 
ai y dealltwriaeth fod iddynt ymuno ; 
08 na bydd iddynt, derbynia New Tre- 
d^ar 7/. lOs., a Bargoed y grant arfer- 
ol : Trímsaran, 30/. ; fiiaenrhondda, 
20/. ; Porthcawl, 15/. : Aberafan, 16/. 
08 bugail, fel arall, yr haner ; Penarth, 
30/. ; Cadoxton, 10/. ; Llandybie, 10/.; 
Caerphili, 10/. ; Vardre, 15/. ; Cendl, 
10/. ; Pontygof, 16/. ; Brypestyn, 10/. ; 
Aberarfon, 30/. ; Llandríndod, 80/., ar 
yr amod fod yr oll o'r casgliadau i ddy- 
fod i*r genadaeth ; achos Seisnig Pont- 
ypiidd, 30/. 



Y MoDDiON Cyhoäddîts.— treg- 
ethwyd nos Fawrth gan y Parchn. W. 
James, Aberdar, a Thos. Bees, Merthyr; 
nos Fercher, y Parchn. J. Oynddylaii 
Jones (yn Saesneg), a R. Jones, Tre- 
herbert ; dydd lau, ar y maes, am dii 
o*r gloch, y Parchn. fi. Jones, Llan- 
eirwg, a G. Parry, Aberystwyth ; am 
chwech, yn y Tabemacl, y Parch. T. 
Levi, Aberystwytb, a G. Williams, Ty 
Ddewi ; yn Salem, yr un adeg, y 
Parchn. G. Davies, Llundain, a J. 
Cynddylan Jones ; yn Ebenezer (yn 
Saesn^), y ParcL D. W. Davies, CSs- 
newydd, a John Jones, Aberhondda ; 
dydd Gwener, dydd mavn- yr wyl, am 
chwech yn j boreu, y Parch. J. B. 
Jones, Ameríca ; ar y maes, am wyth, 

ÎParchn, D. Evans, M.A., Pengam, a 
. Davies, Blaenanerch ; am ddeg, y 
Parchn. É Matthews, a Dr. Owen 
Thomas, LiverpooI; am ddau, y 
Parchn. D. Saunders, Abertawe, a 
Dr. Harris Jones ;• am chwech, ar y 
maes, y Parch, M. Morgan, Hwlffordi 
herwydd y gwlaw aethpwyd ît 
capelau. Yn y Tabemad, y ParcL 
Dr. Owen Thomas; yn Salem, y 
Parchn. John Jones, Aberhonddu, a D 
James, Llaneirwg. 

YMWELIAD A CHYMRU. 

Long Creek, lowa, Ameríca, 
Gorph. 8, 1879. 
Syr, — Gan fod y brodyr anwyl, Mri. 
Hugh E. Davies ac Eyan £.Davies, 
o'r lle hwn, yn bwríadu talu ymwdiad 
â Chymra yn misoedd Awst, Medi, a 
Hydref nesaf, fe allai y byddwch mor 
garedig a chaniatau i'r ÜythyT hwn ym- 
ddangos yn y C YLCHaBAWN, er mantus 
i'r Trefnyddion Calfinaidd yn y wììá, 
yna i ddeall pwy ydynt, yn nghyd a'u 
safle yn eu cartref. Y mae y ddau yn 
feibion i'r diweddar Mr. Evan fl. 
Dayies, gynt o Cefncynhafal, Towyn, 
Meirionydd, ac felly yn or-wyrion o du 
eu tad i Thomas Dafydd, Tycoch, 
plwyf Penegoes, Sir Drefald wyn, yr hwn 
a ddy wedir am dano yn Methodtstiadh 
Gymruy "mai blaenor oedd Thomtf 
Dafydd na chododd yn yr ardal hono 
byth mo'i gyffelyb." Y mae y ddau 
frawd yn aelodau ffyddlawn a gweith- 
gar iawn yn yr eglwys sydd dan íjr 
ngofal, ac yn Femooistiaid o'r ri^ 
ẅmps Heÿd y maent trwy lafar % 



Digitized by 



Google 



XJL&V-&18!ni. 



311 



äì wyJj p wy âd wedi oyrhaedd aefyllfa 
gysuniB yn y byd, yn amaethwyr 
Diedrus a chyfoethog, yn perchenogi 
ffennydd mawrìon eu hunain. Os 
bydd vna flfermwyr yn bwriadu ym- 
íudo i r wlad hon, nis gallant wneyd 
dìm yn well na^ ymgynghori â'r ddau 
frawd uchod, oblegid y maeat yn ddyn- 
ion o ymddiried, ac yn deall y wlad 
hon yn dda. Gobeithio ycant dder- 
byniad croesawgar yn mhob man, ac fe 
aU y Trefnyddion Calfínaidd eu cymell 
yn çalonog i'w cynadleddau, os dy- 
gwyddant fod mewn Cvfarfód Misol 
neu Gymanfa ar eu taith. Gan ddy- 
muno iddynt daith Iwyddianus, a 
dychweliad dyogeli fynweseu teulu- 
oedd, yr eglwys, a'r gymydogaeth, y 
terfynaf, anwyl syr, yr eiddoch yn 
gywir, RicHABD Hugues. 

Oynt o Ucmgendeìrne, Sir Gaer- 
fyrdiin^ D. Cymru. 

n. WÀJg BTANB, OARTHORABAN, TONTBEFAIL. 

Máe ambeU i hen wr penwyn a gwargiym- 
edig i'w weled yma ac acw yn eglwyú y 
Methodistiaid yn Sir Forganwg, yn gystal ag 
yn Biroedd ereill Cymra, ac yr edrycbir 
•mynt gan y meddylgar ag sydd wedi tala 

Slw i hanes yr enwad creíyddol y perihynant 
do, fel yr edrychir gan ein cymydogion y 
Saeson ar yr hen filwyr dewr hyny sydd yn 
srofl hyd heddyw, a faont yn brwydro gyda 
Nelaon a WellÌDgton. Maent yn dwyn i'r cof 
7 gwaith gorfoleddas a wnaethant gyda'r 
tadaa, eacydoeswyr, i ymlid ymaith ycaddag 
tew ag oedd megys ar daen dros holl Gymra, 
nei i'r diwygiad Methodistaidd gymeryd Ue, 
yr hwn a f^ÙDlynwyd gan oleani mawr i gael 
ei d jwallt, yn grefyddol ac yn foesol ar eìn 

Swlad. Mnent yn dwyn i'n cof " fljnyddoedd 
eheolaw y Goraohaf. Gweithredoedd yr 
▲rglwydd a'i wyrthiaa gynt." 

Nid anenwog yn mhlith mUoedd Cymm 
ydyw ben bentref Tonyref aU. Hyd y blyn- 

Îddoedd diweddaf nid oedd ond Ue bychan, 
Iwyd a gwledig ei wedd, ond eto yr oedd 
arch Daw yma, ac an o feibion mwyaf ardd- 
a»ol Aaron, sef y gwir Barchedig WiUiam 
ETans, yr hwn, trwy fendi.h y Gornchaf, 
sydd yn aros hyd yr awr bon yn ei gwasan- 
aetha. Yr oedd y Ue yn bynod am ei hen 
bobl grefyddol, ac yn ea plith y tair chwaer 
oedranns, merched Eran Bichard, Ysw., 
CoUenna, a'i wraig rinweddol, pa rai faont 
o fendith fawr i'r achos Methodistaidd, nid 
yn anig yn y Ton, ond hefyd trwy'r sir, yn 
amser ei wendid, sef yn eì gychwyniad. Tair 
chwaer oeddynt, Mrs. Ann Thomas, Mrs. 
Tbomas (Pentwyn), aMrs. Jones. Am chwaer 
iddynt y canodd '* yr Hen WiUiams," fel y 
oftnìyn, ac mae'r Uinellaa yn briodol hefyd i 
iMb im hooynt hwy,^ 



** Ao nii ^odd wùjn anair 

Ar efengyl lesn mawr, 
Na gwrthgiUo, nen ynte oeri, 

Yn ei ohanad cynta' parodd, 
Ynddo nofiodd toa'r ne , 

Ac mae heJdyw'n ymhyf ryda 
Yn ei bresenoldeb £'. 

O an i nn mae yr hen gyfeUlion yn diflann o 
eglwys y Ten, pa rai a gychwynasant en 
gyrfa grpfyddol yn agos i'r nn amier a'r Piurch, 
WUUam Erani. 

** Mae coflo am y seintiaa byn, 

Yn peri imi, 
Byw lawer awr o deimlad syn, 

Agalargrì: 
Y cofio am ea cwnmi gynt, 
A gawn yn fynych ar ty hynt, 
A gwybod mwy nad y'nt 

Wna nagraa'n lU. 

Y diweddaf o'r hen dadan i'n gadael oedd 
Mr. Sran £vans, Garthgraban, brawd y 
Parch. W. Erans. Mab ydoedd i Dafydd a 
Bess £Tan8, Garthgraban, i'r rhai y bn wyth 
o bhtnt, daa yn nnig o ba rai sydd yn awr 
ya fyw, sef y Parch. WilUam £Tans a Mrs. 
WiUiams, Tydraw, Llantrìsant, mam y 
Parch. Watkin WUliams, Penceed. Yr bynaf 
o'r wyth oedd y diweddar Mr. Thomas £vans, 
ComeryPark, enw adnabyddas a pharchas 
trwy'r hoU dalaeth ; yn wr medras a diwyd, 
ao ymddiried mawr ynddo gan bawb. Mae 
yn dra dyddorol gwybod fod Bess, ea mham, 
yn nn o'r saith lodeei hyny a f aont ffyddlon 
i'r achos crefyddol yn yr ardal gyda Mrs. 
Bichard, mam y tair chwaer achod, wedi i'r 
acbos crefyddol fyned mor ddirywiedig ar y 
Ton, fel nad oedd an gwryw yn aelod cref • 
yddol yn y Ue. Un o'r saith, sef Jane Morrìs, 
oedd yn dechrea'r cana yn gyhoeddas ; a 
mawr yn ddigon tebyg y synai yr hen breg- 
ethwyr ei chlywed a'i gweled gyda'r gwaitb. 
Yn mblith ereiU a ymnnodd a'r ddeadeU 
fechan bon, oedd Uano 16 oed, o'renw Dafydd 
£Tans, yr bwn a bríododd y Bess acbod ; a 
hwy oedd tad a mam gwrthddrych ein cofíant, 
yn gystal a'r 1 aroh. WiUiam £vaDS. Dafydd 
oedd enw ei ail fab, a dywed ei frawd parch- 
edig am dano mai ef « oedd y dyn gorea ei 
dalent yn y teala i ymdrín a masnach, ac mai 
efe a ddechreaodd osod i lawr Iwyddiant 
masnachol y teala. Blcbard, yr hwn a 
adnabyddid dan yr enw, ** Bichard Maesy- 
felin," oedd y trydydd mab,— Yr oedd yn wr 
caU, crefyddol, ond dystaw. Yr oedd ei 
ddyianwad yo fawr trwy'r gymydogaetb, a ba 
yn flaenor íiyddlon a defoyddiol yn nghapel 
8eion am flyayddoedd meithion, ac yr oedd 
ei dy yn agored at wasanaeth crefydd bob 
amser. Gwrtbddrych ein cofiaot oedd y 
pedwerydd mab, a r Parch. WiUìam £vans 
oedd y pumed mab. 

Yr oedd Uawer o rìnwddaa yn £van gwerth 
ea cofio. Yr oedd yn gymydog rhagorol, ao 
yn debyj? i'r Samarìtan bwnw yn ei ddyngar- 
wch. Ÿr oedd bob amser yn barod i wneyd 
daioni; ynenwedig i rai o dealu'r ffydd. Nis 
gaUwn byth anghofio ei barch mawr i'w f rawd. 
y Parch. Wm. £vans. Byddai yn arferol o 
edryoh amo íel angel Daw. Moe yn gof genym 



Digitized by 



Google 



S12 



HASW*B18TB. 



ddarlltn 1111 Mr, Bobêrtfon Gladitonŵ, Lifer- 
pool, yn dywedyd, pan o«dd y Toriaid yn 
Rwattraffa ea nerth i erlid ei frawd, lCr. Wm. 
Ewart Oladstone, ac yn darogan ei gwrmp, 
**Mi gerddwn yn droednoeth trwy heol^dd 
Le'rpwl, cyn 7 cai eiaien byth fod ar WiUiam 



fy mrawd.'" 'Nid wyf yn'petniBO dywedyd, 
fod teimlad ETan ÈTang yn dra chTffiMyb 
tuaff at ei frawd yntaa DonyrefaiL Yr 



oedd hefyd yn wr tfyddlon gyda phob peth 
y cymerai ato ; ac hefyd yn brydlon gyda 
phob peth. Byddaiar Donyrefail, Sabboth 
ao wrûmos, bron yn mhob oyfarfod, ac i'r 
fynyd ybyddai'r cyífarfod wedi ei gyhoeddi. 
Eíe oedd ein prif gloc ni ar Donyref ail ; canys 
pan welwm ef yn j pentref , yr oedd yn dra 
■icr fod yr amseri'r cyfarfod ddechrea yn 
agos. Owelflom ef lawer gwaith yn djfod yn 
f^BÌog taa*r pentref , Ue nìs gwelìr ef mwy; 
ao yr oedd yn ddy wediad, " Mae'n bryd myn- 
ed— mae ETan ETans yn dyfod," wedi myned 
hron yn ddiareb yn ein pUth. Llawergwaith, 
ar forea Sabboth, y galwodd yn nhỳ yr ysgrif. 
enydd, cyn naw o'r gloch, ac ambelì waith cyn 
bod y tenla yn barod i'r cyfarfod. Ond dyna 
el yn dechren cann 

(( De£Q:o, f ' enaid ! deffiro'n of add ; 
Cod yn awr, 
Oyda*r wawr, 

Seinia ganiad newydd." 
Cerddodd o bnmp i ohwech müldir i bob 
moddion crefyddol am yn agos i ddeagain 
mlynedd, ac ^r oedd yn mwynhaa y cyfarfod- 
ydd yn fawr iawn ; ac yr oédd yn amlwg yn 
aml i bawb fod ei enaid yn derbyn cawodydd 
o'r gwUth nefol ; a pharhaodd ei yabryd yn 
iraidd hyd y diwedd. Yn ei dy yr oedd yn 
grefyddol iawn, ac ni wnai an amser esgeiüaso 
gwasanaetha yn y *'cysegr bychan." Pan 
yn swn yr afon, ymwelwyd ag ef gan ei hen 
gymydog, y Parch. D. W. WiUiams, M.A., 
(Fairfield), a daeth y gwr parchedig o'r ym- 
weUad &'r dagraa ar ei raddiaa, a chan dystio 
fod y Ue yn ofnadwy o santaidd. '* Yr oedd 
Evan £vans yn BÎarad & mi," ebe fe wrth 
gyfaiU, *' borth y nefoedd 1" 

Cof gan yr ysgrifenydd fod yn Oarthgraban 
lawer tro pan yn ieaanc ar ol amser borea> 
fwyd ; y teala oU yn drefnas, a'r pen teala 
yn gweddio gyda nerth hyawdledd nefolaidd. 
Yn wìr yr oedd yn le ofoadwy, ac fel rhyw 
Bethel fechan yn luhUtb mynyddoedd Cymra. 
Yn wir meddyUais lawer gwaeth mai yn y 
gwaaanaeth tealaaidd yr ymddangosaì Evan 
Eyans yn fwyaf crefyddoL Nis gwelais neb 
yndywedyd yn f wy amlwg, " Myû a'm tylwyth 
a wasanaethwn yr Arglwydd." 

Pan taa d5ain oed coUodd ei olwg am tna 
chwe' mis ; ond daeth i weled yn dra sydyn 
pan yn cerdded wrth ei ffon ar an o'r dolydd 
gerUaw cartref. Dywedodd wrthyf nad oedd 
yn gweled yn ystod y chwe' nùs llwyd oleani, 
yr oedd yn dywyllwch hoUol amo; ond 
daeth Uewyrch sydyn o flaen ei lygaid, ac yn 
raddol daeth gwyrddUw y dolydd i'r golwg, a 
chyn cyrhaedd cartref yr oedd panorama't 
greadigaeth, yr hon yr oedd wedi meddwl ei 
fod wedi coUi yr olwg ami hyd ddydd yr ad- 
gyfodiad, o flaen ei olygon. OelUr yn iiawdd 
dychymyga ei fawr oifoledd a'i ddiolchgar- 



web i Did y Tmgareddaa am ei ddaìoniidAo. 

Ba am flymyddoedd lawer wedihyn yn gweleá 
gystal ag erioed, ond coUodd ei olwg wedi 
hyny pan tna 67 oed, ac ni ẁelodd brydf erthweh 
natar wedi byny hyd ei farw, ond yr oedd yn 
hyw yn nghanol golygfeydd ffydd, ac yn 
gwledda ar rawnsypiaa ty ei Dad, er bod â. 
olygon natnrìol wedl pyla. 

Ár y 29ain Fai, 1879, ehedodd yabryd eîn 
hanwyl gyf aiU 

"I'rGanaanhyfryd;" 
a diaa iddo glywed 

<* Seraphaidd seiniaa'n hedfan 
Draw o f rodir Seion fryn ;" 
a gwelodd y nef ol Jerasalem 

" A'i henraidd bvrth yn agor 
Drwy y niwl sy'n toi y glTn." 
Ar y Llan canlynol daeth tyrfa fawr yn 
nghyd i hebrwng ei weddiUion marwol i fyn- 
went capel Tonyrefaü, ty ei hir gartref , psn y 
pregethodd y Parch. Edward MatthewBoddûir 
y geiriaa : " Ond ni ewyUysiwn, frodyr, i 
chwi fod heb wybod am y rhai a hanasaat, 
na thiistaoch megys ereiU, 7 rhai nid oea 
obaith. Canys os ydym yn creda farw lesa 
a'i adgyfodi, feUy y rhai a hanaaant yn yr 
lesa a ddwg Daw hefyd gydag ef ." Bhaid yn 
awr fei adael i orphwys. Nid oedd heb ei wen- 
didaa— pwy sydd hebddynt ? ond h.yn a ddy- 
wedaf, yr oedd eî rinweddaa yn gorbwyao 
yn mheU ei wendidaa. Oadawodd weddw 
oedranas a saith o blant ar ei ol, pob on o 
honynt yn dwyn arwyddion fod addysg 
forenol ea ben gartref wedi cael argraff dda 
arnvnt. Mae amryw o honynt yn ddefnydd- 
iol lawn yn y cymyaogaethaa y maent yn trigo 
ynddynt. Y Oorachaf — ^Duw ea tad — a'u bea- 
dithio. Thob. MoBaAS» 

Y Vron, Pouiypridd, 

KS. DAVID DAVIB8 A MR. T. 9. DAYIBS, 
PirOBYFFIN. 

Y mae eglwys Ffosyffin wedi colli yn ddi- 
weddar lawer iawn o ddynion gweithgn', 
defnyddiol, flÿddlawn, selog, haelionns, ya 
rhai ymroddedìg i waith yr Arglwydd, ya 
rhai awyddas i wneyd daioni, ac yn rhai y 
teimlir coUed fawr ar ea hol am amser maitli; 
ond yn mysg y rhai a gymerwyd ynudth y 
mae y ddaa wr ieaainc gobeithiol uchod, y 
rhai a gawsant eo trawsblana o'r byd yma i'r 
baradwys fry yn mlodaa ea dyddian, ya 
ngbanol ea defn]fddioldeb, a plian o«dd 
pawb yn gobeithio y byddai iddynt gael hîr 
oes i wasanaethn ea Duw, ac i fod ya f^dd- 
lawn yn ngwinllan yr Arglwydd. Mab ydoedd 
y blaenaf i Mr. John Davies a Mra. £lizabeth 
Davie8, Cwmgilfacb, ac efe oedd Benjamin y 
teala. Caf odd y manteision erefyddol goren 
yn nechreu ei yrfa yn y byd. Cafodd ei 
d Jwyn i fyny o dan addysgiaeth tad a mam 
ag oeddynt yn teimlo yn ddwfn ac yn ddwyi 
droB iachawdwriaeth ea plant; yn gweddio 
Uawer ac yn daer drostynt, ac yn gwneyd ea 
gorea i'w dwyn i fyny yn ofn yr Arglwydd, ae 
mewn gwybodaeth o'r Beibl. Derbvniwyd 
ef yn gyflawa aelod pan yn Irar ieaaDe, 
a ba yn adod dycmynaidd a theUwiig 



Digitized by 



Google 



MJUtW-BESTB. 



317 



o eglwys y Dnw Goracliaf, hyd nes y 

«daría iddo gael ei gludo o chwarenfwrdd 

amser ; ac yr ydym yn dra hyderus ei f od yiì 

aelod o gorff dirgeledig yr Arglwydd lesa, ac 

yn un y bydd lesn Gríst yn eì adnabod yn y 

dydd diweddaf. Morwr ydoedd wrth ei alw- 

edigaeth: ac yr ydoedd yn myned â'i grefydd 

gydag ef i bob man. Y mae yn bwysig iawn 

f od dyn yn byw yn nnol â'i broffes. Yr oedd 

IPaine, yr Anffyddiwr, yn byw, yn ystod y cyf- 

nod cyntaf o'i fywyd, mewn pentref lle yr 

oedd y rhan fwyaf o'r trij^olion yn proffesn 

crefydd, ond yn byw.yn hollol anghrefyddol. 

ac anghristionogol, a darfn iddo symud i ben- 

tref cyfagos i dreolio y rhan olaf o'i fywyd ar 

y ddaear ; ac yr oedd holl grefyddwyr y lle 

nwnw yn bjrw yn ol yr hyn yr oeddynt yn ei 

broffesn, a dywedai pe boasai yn by w yn y 

pentref olaf holl ddyddian ei fy wyd ua baasai 

ìddo ysgrifenu y cyfrolaa y darfa iddo ea 

-^fansoddi a'a hanfon allan i'r byd yn erbyn 

ẃiationogaeth : a dywedir mai yr hyn a adaw- 

odd iy^yaî o argraff ar feddwl David Hnme o 

wirionedd y grefydd Grístionogol, ydoedd ym- 

ddygiad dawiol a chrefyddol g^eioidog yr 

efengyl a'i ferch yn Switzerland yn ystod yr 

.amser ÿ bu Hame yn gorwedd yo ea ty, pan 

wedi cyfarfod â damwain. Yr oedd Mr. David 

iDaTÌes yn byw yn grefyddol yn mhob man ; 

nid yn anìg gartref, ond hefyd oddicartref : 

ac nid oedd amo gywilydd i arddel perthynas 

A lesu o Nazareth yn mysg pob math o ddyn- 

ìon. Yr oedd yn addnrn i grefydd : pawb, yn 

ddiwahaniaeth, yn ei barchn ; a phawb hefyd 

yp credu yn gydwybodol ei fod yn blentyn i 

I)duw. 

Mab ydoedd y diweddaf i Margaret Davie8, 
PenyboBt; ac yr ydoedd yr hynaf o dri o 
l>lAnt. Cafodd ei ddwyn i fyna yn eglwys 
I>dnw o'i febyd. Cafodd fanteision addysg 
fydol dda iawn, a bu yn cadw ysgol ddyddiol 
me^m Uawer man. Yr oedd, er ys blynydd- 
oedd bellach, wedi gymud i Dowlais, yn gwas- 
anaethn mewn swyddf a, lle yr oedd yn barchus 
iawn, wedi enill cymeríad nchel ac jrmddiríed 
mawr. Yr oedd yn ffyddlon iawn gyda phob 
rhan o wasanaeth cre'fydd. Ni bTddai byth 
yn esgeulaso cyfarfodydd crefyddoì o unrhyw 
natur. Yr oedd yn weithgar anghyffiredin 
gyda'r Ysgol Sabbothol— yn barod i wneyd 
nnrhyw beth oedd yn ei alla dros y Bendigedig 
lesu, panyn gwasanaethu swydd athrawam 
flvnyddoedd: ac hefyd bu yn arolygydd yr 
Ýsgol Sul am amser maith. Yr oedd pawb yn 
meddwl yn uchel am dano, a phawb hefyd yn 
-eredn ei fod wedi myned i orphwysfa Duw, ao 
yn awr jrn nghwmni Duw, yr Oen, yr angyl- 
lon, a'r seintiau, yn y lerusalem nefoL Wrth 
golli dynion ieaainc gobeithiol ac addumol 
o'b heglwysi, dylem weddio yn daer ar yr 
Arglwydd am lanw eglwysi ein gwlad àrhai 
ereill o gymeríad pur, o dduwioldeb diamhen- 
öl, ac yn rhai penderfynol i wneyd pob peth 
jtg sydd yn ddichonadwy iddynt dros achos 
enDuw. 

11X8. BTANS, PEN8ÁBN, OlEBrTBDDIN. 

Y mae yn orchwylbliniawn genTm gronido 
hanes marwolaeth y dyner a'r dduwìol Mrs. 
Efmm^ piiod y Parch. Geerge ETans, Pen- 



sa^ Caerfyrddin. Cymerodd yr amgylchiaá 
pruddaiddle ar yr 20fed o Orphenaf, yn gyd« 
marolsydyn. Yrydym yn deall fod i Bfn» 
£vans " air da gan bawb " jm nghymydog* 
aeth Caerfyrddin. Yr oedd wedi enill ua 
cynhes iddi hi ei hunan yn monwesan pawb . 
a'i hadwaenai, ac yr oedd y newydd gaiarus 
o'i marwolaeth yn seinio yn Ueddf iawn ar 
glnstian pawb jrma. Un dawel nataríol oedd 
Mrs. Eyans, yn gweithio yn ddid«rrf, ond 
ffyddlawn dros ei Meìstr Mawr. Nid coeden 
gadam oedd, ond lili dyner, siríol, ar fae» 
rhinwedd. Eithr torwyd y lili gan grymau dif 
angeu, ond firofalodd Daw anfon angel i gludo 
y blodeuyn i'w ardd ei hun, i flodeuo Tn drt-^ 
gywyddoi wrth ochr Bhosyn Saron ar Ìeusydd 
G wynfa. Yr ydym yn gweddio i Dduw noddi eîn 
cyfaiU Hnwyl yn yr amgylchiad profedigaethos 
yma. Y u.ae y corwynt yn curo, ond bydded 
iddo gofio am nn all fHrchngaeth yn ngherbyd 
y gwynt. Y mae yr afon hon o alar yn ddofn, 
ond gwyr ef am Un sydd wedi addaw bod 
gyda'i blant yn yr afonyd>l dyfnaf, fel ns 
lifont drostynt. Byddêd i'n cyfaill gael 
sugno dilian cysur o gostrel yr efengyl yn el 
dywydd presenol, a dyrchafed ei olygon tüa'r 
nef ; yao gall woled eianwyl ì>riod ynchwyddo 
peroriaeth yr anthem, ** Iddo Ef." 

Mae yn y bedd, medd llais anobaith prudd« 
Yn rhwym gan an^en yn ei gastell cudd ; 
Ond ha I mi gly waf ffydd ag nchel lef , 
Yn seinio'r swynol eiriaa, " aeth i'r nef." 

Mae caddng siomiant fel rhyw gwmwl da 
Yn llanw holl awyrgylch cysnr cu, 
Ond llachar wawl yr hen addewid gref 
Wasgara'r pmddaidd gaddug ; ** aeth i'r nef." 

Dy ddagran sych,i'th ofid c&n yn iach. 
Nid marw wnaeth, ond huno enyd f ach ; 
Yn faan cwrddwch tu ei wyddfod Ef, 
Uwoh adsain gofid i f wynhau y nef. 

Ac er fod swn yr hen lorddonen ddofn 
Yn seinio yn dy glastiau leddf-gan of n ; 
Clyw, mae'th anwylyd ag angylaidd lef 
Yn canu mewn gogoniant — Hapus Nef 1 

J. E. Samubl {Äp JBIH). 

MBS. blen jonbb, llandeilo-fan, bbyob* 

EINIOO. 

Mae angeu wedi ymddifadu eglwyg Críst, 
cynulledig yn Beilu-du, o un o'r cnwiorydd 
goreu feddai, sef Mrs. Elen Jones. Yr oedd 

Snn dawel, addf wyn, a hynod o garedig. 
oedd yn gofidu am Ìety y pregethwyr ; ao 
jr oedd yn gwneyd hyny i Iwyr foddlonrwydd* 
wedi arfer á hŵynt o'i mhebyd, gan fod ei 
rhieni— E. a 8. Meredith, yn gwneyd hyny 
o'i blaen am flynyddoedd lawer. Mae'n debyg 
f od y pregethwyr wedi bod yn Uetya gyda'r 
teulu am ryw dri-ugain o flynyddoedd o am« 
ser. Yr oedd gan y chwaer hon barch gwir- 
ioneddol i bregethwr f el gwas Críst, er rhoddi 
awgiymiadau iddl weithiau o'r posiblrwydd 
iddynt fod yn ddrwg. Nid ei gwaith biy 
meddai, oedd gwneyd ymchwiltad i hyny, a'a 
coUed hwy ydyw os ydynt ; fy nyledswydd I 
yw eu parchu, gwneyd cyfrif mawr o honynt 
er mwyn eu gwaith. Yr oedd siarad pethaii 
crefyddol yn hyfrydwch iddibeunydd, y drwg 
40 



Digitized by 



Google 



di4 



MABW-BESTB. 



jn ofid ctlon. yn enwedig gwendidan » Uithr- 
iadftn nobl greíyddul ; Uwyddiant crefydd a 
Ẁjnyád mewn gras yn destyn Uawenydn iddi. 
yr oedd yn nn anhawdd iawn i'w hebgor, 
«r hyny hi a f a farw, Gorphenaf 11, 1879, yn 
46 mlwydd oed. Yr oedd jn addfedu i fyd 
'«raU ac i wlad weU yn ei chystudd, fel y 
dengys ei phrofiad yn yr adnod— '* Eithr yn 
awr gwlad weU y maent hwy yn el chwenych, 
hyny ydy w un nefol." Dydd Mawrth y 15£ed 

r mÌB oedd dydd ei chladdedigaeth ; daeth 
Uawer o berthyna>an a chyfeiUion yn nghyd 
Tw hebrwDg i dy ei hir gartref yn mynwent 
OapelyMethodistiaidynPentrefelìn. Gwein- 

Îdawyd yn y capel gan y Parchn. Daniel 
[organ, YftradgynlaÌB, a Thomas Bees, Mer- 
tbyr Tydfìl ; ac yn y tyac ar lan y bedd, gan 
j Farch. £. H. Thomas. GaUwn ddywedyd 
jun ein banwyl chwaer, fel y dywed y gwr 
doeth,— ** Colt'adwriaeth y cyfíawn sydd fen- 
digedig." Hun dawel iddi hyd ddydd caniad 
yr udgom, pryd bydd teulu Sion yn adgyfodi 
•r ddysglaer wedd eu Priod. 

MB, WILLIAM BICHABDS, HAFODHALOO. 

Ar no8 Sabbath; Mai 25ain, bu farw yr hen 
tbererin duwiol WilUam Bichard, Öafodhalog, 
Penybryn, ger y Pile. un o ddiaconiaid y Ue 
hwn, yn 83mlwydd oed. Yr oedd wedi bod 
|Tda chref ydd y rhan f wyaf o'i oes, a hyny yn 
syddlon gyda phob rhan o'r gwaith ; nid 
ceáá yn gweled dim yn ormod iddo i'w 
wneyd dros achos ei Arglwydd. Fe fu ei dy 
yn agored am amryw o flynyddoedd fel Uety 
j^regethwyr. Yr oedd yn hoff iawn o hoU a 
fihynghori rhai o'n pregethwyr ieuainc, yn 
cnwedig y rhai hyny oedd yn ymddangos yn 
jsgafn a difater mewn perthynas i'r gwaith 
jwrysig ag oeddent yi^ gyflawnu. Cof genyf 
«i glywed unwaith yn dweyd wrth frawd ieu- 
«ic yn y weimdogaeth, mai boneddiges oedd 
jr efengy], ei bod yn haeddu cael ei gwisgo í 
•'r terms a'r (teiriau goreu. Chwiliodd y 
pregethwr am eiriau cymeradwy. Yr oedd 
ein hanwyi frawd yn ddarUenwr mawr ar ei 
Feihl a Uyfran da ereiU trwy ei oes, ac wedi 
trysori Uawer o hono yn ei gof , yr hyn oedd 

Si gysur mawr iddo. Cof genyf ei weled 
wer gwaith pan y gelwid amo ar ddechreu 
oedfa, yn adrodd penod ar ei gof , o herwydd 
•i fod wedi dygwydd gadael ei wydrau ar ei 

01 yn y tŷ. Yr oedd ei gof yn gref hyd y 
diwedd. Yr oedd ein hanwyl frawd yn fedd- 
ianoi ar dalent gref , ac wedi ei def ayddio at 
wasanaeth ei Arglwydd. Yr oedd yn aml yn 
dweyd ei fod yn teimlo fod crefydd yn gan' 
4!ymaint iddo yn y byd hwn, end yn y byd a 
ddaw bywyd tragywyddol, yr hyn y mae 
weJi ei- fwynhau erbyn heddyw. Ni chaf- 
odd ond ychydig ddyddiau o gystudd, y 
rhaia ddyoddefodd yn dawel, heb rwgnach 
Sia dywedyd dim yn erbyn yr Hwn oedd yn ei 
gystnddio, am ei fod yn gwybod maî " nid o'i 
íodd y blina ac y cybtuddia efe *' neb o blant 
dynion ; mai yr hoU ffrwyth ydy w tynû ymaith 
j pechodau. 

Mehefìn 6fed. bu farw Ann Bicbard, gweddw 
«in hanwyl frawd, yn 85 mlwydd oed. Ni 
^hAfodd ein hanwyl chwaer ond ycbydig 



ddyddian ar ol ei hanwyl brìod, yr hyn oedf 
ei dymuniad. Yr oedd yn hiraethu am fyned 
adref yn barhaus. Yr oedd yn byw Uawer 
iawn o'i hamser yny dyfodoL Yr oeddyn 
feddianol ar ffydd gref, trwy yr hon yr ym- 
wrolodd fel un yn gweled yr Anweledig, Vi 
chaf odd ein hanwyl chwaer end carft gwan- 
aidd ac afiach i'w chario trwy y byd ; ond j 
mae erbyn heddyw wedi *' goddiweddyd Uaw- 
enydd a hyfrydhirch, a chystudd a gsJar wedi 
ffoi ymaith," — 

** Heb glaf na chljrwfns yn ea pUtby 

Yn ddysglaer f el yr haul, 
Yn y cyfiawnder dwyfol, par, 

A gaed trwy Adda'r aü." 

Y mae hi wedi dianc ar hoU ofidian'r Uawr,, 
ac ni ddaw gofid yn agos ati mwy. 

Y mae yr eglwys yn teimlo colled mawr tr 
ol ein cyfeilUon, am eu bod wedi bod o was- 
anaeth mawr i'r achos mawr am lawer o 
flynyddoedd. Dnw fyddo yn nodded i'w achos 
yn y Ue, ae i'r perthynasau oU, y rfaai sydd sr 
ol. Fe gafodd ein cyfeiUion eu digoni & hir 
ddyddiau: **Digonaf ef â hir ddyddian* a 
dangosaf iddo fy iachawdwriaeth." Heb- 
ryngwyd eu gweddiUion i dy eu hir gartref 
^ amryw o'u hen gyfeUUon, a chladdwyd 
hwynt wrth Eglwys henafol Baghui, gerLlan- 
sawel ; ac yno y gorweddant byd i^aniad yr 
udgom yn y dydd diweddaf — ** A'r meirw yn 
Nghrist a gyfodant yn gyntaf." Heddwcb 
i'w Uwch. 

N. T. D. 



MISS LUGY JAMB8, 

Merch Mr. Thomas a Mrs. Catherine James^ 
Baglan, ger Briton Ferry. Ganwyd hi yn yr 
un ty ag y gorphenodd ei gyrfa ynddo, wedi 
caelrywfaint dios 24ain o flynyddoedd yny 
fnchedd hon. Ganwyd saith o blant i'w 
rhieni, pomp o fechgyn, a dwy ferch ; mae 
pedwar o'r bechgyn yn fyw yn bresenol, ac on 
ferch. Mae y tad yn flaenor er ys blynydd- 
oeJd yn eglwys Bethel, Briton í'erry, ae yr 
oedd y fam yn aelod dychlynaidd o'r nn 
eglwTs. Ymdrecbodd y fam lawer gyda 
tbenln Uuosog i ddylyn ei Cheidwad, a cheisio 
Ue iddo yn nghalonau ei phlant» ac ni fn ei 
Uafums garîad yn ofer yn ỳr Argiwydd^ 
obiegid y noson olaf y cafodd y fraint o ym- 
gynoU gyda'r brodyr a'r chwiorydd mewn 
cyfarfod eglwysig cafodd yr hyn y dymunodd 
gael drwy ei hoes, sef gweled ei hanwyliaid 
oU yn gyflawn aelodau yn eglwys Ciist : der- 
byniwyd ei dau fab ieuengaif i aelodaeth gyf- 
lawn y noson hono. Hunodd y wraig dda 
hon yn yr lesu ar yr ail o EbriU, 1874. Yn eí 
symudiad cafodd eglwys Bethel, a'r Ysgot 
Sabbothol, goUed anarferol, feUy hefjd eî 
phriod tyner a gofalus, a'i phlant anwyl a 
chamaidd, a'r gymydogaeth Ue y trigai ynddL 
O dan ofal rhieui crefyddol f el hyn geUid yn 
naturiol ddysgwyl i'r plant gael eu codi i fynu' 
yn ^r eglwys ; ac o dan amgyichiadau felly 
geUid dysgwyl canlyniadan aymunol; mag- 
wyd yr oU o^r ipiant yn yr eglwys, ac y 
maent wedi aros i gyd hyd yn hynyn yr 
eglwys, heb nn arwydd f od neb o honynt an 



Digitized by 



Google 



MABW-BESTB. 



315 



«i gadael. Ni f a Lacy erìoed allan o'r eglwyg, 
nac achos gweioydda an math o ddysgyblaeth 
eglwysig arni yn yatod ei bywyd crefyddoL 
Jfterch ddystaw, wyliadwras, ac heddychlon 
faodd o'i chawell i'w harch. Aeth drwy y 
byd yma megys yn lladradaidd, yn ddiym- 
lú>ngar, yn gymeriad pnr i'n golwg ni ; a diaa 
y cawsom well mantais na braidd neb i'w 
AAdnabod. 

O ran cyfansoddiad ei chorff, gwanaidd a 
nychlyd ydoedd, er ei geni yn llentyn cryf, 
imchas; eithr cafodd frech-osod afiach, yr 
liyn a effeithiodd er niwed mawr iddi ; gwan- 
bawyd ac anmharwyd ei iechyd yn fawr : 
goddefodd lawer yn herwydd sefyllfa wael ac 
anmbur ei gwaed mewn canlyniad i hyny am 
fljnyddaa,ond caf odd adferíad ymddango^adol 
am beth amser, er fod rhy wbeth yn aros yn 
ei chyfansoddiad i'w blìno nes gwneyd bywyd 
yn boenus iddi yn aml. Yr oedd yn cael 
pàlmtation of the heart yn awr a phryd arall ; 
y oronchüis hefyd a yiuddangosai gyda'r 
anwyd Ueiaf ; felly byddai rbai wythnosau o'r 
ítwjáàjn megys yn eiddo i'r doloríaa cry- 
bwylledig. Pan ar lawr gan gystadd byddai yn 
l^od amyneddgar, a chaffai pawb edrychiad 
Biriol ganddi, ac mor ddiolchgar yr ydoedd 
jun bob cymwynas fachpan oedd yn sal, fel na 
ièdrem lai na sylwi ac ymholi be'th aUasai ei 

Smeyd mor dedwydd yn ei dyoeddefaint. 
i chyrhaeddodd anrbyw nod achel iawn yn 
ngolwg y byd ; a phrin yr enwogodd ei han 
mewn dim ag mae'r byd yn edrych yn fawr 
anio ; eto, os na ddríogodd yn achel ar hyd 
llethraa brynian dyrchatìad a phoblogrwydd, 
fe'i hoffid am ei ffyddlondeb i rinwedd a 
chiefydd, ei rhodiad diymhongar, ei theiml- 
adaa hapas a chynes, ei geiríau ffraeth, a'i 
aerehogrwydd i bawb. 

Yr oedd yn hynod hoff o gyfarfodydd gpras. 
Arferai wneatbor ei gwaith gan mwyaf dan 
ganu, pan fyddai hyd ei hanadi ac amgyich- 
iadau yn caniataa. Os dygwydd i'r fath beth 
i fod, ag i an o'r bobl hyny sydd yn erbyn i 
ferched gana gyda'a gwaith ddarUen hyn o 
linellaa, derbynied y cynghor a ganlyn: 
Peidiwch a'a rhwystro, gadewch iddynt gana 
pan aUont, oblegid daw gofid, cystudd, a 
gofalon bywyd, ynghyd a'i drafferthion yn 
raan, a bydd wylo y pryd hyny yn felas end 
odid; ond tra mae hamdden ganddynt, a 
ieehyd yn ea gwaed, a'a teimladaa yn hapns, 
beth sydd mor ddyddorol iddynt a chana 
aalmaa a hymnau, os byddant yn ymdeimlo a 
hyny. Gartref y treoliodd y rhan fwyaf o*i 
bamser, eithr bu am flwyddyn nea ychwaneg 
niewn masnachdy, ond doêdd mo'i hiechyd 
bi yn caniataa iddi barhau yn hir yn yr ys- 
tafeilloedd poethion, caUon, aiiach sydd mewn 
Ẃ>paa. Dywedasom eisoes yr ymhoffai mewn 
cana, ac ajnl y clywsom hi, ond yn y cywair 
Hon y ceid hi fynychaf ; ac hyd yn nod yn ei 
liaml a'i blin gystaddiau, anami y byddai yn 
y lleddf ; hyny, debygwn, aydd f wyaf natoriol 
aphriodol i rai o'i hoed. 

pan yn abl myned allan, byddai i'ẃ gweled 
yn y capel yn mhob cyfarfod yn ddieithriad 
bron : y cyfarfod gweddi, y society, cyfarfod- 
ydd y Temlwyr Da, Band of Hope, a chyfar- 



fodydd cyhoeddus y Sabboth. Amcanai wrth 
gychwyn rhyw orchwyl ei orphen mewn pryd 
i i^yrhaedd y capel erbyn dechreu yr oedfa. 
Boddheid hi yn fawr gan y pregethwyr hynv 
fedrai ddweyd yn hyf am sicrwydd crefyda, 
ac ymwybyddiaeth o gyfnewidiad calon. Cai 
y gweision hyny fyddai yn traddodi yn ym- 
drecbgar a difrifol ei chydymdeimlad Uwyraf. 
Clywsom hi yn dweyd ar ol y fath oedfeuoa : 
** Dyna bregethn a wna ai^:^ dda ar ddyn- 
ion heddyw, eithr dwrduti fusgrellni yn 
mhawb ac yn mhob man." 

Cafodd fit ofpcralyais taa phedair hlynedd 
yn ol, trowyd ei gwyneb, ac aeth ei hochr 
chwith yn llesg a dinerth, ond fe ymoniawn- 
odd ei gwyneb erbyn tranoeth ; buodd yn sal 
amryw wythnosau, ond hi a gafodd weUhau 
dipyn drachefn, eithr fe arosodd olion o*rJit, 
ond daeth yn jluog i fyned aUan f el cynt, i 
ymdrechu at y nod, sef bod yn ffyddlawn hyd 
angau. Dydd Llun y Sulgwyn ymanodd 
gyda'r ysgoUon i gerdded aUan a gwledda ; 
nos Fawrth buodd yn y 8ociety<, a nos Fercber 
yn nghyfarfod cyntaf y Band of Uope wedi ei 
ail gychwyniad ; ond daeth adref oddiyno yn 
sal : dy wedai wrth ei chwaer wedi cyrbaedd y 
ty, ei bod yn teimlo yn sal iawn ; gwnawd yr 
hyn eUid erddi y noswaith hono, a galwyd y 
meddyg i fewn yn f oreu tranoeth, ond gwaelu 
a gwaethyga ydoedd hyd ddiwedd yr w^hnos. 
Dydd Sul, Mehefin yr 8fed, deisyfodd ar ei 
thad, a'r unig frawd o^d garlref, am iddynt 
fyned i'r cyfarfod desr o'r gloch, a thra yr 
oeddent hwy yn y capel yn addoli, cafodd 
hithau gymdeiihas felas à'r lesu yn ei gwely. 
Yr oedd gwedi meddwl Uawer am y cymun- 
deb y Sabbath. hwnw, ac wedi dweyd lawer 
gwaith y carai ei gael, ond yn Ue'r cymondeb 
misol arferol, hi gafodd ei weU \ a chyn i'r 
cyfarfod hwyr orpheu yr oedd cenad yn 
hysbysu y cyfnewidiad rhyfedd ac annysgwyl- 
iadwy. i'an ddychwelwyd, 01 mor hapus 
oedd ei gwen nefolaidd. Gwaith hy&yd 
yw gwenu pan' fo'r poenau yn atal siarad, a'r 
cyflwr yn ddyogel. 

Derbyniodd y tenlu galaras lawer o Iythyr- 
an o gydymdeimlad a hwy yn y bofedigaeth, 
ac ymwelwyd & hwy gan ugeiniau o bobl. 
Dygwyd yr hyn oedd farwol o honi, i'w osod 
yn yr un beddrod du ag y gosodwyd ei han- 
wylaf fam ynddo. YmgyuuUodd lla mawr i'r 
angladd ; ac yn eu pUth y gweinidogion can- 
Iynol: — Parchn. Ll. Llewelyn (ei gweinidog 
ffyddlawn, yr hwn hefyd gyflawnodd y gwas- 
anaeth crefyddol yn y ty), D. Evans(A.), T. 
Dayies, a S. Dayirs, Sciwen, ac ereiU. Can- 
odd yr Ysgol Sul gftn y perthynai iddi dòn 
bridodol i*r amgylchiad ar hyd y ffordd tua'r 
gladdfa. Hynodid ein chwaer am ei ffydd- 
londeb fel aelod eglwysig ; yr oedd yn athraw- 
es ymdrechgar yn yr Ysgol 8abbothoI; yr 
oedd yn aelod gwetthgar o'r Deml fa yn y Ue, 
j Band of Hopet a'r ysgol gân. Ond, erbyn 
heddyw, y mae wedi gadael ei gwaith ac yn 
mwynhau ei gwobr. Bydded i'r rhai hyny 
sydd ieuainc feddwl, wrth ddarUen hyn o 
lineUau, mai byr ac ansier y w bywyd, a bod 
gwerth mewn byw yn ddawiol. 



Digitized by 



Google 



316 



AMSTWUETBAV. 



^mrj)i]DÌ:aet|^»tr. 



Gbobob Stbphbnson t Pbibiantdd. — 
Agorwyd neuadd goÌ&dwrUethol i'r diwaddar 
Oeoige StepheDSon, y peirianydd enwog, yn 
Ghetterfield yn ddiweddar. Codtiodd £13,000. 

CtNTDD ICBWN OWBBTHIANT T DIODTDD 

MBDDWOL. — Dywedodd larll Caims yn ddi- 
weddar mewn cyfarfod a gynhaliwyd i agor 
Ooffee Tayarn, a nenadd darlithio yn Street- 
lum Common, ger Llundain, ei hod yn ffaith 
deilwng o ystyriaeth ddifrifoi pawb i'w chael 
yn ngUyn a gwerthiant diodydd meddwoU 
■ef mai y swm a wariwyd 22 mlynedd yn ol 

Îdoedd £92,000,000; tra yr oedd wedi cyr- 
aedd y swm amthrol o £142,000.000 y 
flwyddyn ddiweddaf ! Ff aith alarus onide ? 

OWALLaOriAID T DBTBNA8 OTÍUNOL.— Yn 

ddiweddar cyhoeddwyd yatadegau mewn 
perthynas i'r gwallgoäaid aydd yn bresenol 
mewn gwallgof dai cyhoeddoa a phreif at yn y 
Deymaa Gyf nnol. Ymddengya fod nifer yr 
oU oeddynt yn cael en derbyn 1 wallgofdai 

ÎDL 1876, yn 14,162, ao allan o'r nifer amthrol 
wnw, yr oedd 905 ;wedi colli eu synwyrau 
mewn canlyniad i drafferthion teuluaidd, 
galflffu am berthynasau a chyfeillion; 431 
drwy gyffroi eu hnnain yn ormodol mevn 
perthynas i'w crefydd; 691 drwy golledion 
aiìanol a thlodi ; 751 drwy orbryder medd- 
yliol, yr hyn y w y mwyaf dychrynllyd o'r oU ; 
drwy nervou8 ahoclcSy 198 ; helyntion carwr- 
iaethol, 243; meddwdod 2,114; gwaUgof- 
rwydd trefdadol, 1416 : Coddiwrth waUgof- 
rwydd ûefdadol ac achosion ereiU 2223; 
gweithìo yn ormodol, 288; sunstrohe^ 168. 

Y Great Eabtern, — Cyflenwir y Uestr 
snferth Great Eastem a pheirianau newydd- 
ion, ar draul o £100,000 i'r dyben o'i gwneyd 
yn barod i gludo anif eiliaid rhwng Llundain 
aTexas. Mae digon o le ynddi i gynwys 
2,000 o wartheg, a 36,000 o ddef aid. 

AlCABTHTDDIAETH TN IlLINOIS. — ^Y maO 

Cymdeithaa Amaethyddol Illinois wedi 
argraphu taflen yn danges rhif a chyflwr ei 
hBnifeiliaid. Yn 1878 yr oedd eu rhif yn 
1,776,101; yn 1879, 1,772,057. Nifer y 
gwartheg tewion ar law Mai 1, i'w gwerthu 
yn ystod 1879, oedd 376,677. 

Seftllfa Pbthau tn tr Yspabn.— Dyw- 
edir fod ansawdd masnach ar yradegbresenol 
jn waeth yn yr Yspaen nag yn yr un araU o 
wledydd Ewrop, ac fod prinder ymborth a 
gwaith wedi gorfodî yr awdurdodan, mewm 
amryw o'r dinasoedd mawrion, i gario yn 
mlaen weithiau cyhoeddus nad oes unrh^ 
angen am danynt. Yr oedd y cnwd gwemth 
yn brin iawn yno y flwyddyn ddiweddaf , yr hyn 
awnaeth y barayn ddrad. Bn hyn yn fodd- 
ion i wneyd i lawer ddadleu dros ddiddymu y 
doU ar ydau tramor ; ond y mae y dosbarth 
amaetbyddol yn haem os gwneir hyny y daw 
y gwenith, haidd, corai, a cbeirch o'r Tal- 
aethau Unedig yno i orlanw y marchnadoedd, 
jnr hyn a ddyf etha amaethyddiaeth yr Yspaen 1 
Dy weir mai camlywodraeth yw yr achos o'r 



hoU adfyd yno. Y mae nn adran o'r wlad — 
Eatremadnra— yn cynwys 182,000 o filld^- 
oedd ysgwar o dir a gynyrcha ddigon i gynal 
baner poblogaeih Ewrop, pe trinid ef jbl 
briodol ; eto nid oes yno lawn 20,000,000, ae 
y mae llawer o honynt ar haner newyna ! 
Dywedir mai mUwrìaeth a phendefigaeih yw 
yr achos. 

Y Dbef Obbaf tn tb holl Ftd. — Yat- 
ootzk ydyw enw prif ddinas Jalcntah, trefed- 
igaeth Bwsiaidd yn Siberia Ddwyreinidl, a 
dywedodd y Baron Yon Uumboldt mai hoB9 
oedd y dref oeraf ar wyneb y ddaear. Saìf jbl 
Uedred 62° 1' yn ogleddoi, a hydred 119° ya 
ddwyreiniol, ac y mae 5751 o fiUdiroedd o St» * 
Petersburg. Dychwelodd nifer o deithwyr 
oddiyno yn ddlweddar, a phrofasant adfodd- 
iad y teithiwr hynod Humboldt, yr hwn a 
ddywedodd fod y ddaear wedi rhewi yno i'r 
dyfnder o dii chant o droedfeddi I Yn nghaa- 
ol yr haf todda oddeutnUathen o ddyfndero*r 
rhew ar wyneb y ddaear. Dangosodd y gwiea- 
fesnrydd yn Awst, 1877, 85 o raddau o wm 
am ddeg diwrnod ; ond o Tachwedd i ddeeh- 
reu Ghwefror yr oedd yr hin-fesar- 
ydd o 42 i 68 o raddau islaw aerof 
Parha yr afonydd yn rhewedig i'v 
gwaelodien am naw mis aUan o ddenddeg 
mis y flwyddyn. Saif ydref ar lan yr affln. 
Lena, ac y mae yn yr ardal oddeutn pom' 
mU o drigoUon crwydrol, yn byw ar h^wr- 
iaeth. Cadwant nif er mawr o ychain, ceffylan, 
a merlynod. Ma&nachant mewn ysgythr- 
ddanedd, crwyn Uwynogod, ysgyfamogod» 
gwiwerod, eirth, bele, wenci, ffirancoon, &c., y 
rhai a gyrchant i borthladd Okhotak i'« 
gwerthu mewn ffair a gynelir yno yn MJd a 
Mehefin. Yr oedd cynyrch en llafur yn 1877 
yn werth 300,000 o ddoieri. Y mae Bwaia yn 
anfon ei throseddwyr poleticaidd yn awr i 
Jakut8k. 

Newtdd Da. — ^Daw newyddion dymnaol 
o'r America. Dywedir fod cnydaa yd lowa 
yn ** aruthroL" Y mae cyfanswm y cnydau. 
yn haner can' miUwn o f wsieli, sef dau f wiial 
ar gyf er pob dyn, dynes, a phlentyn yn Lloegr. 
Cofier f od hyn yn dyf od o un daJaeth yn nnig. 

Eetb tn Cbobsi Mob t Canoldir ▲ SAsm 
Dan ei Aden.— Mewn Uythyr a ysgrìfenwjA 
ganddo yn Athen, dywed Dr. líanderer, y 
naturiaethwr Hungaraidd enwog, fod ecyr 
Affricanaidd marw wedi ei gael yn ddiweddar 
yn Maina, ar arfordir deheuol G-roeg. O daa 
un o'i adenydd yr oedd saeth, drodfeddo hyd. 
gyda phen haiam iddi. Amlwg ydoeddfod 
yr eryr wedi cael ei saethn yn Affiica, gan n 
o'r brodorion, a'i fod wedi dwyn y saeth daa 
ei asgeU yr hoU beUder dros For y Canoldirt 
a chwympo i lawr yn farw gan boen » 
Uudded pan gyrhaeddoed y lan yn Maina. 

Mbddwdod.— Wrth gyfarch yr nehel-reiih- 
wyr yn mrawdlys diweddaf Lerpwl, dywedodd 
y Bamwr Lush ]^e buaaai i bob caae ag oedá 
yn tarddu yn umongyrchol neu yn anonioBr 
gTTchol oddiwrth feddwdod i gaél ei ohwystt 
aUan o'r calandar, na byddai ond ycbjdig 
iawn o achosion yn aroa. 



Digitized by 



Google 



Y Cylöhgrawn. 



CnrBES XYIIL] 



HYDBEP, 1879. 



[Rhif 205. 



RHAGLUNIAETH. 



*'Ä Religion wühout itâ hnoiDledge tooiM he a temple toithottt its God.** 



Gan y diweddae Mb. T. 0. Joníîs, Abebayeon. 




RTH Ragloniaeth yr ydym 
yn deall Llywodraeth yr Ar- 

flwydd ar y byd hwn, ac ar 
sydd ynddo, ac ynei holl 
«rsyUtiadau. Ofer y w i ni geisio ym- 
ŵwilio pa un ai cyflfredinol ai ynte 
neillduol ydyw y lywodi-aeth hon ; 
oblegid os cyfaddefwn y naill, y mae 
yn rhwym arnom i gyfaddef y UídL 
Y mae yn wrthun i ni feddwl fod y 
Puw trugarog yn gofalu am y byd yn 
ei gyflfreoinoírwydd, ac yn gadael y 
iieinduol islaw sylw iddo. Y gwir 
ydyw, os yw Duw (fel ag y maeyn 
ddiamheuol ei f od) yn talu unrhy w sylw 
i'n byd ni, y mae yn ddiraddiad arno i 
dybied nad ydy w yn gwneyd hyny yn 



^fatebol â'i berflfeithrwyddhanfôdol, a'i 
íôá yn gofalu am bob dyn yn bersonol ; 
ac 08 ydyw ei Ragluniaeth yn neillduol, 
y mae yn rhwym o fod yn gyfl&redinol. 
Ond y mae yma anhawsder yn nglyn 
á'r pwnc hefyd, ond tybiwyf fod Uawer 
o hono yn codi oddiar y duedd sydd 
ynom ni i famu gweithredoedd Duw 
fel pe byddent eiddo dyn. Os na allwn 
ni amgyflfred unrhyw amgylchiad neill- 
duol, mae yn cael ei briodoli i ryw 
ddeddf ddirgeledig nad ydyw wedi ei 
darganfod; ac os bydd rhywbeth yn 
dygwydd yn gydraddol â rhyw ddeddf 
ûdnabyddus, yr ydym yn rhoddi yr 
hoU glod i'r ddeddf, fel oe na bae neb 
wedi ei gwneuthur erioea. Eto y mae 
rhai amgylchiadaû yn peri i ni gyd- 
nabod fod jrma rywbeth neblaw deddf. 
0» denfyn Duw ddaeargryn, dychryna 



y bobl, a gweddîant ar eu Duw ; ond 
ni welodd y dyn ddoe 'mo Dduw pan y 
syrthiodd yr adeiliad haner mynyd cyn 
iddo ddyfod odditano. Onid oedd, 
medd rhy w un, deddf yr atdyniad yn 
peri i*r adeiliad syrthio? Mae hyny 
yn wir ; ond pwy all ddweyd nad oedd 
yna ddeddfarall llawn'mor gryfed yn 
peri i'rdyn fod haner mynyd yn rhy 
ddiweddar i fod dan y ruins. Ac yn 
y man yma yr ydym yn colli wrth 
feddwl, ac ysgrifenu, am ddeddfau nat- 
ur. Yr ydym ni, gan ein bod wedi 
darganfod cyfres o ddeddfau, sydd yn 
anghyfhewidiol yn eu natur, yn colli 
golwg ar y fíaith y gall yna fod deddfau 
uwch yn Uywodraethu hyd yn nod y 
rhai hyny ; ac y mae y flfaitn o*n bod 
yn cyfaddef, fod Awdwr un natur, yn 
profi fod gan yr Awdwr hwnw awdur- 
àod ar d ddeddfau ; fel ag y mae yn 
wir fod naturiaethwyr, o*r oesoedd 
boreuaf hyd yn awr, wedi lleihau 
deddfau a'u priodoli i ry w ddeddf fawr. 
Felly, cyn hir, o bosibl na bydd enw ar 
ryw un ddeddf, ac y bydd yr hoU 
ddeddfau adnabyddus presenol yn cael 
eu galw wrth yr un enw gogoneddus, 
**Ewyllys yr Arglwydd." Eto, mae 
rhai, pan y bydd y tymor yn wlawiog 
yn amser y cynhauaf, a bod angen am 

fael yr ymborth i ddiddosrwydd, a 
od y gwlaw hwnw yn dysgyn 
yn unol â rhyw ddeddf adnabyddus 
iddynt hwy ; íod hyn oll yn anghyson 
â thiriondeb yr Arglwydd at ddyn ac 
anifail; a chan fod y dderMf yn anghyf- 
• 41 



Digitized by 



Google 



T^IÔ 



ujLoiitnnASiB. 



newidiol, mid nid gwiw gweddîo ar yr 
Aiglwydd am hin fwy ffieifriol, mwy 
nag i'r haul beidio codi dydd y fory. 
Gwraidd y camsynied hwn eto yw, 
meddwl fodDuw yn gweithredu fel y 

S^eithreda dyn meidrol. Yr oedd 
uw, pan yn Üunio y deddfau hyn, jn 
berflfaith ymwybodol am bob amgylch- 
iad a phob dygwyddiad a gymerai le 
o'r amser y dy wedodd y gair " Bydd- 
ed," hyd y pryd yr "elo'r byd yn ulw 
dân ;" a gwyddai Ef yn berffaith y 
buasai yr nin anfifafriol hon yn galw 
ei eglwys o ddürif i weddio arno am 
drugaredd. A phwy a wỳr naÜ oedd 
Efe, yn yr olwg ar hyny, wedi cyf- 
addasu y ddeddf, neu wedi lluniaethu 
deddf arall i oruwchreoli y ddeddf oedd 
yn pri iddi wlawio. Eto, yn erbyn yr 
wrthddadl hon, niaallem ddyfod á'r 
ffaith mai Duw tra^wyddol ac an- 
feidrol yw ein Duw ni, ac na pherthyn 
iddo nac amser na lle, 'does dim priod- 
oldeb mewn dyweyd fod Duw wedi 
gwneuthur, ond ei fod pn gwneuthur : 
** Ydwyf ýr hyn ydwyf " yw ei enw 
Ef, ac nia Oeddwn, ac nid a fyddaf, 
a bod." Felly, ni a welwn nad oes dim 
croes i natur mewn gweddio ar Dduw 
pan mae'r hîn yn anffodus. A pheth ' 
arall eto, mae yn rhaid i ni gredu fod 
Duw mewn natur wedi goruwchreoli 
natur a deddfau er mwyn i ni gyd- 
nabod deddfau uwch, a mwy sefyalog. 
Pe bae genym lygaid i weled cyfun- 
drefn Duw yn ei lywodraeth ar y byd 
natuiiol, buasem yn deall fod yna fyd 
ysbrydol iV gael, a bod deddfau i*r 
byd hwnw, pe baem yn medru ei weled 
felly. Y mae y byd hwn, mewn rhyw 
ystyr, yn athraw i ni at Grist. Mae 

5n ddiddadl fod Duw wedi penodi 
ywodraethwyr abreninoedd, ermw^n 
i ni gael syniad am " Frenin y brenm- 
oedd." Âi nid ydyw perthynas yn ol 
y cnawd yn rhoddi i ni ryw Byniad 
ffwan am y berthynas oruchel sydd 
rhwng yr Arglwydd a'i bobl ? 

Bu agos i ni anghofìo am y tymhorau. 
Ond yn wir, y mae yn rhaid i ni gyf- 
addef nad ydym yn caru geiriad y 
testun, ac yr ydym yn methu yn iawn 
ag amgyffped beth a feddylia. Digoá 
genym ydyw mynegu ein syniadau ar 
îlagluniaeth, fel ag y cyfodant, heb 
dalu goi-mod o sylw i eiriad y testun — 
nag i'r wobr 'chwaith. Am yr olaf nid 
ydym yn gofalu dim. Tybiwn y gwna 



7 gosodiadau canlynol ateb yt hx^ 
wrthddadleuon a gyfodir yn erbyn 
Bhaglunìaeth Dnw ar y byd nwn. 

Yn gyntaf Y mae Duw i*w weled 
yn hoU waith y greadigaeth ac yn 
mhob amgylchiad. Ofer yw gwada 
hyn. Os addefir fod a fyno Duw a 
rhyw achosion neillduol, paham ynte 
nad oes a iÿno a phob achos ; ae o« 
cauir ef allan o rai am^Ichiadan, 
gyda'r un priodoldeb y cauir ef allan 
or holl greadigaeth. Ffolineb yw 
dweyd nad oes a fyno Duw a'r am- 
gylchiad, o herwydd na allwn ni ddar- 
ganfod yr achos o hono. Os gwrth- 
odwn yr egwyddor o bresenoldeb Duw 
mewn natur, yn ydym ni yn rhwym o 
gwympo ôm Iywodraeth • teimlad a 
mympwy ; fel y gwel y dyn ofer- 
goelus Ddttw mewn dygwyddiadaa 
ofnadwy a dychrynUyd yn unie. Mae 
yn ei ganfod yn yr ystorm, ond ni wel 
ef yn y tjrwydd tcg ; yn yr afìechyd 
blin, heb ei weled yn yr iechyd hir a 
gafodd. 

Yn ail. Gállwn yn fynych ganfod 
cysylltiad bwrîadol rhwng un ran o 
waith y Creawdwr a'r Uall. Gallwn 
ddarganfod y cysylltiad hwn, yn gyntaf, 
pan y bydd perthynaa naturiol rhwng 
y deddfau y mae Duw wedi apwyntia 
Ac yn ail, pan y byddo perthynas 
foesol rhyngddynt; ac yn drydydd, 
pan y bydd y berthynas yn gref- 
yddol. I egluro hyn, meddyliwn 
fod clefyd heintus yn talu ymweliad 
a'ntref. Yn gyntaf, ni a welwn law 
Duw yn ei anfoniad. Yna chwiliwn i 
mewn i*w gysylltiad â rhyw aflendîd 
oedd yn cael ei oddef yn ein plith ; ac 
yn ddiweddaf dyga ni i ystyried eîn 
dyledswydd grefyddol yn wyneb yr 
haint. Yn dr^dydd, gallwn yn aml 
benderfynu bwnad Duw mewn Uawer 
ddygwyddiadau. Nîd oes dim dadl 
nad ydyw Duw wedi bwriadu y can- 
Iyniad sydd yn^ deilliaw yn naturiol 
oddiwrth unrhyẁ achos, ac y mae yn 
aml yn ddîgon posibl i ni gad addysg- 
iadau personol oddiwrth ymddygiadau 
Duw ŷn ei Ragluniaeth ; ond y mae yn 
ofynol i ni fod yn dra gwýliadwrus 
wrth benderfynu am famedìgaethau 
yr Arglwydd. Tybia rhai os bydd 
adfyd neu gystudd blin wedi dal dyiL 
ei fod yn dyoddef am ryw bechod 
ysgeler. Y mae modd cámsynied yn 
hynfel ag ygwnaeth cyfeiUion Job; 



Digitized by 



Google 



"BMJLáhtjmìLÉtn. 



Bid 



bna eto, os 1byàd rhywbeth yn eì 
fywyd yn dra phechadurus ac y 
gwyddom ni am dano, y mae yn gyf- 
reîthlawn i ni gysylltu yr adfyd a*r 
pechod, pa un a fydd ^ adfyd yn 
canlyn y pechod yn naturíol ai peidio. 
Yr ydym yn tybied os telir y sylw 
ffwirioneddol i'r sylwadau blaenoroL y 
bydd yn anmhosibl i unrhyw ddyn 

Swyìlog wadu nad ydyw Duw yn 
ywyddu yn y byd naturioL Os 
gwadwn y flfaith hon, pa faint o gyanr 
a dedwyddwch ydym yn amddifadu y 
Cristion gwan o hono. Mae y pethau 
croes hy d yn nod yn cael eu derbyn 
ganddo Ef fel yn dyfod oddiwrth un 
sydd yn anfeidrol uwch ei wybodaeth 
naç Éf, ac y mae yn ymgysuro yn y 
fíaith fod yr oll yn cydweithio er 
daioni f r sawl a garant Dduw. Mae 
Ef wedi dysgu dweyd, "Dy ewyllys 
Di a wneler, ac yn yr olwg arno fel 
Tad y mae yn gallu dweyd hyn. Onid 
vw yn amlwg yn ngweddi yr Arclwydd : 
Vn gyntaf, "Ein Tad" gwedi hyny 
"Gwneler dy ewyllys,'* ewyllys tad, 
ac nid ewyllys tyranU 

Er ein bod wedi cyflFwrdd a*r Crist- 
ion o barth i ddylanwad gweddi, eto y 
mae chwant amom helaethu ychydig 
ar y pwnc, ac yr ydym yn gwneuthur 
hyny jm fwy dibetrus, o herwydd 
fod cryn ddadleu wedi bod yn ddi- 
weddai yn ei gylch. Hefyd, nid ydym 
yn meddwl y byddwn yn gwfro oddW 
wrth ein testun wrth dalu ychydig o 
sylw ychwanegol i*r mater pwysig hwn. 
Dy weder faint a fyner fr gwrthwyneb, 
y mae yn wirionedd anwadadwy fod 
dyn yn teîmlo ei ymddibyniaeth ar 
ry wun uwchlaw iddo ei hun. Pan y 
bjrdd pob peth yn hwylus y mae yn 
teimlo yn ymddibynol ar ddeddfau 
natur, ond pan y bydd y rhai hyn yn 
dywyil iddo, yna y mae yn teimlofod 
rnywbeth neu rywun uwchlaw a 
thudraw iddynt. Y mae y teimlad o 
wendid yn un greddfol yn ein natur, 
ac Did oes dim lloches. Ond mewn 
gweddi, mae y dyn yn gofyn rhywbeth 
bob awr o*r dydd gan ei gyd-ddyn, ac 
onid ydyw hyn yn profi fod dyn yn 
rhwym o fodyn ymddibynol ar ryw 
un arall. Ond gellir gofyn pa fodd y 
dengys hyn foà Duw wedi darparu 
tuag at ateb ei weddiau. Tybiwyf nad 
oes neb mor ffol a meddwl fod Duw 
vedi ctea dyn a gosod «o^henioa 



ynddo heb hefyd ddarparu tuag eu 
c^enwi ; ac y mae yn wir fod yn ei 
Eagluniaeth ddarpanaeth tuag at ateb 
gweJdiau ei bobl ar y ddaear. Y mae 
yn ddiddadl y gall Duw arfer dwy 
ffordd i ateb gweddiau, a hyny yn 
berffaith gydweddol i'w ddull cyffredin 
weithreau. 

Yn gyntaf, gall y weddi a'r atebiad 
fod yn cysylltiedig fel achos ac effaith, 
ond nid o angenrheidrwydd yn gan- 
fyddadwy genym ni. 

Ynail, gall lod yn goruwchreoli eî 
ddeddfau mewn modd uwchlaw ein 
gwybodaeth ni. Y mae galiuoedd 
naturiol yn myned mor ddyrus wrth 
olrhain ychycüg amynt, fel a^ y 
byddai yn hawdd iawn iDduw weithio 
arnyntfel ag i ateb dyben y weddi. 
GaUai yn hawdd gyfnewid y deddfau 
hyny sy n yn Uy wodraethu y ty wydd, a 
danfon hîn ffafriol heb fod neb y n gwybod 
yn amgenach nad hyny oedd tr e mnatur- 
lol pethau, a pha mor aneirif ydyw yr 
engreiflftiau a gawn o'r modd hwn sydd 
gan yr Arglwydd. Ni allwn ddweyd 
yn amgenach nad ydyw yr hoU ddyg- 
wyddiadau daionus sydd yn ein cyfar- 
fod yn atebiad i weddîau rhywrai. 
Er, medd rhywun eto, onid ydyw yn 
anghyfnewidiol, pa les sydd i mi 
weddio amo 1 Yr imig ateb y w, ac y 
mae yn ddigonol, feddyliem, fod y 
weddi wedi ei rhagweled gan Dduw 
er tragywyddoldeb, a*r ateb wedi 
ei fwriadu hefyd. Os na weddia dyn 
y mae yn berffaith sicr na fydd un 
atebiad iddo. Cadwed Duw ni i 
weddio, a dysgwyl wrtho. Beth a 
wyddom ni na buasai y byd wedi 
myned yn deilchion er ys llawer dydd, 
oni buasai am weddiau'r saint. 

Gyda fy mod yn gorphen hyn o 
draethawd, daeth ewy thr i mi i'r tỳ, y 
Parch. WiUiam Evans, Aberaeron, (A.;, 



a gofynais iddo, pa fodd yr oedd y 
samt yn cael atebiad i'w gweddiau am 
hin ffafnol, pan yr oedd hyny yn ym- 
ddangos yn groes i ddeddfau natur ; ai 
trwy gyfnewid y deddfau, neu sutî 
** Wel, machgen i," meddai, " y mae yn 
rhaid i ni íod yn wyliadwrus wrth 
arfer geiriau. Ddylasech chwi ddim 
dweyd deddf natur o gwbl, ond yn 
hytrach trefn gyffredinoT natur. líid 
ydyw Duw gwedi ymrwymo ei hun 
wrth natur o gwbl. Nid oes deddfau 
ond yn y byd<^d moesol ac ysbrydoU 



Digitized by 



Google 



320 



lAJS Aft Lnf . 



Gweddio! Dylem wrtli gwrs. Mae 
Dttw wedi penodi amaer i fedi A 
ydych cbwi yn meddwl ei fod ef ddim 
yn parotoi hîn hefyd? O, dylasem 
weddio, byd siwr." 

LLIN AR LIN. 

XXII.— HUNAN-YMHOLIAD. 



tì 



(Parhad tudal. 289;. 

MAE gan y Crístion bethau 
ereiU hefyd neblaw ei bechodau 
i chwilio am danynt yn ei enaid, 
sef, am brofion amlwg o weithrediadau 
Ysbryd gras ; holi ei hunan a ydy w yn 
y íFydd ; adnabod ei hunan, a yw lesu 
Grist ynddo, oddieithr iddo fod yn 
anghymeradwy (2 Cor. xiiL 5) ; ymholi 
a oes ganddo arwyddion o werth fod 
hadau nefol yr efengyl mewn gjŸ^irion- 
edd wedi cael dymder daear yn ei 
galon? a ydyw yn gallu canfod o'i 
fewn heblaw chwyn a drain pechod — 
(hawdd i*r neb sydd yn gallu gweled 
dim ydyw gweled y rhai hyn)— fod yr 
egin grawn hefyd yn dechreu blaguro 
dan dywyniadau haul Cyfiawnder ? A 
oes ynddo rai o'r nodau hyny ag sydd 
yn perthyn yn unig i'r dyn newydd yn 
Nghrist lesu 1 A ydyw yn gallu can- 
fod rhai o linellau y ddelw ddwyfol yn 
dechreu ymffurfio ynddo? A ydyw 
yn brofiadol o wir yspryd y mabwys- 
iad, trwy yr hwn y mae yn llefain, 
" Abba Dad." A wyr efe am y teiml- 
adau nefol hyfryd hyny, trwy y rhai y 
mae yn gallu cymeryd gafael ffydd yn 
Nuw, a llefain arno gyda hyder mawr, 
"FyNhad,fyNhad." 

Ond yn ei ymchwiliadau hyn eto 
geill gyfarfod a rhwystraii lawer, 
oblegid gall ei ffydd ar adegau fod mor 
wan fel y teimla, efallai, nas gall 
adnabod Yspryd yr Arglwydd lle y 
mae. Brydiau ereill gall y bydd mor 
gymysglyd a niwlog, fel ag i fod mewn 
perygl i gamsynied, gan gymeryd rhyw 
wrthddrychau ereiU yn ei le, gan 
dybied ei fod ar uchelfanau crefydd, 
yn mwynhau cymdeithas wirioneddoí 
ft Duw, tra na byddo dim efallai ond y 
nwydau yn cael eu cynhyrfu, rhy w 
ddylanwadau yn chwareu ar dynerwch 
y teimladau, a lesu Grist ar yr im 
pryd allan o'r golwg, ac o bosibl wedi 
ei Iwyr anghofio, Nid oes dadl nad 



oes llawer wedi teimlo yn ddwys jîi 
moddion gras, wedi wylo dagrau lawer 
dan y weinidogaeth, wedi cael mwyn- 
had melus i'w heneidiau yn swn y 
weddi hwyliog, a hyny ar yr un 
egwyddorion ag y cynhyrfid y Ilnaws 
i chwerthin neu i wylo yn y chwarea& 
Iygredig. Y mae yr ystyriaeth o hyn 
wedi achosi gofid blin i lawer hunan- 
ymholydd gonest a chydwybodoL 
Wrth geisio chwilio iddynt eu nnnam 
am ernes o*r etifeddiaetn nefol, ac yn 
methua'i chael i eglurder boddlonol, 
teimlant eu hunain yn Ile ymgodi, yn 
ymsuddo yn ddyfnach nac eríoed dan 
faich eu pechodau, a hyny, nìd am ea bod 
yn myned yn fwy pechadunis, ond am 
eu bod yn myned yn fwyî byw, yn fwy 
teimladwy, yn fwy santaidd, a*u pech- 
odau o ganlyniad yn myned yn íwy 
annyoddefol ganddynt, a hwythau ar 
yr un pryd yn cael y fath olwg ar eu 
hanalluogrwydd eu hunain i ddyfod i 
oleuni ar eu hachosion eu hunain, fel y 
mae yn Ilefainifallan ffel Job, " O n» 
wyddwp pa le ŷ cawn i ef, fel y deuwn 
at ei eisteddfa, trefnwn fy mater cer ei 
fron." 

Os wrth hunan-ymholi y cawn ein 
gweithio i ystadto bryder mawr fel 
hyna, gallwn fod yn sicr y bydd f r 
ddyledswydd dalu yn ddayn y diwedd, 
oblegid trwy hyn y mae yn ŵn tywys 
at y bywyd, ac yn graddol enyn a 
«hryfhgfti bywyd ynom. Y mae ein 
gofid a'n galar am bechod, er yn 
ddyffryn Achor, eto yn ddrws gobaith, 
oblegid nid yw y rhai sydd yn gwW 
feirw yn gwybod eu bod yn feirw, ond 
yn y rhai y mae hiraeth am fywyd y 
mae peth by wyd eisoes. O Dduw yn 
unig y mae yr ewyllysio a'r gweith- 
redu. Os ydym ni gan hyny yn 
gwybod ac yn teimlo mai caddug o 
dywyllwch ydym, yrydym yn gwybod 
ac yn teimlo hyny trwy Yspryd Duw, 
yr hwn sydd yn ymsymud ar hyd 
wyneb dyfroedd ein henaid, ac y mae 
hyny yn flaenbrawf y bÿdd iddo 
orchymyn goleuni, a goleuni a fydd. 
Ac ond odid na welir yn fuan greadig- 
aeth newydd a phrydferth fel canlyn- 
iad ein hymdeimlad o fod yn awr ya 
afluniaidd a gwag. 

Os trwy hunan-ymholiad dyfal a 
gonest, y methwn gael allan i es^Iurder. 
pa un a yw lesu Gríst ynom ai nid 
yw, cymerwn sylw manẁl, pa effiiiâ 



Digitized by 



Google 



ÜJÒS iÌiÌÄÍl. 



^ú 



y mae ŷr amheaaeäi yn ei gael 
Os gallwn fod mewn amheuaeth ar j 
pwnc pwysig hwn, ac eto bod yn ddi- 
ofal a diofid, yna meirw ydym ; ond oa 
bydd yr amheuaeth yn peri i ni ofid 
a galar am bechod, hiraeth am gym- 
deithas a Duw, ac am ddyddanwch ei 
Yspryd, y mae genym le i obeithio fod 
y gwaith da wedi ei ddechreu ynom, yr 
hwn a berfieithir ganddo ef. 

O'r ochr arall, os wrth hunan-ymholi 
y cawn fod graddau amlwg o ras Duw 
ya yr enaid, fod lesu Grist ynom 
mewn çwirionedd, yr ydym yn cael ein 
csalonogi i fyned rhagom, gan ym- 
drechu ymgyrhaedd at berffeithrwydd, 
am fod eto yn debycach iddo ef, ac 
am iddo ef wneyd ei . hun yn fwy 
amlwg ynom. Y mae yr yrfagrefyddol 
yn cael ei phrofigenym yn yrmofwyn- 
nad]gwirioneddol. Ýrjydym yn cael ein 
gw obr yn ein gwaith. Wrth alw i gof 
mor adfywiol i n henaid fu yspryd yr 
Arglwydd, ac mor felus ei gymdeithas, 
yr ydym yn cael ein cynhyìfu i lefain, 
" Dyro drachefn o orfoledd dy iachaw- 
dwriaeth, ac a'th hael yspryd cynal fi." 
Wrth feddwl am y blas a gawsom 
eisoes ar y dwfr by wiol, yr ydym yn 
cael ein nerthu mewn llawenydd i 
barhau i dynu dwfr o ffynhonau yr 
iachawdwriaeth. Wrth chwilio ynom 
ein hunain am ffydd a chael ei bod 
ynom ; wrth gael fod YsprydiDuw o'n 
mewn yn cyd-dystiolaethu a'n hysbryd 
ni, ein bod ni yn blant i Dduw ; wrth 

Ír ymdeimlo a grym y tangnefedd 
eddychol hwnw, yr hwn sydd uwch- 
law pob deall,— yr ydym yn cryfhau 
yn ein grasau ac yn cael adfywiad 
mynych ar y daith. " Y rhai yn myned 
trwy ddyffryn Bacca a'i gwnant yn 
fifynon, a'r gwlaw a leinw y llynau; 
ant o nerth i nerth (o ffynon i ffynon, 
o flfydd i flydd), ao ymddengys pob un 
gerbron Duw yn Seion." " A gwared- 
igìon yr Arglwydd a ddychwelant ac a 
ddenant i Seion & chaniadau, ac â 
llawenydd tragywyddol ar eu pen; 
goddiweddant lawenydd a hyfrydwch, 
a chystudd a galar a ffy ymaith." 

Yn 2 Cor. xiii. 5, anogir ni i hoîi a 
phrofì ein hunain, yn un peth a ydym 
yn y ffydd, a pheth arall a yw lèsu 
Orist ynom, Ond nid yw y ddau 
ond un ymchwiliad : obfegid mae y 
ffydd wirioneddol a lesu Grist yn ei 
bertbynas Vv enaid yn annatodol gy- 



Bylltiedìg a'u gilydd : ffydd yn gyfrwng 
trwy ba un yr ydym yn derbyn Crist 
i'n calonau. Y mae i r ffydd non, fel 
y mae yn effaith, ei hachos dauddyblyg, 
sef rhad ras Duw, a gwirfoddol ym- 
ddiried y credadyn. Ond yn flaenadf ac 
yn benaf, oddiwrth Dduw yr ydym i 
ddysgwyl ffydd, ac arno Ef yr ydym 
i weddio am dani : " Ychwanega ein 
ffydd ni." Efe sydd yn rhoddi gallu- 
oedd mewnol i m i weithredu ffydd ; 
efe, yn ei Fab, sydd yn rhoddi gwrth- 
ddrych addas a digonol i ffydd weith- 
redu arno ; ac efe, yn ei Ysbryd, sydd 
yn rhoddi y gogwyddiad cyntw a phar- 
haol i ysgogiadau ffydd ; yr ydym, gan 
hyny, yn hollol ddibynol arBo ef am 
em ffydd, fel yr ydym yn ymddibynu 
amo am ein bara beunyddiol. Ond tra 
yr ydym yn cydnabod yn ddiolchgar ei 
holl-ddigonol ras ef i genedlu ac i gynal 
yuom ffydd i fywyd tragywyddol, eto 
rhaid i ni beidio anghofio ein rhan ein 
hunain yn yr ymarferiad a'r ymddad- 
blygiad o honi. Y mae efe yn cyflawnu 
yr oll ag sydd uwchlaw ein gallu ni, ac 
yn gadael y gweddill i ni i'w gyflawnu 
yn ein nerth ein hunain, ac ar yr un 
pryd yn rhoddi yn barhaus gynorth- 
wyon ei Ysbryd i'r rhai a ddysgwyliant 
wrtho, a dwant amo, ac a'i gwasan- 
aethant â chydwybodau pur. Y mae 
efe wedi rhoddi i ni beirianau naturiol 
i ymborthi, wedi darpar had i'w fwrw 
i'r ddaear, o thymhorau hyfryd i gasglu 
y cynyrch ; er hyny, arnom ni y mae 
trin y ddaear, cywaini ysguboriau, malu 
yr td, a bwyta ac yfed. Yr un modd 
gyía çolwg ar ffydd. Os yw efe wedi 
rhoddi i ni ffydd, a phob peth arall 
augenrheidiol i'w gweithredialau, ar- 
nom ni y mae ei harfer, ei chryf hau, 
ie, ac eniU ati. Fel ag y mae dwy 
dalent yn foddion i enill dwy dalent 
ereiU atynt ; felly y ffydd, pa mor wan 
bynag y byddo yn ei dechreuad, yn 
foddion i'w dybhi yn fuan ; felly hefyd 
y gellid dyweyd am gariad, am obaith, 
ac am bob gras. i mae yn bwysig^ 
gan hyny, ein bod yn holi ein hunain, i 
weled nid yn unig a oes genym ras, ond 
a ydym yn ei defnyddio yn briodol 
fel ag i'w gynyddu a'i gryf hau. 

Tra y mae yr eglwys yn cysgu, geill 
adael i'w hanwylyd guro y tu aBan neb 
agor iddo, er fod ei ben yn cael ei lanw 
â gwlith a'i wallt & defnynau y nos. 
Ond pan ddeflry a dyfod ati einunan 



Digitized by 



Google 



s^^ 



"tíÙÈ ÁltÌẀ. 



yn iawn, y mae yn cofio ei hawddgar- 
wcb, ac yna ei hymysgaroedd agyffrodd 
er ei f wyn. ^ id gormod ganadii yn 
effro, ydyw codi ac agor y drws ; ond 

fmae nefyd yn myned allan i'r heolydd 
chwüio am dano, a hyny yn nyfnder 
y nos. Y gwylwyr a'i cawsant, ac a*i 
narchollasant, er hyny chwilio am ei 
hanwylyd a iynai hi nyd oni ohafodd 
ef ; herwydd ei bod yn ei weled jn 
wyn ac yn wridog, yn rhagori ar ddeng 
mil. A ydwyt ti, ddarllenydd, yn 
brofiadol o gariad yr Anwylyd ì a yd- 
wyt yn cofio ei hawddçarwch î a y w 
efe gyda thi yn bresenol 1 Os nad y w, 
cyfod, chwilia am dano. Er ei bod yn 
nos dywell, oer, chwilia am dano ; er i 
ti orfod teithio yr heolydd croes-ym- 
groes, a chael dy archolli gan y gwyl- 
wyr, eto chwilia am dano; paid a'i 
adael allan. Os bu efe gyda thi un- 
waith, nid yw eto yn neppell ; ond y 
mae ei ben yn cael ei lanw â gwlith, 
a*i wallt â defnynau y nos. "Prof- 
wch chwychwi eich hunain, a ydych 
yn y ffydd ; holwch eich hunain, 
ai nid ydych yn eich adnabod eich 
hunain, sef fod lesu Grist ynoch, oddi- 
eithr i chwi fod yn anghymeradwy." 

Y mae hunan-ymholiad didwyll, dan 
fendith Duw, yn foddion effeithiol i 
gynyrchu ffydd lle nadyw, aci gryf- 
hau ffydd lle y mae yn wan. FeÚy, 
gan hyny, wrth ymaríer a chwilio i ni 
ein hunain am ffydd, ni a ddeuwn yn 
raddol i deimlo ein bod yn gallu chwilio 
ein hunain mewn ffydd. 

Rhaid Tr hunan-ymholydd fyned 
allan o hono ei hun i gael y test i brofi 
ei hun wrtho. Y mae dyn, oraá ei 
hunan, yn dy wyllwch ysbrydol, a rhaid 
iddo gael ei dy wys at y goleuni i weled 
ei hunan : " Yn dy oleuni di y gwelwn 
oleuni.'' Y mae rheolau rheswm a 
chydwybod yn bethau rhy wỳrgam o 
lawer i ni osod ein hunain wrthynt. 
oblegid y mae y rhai hyn yn gorweda 
mewn llawer o dywyllwch, ac i raddau 
mawr yn dybynu ar gyneddfau ereül, 
y rhai ydynt wedi myned ar gyfeiliorn. 

Y mae y pagan, draan, hyd eithaf ei 
reswm anneallus, yn addoli eilunod 
meirwon, ao yn tybied ei fod yn ateb 
cydwybod pan yn aberthu ei blant i 
ffrocodiliaid yr afon. Ni wna dynion 
Ducheddol a duwiol ychwaith y tro fel 
esîamplau o berfieitnrwydd, oblegid y 
maont hwythau yn ddiirofltyngedìg i 



lynycli yn ÌUẁrt 



wendidan, ae yn ^ , 
mewn Ilawer o bethau. ' ** Níd oes djii 
na phecha." Ac nid eu llwybrau noíll- 
duol hwy sydd yn gymhwys i Ìiawb 
ereill i rodio ynddynt. Rhaid i bob oiii 
^ hyny, drosto eihun fyned atAir 
Duw, yn yr hwn y gallẅn weled ciii 
hunain megys mewn drych. Gwdwn 
yn yr Ysgrythyrau Santaidd pa fodd y 
dylai dyn fod, ac wrth ddal ein hnnain 
yn wyneb y rheolau hyngallwn ddyfod 
i ddeall rhywbeth am ein gwir sefyflfi^ 
pa mor bell ydym o fod yn berfmith : 
•* Wrth y ddeddf y mae adnabod pech- 
od. Oanysnidadnabuaswnidrachwantí 
oni bae ddywedyd o'r ddeddf (ysgrìt- 
enedig hon) na thrachwanta." "fi 
fodd y glanha llanc ei Iwybr ì Wrŵ 
ymgadw yn ol dy air di.''^ " Cyfhîŵ 
yr Arglwydd sydd berflEaith, yn troi jr '. 
enaid : tystiolaeth yr Arglwydd syÌA \ 
sicr,^ac yn gwneuthur y gwirion yn ; 
ddoeth. Deddfau jrr Arglyydd ^dd ' 
uniawn, yn llawenhau y gaion : gordl- i 
ymynyr Arglwydd sydd bur, yn goleiio 

y Uygaid Ynd^ynt , 

hwy hefyd y rhybyddir dy was ; o'a 
cadw y mae gwobr lawer." " Llosefi 
yw dy air i*m traed, a Ilewyrch i'i_ 
Ilwybrau.'' " am gyfeirio fy ffyrdd i 
gaaw dý ddeddfau : yna ni'm gwarad- 
wyddid pan edrychwn ar dy hSl oreh- 
ymynion." 

Heblaw hyn, yn y Gair datgnddiedîg 
y gwelir esiampl o berffeithrwydd ja 
mywyd dihalog lesu Grist, yx hwn yt 
unig ar y ddaear ni wnaeth bechod, ae 
ni chaed twyll yn ei enau. Efe ydyw 
y maen präwf, ac y mae hyn yn gym- 
hwysder ynddo i foà yn farnwr pawb 
oll yn y dydd olaf: "Ac a roddoi 
awdurdod iddo i wneuthur bara heM| 

herwi/dd ei fod yn Fàb dÿiC m a 
gawn ein bamu, nid yn unì^ ganddob 
ond hefyd wrtho. Yr un fath ag ef y 
bydd raid i ni fod yn y dydd hwnw. 
Efe ydywyr arweinydd, a'r esiampl yn 
awr, ac efe fydd y Barnwr a*r teU háfà 
yn nydd y fam ddiweddaf. Bydcbd 
i*r hunan-ymiiolydd, gan hyny, ar d 
iddo edrych i mewn iddo ei hnnaiit 
edrych eto ar fywyd perffaith lean 
Grist, cydmam y ddau â'u gilydd, a 
gweled pa faint yn fyr y w efe o ddyfiri 

1 fynu a'r esiampl berffaith sydd wdi 
ei osod o'i fiaen "Gan edrych ar lesá 
Pen-tywysog a Pherffeithydd ein £M2 
m^ Qa iuQwn cymaint ag m: peâi| 



Digitized by 



Google 



UIH A&m 



m 



Mi ei Inm yu ddifiT^o), y mae nuiddo 

achos i alaru ac edifiirhaa ; a oiau y 

j<wel yr hunan-ymholydd gonest fod ei 

ddifTygîon yn aneirif. Ond nid oea neb 

&r y adaear mor ddibechod ag y bu 

lesu Grist. Nac oes, eithaf gwir, a 

clyna yr achos nad oes nebaryddaear 

lieb destynau galar ac ediíeirwch. Ac 

yn hjrtrach nag ymdawelu o herwydd 

y cyflfredineddohyn, djrlai yr ystyr, 

laeth o hyn ein cynhyrm i 'chwiËo eiu 

liuiiain yn fwy dyfal, rhag y gall fod 

y pla yn gorwedd ynom yn ddyfhach 

nHg 'ydym erioed wedi meddwl ; rhag 

maî yn nhrt^wyddoldeby tyr gwreidd- 

iau, y felldìth allan eto, aninau wedi 

meddwl eu bod wedi eu tynu ymaith 

yn, llwyr. Holwn ein hunain, gan 

nyny ; yn yr olwg ar bob dififyg ynom, 

ymarecnwn ddiwygio, ac yn yr of wg ar 

Dob rhinwedd ynom, ymdrechwn ei 

mheithrín al dyblu. Fel hyn y gweith- 

iwn ein hunain yn nes at yr lesu, yn 

debycach iddo, nes o'r diwedd ein cael 

fel ef e. 

Ni ddylai y corchwyl o holi ein hun- 
ain fod mor ddib^^s yn ein golwg, 
fel ag i'w esgeuluso hyd ryw adegau 
cyfleus, ond dylai fod adegau penodol 
yn. cael eu nheillduo genym at hyn bob 
dydd« Biau ei bod yn ran anhebgorol 
o yr hyn a elwir yn ddvledswydd 
deulaaidd, oblegid cyn y gall dyn ofyn 
gan I^duw mewn ysoryd a gwirionedd 
yr hyn sydd ançeu amo, rhaid iddo 
ddeafl a theimlo ei angen oddiar hunan- 
adnabyddiaeth. A chyn y gellir dyrch- 
afii moliant cymeradwy gan Dduw, 
rhaád edrych ar fod mwg yr arogldarth 
yn esgyn i fynu oddiar allor lÂn a di- 
ìialogy ac arni wedi ei gyneu y nefol 
dâ.11, sef ysbryd cynes, bywiog, flawn o 
gariísid Orist, ac nid calon farw a di- 
deimlad. 

BCeblaw Byn, gan mai y cof ydy w un 
oV prif gyfryniau, trwy yr hwn y gall 
dyn edrych i lewn iddo ei hun, a boi 
hwn lûor fyr a diffygiol, y mae mawr 
ŵrygl î'r gorchwyl hwn gael ei esgeul- 
Qgo i ormodedd. Wedi gorphen gor- 
ehwylion y dydd, a chyn rhoddi 
cws^ i'n hamrantau, a chyn ym- 
ostwng o flaen gorseddfainc y eras, 
onid buddioliawnfyddaicysegrurhyw 
crymaint o'n hamser mewn hunan-fy- 
fyrdod dystaw a difrifol, i alw i gof 
án holl weithredoedd, ein holl ym- 
ddyddanioni ein hoU feddyliauy a'n 



holl drafodaethau n ysiod y dydd 
^ydd ar derfynu, eu hadoly^ yn fanwl 
tra y gallom eu cofio, cvn iddynt ddi* 
flanu allan o'n medaVliau, a chyn 
iddynt gadl eu selio o n golwg hyd 
ddydd mawr y farn, nryd yr agorir y 
Ilyirau, ao y daw yr noU ddirgelediff- 
aethau i'r golwg. EfaUai mai peui 
oíhadwT ^n v dydd hwnw fydd canfod 
rhyw ddirgel bechodau wedi glynu yn 
yr enaid heb iddynt erìoed gael eu 
gwlychu gan ddagrau edifeirwch, na 
gofyn am gymhwysiad o waed y fi 
fw golchi ymaith. Ondwrth eul 
olygu yn awr tra y gallom eu cotìo, yr 
ydym yn cael ein dysgu ganddynt yn 
mha sefyllfa yr ydym ; rhybyddiant ni 
i fodar ein ^yliadwriaeth, rhoddant 
i ni ddefnyddiau edifeirwch yn gystal a 
materìon gweddi ar Dduw am faddeu- 
ant am (umynt, ac am iddo eu dilen 
allan o Iyfr ei ^offawdwriaeth, cyn i 
ni orphen ein diwrnod, na dechreu ar 
ddiwmod arall. 

" Onid ydvch yn eich adnabod eich 
hunain, sef fod fesu Grìst ynoch oddi- 
eithr i chwi fod yn annghymeradwy," 
h.y., yn wrthodedig, yn felldigedig, vn 
withddrychau digofaint tragywyddol 
yr Anfeidrol Dduw. Annghymeradwy 
gan Dduw ydyw pob dyn wrth natur- 
iaeth. Nis gall neb fod yn gymeradw;r 
yn ei olw^ ef ond y sawl a nodweddir 
gan ei ddelw éf amynt. Ac yr ydym ni 
oll er y cwympyn Eden yn holloi amddi- 
fado'rddelwhono. Erhyny,ym£eCrist, 
îe, a Ohrist ynom ni, yn wir lun ei ber- 
son ef, yn yr hwn yr ydym jn gym- 
eradwy yn yr Anwylyd. Efe yn unig 
ar y ddaear sydd yn anwyl gan Dduw : 
" Hwn yw fy anwyl Fab, yn vr Hwn 
y'mboddlonwyd ;' acynnghyfrìfDuw 
y mae yn gosod anwyldeb ar bawb a 
ddygir trwy ffydd i undeb âg ef. lesu 
Örist ynom gan hyny ydyw ffwerth 
mawr ein heneidiau, y perl gẁerthfawr, 
yr hwn, pwy bynag a*i gwäsant yn ei 
.degwch a'i ogoniant a werthaaant yr 
hyn oll ag oedd ganddynt ac a'i pryn- 
asant ef : " lë, 3m ddiamheu, yr wyf yn 
cyfrif pob peth yn goUed, o herwydd 
ardderchawgrwydd gwybodaeth Crìst 
lesu fy Arglwydd, er mwyn yr hwn 
y *m colledwyd yn mhob peth, ao yr wyf 
yn eu cyfrìf yn dom, fel yr eniUwyf 
Grist." Y mae efe yn Ilawn gwerth 
coIU pob i>eth arall er ei f wyn, oblegid 
o'n rhan ein hnnain, ac o ran dim aiall 



Digitized by 



Google 



m 



ws Â» rjoir. 



T ta allaiii Grist mrîrw ydTm : *'EiÜir 
ein bywyd a guddiwyd gyda Chrìst yn 
Nuw. O'r awr yr impiwyd ni fel 
oangenau ynddo ef, y wir wynwydden, 
rfainweddau bywiol o i berson ef ydynt 
ein nerth a'n noll degwch ni : " Ac o'i 
gyflawnder ef y derbyniasom ni oU, a 
ffras am raa.** Ac yn rhinwedd y cyf- 
Uiwnder hwn yn nnig y mae 
genvm obaithbod yn gymeradwjr yn 
yr Anwylyd. mor doyfal gan hyny 

Ígweddai ein bod yn chwiho ac yn 
ofi ein hunain a yw yr Anwylvd 
genym. Yn wir, y mae yn rhy otn- 
adwy i fyned gam yn mlaen heb ein 
bod yn feddianol amo, oblegid yn y 
cyflwr hwnw yr ydym o hyd yn an- 
nghymeradwy gan Dduw, vr nwn sydd 
yn dân yaol, ac yn llosgteydd tragy- 
wyddol, a cher bron yr hwn yr ydym 
bob moment : " herwydd bod digo- 
faint, gochel rhag iddo dy gymeryd di 
jrmaith à'i ddymod, jma ni th wared 
lawn mawr." 

(îan fodgenym anialwch mawr î'w 
deithio, a pheryglon lawer i fyned 
trwyddynt, holwn ein hunain, a yw 
Crist yn arweinydd anffaeledig ynom, 
fel y byddo ein hymdaith yn ddyogel 
a'n bywydau yn gymeradwy gan Dduw. 
Gan fod genym ond odid lawer tumiel 
dywell brofedigaethau i fyned trwy- 
ddynt, holwn ein hunain, a yw Orist 
y goleuni anniffoddadwy jmom, fel na 
frysiom 3m ein profodigáethau, ond y 
byddom ynddynt yn gymeradwy 
gan Dduw. Gan fod glyn cysgod 
angeu yn mlaen, lle y daw yn 
brawf diweddaf ar ein crefydd, holwn 
ein hunain a yw Orist y bywyd an- 
farwol ynom fel y byddo genjrm fy wyd 
yn nydd marwolaetn, ac y byddom yno 
yn gymeradwy gan Dduw. Gan fod y 
beddrod du genym i fyned i orwedd 
iddo, yn yr hwn y mae cartrefle llygr- 
edigaeth, holwn ein hunain, a yw Onst 
y bywyd a'r adgyfodiad ynom fd ag 
i*n gwneyd yn sicr o adgyfodiad gwell, 
ac y delom i fyny o hono yn y dydd 
diweddaf yn gymeradwy gan Dduw. 
Gan ein bod yn rhwym i'r fam ddi- 
weddaf, Ue y bydd rhaid ymddangos yn 
y frawdle fawr, holwn ein hunain a yw 
Crist y cyfiawnder dwyfol ynom, fel y 
byddo genym ddigon i ateb i'r llyírau, 
ac y byddom yno yn gymeradwy gan 
Dduw. 

" Ai nid ydych yn eich adnabod eich 



hcmain, sef fod Oriat ynoeli odâi^n i 
chwi fod yn anghymeradwy T Cftwt^ 
eneidiau, nid anifeiliaid, md peäiao, 
ond eneidiau ysprydol ac aníiuirol a 
fydd byth. Pe aygwyddai i'r hoU ^d, 
le, a'r holl firreadig»eth fìtterol syrthio i 
anghymeraawyaeth yn ngolwg eî Ghre- 
awdwr, a òhael ei choUi, ni byddai y 
golled fawr hono yn ddim at golli un 
enaid. Nibyddaiyn goUed ysprydol, 
nac yn goUed dnígsrwyddol, nac yn 
goUed ddedwyddwch nefoî, nac yn 
goUed ag a fyddai yn cynwya grôe 
uffemol ac annherfynoL Ond am goUed- 
igaeth enaid, bydd yngoUedigaeth yn 
yr hoU bethau hyn. Ysçryd anforwol 
yn anghymeradwy wedi ei daflu i 
goUedigaeth, ac yn ymdeîmlo yn 
ofnadwy a thmem ei goUedigaeth i 
bob tragywyddoldeb : " Pa léaaá ì 
ddjm os enUl efe yr hoU fyd a choUi ei 
enaid ei hun, neu pa beth a rydd dyn yn 
gyfnewid am ei enaid 1 " Chwi fod yn 
anghymeradwy ! Nid yr angyUon 
syrthiedig, y rhai ni ddarparwyd lach- 
awdwriaeth erddynt Nid paganiaid, y 
rhai ni chly wsant air o son am Geidwad, 
ond chwi, y rhai y bu Crist yn rhodio 
yn eich heolydd, y bu dros eicn oes yn 
curo wrth eich drysau. Y rhai ydych 
wedi cynefino a swn ei efengyl, rhai a 
fuoch filoedd o weithiau yn nghym- 
deithas felus ei bobl, îe, rhai a fwytas- 
och ac a yf asoch ar fwrdd yr Arglwydd, 
y rhai a gawsoch bob chwareu t^. 
Bethl Chwi eto i fod yn anghymer- 
adwy ! Y mae y feth syniad bron yn 
annyoddefol o arswydus \ Pa femt 
fyda eich damnedigaeth ! " Hon yw 
y ddamnedigaeth, ddyfod goleuni iV 
byd, a charu o ddynion y tywyUwch 
yn fwy na'r goleuni." 



Os oes rhy w orchwyl gan hyny a^ y 
dylem roddi hoU nerth ein neneidiaa 
ato, diau mai holi ein hunain ddylai y 
gorchwyl hwnw fod, a fydd i ni fod jrn 
ffolach lawer yn nghylch ein hachos 
tragywyddol nag yn nghylch ein tipyn 
eiddo yn y byd nwn ì A fydd i ni 
ddcfhyddio ein hoU feddwl er ceisio 
peri i bob ceiniog gyrhaedd yr amcan 
mwyaf eniUfawr, ac ar yr nn pryd 
mentro ein hunig enaid anfarwol i'r 
byd tragywyddol, neb fod genym fìiwr 
sicrwydd pa un a ydyw yn gadwedig 
ai peidioí Yr ydym yn f^ych yn 
cyfrif pa fodd y mae yn sefyU rhyogom 
a dynion» a pha beth ydyw ein eefyU^i 



Digitized by 



Google 



DmiiwAi) áBWsa Yo&itrou 



m 



yn y 1[>yd. Áo ai id fydd i ni fed mor 
onest tuag at Ddiiw a thnag at eîn 
heDeidìan ein hunain ) Y mae y cad- 
frìdog ar ei holl egni ar foreu dydd y 
frwyar yn ceisio edr^ch i fewn i nerth a 
safle ei fyddin, ac i rif a gallu y gelyn- 
ion, ac a fydd i ninau gysgu pan y mae 
llengoedd ynpicellu atom, au saethau 
yn amlach na r dail ) tydi, yr hwn 
wyt yn cys^, defi&o, y mae dy grefydd 
yn dra amheus, bydcl y farn yn dra 
manwl : " O'r braìdd y bydd y cyfiawn 
cadwedîg." **Ymdrechwch am fyned 
i mewn trwy y porth cyfyng, canys 
llawer meddaf i chwi a geisiant fyned 
i mewn, ac nis gallant." Beth ydynt 
JT holl grefyddwyr marwaidd, diofal a 
diegwyddor sydd yn Uanw ein heg- 
Iwysi y dyddiau hyn ì Rhai yn ceisio 
myned i mewn, ac nis gallant. Beth 
ydynt y rhai sydd yn ymwylltio cym- 
aint ar wely angau, yn ymoíyn cyng- 
horìon a gweddiau y saint : " Rhoddwch 
i ni o'ch olew chwi, canys y mae ein 
lampauyn diflFoddif Rhai yn ceisio 
myned i mewn, ond am lawer o honynt 
" nis fiiallant." Pwy fydd y dyrfa a 
welir ddyfnaf yn y trueni tragy wyddol, 
ac a glywir uchaf eu grìddfanau ì Rhai 
wedi ceisio myned i mewn rhy wlun, ond 
nis gallant, rhai a chanddynt rìth 
duwioideb, eithr wedi gwadn ei grym 
hi. 

*< N'ad fi íoddloni ar iyw rith 

O greíydd heb ei grym ; 
Kho wir adnabod lesa Grist 
Yn fywyd anwyl im*." 

Os yw sefyllfa crefyddwyr mor 
amheua, pa mor druenus raid fod rhag- 
olygon y digrefydd ì Yr hwn a wyr 
fod digofaint Duw yn aros amo, yr 
hwn na fedd gymaint ag esgus ofod 
yn hunandwyllwr. Yr hwn yn ddirgel 
sydd megys yn herìo gwaethaf Duw. 
*^0s gwnaed hyn yn y pren îr, beth a 
wneir yn y crîn V* " Os o'r braidd y 
bydd y cyfiawn cadwedig, pa le yr ym- 
ddengys yr annuwiol a'r pechadur V' 

" ChwiHa í' enaid gyran'th galon, 
Chwüia 'i Uwybraa maith o'r bron, 

.Chwilia bob ystafeU ddirgel 
Sydd o fewn i gonglan hon ; 

Hyn i maes bob peth caa, 
Sydd yn atal nef ol ras.' 

W. D. E. 



Dtatawrwydd. — Dystawrwydd yw deaU- 
dwiÌAeth fiÿliaid, ac un o rinweddaa doeth- 




DYLAHWAI) ▲BDTE» V0B1STJ0L. 

I mhflii ei ffoidd, a phaa 
dy A hi,'*^DiAa. jgìL 6, 

(Parhad Q tudal 151 J 
IIL 

R bwy y mae yn ddyledswydd 
i'whyfforddiî Ymaeynddyl- 
edBwyddyn- 
laf, Arbawb sydd yn caru daioni yr 
oes ddyfodoL Nid hyfforddia dy blen- 
tyn, ond hyfforddia blentyn — unrhyw 
un y cei gyfleusdra. Mae y ddyled- 
swydd hon yn dyfod yn amlwg, ac yn 
anhebgorol angenrheidiol i ni iV chyf- 
lawnu, pan ystyriom mai plant yr oes 
hon fydd dynion yr oes sydd yn codi. 
Mai y rhai sydd yn cael eu magu ar 
aelwydydd ein gwlad yn bresenol fydd- 
ant, cyn pen ychydig o flynyddoedd, 
yn benau teuluoedd eìn gwahanol gym- 
ydogaethau. Mai y rhai sydd yn cael 
eu dwyn i fyny ar fronau ein Hysgolion 
Sabbothol yn bresenol fyddaat, cyn 
hir, yn brif noddwyr y sefydliad ben- 
dithfawr a chlodfawr hwnw. Mai y 
rhai sydd yn cael eu hyfforddi yn ein 
cymdeithasau crefyddol yn awr fyddant 
yn brif dystion dros Dduw yn yr oes a 
ddel. Os ydym am i'r oes nesaf fod 
yn oes sobr— yn rhydd oddiwrth 
ddrygedd y fasnach feddwol, mae yn 
rhaid i ni feithryn plant yr oes hon i 
fyny yn egwyddorion dirwest a Uwyr- 
ymataliaeth. Os ydym am i'r oes ddy- 
tbdol fod yn oes ddarllengar a rhin- 
weddol, mae'n rhaid i ni feithrin 
chwaeth yn ieuenctyd eiu gwlad at 
ddarllen, a thuedd i fod at ryw les a 
daioni yn y cylchoedd y byddont yn 
troi ynddynt ; os ydym am i'r oes syad 
yn codi fod yn oes grefyddol, yn oes 
ag a fyddo gan bethau crefydd ddylan- 
wad mawr amynt, mae yn angen- 
rheidiol. dwyn plant yr oes hon i tynu 
yn hyddýsg yn mhethau crefydd — 
pethau y bywyd tragywyddol. Gan 
fod defnyddioldeb, moesoldeb, a chref- 
yddoldeb yr oes nesaf yn ymddybynu 
I raddau helaeth ar ddynion yr oes 
hon, pa mor ddiwyd a gweitngar a 
ddylem fod i hyfforddi y plant sydd 
o*n cwmpasi a'u dwyn i fynu yn y modd 
gòreu. 

2Í1, Mae y ddyledswydd yn orphwys- 

edig yn benaf ar rieni ein gwlad — e bob 

lle ar wyneb y ddaear, y mwyaf ei ddy- 

lanẁád ar ddyn y w ei deuiu ; yno y mae 

42 



Digitized by 



Google 



ò» 



ì>TUL)»wjL]> ja>i>Tsa yoBiuot. 



■ylfiMn ei nodweddiad yn cael ei 09od; 
yno y mae y plentyn yn cael ei ddrych- 
feddyliau cyntaf, y drychfeddyliau hyDy 
yn creu teimladau, y teinüadan drachefn 
yn esgor ar arferioD, a'r arferion hyny 

SQ ffurfio ei nodweddiad. Dyma " ben 
òrdd" dyn am amser a thragywyddol- 
deb; dymay " cawell saethau," Ue y 
mae plant— leuenetyd yn llaw y cadam, 
i roddi y cyfeiriad a ddewiso iddynt. 
Dyma "ffynonell y dyfroedd," o ba un 
y mae hoil ffrydian cymdeithas yn 
tarddu; dyma y fan i " fwrw yr halen" 
sydd yn iachau.* Y mae yr argrafläad- 
au a dderbyniodd v plentyn yn moreu- 
ddvdd ei fywyd i w gweled amo wedi 
îddo dyfu i oedran gwr, ac fe fyddant 
i'w gweled arno hefyd i dragywydd- 
oldeb maith. Y mae yn hawdd 
^rllen yn ymddygiad llawei: un 
heddyw yn em gwlad ar ba aelwyd 
y cafodd ei fagu ; pa un a oedd ei rienî 
yn cymeryd y gofal priodol i'w addysgti 
yn rheol ffydd ac ymddygiad neu peidio, 
ac yn mysg pa ícymdeithion y bu yn 
ymdroi. Mae Duw yn dywedyd wrth 
rieni y dywysogaeth yn bresenol, fel 
y dy wedodd merch Pharoah wrth fam 
Moses gynt, " Dwg ymaith y bachgen 
hwn, a maga èf i mi, a mi a roddaf i ti 
dy gyflog. (Exod. ii. 9). A ydych 
yn magu eich plant i Dduw ì A ydy w 
rhieni Oymru yn cyflawnu yn gyd- 
wybodol y gwaith y mae Duw wedi 
ymddiried iddynt î Mae lle i feddwl 
nad ydynt ddim oU ; er bod nifer 
mawr ; ond os nad ydych, te ddyleeh 
gadw mewn cof y bydd Duw yn gofyn 
am waed eich plant oddiar eich dwylaw 
chwi. Mae'n bosibl eich bod yn 
rhoddi addysg dda i'ch plant, eu dwyn 
i fynu yn yr ysgolion goreu sydd o 
fewn eich cyrhaedd, ac nid yw hyny 
ond eich rhesymol wasanaeth, ond nac 
esgeuluswch eu dysgu i rodio yn 
Uwybrau rhinwedd a chrefydd. Mae 
yn ddichonadwy bod dyn yn wybodus a 
dysgedig, ond eto ar yr un pryd ei fod 
yn isel mewn moesau, yn hynod inewn 
annuwioldeb, acyn cyflawnupob peohod 
yn un chwant ; a*r rheswm am hyny 
ydy w mai y galon, ac nid y deaü sydd 
yn llywodraethu y fuchedd. Mae 
genym hanes am genedloedd wedi ym- 
ddyrchafu yn uchel ar hyd grisiau gwy- 
bodaeth a dysg, ac eto fod eu cymer- 
iad moesol yn isel iawn. Edrycher, er 
engraifft i Sweden. Dywed y diweddar 



Bareb. Jobn MiII^ UubdaÍD, ÿn ei 
lyfr gwerthfawr a dyddorolar " luddew- 
on Prydain," fod mwy o'r trìgolion yno 
yn cael addysg mewn ysgolion nag 
mewn un wlad arall ar y Cyfandiry ao 
eto fe'n hyfbysir, mai hwynûiwy y w y 
rhai meddwaf yn Ewrop. Edrycber 
hefyd ar Paris. Dywed yr un awdwr 
fod y Uywodraeth yn gwario mwy o 
arian er addysgu trìgoìion y ddinas 
hono nag a werir ar unrhyw ddinas 
arall yn y byd ; ac eto nid oes neb yn 
EwTop yn iwy ansefydlog mewn Dyw- 
odraeth, yn fwy creuíawn mewn rbyfeL 
nac yn fwy aflan u^ewn ymarweddiad 
na hwynt. A'r achos yw, am nad yw 
rhinweddau teuluaidd ar eu ti»ed. 
Mae Ue cryf i gredu y buasai gwdl 
gwedd ar ein gwlad pe buasai yr hdl 
rieni sydd o fewn ein tir, yn enwedig 
pob mam, yn penderfynu gwneyd ei 
goreu i addysgu ei phlant, ac i weddîo 
drostynt, yn lle y gwag-siarad a'r 
gwag-chwedleua sydd yn ormodol ar 
vr aelwydydd y dyddiau presenoL Mae 
Ilawer o rieni yn euog o gynghori ea 
plant, ac i roddi i'w plant y diodydd 
meddwol, sydd yn damnio cyrph ac 
eneidiau dynion. Ystyriwch beÜi 
ydych yn ei wneuthur ! Yr ydỳch 
wrth roddi y cwpan yn llaw y plentyn 
yn dystrywio ei ddähyddioldeb am ei 
oes, yn ei yru i'r bedd yn anmharod, 
ac yn ei anfon i ddystnrw a cboUedig- 
aeth dragywyddol. Y fendith fwyaf 
ei gwerth i Gymru, fel i bob gwlad 
arall, fyddai cael rhieni duwiol — ^rhai 
yn feddianol ar dduwioldeb amlwg — a 
rhai hefyd yn teimlo yn ddwfn ac yn 
ddwys yn achos ysbrydol eu idant 
Ac edrych mewn gwedd ddynol, 
byddai Eglwys y Duw Groruchaf wedi 
cael ei hamddifadu o wasanaeth rhai 
oV dynion mwyaf talentog, athrylr 
ithgar, gweithgar, a defoyddiol, oni baa 
fod Pen Mawr yr Eglwys wedí potaln 
rhoddi y goM o'u dwyn i fyny i rienî 
duwiol. loan Fedyddiwr a gafodd^ 
hyfforddi yn mhem ei ffordd, gan dad 
a mam ag oeddynt iil dau yn gyfiawn 
gerbron Duw, yn rhodìo yn hoîí orŵ- 
ymynion a deddfau yr Aiglwydd yn 
ddiargyhoedd. (Luc L 6). Caf(âd 
Timotheus ei ddwyn i fynu yn níjẁy- 
bodaeth ò'r YsOTtnyrau, a hyny o dan 
addys^aeth ei fam a'i nain dduwioL 
Dywed John Milton, fod ei dad ya 
ddyn o'r cywirdeb llwyraf, a'i fiunj yt 



Digitized by 



Google 



'^D^AÍŴŴÌÍ) ÀtoÝftO ÌOBíÛot. 



^27 



Yiott jràoedd foneddîges o Oymni, o'r 
cymeriad mwyaf rhmweddol, ac yn 
enwedîg jrn hynod trwy y gymydog- 
aeth am ei helusenau. Yr oedd tad a 
mam Dr. Alexander Carson, yn ddyn- 
ion duwiol, ac felly bendithiwyd ef â 
manteision crefyddol yr aelwyd yn 
moreuddydd ei oes, a chydnabyddai ei 
rwymau am danynt hyd derfyn ei 
yrfa; yn neillduol am jrmdrechion 
llafurus ei fam aM nain ar ei ran. Yr 
oodd tad y Parchn. T. Richards, Aber- 
gwaen, ac Ebenezer Richards, Tre* 
garon, yn breçethwr, a'u mham jm un 
o rai rhagorol y ddaear. Dywed Syr 
James Macldntosh, bod gan bob dyn 
mawr a da fam aliuog. Yr oedd mam 
yr athronydd enwog Robert Boyle, yn 
ddynes o feddwl grymus anarferol ; a 
dywedai nad oedd mewn un modd yn 
anenwog mewn dysgeidiaeth ; ac yr 
oedd mam Awstin yn nodedig am ei 
mwyneidd-dra a!ì auwiolfrydedd, a 
gwnaeth ei duwioldeb argraff ddwys ar 
ei feddwl ; ac hefyd yr oedd mam 
Ohrysostom jn uchel ar gyfní eì' chyr- 
haeddiadau a'i chrefydd. Gallasem 
O8od ger eich bron ychwaneg o engreiíFt- 
iau, ond nid yw o un dyben, ean fod y 
rhai a grybwyllwyd jm ddigon i 
ddangos y dylanwad mawr sydd gau y 
" fam " ar y plentyn. Fe aílai fod yn 
mysg eich plant raì ag y mae'r Ar- 
glwydd wedi bwriadu i wneyd gorchest- 
waith drosto yn eu dydd. Gan hyny 
gwnewch eich goreu ynte iV dwyn i 
fyny yn ofn yr Arglwydd, ac yn ngwy- 
bodaeth o'r Beibl. Oh ! na allasem 
berswadio rhieni ein gwlad i arfer eu 
dylanwad yn yr iawn gyfeiriad. ac yna 
fe fyddai gwyneb cymdeitnas yn 
wahanol iawn i'r hyn ydy w ar hyn o 
bryd. 

rv. Trwy ba foddion y mae y plent- 
yn i ffael ei hyfforddi ? Gallwn enwi 
y i)etnau canlynol : — 

1. Trwy addysg ac athrawiaeth dyl- 
ech eu gwneyd yn gyfarwydd yn y 
Beibl, yr hwn sydd yn abl iV gwneyd 
yn ddoeth i iachawdwriaeth j trwy y 
Sjrdd sydd yn Nghrist lesu, (2 Tim. 
iÌL 15). Dylech wreiddio y syniad 
hwnw yn ddwfn yn eu meddyliau, sef 
•^ bod yn Ysgrythyrwr da, y w bod yn 
dduwinydd da." Gwnewch eich plant 
yn gryf i gyfarfod áff ysbryd anffyddol 
yr oes, yr hwn i^dd yn lefeinio oym- 
adthaB yn gyffiradiiioL MaâUaweraa 



wedi gadael cartref, lle na ddarfu iddo 
glirwed un gair am anffyddiaeth, ac 
fel y bu gwaetha'r modd, fe ddarfu 
iddo fyned i blith anffyddwyr, a*r diw- 
edd oedd iddo yntau fyned i gofleidio 
yr un syniadau gwrthun achyfeiíiornus ; 
a'r rheswm am hyuy oedd, eu bod wedi 
gwneyd ymosodiad arno pau nad oedd 
sanddo arfau cyfaddas i gyfarfod & 
hwynt. Mae un arall drachefn, er 
myned i blith yr un rhai, yn daí yn 
ddigryn ac yn ddiysgog; a'r rheswm 
am hyny oedd, ei fod yn berffaith gyf- 
arwyad â'u syniadau, ai fod wedi 
chwilio am ddigon o reaymau i'w gwrth- 
brofi» Dygwch eìch plant i fynu yn 
rhai cadyrn yn yr Ysgrythyrau— yn y 
wybodaeth werthfawrocaf a all dyn 
ddyfod i feddiant o honi. 

2. Trwy geryddu a chynghori. Mae 
yr elfenau o geryddu a chyughori yn 
anhebgorol angenrheidiol mewn g\ŵ 
hyfforddiant. Ceryddwch a chynghor- 
wch eich plant mewn cariad — mewn 
tiriondeb— mewn ysbryd priodol, pan 
roddi ar ddeall iddynt mai eu daioni a'u 
lles oedd mewn golwg genych wrth 
wneyd hyny. 

3. Trwy esiampl. Fe aiff yr addysg 
yn ofer, a'r ceryddu yn aneffeithiol, os 
nad ellwch roddi o'u blaen esiampl dda. 
Mae mwy o ddylanwad gan esiampl na 
^rchymynion. Fe all dyn gael gwell 
syniad am y gelfyddyd o ýennio wrth 
weled amaethwr da yn trin ei dir, na 
phe buasai yn darllen y traethodau 
mwyaf manwl ac ymchwilgar a gyfan- 
sodawyd erìoed ar amaethyddiaeth. 
Fe all dyn gael gwell drychfeddwl am 
areithio, wrth glywed un o " feistriaid 
y gynuíleidfa" yn traddodi, na phe 
buasai yn darllen y gramadeg soreu 
a ellid gael ar areithyddiaeth. Fe all 
dyn gael gwell idea am farddoniaeth, 
wrth ddarllen cyfauftoddiadau rhai o 
wir feib yr awen, na phe buasai yn dar- 
llen y gramadeg goreu a gyfansoddwyd 
erioed, yn gynwysedig o reolau barddas. 
Fe all ayn gael gwell me<ldylddrych am 
g;ynfan8oddi, wrth ddarllen cyfansodd- 
ladaumeddylwyrmwyafenwogyroesau, 
na phe buasai yn d!U*IIen yn ehelaeth 
ar pa fodd i gyfanaoddi. Felly, fe all 
y plant gael gẁell syniad am natur a 
gwerthfawrogrwydd gwir grefydd, wrth 
eich gwdled chwi yn ei mctio yn eich 

i by wyd, na'r hoil addyogiadau «t cyng- 
l horion yr ydych ya eu rhoddi iddyat% 



Digitized by 



Google 



328 



rbmyẁAi» ibütsa ÿokÌú6t 



Maa yn rhaid fod eich bywyd jn eyà- 
fyned à'ch cynghoríon, onite fe fyddant 
jm ddifadd. fr dyben i sicrhau effeith- 
lolrwydd pre^thiadyr efengYÌ, mae yn 
rhaid i'r pregethwr gredu yr nyn y mae 

Si ei letaru, a byw yn ol y pethan. 
ewn trefh i'r eglwys feddu dylanwad 
ar y byd, mae yn rhaid i*w haelodau 
fyw eu proffes allan mewn ymarwedd- 
iad Felly, i*r dyben i*r rhieui fod yn 
Uwyddianus gydag addysgiaeth eu 
phmt, mae yn an;;enrheidiol iddynt 
iyw yn eu bywyd y cynghorion hyny 
ag y maent yn roddi iddynt. Y 
mae yn bwysiff iawn fod y rhieni yn 
byw yn unolàu cynghorion. Braidd 
na ddywedem fod tynged dra£;yw^ddol 
eu plant yn troi ar hyny, oudieithr i 
ras y nef gyfryngu ar eu rhan. Y rheol 
gyffredin ydy w, yr nyn yw y tad, dyna 
lydd y mab : a'r hyn y w y fam, dyna 
fydd y fercn. Carwn onrn i dadau 
em gwlad, A ydy w y llwjrbrau yr yd- 
ych yn eu rhodio yn rhai dyogel i'ch 
meibion i rodio hefyd ar hyd-ddyntî 
Ac i'r mamau carwn ofyn hefyd, A 
ydych yn by w yn y fath fodd í^ a fu- 
ûsech yn dymuno i ch merched tyw yr 
u i bywyd a chwithauî 1 y canoedd 
o ieuenctyd sydd wedi dinystrio eu 
hunain. gyrff ac eneidiau, trwy ddylyn 
esiampl eu rhienL 

Fel y darfu i ni glywed yn ddiweddar 
am weinidog yr efengyi, yr hwn oedd 
yn gymedrolwr, y mae ei blant heddyw 
yn feddwon proflfóaedig ; ac am gymedr- 
oldwr arall, yr hwn oedd yn ddiacon yn 
eglwys Crist, ymae ei blant heddyw 
yn feddwon, ac y mae y wlad jm rhoddi 
y cymeriad hwnw iddynt. Beth a 
ddangosir yn yr engreifflìau dan sylw 1 
onid dylanwad esiampl yn y dechreoad ] 
Er mwyn eich plaut, yn gystal açr er 
mwyn eich hunam, rhoddwch heibio y 
diodydd meddwol ; gwnewch gymaint 
ag hynyna o aberth er eu mwyn, fel y 

fellwch roddi o'u blaen esiampl dda. 
^eidiwch ag addaw i'ch plant yr hyn 
yr ydych yn gwybod nas gellwch ei 
gyflwanu ; oblegid yr ydych trwy hyny 
yn rhoddi ar ddeall iddynt nad oes aim 
pwysigrwydd mewn geirwiredd. Peid- 
iwch a siarad pethau gwag — ^pethau ag 
sydd yn dwyn cyeylltiad âT bywj^ 
hwn ar ddydd yr Arglwydd, yn enwedig 
yn nghlywedigaeth eicn plant ; oblegid 
yr y aycn trwy by ny yn (Uleu yr ai^graff 



o bareh a weddai fod-yn ea -mBdd^ú 
i'r Sabboth. B^^dded tod eich hoU 
fywyd yn tueddu i adael ai^graff amynt 
eich bod yn caru y da, ac yn casaay 
drwg. 

V. Yr effeith a'r canlyniad daionuB 
hyny— "A phan heneiddio nidymedy 
À hL" Dvma y ffrwyth fydd yn dylyn 
eich hymarech a'ch llafur — ^gweledeich 
plant, y rhai a fuoch yn eu hyffordi i 
gerdded Uwybrau daionì, yn parhaui 
rodio ar hycf-ddynt. Mae llawerwedi 
perí blindfer a gofid mawr i'wrhieni, 
oblegid eu bod wedi troi allan yn chai 
drwg ac annuwiol, a hyny yn beoaf o 
ddüfygderbyn hyftorddiant ar ddechrea 
eu gyrfa yn y byd ; tra y mae y ẁai 
ag sydd wedi derbyn byfforddiant 
príodol yn nechreu eu hoes, yn dyfod 
yn gaffaeliad mawr i gymdeithas. Mae 
llawer o blant dynion duwiol wedi 
myned yn blant anradlawn mewn adeg 
o'u hoe^ eto fe fu eu gwaith yn myfyrio 
ar "adgofion mebyd" yn foddion i'w 
dwyn i fteisio Arzlwydd Dduw eu tad- 
au yn Dduw iddynt hwythau. Cofio 
am gynghorion a roddwyd iddynt gan 
rai oedd yn teimlo dyddordeb ynddynt, 
fu yn fodídion i gren chwyldroad hoUol 
yn mywyd llawer un— cofio am weddiau 
taerion a ffafaelgar a dy walltwyd ar ea 
rhan wrtn orsedd gras, gan ríeni ag 
oeddynt er ys amser wedi myned oddi- 
wrth eu gwaith at eu cwobr, fu yn 
foddion yn llaw Ysbryd üuw i ddeffroi 
meddwl Ilawer un yn ngylch ei JcyA^ 
tragywyddol, i ofyn yn ffyddipg gan 
Dduw am y ^efydd hono ag oedd ei 
ríeni ynfedüianol ami. Na fyddwdi 
yn brm yn eich gweddîau dros eich 
plant ; fe allai pan fydd eich corff yn 
mhriddellau'r dyffryn, ach ysbiyd 
wedi myned at Dduw yr Hwn a'i rhoes, 
y bydd ffrwyth eich gweddîau yn dyfod 
i'r golwg. Erfyniwch ar Dduw i 
achub eich plant i fywyd tragywyddol 
gan gredu y gwna hyny, ac y mae'n 
sicr wneyd yn ei ddull a'i amser pri- 
odol ei hun. Hyfrydwch penaf rhieni 
oedranus ydyw gweled eu plant yn 
ddefnyddiol yn y byd, ac yn filwyr 
dewr a ffyddlawn dan fìmer y Gwr a 




una tuag at nyny, y mae yn rnaia iw 
rhieni eu hyfforddi yn mhen eu fioidd. 
ipendithied J>üm ni & ẅiẀ4i^« 



Digitized by 



Google 



IJli^ýb ùtiẃẁám Ý ÿiÌtCH. bfi. (mtittBâ. 



tÿ^ 



iyâdont yn cyflawnu yn gydwtbodol 
y. gwaith y mae Duw wedi ymádiried 
i'w gofaL Amen. 

Fjfosÿffln, I. G. MYînne. 

"YB lESU A WYLODD." 
* Yb lesu • wylodd," 1 írawddeg gynwysf awr, 

Pwy fy th all esbonio ei chynwy» yn Uawn, 
Ki fedr nac angel na seraph gogoniant 

I blymio i*w dyfnder — rhy fyr yw eu dawn ; 
Mi dybiaf fod no o angelion y Wynfa 

Yn sisial rhyw eirian fel yma i'm cly w : 
'* *JRwy'n metha a deiJl pa fodd i esbonio 

Yr íesu yn wylo, ac yntan yn Dduw." 
Ki ddagran a dreiglent fel tonan o gariad 

fôr cydymdeimlad cynhyrfus ei fron, 
Kes Uanw y ddaear a myrdd o f endithion— 

1 draeth y ddynoliaeth y llifai y don. 

O ! ddagraa bendigaidf y dwyfol genhadf u, 

Anfonodd yr lesn o'i fynwt s ei han, 
Pa rai oedd yn eglur yn siarad ei deimlad, 

A phrofi'r berthynaa sydd rhyngddo a dyn. 
•* Yr lesa a wylodd" — dangosodd ddynoHaeth 

Y medrai hi wylo mewn undeb â Daw ; 
Fel d^rn oedd yn wylo nwch beddrod ei gyfaUl, 

Oad Dnw yn cyfodi y marw yn fyw ; [wch 
** Yr lesn a wylodd," mor fawr oedd ei drist- 

Wrth weled dynplryw gan bechod yn gaeth ; 
Nid wylo yn nnig a ddarf a yr lesu, 

Ond rhoddi ei hunan i farw a wnaeth. 
JPenbre, Iaoo Ionawb. 



LLYTHYR ODDIWRTH Y 
PAROH. DR. GRIFFITHS. 

Mawphlang, Gor. 18fed, 1879. 
Anwyl Gyfaill,— Yr ydym yn 
awr JVL nghanol penbleth gyda'r 
cholera, èr nad méwn llawn cymaint 
i^ y buom. Y mae lluaws mawr o 
breswylwyr Mawphlang wedi syrthio 
yn ebyrth iddo. Y caae cyntaf o hono 
ydoedd báchgen ieuanc o Shillong. Yr 
oedd ar ei ffordd yma gyda*i fam a'i 
frawd pan y tarawyd ef yn sal. Gan 
na wyddent pa un a oedd lle iddo ar y 
tii- cenhadol, rhoisant ef mewn hen dt 
wrth ochr y ffordd, Ue nad oedd gwell 
llawr na'r ddaear wlyb, na*r muriau yn 
ddira cysgod rhag gwynt na gwlaw. 
Nid oedd genyf inau le gwell nag 
ystabl iV roddi, ac yno y bu farw yn 
mhen ychydig oriau ar ol cyrhaedd. 
Yr oedd fy mhryder vn nghylch y rhai 
oedd yn y ty yn ŵwí, gau ei fod, 
rhwng gwasanaethwyr Mr. Jones, 
Shdila, Mr. Erans, a'n rhai ninan, yn 
nghÿd a pherthynasau rhai o honynt 
oedd wedi dianc o Shillond^ yn llawn 
jmnr^-mor Uawnf^d yroedd oÿm«iat i^ 



17 yn cysgn mewn un ystafell, 'nad 
ydyw ei maintioli ond ugain troedfedd 
wrth ddeunaw. Mewn ystafell arall yr 
oedd Mr. a Mrs. Jones, Shella, a'u 
baban newydd anedìg. Ynún dtning 
room yr oedd y bachgen y soniais 
wrthych oedd wedi cyfarlodâ damwain, 
a dau neú dri gydag ef : ac yn yr ystafelí 
agosaf ati yr oedd Mrs. Griffîths a 
minau— Mrs. Griffiths ond newydd 
roddi genedigaeth i un fechan. ííid 
oedd ond un o'r ystafelloedd ar gyfer y 
cenhadon ereiU wedi ei gorphen, ac yn 
hono yr oedd Mr. a Mrs. Evans. Felly 
gellwch feddwl nad oedd deddfau 
Ilygiene yn hawdd i'w cadw o dan y 
fath amgylchiadau. Yn yr ystafell 
Ue yr oedd dau-ar-bymtheg yn cysgu, 
cymerwyd bachgen tua deuddeg oed 
yn sal o'r cholera, Symudwyd ef ar 
unwaith i'r dining-room, lle y bu farw 
yn mhen tuag ẁyth awr a deugain. 
rarodd ei afiechyd ef gynwrf a dychryn 
mawr yn mhlith y gwasanaethyddion ; 
ac yr oedd y lleiU bron yn hoUol ddi- 
werth am rai dyddiau, íçan gymaint yr 
ofn oedd arnynt. Trafferth fawr oedd 
gallu ciaddu y bacbgen. Gwnaeth Mr. 
Jones, Shella, a*i weision, fedd iddo, a 
Mr. Evans a minau wnaeth yr arch. 
Ond nid oedd neb heblaw athraw 
Mawphlang, ü Duon, yn ddigon gwrol 
i'n cynorthwyo gyda'i gario at y bedd. 
Yn wir, safodd ef yn ffyddlon iawn 
gyda ni ; ac er nad oedd mor ddiofn a 
ni ein tri, dywedai Mr. Jones mai 
ychydig iawn o Gassiaid a ellid gael i 
íbd mor wrol ag ef gyda'r fath afiechyd 
a hwn. Rhoddais ddau rupee (pedwar 
swUt) iddo am ei ffyddlondeb, ond 
caraswn yn fawr allu rhoddi rhagor. 

Wedi hyn ymwelodd y chofera a'r 
pentref, a dechreuodd y bobl ffoi, rhai 
i'r anîalwch, a rhai rr mynyddoedd. 
'Oefais fy ngalw at un bachgen ieuanc 
oedd wedi ei gymeryd yn glat; yr 
oedd ei fam a'i chwaer wedi dianc o'r 
ty, ond nid o'r pentref, a'i dad yn unig 
i ofalu am dano. Pan aethum yno un 
boreu yr oedd y dynion wedi eu bolltio 
o'r tufeWn, ond nid oedd yr un ateb i'w 
gael er curo a gẃaeddi. Wedi 'hir 
ddysgwyl aethum at berthynas iddynt 
i'w hysbysu o'r ffaith. Ni ddeuai yn agos 
i'r tŷ, a rhoddodd ganiatad i mi i dori i 
mewn Iddofy hunan. Hyn a wneutham, 
a gellwch ddychymygu yr iasau oerion 
aymaflai ynoí pw); welais yr hen wr 



Digitized by 



Google 



tib 



tlMBÝB ÒÌ>DIŴ8ÉS Ý I^ÌJtÒÀ. DÌÌl 'Ò&ìMlÌ^. 



Si gorwedd ar lawr yn farw ao oer, a'i 
b yn gorwedd yn agos iddo bron yn 
farw. Y r oedd hya tua phiimp yn y 
boreu, a phan oeddwn yno tua saith y 
noswaith gynt, yr oedd y tad fel arfer, 
ond ei fod yn mhell o dan ddylanwad 
diod. Aethum adref ar nnwaith i 
geisio ychydig heef tea iddo, a threul- 
iwyd y diwmod rhwng ymweled âg ef 
a chwilio am eì fam neu ei chwaer i 
ofalu am dano. Pan ddaethum o hyd 
iddynt gwnaent bob esgus rhag myned 
ato, ac er myned ar eu holan, a chrefu, a 
dadleu, a oygwth, nid oedd dim yn 
tycio am wythnos. (Gwahaniaeth, 
onide, rhwng mam Gassi a mam Gym- 
reig; ond heb fod o dan ddylanwad 
uniongyrchol neu anuniongyrchol cariad 
Críst. Ychydig, mewn cydmaríaeth, 
wyf fi yn weled yma o garíad rhwog 
gwr a gwraìg, plant a rhieni, na brodyr 
a chwiorydd). Ar hyd yr wythnos yr 
oeddwn yn myned yno, chwech neu 
wyth weithiau y dydd, i roddi ym- 
borth a physi^riaeth iddo, ac yn 
fforfod newid ty niUad mor aml a 
nyny, gan fod y gwlaw mor drwm. 



r pryd hyn daeth ei fam at y tŷ 
cenhadel g^ da chydaid o bytatws, yn 
rhodd i mi am ofalu am ei mhab. 
Svnodd yn fawr pan^wrthodais hwynt 
(Y mae derhyn rhodd yn mhlith y 
Cassiaid, pe buasai yn ddim mwy nag 
un chwiý o*u. pibell, yn ar wy dd o gyfeiU- 
ffarwch). Dywedais wrthi nad oedd 
dim cyfeillgarwch rhyngom oni ofalai 
am ei mhab ; ond os yr ai i ofalu am 
dano, ein bod yn gyfeiUion gyda'r 
goreu. Wedi cael tipyn go lew o'i 
cheryddu gan Mr. Jones a minau^ 
aeth ymaith. Pan aethum iV thy i 
edrycn am ei mhab yn mhen tuag awr, 
dyna Ue yr oedd yr hen wraig wedi 
ysgubo y llawr a chyneu tân. Yn awr 
yr ydym yn gyfeillion mawr, a ddoe 
pan aethum yno gyda Mrs. Gríffîths, 
yr oedd yn cynyg y cydaid pytatws 
dracheín, a minau yn ei dderbyn. Y 
mae ei bachsen wedi ei adferu i'w 
gynefin iechyd a'i nerth. 

Y mae Uawer iawn wedi meirw o 
hono yn Mawphlang, ond nid cymaint 
ag yn Shiliong. Creda y Cassiaid mai 
rny w greadur ydy w y cholera sydd yn 
tramwy trwy bentrefi yn y nos, gan 
gyffwrdd à hwn a*r Uall (yn y nos y 
mae y rhan f wyaf yn cael eu cymeryd 
yn glaf ganddo) i weitiüau êl heibio yu 



y dydd, ao o ganlyniad teimla y Ouffl 

mai y lle dyogelaf rhagddo, os yn y 
pentref, ydy w yn ei dy a r drysan wedi 
eu bolltio o'r tufewn. Y mae gwahanol 
famau am ddull a llun y creadnr hwn, 
a thybia y rhan fwyaf o honynt y ^ 
ymnthio mewn gwahanol ffurfian. Tra 
y mae y dyn yn glaf y mae y creadar 
hwn yn aros gydag ef, ond pa ub si 
holUbresenoldeb un creadur, yDte 
amlder o honynt ydyw yr achos fod 
amryw yn dyoddef oddiwrtho ar im- 
waith, sydd neb ei benderfynu. Nid 
oes gan y Cassiaid un drychfeddwl am 
fesurau gocheliadol rhagddo— ddiffl 
pellach na ffoi o'r gymydi^^aetìi fi 
ooedwigoedd. Ni wyddant ddim am 
bwysigrwydd dwfr pur, tai glân, àx^ 
ac yn aml ni phetrasant adael cyrph y 
meirwon ar y ffyrdd ac yn y Ím i 
bydru, a gwenwyno y gymydogaetìi. Y 
mae eu hoU noddfa mewn tori wyaa a 
dianc Y mae rhai o honynt vedi 
dysgu yn wahanol, mae'n wîr, yii 
enwedig y Crístionogîon. An&ntais 
fawr gyda chleifíon o'r cholera, yn 
gystal a phob afiechyd arall, ydyw yr 
anhawsder ganddynt hwy i gym^d 
trafferth gyoa'r claf. Gadawant ef am 
ddyddiau neb ymborth, os nachymerìr 
ef yn hwylus ; ac yr wyf yn cfedni 
lawer farw yn Mawphlang fuasent 
heddyw yn fyw pe buasai rhywrai yn 
gofeJu am eu porthi yn bríodol, a 
chymeryd trafferth i*w cadw ynlâna 
chysurus. 

Darfui'r afiechyd hwn eîn dyrysayn 
hollol gyda y gwaith cenhadol rnàfíBr 
gyrchol. Ni anfonai neb eu plant i'r 
ysgol, ac felly cauwyd hL Ni ddŵiai 
neb i'r swasanaeth ond y ddau GrÍBt- 
ion sydd yma ; ac felly boddlonwyd ar 
Çael gwasanaeth bychan yn em ^ 
iddynt hwy a'r gweision unwaith bw 
Sabboth. Bu i bresenoldeb y chUan 
ar y tir cenhadol hefyd fod yn rhwjrstr 
am amser i bobl ddyfod yma i gen» 
meddyginiaeth ; ond yn awr y maent 
yn dechreu dyfod, a bod yn fwygwroL 
Golygfeydd nad anghofiaf hiryst 
yn fuan ydoedd ffweled daddu tiì oêdd 
wedi marw o r cnolera. Cafwyd ÿiawf 
pur gryf mai ychydig o barch a dslir 
i'w gyd-ddyn gan ddjrn heb banh i 
Dduw. Ni chyffyrddai y dynioa ftV 
oorff mewn un modd, ao m fetddM 
fytíòá yn agoB ato heb yn raftrf 
'wmji euhumûii yaddigoa aMÌlt i 



Digitized by 



Google 



iLTTara owmgBí t paboh. ra« ourmHa. 



S4l 



n>d yn' aAysiyrìol oV gwaith mewn 
Uaw. Wedi yfed digon &nt at dy j 
marw a thaflant raff am ei wddf, ganei 
lusgo yn y duU hwnw at y bedd, yna 
taflant y corff iddo ar ei wyneb nen ei 
ochr fel y dygwydd iddo syrthio. 

Oyn i'r anhawsderaa presenol eìn 
cyfarfod yr oeddym yn myned jrn 
mlaen yn Ued hwylus gyda'r gwaith 
oenhadoL £r pan ymsefydlasom ^m 
Mawphhmg yr ydym wedi derbyn saith 
i'r egl wys o Mawreng— un yn chwaer i 
U JEer, yr efengylydd o Sohbar, yn 
nghyd a thri ol nhlant. Y mae ei 
gwr yn teimlo yn hur agos hefyd, ac 
yn ymddangos, a siarad yn ddynol, fel 
un fydd yn Gristion cyn hir. Yr 
oeddym yn cael cynulliadau da hefyd 
ar y Sabboth— tua 60 yn yr ysgol, a 
80 yn y bregeth— er mai trúferth fawr 
a geid i berswadio rhai o honynt 
Rhyw awr o amsw a roddid rhwng yf 
ysgoi a'r bregeth, a byddwn ^m dem- 
Tddio hon i ^ned o dŷ i dỳ i wahodd y 
bobl ì't ysgoldy. Y lle y byddem yn 
Bicr bob amser o gael tyrfa o bobl 
ydoedd gambling'house a gedwid ^n 
hen wr un-llvgeidiog ; a chan ei fod 
yn arfer dyfod i geisio meddy^aeth, 
ac yn ystyrìed ei fod ef a mmau yn 
gy&iliion, teimlwn fy hnnan yn ifed 
wtol yno ; a phob tío yr awn i fewn 
byddent yn brysur iawn yn ciddio 
carcUau. Un tro gellais íyned yno 
cyn iddynt eu cuddio, a chefais afael 
mewnsypyn ohonynt, adywediasfy 
mod am en cadw, ac aethum à hwynt 
ymaith. Yn mhen diwmod neu ddau 
aethum i'r tŷ drachefn, i dalu am dan- 
ynt (sef 3 anna, neu 4Ì ceiniog) ; dyna 
y cardiau cyntaf a orynais éríoed. 
Byddwn yn Uwyddo i chwyddo fy 
nghynulleidfa yn aml o'r tỳ hwn, a 
phan ddysgaf y Cassiaeg yn well, bwr- 
ladaf wneyd defhydd helaeth o'r ty 
a'r tyrfaoeid fydd yno i bregethu yr 
efengyl i lawer o rai annuwiolaf Bryn- 
iau Oassia, gan fod yno weithìau rai o 
bob cwr o*r wlad. Ilhyfedd iawn fel 
y mae y bobl yma yn dysgu sut i diiu 
y cardíau mor fuan, pan na feddylias- 
ant erioed am ddysgu llyfr. 

Yr oedd yr ysgol ddyddiol hefyd yn 
dytod yn mìeien yn Ued dda. Nid yd- 
yw ei safon yn uchel o gwbl, ac ni 
ddysgwylir iddi fod am amaer beth 
bynag. Yr ydym ya dyagwyl y gall 
Mrs» Gdffîw x«ddi mwy o'i baomr 



gydag ysgol y genethod nag a aUaf fi 
gydag un y bechgyn. Ar yr 8fed o Faî 
bu Mr. Wüson, yr Arolygydd, yn ym- 
weled À hi, ao fel hyn yr ysgruenodd 
yn y Register : — 

** I have inspeoted tlie M»wpblaDg Mûiioii 
Sohool this morniog—present, 21 boys and 7 
girls, oat ot 28 boyâ and 7 girls on roUa. 
Four boys can read English, bat are decidedly 
defeetive in their pronnnciation. They read 
Khaaia pretty fairly, and two ot them wrote 
from diotation fairly weU, bnt slowly. In 
arithmetic, two in simple divÌ8Ìon and oom- 
pNOond moltiplication, and two in simple mnl- 
tiplication. Tbey are Tery slow working on 
slatea. Moch more attention shoold be paid 
to arìthmetio aU throogh the sehool— they 
are very bachward in it, and reqiiire to be 
poshed on. Foor other boys oan read 
Ehasia— one of them weU ; he also answered 
weU in arithmetic tables to 8, é^c— and seems 
to be a very smart lad. I hare adrìsed the 
master to trace oot letters and nnmerals on 
plantain Ieave8, and then get the boys to ink 
them over with a pen. This wiU teach the 
yonnger bohrs how to write, and keep them 
occopied whUe the master is engnged with 
other boys. I also think it is scaroely wise to 
try to teach boys English ontil they are weU 
np in their òwn langoage, and know some- 
thing abont Arithmetic.---J. Wilbon.' 

Chwi welwch maì dydd y pethau 
bychain ydy w gyda'r ysgol yma eto ; 
ond dysgwyliwn y daw yn well yn araf. 
Ni fydd amom gymamt o angen yn 
awr am lechi a copy-hoohs, gan fod 
genym, trwy garedigrwydd y cyfeillion 
gartref, lawer o honynt i'w rhanu. 

Yr ydwyf er's tipyn bellach yn gallu 
dwyn yn mlaen ddosbarth yn yr Ysgol 
Sabbothol fy hunan, ond fod athraw 
: wrth law os bydd eisieu ^ir Eassi. 
Rhaid cyfaddef hefyd, mai dylyn yr 
iaith yn hytrach na dylyn y pwnc 
fyddaf yn wneyd y rhan amlaÇ gan 
nad oes genyí ddigon o honi i sefyll yn 
hir uwch ben yr un pwnc. 

Er y cawn arolygu y gwaith medd- 
ygol ar ddiwedd y flwyddyn, carech, 
mae'n debyg, gael gwybod sut yr ydym 
yn myned yn mlaen yn awr, a pha 
gynydd a wnaed er yr adeg y rhoddais 
\ gyfrif i chwi o'r blaen. flyn ydy w y 
cyfrif Chwefiror yr 8fed hyd Gor- 
phenaf 18fed : 
HoU ymweliadan cleifion à mi ... 1,427 

Nifer y rhai newyddion 914 

Merohed nwchlaw 14 mlwydd ... 823 

Plant 14 oed ac isod 215 

NUer y Ehassiaid paganaidd 892 

Daeth y rhal hyn ataf o 64 o wahanol 
bentrefi» pa rai a enwir. (ond nidatebai 
un dyben iV háiigraSu). 



Digitized by 



Google 



»4d 



ÌXTm% MIWWB T »ÀMB htL wmnBL 



Pd y ff welwoh y mae y cleiflon wedi 
dyfod o îawer o bentrefl, Ue nad oes yr 
uii ysgol ddyddìol Da gẃasanaeth cr^- 
ydcbl gwbl Peth rhyfedd mewn 
cysylltiad ft'r gwaith cenhadol yo y 
wlad yma ydyw nad oes ond ychydìff 
08 neo yn doa i wrandaw yr efengyl 
ond bentrefi, lle y mae ysgohon 
dyddiol, fel y syiwai Mr. Jerman Jonea 
yn rhai o*i lythyran. Y mae lluaws 
mawr o bentrefi o amgylch Mawphlang, 
ac fewn Ilai na thaith diwmoa. Mae 
yn debyg fod deg neu bymtheg o rai 
lelly, ond nid oes rhai yn dyfod i'r 
gwasanaeth crefyddol ar v Sabboth o 
un o honynt oddigerth 17 Kypa Ka 
Lydia o Mawbeh £arka. Ond gyda'r 
bobl sydd yn dyfod oV pentrefi nyn i 
geisio meadyginiaeth yr ydym yn 
gwneyd ein goreu i ddweyd wrthjmt 
mor syml ag y gallwn am lesu Gríst a 
threfn cadw trwyddo. Cyn i'r cholera 
ddychryn pobl o Mawphlang, byddai 
genym rai fel hyn yn aros yn Maw* 
phlang am dipyn o amser, ac ambell 
un Tionynt yn dyfod i'r gwasanaeth 
teuluaidd bob boreu (cedwir nwn genym 
yn y Oassiaeg, er mwyn y gweision, 
&c., yn y boreu, ond yn Gymraeg er ein 
mwyn einhunain yrhwyr). Fel hyn 
yrydym yn gallu cyrhaedd trigolion rhai 
pentrefi ag sydd, naill ai oblegid anadd- 
íedrwydd neu fychander, heb ysgol. 

Yr wyf yn meddwl i mi eioh hysbysu 
o'r blaen i mi ymweled â Lynniong (un 
o'r pum pentref a roddwyd o dan fy 
ngofal fel dosbarth) gyda Mr. John 
Jones. Pe buasai gan ỳ bobl ddymun- 
iad mawr iawn am ysgol yno, nid 
oeddym yn gweled fod yn hawdd 
rhoddi atbraw yno yn awr, pan y nìae 
pentrefi mwy eu maintioli a mwy 
cyfleuB i'w gweithio heb yr un. Ý 
mae y pentref wedi ei ranu i dri o 



bentrefi bychain, pob un tua dwy 
fiUdiroddiwrth eu gilydd, a'r canol o'r 
tri ar yr ochr arall i afon fawr, sydd 
yn rhy fawr i blant bychain ei chroesi 
yn ddyogeL Nid oes yn y tri hyn 
gyda'u gilydd ond rhyw 24 o blant y 
gellid dysgwyl, o ran oed, iddynt 
ddyfod ir ysgoL Bu yno ysgol tua 

Shym theg mly nedd yn ol gan y di weddar 
fr. Thomas Jones ; ond y pryd hyny 
yr oedd y bobl bron i gyd yn byw yn 
y darn canol o'r pentref, tra y maent 
yn nwr wedi eu rhanu yn gyfartal 
rhwngytridam. . 



'^firpan yBgrìfenais atoch o*r UaflB, 
buom xm Sabboth yn eann yn y ífurch- 
nadât yn Mawphlang. Cynhelìr 
marohnad fawr yma bob wy th niwmod, 
ac un feehan yn mhen pedwar diwmod 
ar ei hol, felìy dygwydda y ddwy yn 
eu tro ar y Sabboth. Y pryd fayn yr 
oedd Mr. John Jones gyda m, a Cûrist- 
ionogion o Oherra yn aros yma i íod o 
dan driniaeth feddygol, fel ag yr oedd 
genym gôr Ued dda. Mentrodd rbai o 
wrandawyr oyson Mawphlang faeíyd 
sefyll wrth ein hochr a <mana gyda ni» 
OawBom wrandawìad da tra yn canu, 
ond nid Ilawer traynnarad. Dranoeth 
yr oedd yr holl bentref yn ferw o 
ddigofaint, ac yn dweydfod y cytfareol- 
iaid yn eu cospi hwy trwy godi y 
prisìau, am fod Mr. Jerman Jones yn 
myn'di'rmarchnadoeddibregetha. Yr 
oedd yno un eneth o Mawphlang— yr 
unig fenyw o'r pentref sydd yn Grist- 
ion--o'r enw Ka Lun gyda ni, a fau hi 
o dan dipyn o erledigaeth oddiwrtfa ei 
mam am ddyfod ; ond gan fod ei 
brawd yn Gristionac yn athraw yn 
Um Lyngka, gorfu i'r hen wraig oerì, 
ac y mae rhyddid per£faith wedi ei 
adferu i Ka Lun yn awr. Nid wyf yii 
dysewyl llawer o ìes uniongyrohol oddi- 
wrth hyn, gan fod y bobl oedd yno yn 
hoüol anwybodus am bethau mwyaf 
elfenol crefydd lesu Grist, ac nid y 
cyfle goreu ydyw marchnad i'w dy^ga 
yn hyn; ond gall wneyd lies trwy 
dynueu sylw at y grefydd Grìstìon- 
ogol, a dwyn rhai sydd yn sefyU yn 
mh^ oddiwrthym i ht)li pa beth ydyw, 
a bydd hyn yn rhy wbeth. 

Y mae genym yn awr ys^ 
llawer mwy cysurus na'r un blaeno 
Prynodd Mr. Jerman Jones hen dy yn 
y pentref, a tíirodd ef, gydag ychydog 
lawn gost, yn ysgoldy, ac nn da 
ydyw hefyd— gwell na llawer a welaìs 
hyd yma ar y Brynìau ; ac o'i gyd- 
maru à'rddaugapel brodorol a wäÍEÜ» 
yn fplains (un yn Oalcutta a*r IM 
yn Bacca), y mae fel eglwys gadeirid. 
Y mae ei furiau o geryg, coed da y 
tufewn iddo, a'i sefyOfa yn Uawer mwy 
cyefgodol na'r nn blaenoroL Dyleoi 
eto gael ty i'r athraw, gan mai yn yr 
ysffoldy y mae yn byw yn awr, yr hjrn 
nid ydyw yn gysurus iawn i m em 
dau, gan mai tán coed ar gaaol y 
Uawr a ddefìiyddìa y Oaasiaid i gogiw 
eu bwyd a chynm ea fannaiii, a 



Digitized by 



Google 



LLTTHTS ODDIWBIH 7 PÀBOH. BE* OBITriTHa. 



343 



gwyddooh ça £ûnt o gyaur a gaech 
wrth fyned 1 gap^ horea Sahhoth a*i 
loDáld o ftf g tew tywyll o*r cyfryw dân ; 
gallaf eich sicrhan y hydd ein hysgef- 
aint yn cael exercise da bob tro. 

Yr wyf yn ofni i mi anghofio eich 
hysbysu am ein cyfarfod eglwyeiff 
cyntaf yn Mawphlang, a sefydliad 
eglwys yma, yr hyn a gymerodd le ar 
y 23ain oEbnll. Yr oedd Mr. Jones, 
Shella, yma ar y pryd, ac iddo ef y 
dysgynodd y fraint. Yr wyf yn 
meddwl iddo ddweyd mai dyma yr 
eglwys gyntaf iddo sefydlu, ond nis 

fallaf fcw. yn sicr. Daeth nîfer lled 
da yn nghyd o Mawphlang, Mawreng, 
ac un (IrEypa Ka Lydia; o Mawbeh 
Liarlca. Cawsom gyfarfod cynes iawn, 
a pharasant i fod yn ^ynes hyd nes 
y bu gorfod arnom ei roddi i fyny 
pan dorodd y cholera allan. Y mae 
genym hedwar ar bymtheg o enwau ar 

Lllyfr eglwysig, ac y mae tri neu 
dwar yn ychwaneg sydd i ddyfod a'u 
papyrau o leoedd ereilì, sef yr athraw, 
gí^raig ü KÌ83orai, &c. 

"GoBPHENAF 23ain. 

Y Sabboth diweddaf dechreuasom 
wasanaeth yn yr ysgoldy am y tro 
cyntaf wedi i'r pentref dawelu, ac er 
fod llawer iawn weili dianc oddiyma, 
ac nad oes yma neb o bentrefi ereili, 
daeth 32 i'r ysgol y boreu, a 35 i'r breg- 
eth y prydnawn. Rhwng y ddau gyf- 
arfod aeth Mrs. Griífiths a minau i am- 
ry w dai yn Shang-Kai, fel y dy wed y 
Cassiaid (eisteddian, meddir, ydyw y 
gair Cymraeggoreu am hwn), a llwydd- 
asom i gael amry w i'r ysgoldy na bydd- 
ent yn arfer dyfod — pump o'r gambling 
hmcse y soniais am dauo uchod. Pan 
ddywŵdais wrth yr athraw nos Sadwrn 
ein bod am ail-ddechreu yn y pentref 
dranoeth, tynai wyneb hir, gan ddweyd 
na ddeuai neb ; ond nos Sabboth yr 
oedd ei wedd wedi newid, ac edrychai 
yn llon. Teimlem ninau ein dau hefyd 
yn llon iawn, a gwaith hawdd oedd 
diolch y noswaith hono yn yr addoliad 
teuluaidd am wyneb ein Tad Nefol 
gyda ni, a'i amddiffyn mor amlwg 
drosom yn bresenol, a throsom fel ei 
wás a'i forwyn, er ein bod yn rhai mor 
waelion. Ér yn cael ein cysuro wrth 
gael cynulliadan da, anhawdd fydd 
peidio teímlo yn annghysurus pan yn 
gwybod fod cymaint o honynt yn 



dyfod i 'ddangos gwyneb* i ni — rhai 
am eu bod yn cael meddyginiaeth. 
Byddaf, wrth eu gweled, yn meddwl 
llawer iawn am ddam yn un o weddiau 
U Hiersing (athraw Mawreng) yn fuan 
ar ol i ni ymsefydlu yma : dywedai, 
* Gall y Saheb dynu y bobl i'r ysgoldý, 
Arglwydd, ond rhaid i Ti eu tynu i'r 
bywyd.' Yr wyf yn credu, er hyny. 
fod ambell un yn awr yn dechreu caeí 
pleser mewn dyfod yn annibynol ar 
unrhyw fíafr a gant genym ni, 

Yn un o'ch llythyrau yr oeddych yn 
awgrymu ai nid priodol fyddai gwneyd 
rheol i godi ychydig o dâl am íeddyg- 
iniaeth, a buom yn siarad am hyny 
cyn i ni gychwyn oddicartref. Yr wyf 
wedi ymdrechu gwneyd hyny, ond hyd 
yma yn methu. Y mae amryw o 
Gristionogion, a rhai ereiU a moddion 
ganddynt i dalu, a byddaf yn cyfodi 
tal ar y rhai hyny am rai pethau ag y 
gwyddant yn dda am danynt wrth eu 
nenwau, megys santoìẃie, quinine 

Íoblegid ni fyddant wrth ddyfod ataf 
l i geisio y rhai hyny ond yn dyfod i 
§eisio pethau allant gael yn y siopau yn 
hillong trwy dalu). Am bethau ereiU 
y mae yn anhawdd iawn eu dysgu i 
dalu am danynt yn awr, sut bynag y 
bydd eto. Byddaf weithiau ar ol 
rhoddi amryw boteleidiau i un, yn 
dweyd wrtho, ei fod wedi yfed gwerth 
gryn dipyn o arian, ag y dysgwyliaf 
iddo beliach gynorthwyo tipyn ar yr 
achos trwy roddi ychydig o arian am 
dano. Fel hyn ceir symiau bychain, 
fei chwe' cheiniog, swllt, a dau swllt. 
Y mae dosbarth o bobl hefyd na fynwn 
er dim ofyn iddynt, sef y rhai sydd rhy 
ofergoelus i gymeryd meddyginiaeth. 
Yr wyf wedi cyfarfod â rhai fel hyn y 
byddwn mor sicr, yn ol effaith gyff- 
redin meddyginiaeth neiUduol, o 
Iwyddo i'w gwella, fel y buaswn yn 
foddlawn iawn i roddi rupee neu ddau 
i un honynt am gymeryd dose, pe 
cymerai am arian ; ond y maent mor 
ofnus fel na chymerant, hyd nes y 
gwelant â'u llygaid pa fodd y bydd 
gyda'u cyfeillion. 

Dydd Llun aethum i Sihiong, 
Pentref ydyw hwn yn Khad8awpran, 
ar y ffordd rhwng Mawphlang a 
Nongldaw. Y mae gwaith dwy awr 
gerdded caled jmo. Erbyn i ni 
ddechreu ymweled â'r tai, dechreuodd v 
drysau gau : i ddau dỳ yn unig y gail- 
43 



Digitized by 



Google 



$44 



YÍTDBLOimSB ì FOX>I>I0K Ol'ÀB. 



Moa fyned, çan fod arbawb fy ofn, 
oblegid ni wyddent ary ddaear pa beth 
oeddwn. Ddoe daeth penaeth y pen- 
tref yma i fy ngweled (nid oedd gartref 
y diwmod cynt), a chawsom ymddy- 
ddan maith a chyfeillgar. Aeth adref 
yn llon, gydag aíîflewid genyf o ail-ym- 
wehad ái bentref; ac aeth hefyd a 
guiniìie gydag ef i un o*i gyfeillion sydd 
mewp clefyd. Daeth yma ddoe tra yr 
oeddwn i^yn Mawreng, ae arhosodd 
hyd nes y deiiais yn ol yn y prydnawn. 
^ethum i Mawreng gyda basgedaid o 
feddyginiaeth, gan fod yno gryn dipyn 
o waeledd ; ond nid ydy w y cholera wedi 
tori allan yno. Bum yn alluog i gael 
amryw i ddyfod yn agos i ysgwyd ifaw, 
dweyd 'Kkuhla ' a ' Shang-Kai; o rai 
a fvddent yn mhell iawn ar bob adeg 
arall. Bum hefyd yn ymweled â hen 
wraig tua 60 oed. Bydd wedi dechreu 
ŵdw y Sabboth er's mis— felly pedwar 
Sabboth a gadwodd yn ystod y tri- 
ugain mlynedd ! Nis gall ddarllen, ac 
ychydig lawn y mae yn wybod ; ond 
dywedai ei bod yn diolch i Dduw am 
ei bwyd bob dydd— yn gweddio amo 
Dob nos a boreu am iddo ei chadw i 
fywyd tragywyddol, yn haeddiant les» 
Grist. Credaf fod rhywbeth difrifol 
yn vr hen chwaer, oblegid y mae wedi 
dyoddef cryn dipyn o erledigaeth am 
íod yn Gnstion ; ac un chwaer iddi 
wedi myned mor bell a'i churo. Dy w- 
edai iddi fod yn bechadures fawr, ac 
fod Duw wedi myned â'i hoU blant 
oddiarni am hyny, a*i fod yn gwneyd 
yn gyíìawn. Gobeithio y caiff fwy o 
ola«ii ar fater ei henaid, ac y caiff nerth 
1: ddal hyd y diwedd— nid yw hwnw 
yn mhell gyda hi. Druan o honi, y 
mae wedi bod mewn tywyllwch yn hir, 
ac mewn tywyllwch dudew eto ; ond 
gall lesu Grist ei hachub serch hyny. 

Em cofion serchog ac unedig at 
bavj on cyfeillion. Yr eiddoch yn 
ddiffuant, ^ 

Griffith Griffiths. 



HYDREF, 187 9. 

'E haf sydd wedi myned heibio, 

Daeth Hydref oer, 
Tywydd ièo srdd w#di pasio, 

Daeth Hydref oer , 
Gwyneb anian sydd yn gwaela, 
A'i gafaelion sydd yn llaesa 
Dan eífeithiau rhewUyd oerai 
. Y»Hydiefoer. 



Owywo nute ei gwyeh bryâlertliloii, 

BaethHy^refoer; 
Llwyd yw gwedd y doljdd gwyiddîoB, 

DaethHydrefoer; 
Hanl dan gymyl yn ymgaddio, 
Dail y coed i gyd yn syrthio, 
Y gog a'r wenol wedi cilio ; 

Daeth Hydref oer. 

T'wyllwch pradd y nos yn estyn^ 

Daeth Hydref oer, 
Dros diriogaeth y wawr ddiUya 

Daeth Hydref oer; 
Barag oer yn haen anhyw'lydd 
Yn gorchaddio yr boll faesydd, 
Fel yn herío onrhyw gynydd, 

Daeth Hydref oer. 

Dystaw ydyw'r Uwyni Uawnion, 

Daeth Hydrof oer ; 
Llaesa wnaeth y tànaa ^niiony 

Daeth Hydref oer; 
Bellach, nid oes cana, ond cwyno, 
Gwŷniaa rhew, a gwynt yn rhuo, 
Y canu gynt a droes yn wylo— 

Yr Hydref oer. 

Hydref ydyw angea anîan. 

Daeth tíydref oer; 
Ac mae ol ei gledd ym mhob man, 

Yr Hydref oer ; 
Nid yw'r gaaaf da ond arwyl, 
A'i ddu, 'stormllyd, glafaidd noswyL 
Hydref barodd yr hoU anhwyl ; 

YrHydrefoer. 

Ah ! mae hwn yn arlun cymhwys 

O einioes dyn— 
Ni goU'som haf yn nghoU Paradwrs. 

Owl dyngedflin; '^ 

Wedi hyn daeth Hydref angeu, 
Fel y daU yr â ein dyddiau, 
Buan byddwn yn ein beddan, 

Mewn tawel hûu. 

COEDFBYH. 



FFYDDLONDEB I FODDION 
GRAS. 

(Sylìoadau agoriadol yn Seiat Cyfarfod ìíùéL) 

jf^/T AE y testyn yn un da, a phrir 
^W^ odol lawn o sylw pob dyn, yn 
^^^, enwedig pob Cristion, ac wrth 
edrych iddo ni ganfyddwn ei fod yn on 
pwysig. Mae gras yn beth pwywff, y 
peth mwyaf i bechadur crediniol • ii 
yn fy wyd " Trwy ras yr ydych yn 
gadwedig" Mae hefyd yn gynaliaeth 
anerthiddo, "Digon i ti fy ngrasi, 
fy nerth i a berffeithir mewn gwendiá." 
MaeDuw yn rhoddigras, "rhoddims 
niwy y mae." " Ac o'i gyflawnder Sy 
aerbyniasom ni oU, a gras am raa" 

Ac er cyfranu y gras hwn i ddyBÌoiL 
y ma^ Duw neu Orist wedi ordS 
gosod moddion neu gyfryngau yn,« 
eglwys ar y ddaèar i'r cjfryw ddyben. 



Digitized by 



Google 



^FŶDDIOẀDSB I FODDIOir GRA3. 



S45 



Mae y rhẁ hynỳ yn amrywiol, megys r 
darllen, pregethu, a gwrando y gair, 
canu, gweddio, cymuno, &c. Mae y 
Beibl yn son am y rhai hyn oll mewn 
rhyẁ gysylltiad, a bod daioni i ddyn yn 
deilliaw trwyddynt yn yr ymwneyd a 
hwynt. 

Ýr ydym yn dueddol i edrych ar, a 
chyfyngu moddion gi-as i'r gwasan- 
aeth cyhoeddus yn unig, tra mae y 
teuluol a'r personol yn foddion gras 
hefyd ; ond sydd a fynom ni yn bre- 
senol y w y cyhoeddus neu y cymdeith- 
asol yn nhŷ Dduw. 

Yn ol yr */ Hyfforddwr," mae i ni 
gjrfyngu hyn i dri phen, ac eto maent 
yn cynwys yr oll, mi feddyliwn, yn 
gryno. 

1. " Gwrando gair Duw, a chwilio yr 

Y^grythyrau." Öall y pen hwn gyn- 

wys darllen, pregethu, a chanu, yn 

nghyd a gwrando. Y mae llawer un 

wedi derbyn gras trwy y rhai hyn 

mewn ystyr ddaublyg a thriphlyg, &c. 

Mae Duw wedi rhoddi llawer dysglaid 

hapus, felus, faethlon i'r credadyn trwy 

bregethiad o'i air, ac wedi codi y 

meddwl gwan i fyny trwy ddarllen a 

chwilio yr Ysgrythyrau, ac hefyd wedi 

lloni Uawer calon drist trwy ganu 

penillion neu hymaau yn cynwys gwir- 

loneddau yr iachawdwriaeth fawr yn 

líghrist. Mae y gair yn foddion i 

iyddhau, "A chwi a gewch wybod 

7 gwirionedd, a'r gwirionedd a'ch 

rhyddha chwL" Y mae yn foddion 

puro a elanhau hefyd, "Yr ydych 

chwi yn lân trwy y gair a leferais i 

wrthych;" ac hefyd y mae yn foddion 

cynhaliaeth, yn peri nerth a chynydd 

yn ol y darluniad a gawn yn y Psalm 

laf : "Gwyn ei fyd y gwr ni * * 

* sydd a'i ewyllys yn nghyfraith yr 

Arglwydd, acyn myfyrio yneigyfraith 

ef ddydd a nos." Mae y canlyniadau 

jna hapus iawn am fod y gwraidd, yr 

ewyllys a'r myfyrdod, mewn tir dyfr- 

adwy a bras, " Ac efe a fydd fel pren 

wedi ei blanu ar làn afonydd dyfroedd, 

yr hwn a rydd ei ffrwyth yn ei bryd a'i 

ddalen ni wy wa (ni chyll), a pha beth 

bynag a wnel efe a Iwydda." 

n. "Dyfal weddio." Trwy weddi 
y ffydd mae y credadyn yn ymaflyd yn 
uerthDuw, ac ynderbyn oi gyflawn- 
der ei, Mae efe wedi ordeinio gorsedd 
Ue y mae yn awdurdodol yn cyfranu 
trogaroddagraagydagurddas^ Dlewu 



ymostynglad a chydymffurfiad aV 
drefn hon y maebenaith. Maegroesaw 
i'r credadyn i nesâu at yr orsedd hon 
gydag hyder, " Am hymr," ynherwydd, 
am fod haeddiant ac eiriolaeth yr 
Archoffeiriad Mawr, " awn yn hyderus 
at orseddfainc y gras, fel y derbyniom 
drugaredd, ac y caffom ras yn gymorth 
cyfamseroL" Trwy weddio mae yn 
anadlu by wyd pur ac iechyd ysbrydol 

ganol yr orseddfainc, ac yn drachtio 
o'r dwfr bywiol, pur, grisialaidd, sydd 
yn dyfod allan o orseddfainc Duw a'r 
Oen. 

III. " Arferiad parchus a ffyddiog o'r 
sacramentau." Ymddyddan â'r eglwys 
yr ydym, y rhai etholedig ag sydd 
alwedig i fod yn ffyddlon j hi sydd i 
fedyddio, ac y msÉ hi i wrando, i weddio, 
a chymuno, &c., i ymarfer yn fij^ddiog 
â'r oll f ^ddion gras, heb hyny lá 
bydd dim lles. Mae rhyw beth dy- 
munolyn ygeiriau, "arferiad parchus." 
Mae yn beth dymunol ac yn augen- 
rheidiol hefyd i ymddwyn yn barchus 
nid yn unig mewu cysylitiad â'r sacra- 
mentau, ond â'r oU. Mae meithrin a 
dangos parch at foddion gras yn rhin- 
wedd mawr mewn dyu, ac hefyd mae 
yn fendith fawr i'r dyn ei hun yn yr 
ymarferiad a'r moddion. Medd\wl yn 
gyffredin am y Gair, ac am bregethu y 
Gair, am y sacramentau, ac am ganu 
mawl a gweddio Duw, sydd yn arwain 
i ddibrisdod a diystyrwch o'r cwbl ; 
ac felly yn ymddifadu yr enaid o les a 
bendith. "Ffyddlondeb i foddion 
gras ;" yr ydym wedi arfer cyfyngu 
meddwl " ffyddlondeb" yn y cysylltiad 
hwn i rod Ji ein presenoldeb yn y modd- 
ion ; yr ydym yn rhwym o ddweyd íod 

gresenoldeb yn elfen bwysig yn y 
yddlondeb hwn, ond eto nid yw y 
cwbl, oblegid ei fod yn bosibl i ddyn 
fod yn bresenol yn y moddion ac eto 
fod yn anffyddlawn. Mae ffyddlondeb 
yngolygu "cywirdeb," ** gofaJ parchus" 
am yr hyn a ymddiriedwyd i'w ofíl yn 
gystal a phresenoldeb,- gwneyd iawn 
ddefnydd o bob peth. 

Y mae moddion gras wedi euhor- 
deinio gan y Pen i fod yn ei eglwys ar 
y ddaear i ymarfer â hwynt er djiiomi. 
Mae yn ofynol fod cywirdeb, gofal, a 
diwydr^^dd yn yr oU, er adeilad corff 
Crist. Éod yn ffyddlon gy*da'r modd- 

1 ion hyn sydd arwydd er daioni, fel 
mae j dy^ gyda'i ymborth ; os byd(l 



Digitized by 



Google 



S46 



BASayt>OHtÀ«tH. 



yn iach, a'r archwaeth yn dda, fe o&la 
am ei bryd bwyd, fe gymer ei ddwír 
VII ewyllysgar ac a flysia am ei ym- 
borth. Mae vii cymeryd yr oU er eî 
gynal a'i nerthu ; ac eto nid y w yr oU 
ond moddion neu gyfryngau bywyd a 
chvna]iaeth bywyd. Mae y bywyd o'r 
golwg yn rhywle : ** Nid trwy fara yii 
uniff y bydd bywdyn, ond trwy bob gair 
a ddaw allan o eiiau Duw." Éeth ddy- 
wed Duw,— "A fydd i chwi yn fwyd." 
Ac y mae y dywediad hwnw mewn 
grym eto. i mae eisieu ar yr enaid, 
ac y mae Duw wedi gofalu am hyny ; 
mae ganddo drysorau gras yn llawn, 
ond trwy foddion neu gyfryngau mae 
yn ca<îl y gras hwnw ; ac mae o'r pwys 
mwyaf i*r 4yn i ymwueyd yn ffyddlon 
â*r moddion hyny. Er eu bod yn syml, 
eto maent yn bwysig a bendithiol am 
fod Duw wedi cysylltu ei hun â hwynt : 
"Oanys yno y gorchymynodd efe y 
fendith, sef bywyd yn dragywyddol." 
Mae ei orchymyn ef yn fy wyd tragy- 
wyddol. Pan mae Duw yn gosod, yn 
gorchymyn, neu ordeinio moddion, mae 
yn cysylltu ei fendith âg ef. Ymolchi 
saithwaith yn yr lorddonen oedd lan- 
had i Naaman. Tebyg fod llawer 
wedi gwneyd hyn cyn ac wedi hyny, 
oni nid oedd Duw wedi cysylltu ei 
hun mewn gosodiad parhaus i hyny. 
Ond mae wedi gwneyd felly yn modd- 
ion ei ras yn ei gysegr. "Tŷ gweddî 
i'r holl genedloedd." "Mi a ymgyfar- 
fyddaf â thi yno ,"— "Ue bynag y byddo 
dau neu dri wedi ymgynull yn fy enw, 
yno yr ydwyf yn eu canol.*^ Gallwn 
grynhoi y ffyddlondeb hwn, yn (1), I 
ddyfod i neu drigo yn nhy yr Arglwydd 
holl ddyddiau ein bywyd. (2). I ym- 
ofyn am yr Arglwydd yn ei dy. (3), I 
wrando beth sydd gan yr Arglwydd i 
ddy wedyd yn ei dy. * (4), f edrych 
ar ei brydferthwch yn ei dy. Ym'a y 
mae yn dyweyd, "Ni throaf oddiwrth- 
ynt heb wneyd Ues iddynt." 

E. H. EvANS. 



OERDDGHIAETH Y OYSEGR. 

Y mae Mr. D. Jenldns, Mus. Bac, 
yn casglu Tôcau ac Anthemau i'w cy- 
hoeddi yn un llyfr at wasanaeth achos- 
ion Saesnig yn Nghymru. Mae gwir 
angen am hwn, a gobeithio y cyhoeddîr 
^f yn f ttan. 



Y mae Alaw Ddu wedi àwjn i9a& 
y syfran gyntaf o " Lyfr Anthemau a 
SiJm-Donau Oynulleidfaol," yn fatìio 
gydymaith i Lyfrau Tonau y gwahanol 
enwadau. Y mae y gyfran hon yn 
cynwys detholiad o gerddoriaeth a 
geiriau wedi eu trefnu yn ofalos i 
gyfateb pob rhan o wasanaeth y cys^. 
Yr amcan sydd mewn golwg gan y 
Detholydd yw ceisio cyfoethogi a 
dwyn i fewn mwy o amrywiaetn i'r 
gwasanaeth cerddoroL Y maent wedi 
eu dwyn i*r wedd fwyaf ymarferol a 
hawdd. Y mae'r Anthemau a'r Salm- 
Donau wedi eu trefnu dan wahanoi 
headings er cyfateb amgylchîadau. 
Yr oedd gwir angen am lyfr o'r fath, 
a gobeithio y bydd iddo ddyfod i ym- 
arferiad cyffredinoL 

"NAC WYLA." 

CyAwynedig i Mr. a Mra. Wiluah a Sibab 
Gbiffiths, Penuwch-fach, Sir Abertôfi, 
yn ea galar ar ol ea " Benjascin bychan," 
sef ea mbab ieaengaf, yr hwn ar ol oes fei 
ond hardd iawn, fel esiampl o ddawìoldeb 
boreaol, a hunodd yn yr lesa Gorphenif 
25aiu, 1879, jn 14eg mlwydd oed, ae a 
gladdwyd yn mynwent Gapel Seioii, ar y 
SOain. Dyoddefodd gystadd maith ya 
amyneddgar, a phryd nad oedd na j^er- 
thynasaa anwyl na meddygou medma jn. 
galla Ueddfa fawr ar ei gystudd, bydctai 
adnodaa yn dyfod i'w feddwí yn nghw^; ae 
yn efi&o, a dalient ei enaid i fyna yn gyaiim 
Dymanodd i'r adnod ganlyaol gael ei bar- 
graffu ar ei gard : " Ti a gedwi mewn taog* 
nefedd yr hwn sydd a'i feddylfryd amat ti, 
am ei fod yn ymdcLiried ynot." Wedi HÌde 
esgyn y gwely y tro dlweddtf oU, ydiydig 
cyn iddo farw dywedai, ''Hewn heddweh 
hefyd y gorweddaf ac yr hunaf, canya ti, 
Arglwydd, yn unig a wnei i mi drìgo mewm 
dyogelwch. Ac â'r gobaith hwn ganddo y 
caaodd ei lygaid yn jr angea. 
" Nac Wtla." Geiriau lesu mwyn oedd iliai*a, 
Lefarodd wrth y weddw drist o Nafii, 
Pan welodd ei mhab, ei bunig blentyii mwyB, 
Ar elor taa'r bedd yn cael ei ddwyn. 

* Nac wyU." Geiriau brof wyd sanddi'a Hawi 
O gysar gwir, oblegid dwyfol ddawn 

btTáon lesa gyda'r geiriau aeth 

1 f ewn i'r marw, ao yu fyw y daeth. 

** Nac wyla." Geiriau Crist yw rharn o hyâ, 
Yn gysar i'w anwyliaid yn y byd. 
Pan gyntai clywvd hwy'n ei dynflr lef 
Bhodd brawf i'r byd mai'r By wyd ydoeád §!• 

" Nac wyla." Oeirìau Crist i ehwltha« dad 
A mam. sy'n wylo am eich baeb^»'!! madi 
Mae cymaint eylwedd yn y geirtau rhai'n 
I ohwi ag ydoedd gyat i*r weddw q Haia^ 



, Digitized by 



Google 



%itàsîxmxẂB. 



sŵ 



^r hjn, tbkìà aâdef mú 7x1 ftnliaẃdd iawn 

Y gellir peidio -wylo pan yn Uawn 

gofion byw am blentyn gwiw tnae*r fron, 
Mor anhawdd ydjw Ueddía teimlad hon. 

Hyn rheswm ddweyd, a chadamheir gan ffydd, 
Na ddylid am y duwìol wylo'n bradd ; 
Ond teimlad íyn mai colli'r plentyn mwyn 
lYna'r arcfaoll ddyfnaf, a'r nchelaf gŵyn. 

Katnriol yw i cfawithau dad a mam, 
A brodyr a cfawiorydd wylo am 
iEich Benjamin, mab serch y tealn oll, 
Yr ieaengaf a'r anwylaf yn ddigoU. 

Anaml gwelid tebyg iddo ef , 
Mor addíwyn ae mor Uawn o naws y nef ; 
Mwy bnddiol gydag ef y trenUd awr, 
Na cfaan Uawer elwir yma'n fawr. 

'Boedd symledd plentyn ac addfedrwydd santÿ 
Yn gwneyd ei enaid yn neíolaidd daut. 
Dysgleiriai yr angylaidd yn ei brydf 
Yn nod mae'r nefoedd oedd ei brìod-fyd. 

Difrifwcfa yn ei ysbryd oedd yn Uawn, 
Sirioldeb yn ei wedd yn brydfertfa iawn ; 

Y ddan yn gydbwys, cydwe a diwaU, 

Yn gwneyd ei bryd yn faardd, yn hoff, yn gaU. 

Kid rhyfedd fod ei wedd a'i dremiant gwiw 
'N ymddangos i cfawi megys eto'n fyw ; 
Kia rfayfedd fod ei serchog, dyner lais 
Yn swnio'yn eicfa clnstiaa jn barhaus. 

Ond O ( mor dda yw meddwl mai nid ffol 

Wageddau sydd i'w cofio ar ei ol ; 

Ònd geirìaa grasol o ragorol ran, 

Ac ymddygiadaa gweddaidd yn mhob man. 

Byr jrrfa gafodd yma yn y byd, 
Ond'gyrfa deg a pfarydf ertfa ar ei hyd ; 
Wrtfa wybod ac wrtfa fyw'r Ysgrytfayr lÄn, 
'Boedd glendid yn nodwedda'i gamraa mào. 

Aeth adref cyn i ddylanwadaa croes 

Y byd, lycfawino diwyg pur ei foes ; 
Cyn iddo brofi ei ŵg, ei sen, na'i frad, 
Dihangodd ef yn iacfa i'r nefol wlad. 

Ba'n fttith ae araf iawn yn nhaitfa y glyn, 
A geirwon iddo fa y Uwybrau hyn ; 
Adwaenai yno lais y BagaU Da, 
Canlynodd et trwy gysiudd blin ei bla. 
Bn'r ffon a'r wialen iddo'n gysar byw, 
A*i lusem oleu ydoedd gair ei Ddaw ; 
Yn ngoleu hon aeth trwy y dyffryn dn, 
Yn fyw, yn iach i'w gartref dedwydd fry. , 

Pan gysgai ef, ei galon oedd heb draîs, 
Yn effiro ac yn gwrando peraidd lais — 
Lilais ei Anwylyd oedd yn cnro'n fwyn, 
Yn ngeiriatt'r Beibl gyda nefol swyn. 
Tra cysga'i gorff yn awr yn ngwely'r bedd, 
Mae'i enaid fry yn effro ac mewn faedd, 
Yn Uewyrch gweddei Geidwad, ac mewnUwyr 
Fwynhad, nad oes ond tealu'r nef al gŵyr. 
Nac wylwch ar ei ol gan hyny mwy, [glwy' 
Mae heddyw'n mheU nwofa cyrhaedd pob rhyw 
Ddaw temtasiynau blin, na ohwerw ehwyth, 

1 aflonyddu ar ei heddwoh byth. 

Nid wylo wnaech pe gweUd ef rfayw biyd 
Tn meddn cyfoetfa lawer yn y byd, 
Na phe rhoid iddo i«Mih bieserau'r UawTi 
Na phel dyroheftd i enwogrwydd mawr^ 



Paham gan byn yr wylweh, pan mae 'stid 
Yn eiddo iddo yn y nefol wlad ? 
Mae iddo enw gweU nac yma sydd, 
A'i fwyniant yno yn drag wyddol fydd. 

Dymunodd yma fyw i'r unig nod, 
O weithio dros ei Dduw, a dyrcfaa'i glod ; 
Ond yn y nef mae iddo ef ei waitfa, 
Clodfori ei Dduw i drag'wyddoldeb maitfa. 

Nac wylwcb, Uawenbau yn awr mae ef, 
Llawenydd sydd o'i blegid yn y nef, 
Maent yno'n canu mewn angylnidd ìaith, 
Am iddo dd'od yn iacfa o'r anial maitfa. 

Nac wylwcfa, ond diolcfawcfa am y fraint, 
O feddu yn y nefoeJd dri o saint 
Mewn gynaa gwynion gyda'r dorf ddiri' 
Sy'n cana byth am angeu Calfari. 

Nac wylwcfa, gwelwcfa fawy rhyw ddydd a ddaw 
Mewn dysglaer wedd ar fryniau'r nef oedd draw; 
Ëwcfa cbwitfaaa oU heb goU yn deulu trwy 
Y byd, a'cfa bryd ar gael eu gwynfyd fawy. 

W. D. B. 



Y DIWEDDAR REES WILLIAM PRICE, 

(Eos Ibyon), Moslais Stbeet, Dowlais. 

{Awdl ar y pedwar meaur ar ugain.) 

Ingawl gleddyf ercfa angeu— a wna rwyg 
Rfawng pob cysylltiadau ; 
Niw-deym y dychryniadau, 
A ddwg bawb Vw addig bau. 

Yr haeddol Rfays, wr addien, 
Roed i'r beddrod hynod hen ; 
A Uwcfa fawn roed gyda'r Ui'. 
I oeri mewn daiaren I 

El fwyn ysbryd fayfryd aetfa 
I der wawl nef drwy alaeth ; 
Mirain wr marw a wnaeth — ar wedd mad, 
Ei Geidwad myg odiaeth. 

Gwelwyd ef yn dyoddef dan 
Ingoedd, ond yr oedd, er hyn, 
Dan y baich yn dwyn ei bwn, 
Yn fwynaidd, Uariaidd, a Uon 

'N ei einioes fer faynaws f u, 
Mab Uon oedd ef yn mhob Ue ; 
Beunydd yn ei dywydd du 
Dygai naws wiwdeg y Ne*. 

Llaríaidd, mwynasaidd, tyner, mynweaawl, 

Ydoedd Rbys WiUiam dinam a denawl ; 

Yn mhob daioni gweithiai'n egniawl ; 

Ei lor a garsi y gwr rhagorawl : 

Mae heddyw? Ha ! mewnbro mwy haeddawl 

O'i eirian ysbryd na'r fro ddaiarawl ; 

Fry i gain fro y gwawl, — aetfa uwcfa ochaio, 

1 nofio'n firam, mewn nwyf anfarwawl. 

Hyfwyn, ufydd, 
Oedd hwa'n ei ddydd, 
A cfaryf oedd gyda durefydd—Seion gUa, 
Er ei boenau oer, bennydd. 

Da ydoedd e'i dywedwn, 
Seren oedd was eirian hwn. 

Megys seren, myg a sirîawl, 
Y gwr addien, a gwir baeddawl| 
Ceinwawl denawl ymdaenal 



Digitized by 



Google 



^48 



làÛBOlínÜLBltÉ. 



'B eowog gftmpirr hwn o*i gwmpas, 
Mynai beanyda wneyd CTmwyiuui ; 
Tn addAs olod a haeddai 

Profodd yn mhob modd a man 
'N was yr lesa erea ; 
Hedodd, e gododd, yn gn 
I fynu yn ei f onwes. 

O'i fodd e gododd y gwr— tra addien, 
Yn fyg ar aden greí y Gwaredwr. 

Denai y eanwr dawnua— ei gannoedd 
A'i geinion sonìaros ; 
Bhywfodd elai'n rhyfedd hwylog, 
I nwyf addien dangne!edda8, 
Nef ei hon, a chanai'n nwyfua, 
Foliant losn, O, mor felus I 
Hwn a gladwyd yn hyglodas— adref, 
I'r wiwnef orhoenus. 

Hedodd adref i'r wiwnef a'i riniau, 

I lonwych oror yr aur delynau, 

Ond mae'i lais melus ter ar ein clostiau, 

'R awrhon ya adsain, a'i dyner eiriaa, 

Tn nghyd a'i ffraeth areithiau, — dyner sant t 

A laniant hiraeth yn ein calonau. 

I'r Gobeithlu bu yn bem — arweiniwr, 
Hwn ydoedd y cadhen ; 
Ei rengau, dan wenaa'r nen, 
A lywiai yn hylawen. 

Adroddwr campas drwyddo— ydoedd ef, 
Nid oedd ail fyth iddo ; 
'B oedd rhywbeth'n eia gwefreiddio 
Tn ei wiw lais anwyl o. 

'B oedd'n ysgolor rhagorol — ^pen y gamp 
Tn y gwydd a'r celfol ; 
Firain ieithoedd estronol— yn odiaeth, 
A rhifyddiaeth wyddai'n rhyfeddoL 

Hylaw hefyd fel eilydd 
Tdoedd ef yn hyd ei ddydd. 

Ond yn ddiau, o'i hoU ddonîau, 
A'i rinweddau eirian haeddawl, 
Crefydd Seion oedd yn goron 
Ar y gwron tra rhagorol. 

Tr haelwych wr, er alaeth 

Mawr i ni, maxw a wnaeth I 
Wylwyd, tywalltwyd, dagrau heiUtion, 
Am Bhys William ereswiw, hylon ; 
T gwr mwynaidd, llariaidd, Ilon,~roes 

angeu, 
Tn morea'i ddyddiau, i blith meirwon 1 

Tn mysg lla n%t.ur gnn mewn unman jí^ 
'Does un gaUiwr am 'r arwr eirian I 
Gwelir mai'n llon mae'r adar gwiwlaui 
T berlog asur ddysgleiria'n barlan, 
Hoywwedd y w yr huan, — pob peth sy'n 

wych, 
Gwenau Ilonwych sydd gan holl anian t 

t na bae i anian bér 
Baenu gorchudd yn dyner, 
A gosod Uen, am enyd, 
Dros olau bethau y byd, 

PlYgwoh benan, 

O ! gymylau« ac ymwylwch, 

Cuddiwch geinwawl 

Byd ya hoflAwl.-boed yu wylhroht 



Ohwithttt ^ ada», 

Dewch mewn galar, . 
A Uu daiar oU, O ! deowch I 

Llon a thraan, 

Cryf ac egwan, 
Owael a seirian, O ! galerwoh. 

A thithau, O I angeu ingol, 
Elyn mawr, áj golyn marwol 

Fwriaist i firaia 

Galon ddwys, Iwys, lân, 

T seirian was siriol ! 

I fam Bhys WiUiam hylon 
'E doraist galon dirion ; 
Trymgar yn Ue cysuron 
Boi'st iV dad cufad, cyfion; 
Ac f eUy ei gyf eiUion, 
Cyni sy'n eu hacenion ; 
Hermoa* sy mewn cwynìon oaeth 
Ac hiraeth am y gwron ! 

Ai ni allet, elyn hyUwedd, 
Oaod araU isod i orwedd, 
A gwaredu y gwr rhadwedd, 
Ac hyfwyn rhag y oeufedd ? 

Ond gwael, digolyn, 

Gwelaf, yw'r gclyn ; 
Tynwyd ei orsyn wenwyn hynod: 

O'i ras bu'r lesû, 

I'n rhad waredu, 
*N ei ing vn gwasgu angeu'n " gysgod î" 
Ing a galíu angeu a gollwyd, 
'B huddaf adyn a Iwyr ddifodwyd ; 
Gan iesin Frenìn nef difreiniwyd 
T " glyn " tywyU o'i orsyn arswyd. 

I saint Daw 'nawr angeu sydd 
Tn iesin gymwynasydd ; 
Dyg hwy mewn rhin o'u blin bla, 
I hyfryd geinfyd Gwynfa. 

£in Bhys, er hoen, 

O bwys ei boen, 
I lys hael Oen, yn Iwysawl aeth : 

Mewn hedd mae'n awr, 

Ar wedd aur wawr, 
Hwn f edd nwyf -fawr nefoedd yn faeth. 

Ein Bhys gymerth yr lesu 
Tw íynwes gynhes, yn gu ; 

swn y byd aeth a r s^nt 

1 ogoniant i ganu. 

Swyna gwenau lesu'n gyahea, 
Wiwnwyf hyles y nef olaa ; 
Hedaf finau i dy fynwes, 
Haul yr eres wawl ororau ! 

Idon a hynod, Uawn a hoenus, 
Tw nwyf hwylus y nef hylon : 
Gwae hen bechod, a'i gwyn baelMUi 
Anghjsurus ingaa surion ; 
Bhai'n a deflir fyth i'r 'crasdir, 
Hwy ni wdir 'n y ne' wiwlon ; 
I'r Oen cenir, mawl a seinir, 
Hwn a f olir, gan nef oUon. 

** Cwrddwn eto â'r cerddawr, 
Mewn brì mwyn, y bore mawr." 

Ownŵwrla. Edw. Saxübl (CMì/In4. 

* Hemm, Oow]aÌ4« 



Digitized by 



Google 



KrrH T DRYW. 



S4d 



CÀBTBBF. 



Oariref hoff 1 mae swn oroesawgar seroh, 
Ar danaa lioll lyth'renan d' enw di ; 
Llawn o anwyldeb ydynt oll i mî, 

Máe sain gorphwysdra'n Uanw'th enw derch. 

Mae croesaw, megys engyl tirion wedd« 

Ar gaerau'th gylchog adgoí nos a dydd, 
A'u sain fel pér awelon yma synd, 

Yn gwasgar cysùr pnr, defnynan hedd. 

M6r tónog gofal sy'n tawelu'n llwyr 

Wrth ledn dros dy draethan ar ei hynt, 
A phryder sy'n dystewi meffys gwynt 

Ár aawnddydd liaf wrth hono'n mreichiaa'r 
hwyr. 

Mor wâg f oasai'r ddaear hebot ti ! 

Ni baasai ond anialwch erch i gyd, 
Digysar fyddai holl gysuron byd, 

A Ìhri8vwch ei bleserau oU i mi. 

Pán daena tristwch ei gymylau erch, 

Nes gwneyd f y nydd yn dy well tî os o'r bron, 
Daw cartrefy megys hnan ddysglaer lon, 

A'r cymyl yrir â'i phelydron derch. 

Pan ddelo Uwyddiant ti yw'r eyntaf fan 
Yr 'hed y meddwl iddo at ei rawd, 
Ac yn y gyfyng awr, pan gefno flfawd, 

Tydi ddewisa'r meddwl iddo'n rhan. 



j Apbanroiêchyd,a*ih611w«iauî«ir, 

Yn gwasgar ei belydron i mi'n rhydd, 
lechyd i fwynhau Oartref mi fydd, 
A Chartref y w'r hoff breswyl pan meivn eur. 

Cartref 8Y*n teimlo ddyfnaf pan ddel loes 
I lethu'r meddwl ar ei ddyras daith, 
Tra bron a methu o dan bwysaa'r gwaith, 

Fe gymer iddo'i hun ben tryma r groes. 

Pan ddelo angeu i'w freninol sedd, 
Tydi yw'r cyfaiU olaf fedd y byd : 
Ti luni pan y cef nont oU yn ngbyd j 

Tydi y w'r ola'n gado drws y bedd. 

Tydi yw'r cyctaf an a ddaeth î'm cwrdd, 
Ti roddodd i mi'r Uety cynta* 'rioed, 
A phan bWy'n gado'r byd î mi O boed 

Dy siriol wedd jpan fyddwy'n myn'd i ffrwdd. 

I'th draethell dî, o'r tragywyddoldeb peU, 
I'm taflwyd ; a phan ddelo'r Ryfyng awr, 
Mi hoffwo suddo'n ol i'w ddyfnder mawr, 

O honot ti, i GaHref '' bythol gwell /" 

O Ddaw I bydd di i'w wylied ar bob pryd ; 
Amidifiyn ef rhag un gelynol saetb j 
Bydd iddo'n noddfa rhag un chwerw aeth, 

Yn nghanol erch anialwoh gwag y byd. 

U, O. of Wales, Cobdpìitn 



||^l£ntÌ0rt g Slb. 



NYTH Y DRYW. 

'jip'^E allai mai dyna'r siarad a'r sŵn 
W2( mwyaf sydd yn Ewrop yn awr 
•^^ yweibodyn"amseroeddenbyd." 
By dd hen ac ieuanc, gwreng a boneddig, 
dysgedig ac annysgedig, yn cyfarfod ar 
yr un esgynlawr mewn cysylltiad â'r 
materhwn. Clywir pawb yn cwyno, 
a phob un o dan ei faich ei hun, yn 
barod i suddo o dan bwys o ofalon a 
gofidiau annyoddefol. Ar y pwnc hyn 
nid oes dim eisieu doniau : bydd 
athrylith yn codi gyda'r amgylchiadaa, 
fel y mae siarad wedi dyíod yn beth 
hawdd a hwylus, heb drai na diffyg 
geirîau. Yr amserau, y diffygiadau, y 
gwasgfeuon, sydd yn ngenau pawb yn 
mhob tŶ, ac yn siop y cryddion, ac ar 
ben pob croesffordd. lë, nid yn unig 
rhyw ddosbarth, eithr pob dosbarth, 
o*r gweithdy i'r palasdy : yr hen wr 
sydd wrth ei ddwyffon yn cwyno, a*r 
gwr ieuanc a'r forwyn, yr amaethwr 
ar aiopwr, v masnaehwyr o bob natur, 
y rhai sydd yn myned mewn llongau 
fr mor, a'r rhai sydd yn aros ar y tir, 
Didgwaeth pwy : " Y pçn oll sydd 
glwyfiis a'r galon ýn Uesg," lê, y mae 



wedi d.vfod o'r diwedd, nid yn unig y 
mae deüiaid Ilywodraethau yn cwyno 
o herwydd rhentoedd a thalmentoedd, 
eithr y breninoedd eu hunain sydd yn 
griddfan o dan feichiau trymion o 
ofalon ; mae hyd y nod Brenines Lloegr 
bron suddo o dan ofalon y miliynau 
deiliaid sydd ganddi oddiyma i Anrica, 
a pherfeddion India ; ac nid yn unig y 
gofalon, ond y tlodi mawr y mae yn 
deimlo, a'r gwasgfeuon rhagluniaethol 
sydd yn pwyso mor drwm, nes y bydd 
yn aml yn methu cael y ddau pen yn 
nghyd. Y plant yn aml, hwythau yn 
priodi Grermaniaid tlodion, dan yr enw 
dywysogion, nes y bydd y fam dyner. 
yn gorfod apelio yn fynych am gyn- 
orthwy iV troi allan i'r byd yn deby^ 
iV sefyllta, Wrth weled hefyd ei 
phlant yn methu dyfod â'r Uinyn i 
daro, bydd hithau, fel pob mam dyner 
arall, yn rhwym o deiinlo ; y plant yn 
llefain am faia, ac heb neb yn medru 
tori iddynt heb gynorthwy gwlad. 
Ychydig o bobl sydd yn medru cyd- 
ymdeimlo â'r orsedd, am eu bod yn 
meddwl fod hoU bwysau gofidiau'r 
byd ar y stoL Edrychwch i Germany, 
pa ofid fel gofid yr Emprwrt Nid 



Digitized by 



Google 



iso 



KVTH T Bjtnr. 



yn ani 
hfífyá 



anig 7 maa mo einaa arian» ond 
M ▼ mae yn beryglaa iddo ddod 
o dỳ rbag i ry wun saetha ata Pan 
y bydd daa neu dri o ddrylUaa yn ea 
dwylaw yn gwilied dyn fel gwilied 
yafCyfiu'nog, yn barod i'w saethu ar ei 
▼mddanffofliad allan, nia sellir salw ▼ 
bywyd nwnw yn fywyd deawydd. 
Gfwell yw'r stol o lawer, gall y rhai 
sydd yn eistedd yno ddyfod allan yn 
ddiberygl, edrych o gwmpas, ao anadlu 
tipyn awyr iachus, a chyii^ mewn 
tawelwch y no8,heb neb i'w ddychrynu. 
Hwnyw'rdyn cyfoethocaf. Y maent 
wedi bod yn saethu at £mprwr 
AwBtrìa ac Italy ; ac am y Pab, y mae 
hwnw dan faich yr hoU eglwys fìlwr- 
ìaethus drwy'r byd, ac y mae ceiniogau 
Pedr yn methu cyflenwi ei hoU angen- 
ion. Am Rwsia y mae hi yn dân fflam* 
llyd, yn llosgi o dan bob awdurdod, yn 
tori ailan yma ac acw, ac yn gwneuthur 
diûrod dychrynllyd. Nid oes neb 
braidd allan o berygl, a chyda hyny y 
wlad bron suddo o dan orthrymder a 
dyled. Am Twrcl, y mae'n anhawdd 
ìawn gwybod pa ben sydd yn mlaen, 
eithr y mae yn amlwg fod y Sultan 
mewn peryglon mawrion, a dyled dros 
ei ben a'i glustiau. Am Kedive yr 
Aiffib, y liywodraethwr tywyllodras 
hwnw, y mae efe wedi suddo y wlad 
mewn dyled, a chwedi ei droi sälan o'i 
lywodraeth yn anmharchus. 

"Arhoswch fynyd, os gwelwch yn 
ddar 

Dafydd, y chwi sydd yna, nid oedd- 
em yn gwybod eich bod o hyd deag 
milldir atom yn awr, ond yr oeddem 
yn eich dysgwyl cyn hir, erbyn y 
buasem yn myned at bethau cyffredin ; 
yr ydym yn awr wedi bod dros am- 
gylchiadau a thrafferthion y brenin- 
oedd, er daugoa nad ydyw Rhagiun- 
iaeth yn gweou yn yr un man yn was- 
tad. 

"Olywch y dyn, byddai yn well 
genyf fod yn feger nag yn frenin ; yr 
wyt yn meddwl ei fod yn dawelach 
byd ganwaith. Peth auferth na allai 
dyn fyned allan o dy heb fod rhywun 
yn gwilied i ollwng ergyd o ddryU ato 
mewn mynyd. Edrychwch ar y peth 
ddyn ; y teimlad na all dyn roi ei 
drwyn allan yn yr awyr, er mwyn 
cael ychydig o anadl iachus, heb fod 
mewn perygl o shotsen yn y fynyd- 
Dyn cẁto pawb, wfft i*r fath fywÿd ; 



gweU genyf y fyqydhon fod yn /eger 
ar yr hewl fawr, byddwn yn teimlo 
dyogelweh, bid y fyno." • 

Wel, îe, Dafydd, wrth ystyrîed y 
cwbl, íel yna, îe allai y daw dyn i 
gymod gwell a'i sefyllfa ; onite, wrtb 
gymeryd pethau yn naül ochrog, gaO 
fod yn rhy geintachlyd, ac yn medawl 
nad oes gond yn y byd fel ei ofid e£ 
Yn awr, Dafydd, byddwn yn àyvgwyì 
ì chwi fod yn amyneddgar, a pheidio 
rhoi aUan fod gofidîau ffermwyr y rhai 
gwaethaf oU, canys yr ydych wefi 
cyfaddef, beUach, y byddai yn well 
cenych fod yn feçfer na brenìn ; am 
hyny y mae yn ddigon sicr fod yn weU 
bod yn ffermwr na brenin. 

**Yn*wir, nìa gwn i ddim, rhwng 
rhentoedd a thalmentoedd, a gwhtw, 
as oerfel hin, yr wyf yn meddwl foí 
beger yn weU na ffermwr; yn fwy 
rhýdd oddiwrth ofalon, ac yn byw 
Uawn cystal, ac yn aml iawn yn welL" 

Wel, Dafydd, nid ym am asor dadl 
ft chwi ar y mater h^ma ; bydded hwna 
fel yr ydych yn dewis meddwl ; ond 
gwyddom fod y rhentoedd yn rhy 
uchel, a bod y taloedd hefyd yn drwm, 
a gobeithiwn cyn hir y daw pethau yn 
weU. Tro trwm oedd. tynged y 
Ty wysog Napoleon, Dafydd ; droan oi 
fam y y mae yn anmhosibl dat^^ ei 
theimladau. Wedi coUi ei gwr, a» yn 
alltud mewn gwlad ddyeithr, wediei 
bwrwoddiar yr orsedd i unigedd,ac yn 
coUi ei hunig blentyn, yn fwy drwy 
anaf na dim araU, heb na chiod nae 
anrhydedd ! O Dafydd, pwy àH lai 
na theimlo ! Yr ydym yn deaU fbd 
Uywodraeth Werinol Ffrainc wedi 
diswyddo un boneddwr ag oedd mewn 
cysyUtiada'rUywodraeth am bresenoli 
ei hun, er mwyn bod yn gyaorwr i 
fewredd cwympiedig. Yr ydym yn 
edmygu'r gwr, ac yn teimb yn siom- 
edig am ei dynged; yr ydoedd yn 
haeddu ewell taledigaeth am ei deimfiiá 
dyngarol nào ymddarostyngiad. Bhaid 
fr boneddwr hwn sefyll yn uchel yn 
mhob meddwl d^rn^arol, tra y niae 
ymddygiad y Werinfa yn ddirmygedig. 
Y mae yn wir mai Gwerinm yw 
Uywodraeth bresenol Fírainc, a dynt 
cydnabod y gwir hyny ; ond, mwy 
anrhydedd fuasai îddi ddangoe eydym- 
deimlad A mawredd cwymiHecm, oa 
rhoi troed ar wddf gweddw o áíiLjr 
fath amgylchiadaa torcatoaoff ag oedfl 



Digitized by 



Google 



NrTH Y DBYW. 



351 



ejn-ymerhodres Ffrainc ynddynt ar y 
pryd. Gwarthus yw gweled galla yn 
sathru mawredd anffortimus ; y mae 
fel y Zuluiaid, yn trywanuacyn tynu 
eyrph y lladdedigion yn ^rfflon. Digon 
yw Uadd; gormod yw anmharchu y 
Uaddedigion, drwy eu tori yn ddarnau 
oddiwrth eu gilydd. Rhy wbeth yn y 
wedd hyn yr ydym yn edrych ar ym- 
ddygiad y Werinfo at yr Ymherodres 
glwyfus a darostyngedig. Trueni fod 
pleägarwch yn myned mor bell ag i 
sathru teilyngdod dan draed, er mwyn 
cael cyfleusdra i ergydio at wrthwyn- 
ebwyr. Ond beth na wna dicyddiaeth 
a phìeidgarwch er cyrhaedd amcanion 
hunanol. Y mae Lord CheUnsford yn 
wrthcfeirych teilwne o gydymdeimlad 
Kwlad. Y mae'r nanesion diweddaf 
yn egluro nad y w yn ôl i neb o ran 
dewrder, penderfyniad yn ngwyneb 
anhawsderau, a phoblosrwyad yn 
arweiniad y fyddin. Yn ddiweddar y 
dychwelodd amryw o'r clwyfedision 
drwy Gaerdydd, ar eu fiordd i Aber- 
bonddu, o'r Ue y cychwynasant, a'u 
tystiolaeth hwy ydoedd, na arwein- 
iwyd byddin erioed gan gadfridog mwy 
dewr, a mwy cariadus yn y fyddin. 
Nad oedd byth yn arbed ei hun ; ei 
fod jrn nghanol y peryglon mwyaf, yn 
CFoesi yr afonydd, ac yn dríngo r creig- 

Ìrdd, yn esiampl o ddewrder a ffydd- 
ondeb i'w frenines a'i wìad. Pan 
y^grifeuir hanes y rhyfel, y mae yn 
debyg y bydd ein Lord Ohelmsford 
n sefyll yn uchd, fel addum ei broffes. 
X mae wedi carìo y rhyfel i derfyniad 
llwyddianus, heb golli ond ychydig 
iawn o ddynion mewn cydmariaeth i 
fawredd y gwaith a'r amgylchiadau. 
Pan ystyrir fod y wlad yn ddisathr, 
heb ffyrdd, ond dnngo creigydd hyll, a 
myned drwy anialwch gwag, erchyU ; 
croesi afonydd mawriown a Ìlydain heb 
bontydd, a dwyn^ yr hoU ddryUiau 
mawrîonçydahwy, a rangenrheidiau,a'r 
aniíeiUaid, yn ngwlad y gelyn, yr oedd 
yn gofyn jy^wybodaeth, medrusrwydd, 
acymroddiad Uwyr i'r gwaith ; tiayr 
oedd y go&lon yn ddigon'i ddigaloni a 
thoTÌ 1 lawr y dewraf o ddynion. OoU- 
wyd ychydig o ddynion, y mae yn wir, 
braidd yn ddamweiniol, ac os oedd bai 

Sn bod, nid ar Lord Ohehnsford y bu 
yny, ond ar ei is-lywyddion megys y bu 
mewn cysyUtiad àt Ty wysog Napoleon. 
Pan oedd Lord Ohelinsford yn nghanol 



ei ymdrechion ofnadwy, ac yn Uwyddo 
hefyd, pe buasai y wladyndeaii ei 
symudiadau, dyma yr hue and cry ofn- 
ad wy yn holl bapyrau y deyrnas braidd, 
fod y OadMdog yn cyfeiUomi ; nad 
oedd dim ond anwybodaeth ac an- 
effeithioldeb ^u hynodi ei symudiadau : 
a'i fod yn dyfod \ byddiuoedd Lloegr i 
ddianrhydedd. Felly hefyd yn y ŵn- 
edd-dŷ ; yr oedd fel pe buasai yn ddiw- 
edd y byd ; neuynte, a dyweyd y Ueiaf, 
fod perygl i Oety weyo a*i fyddin i dirio 



yn Ŷnys Prydain ac arwam ei fyddin- 
oedd yn fuddü^oUaethus i St. James, 
cymeryd y Frenines yn gaeth, a sefydlu 
ei hun yn Buckingham JPalas, a'n deur- 
ostwng ben a chy nffyn o dan ly wodraeth 
Zulaland. Yr oedd eisieu dẃfon Oad- 
fridog araU iV cadw y tu hwnt i'r 
dwfr, a Uawer o bethau, a'r cwbl yn 
ymdrech parti am swyddau. dan 
y foth am^lchiadau, dylesid dalbreich- 
iau ycadfridog ifynu, a igynorthwyo,yn 
Ue ei wanhau a'i ddigaloni yn nghanoí 
ei ymdrechion celyd, a'i ofalon pwysig. 
Na, yr oedd syched am swyddi yn daUu 
y Uygaid, ac yn peri i ddynion ddiuys- 
trio cymeriadau anrhydeddus er mwyn 
meddianu swyddau— yn peru iddynt 
aberthu cymeríadau cadfrídogion ar y 
maes ; 'ie, cymeriadau oedd yn nes at- 
ynt na'u bywydau, i'r unig bwrpas i 
geisio cael swyddi. Y mae hyn yn 
ddianrhydeddus i'r pendraw, darostwng 
anrhydedd byddin Ynys Prydain ger- 
bron y byd yn anghyfìawn. Beth 
bynag, y mae vn dda eenym ddeaU fod 
Lord Ohehnsiord yn dychwelyd o &e8 
y gwaed yn &nrhydeddus. wedi çwneu- 
thur gorchestion müwroi mawnon, ac 
yn boblogaidd, a charíadus yn nghanol 
y fyddin a arweiniodd. Fe allai y bydd 
ei glod yn f wy yn awr, na phe buasai 
heb gael y tath gamdrmiaeth ; eto, nid 
oes dioich i'r cyfryw fu yn ei gamdrim. 
Y mae yn warthnod ar bob plaid, i 
wneuthur dyn, neu achos teUwng, yn 
aberth er mwyn cyrhaedd dyben per- 
sonol neu swyddogaethol. fieth ledd- 
yUech diwi, Dafydd ? 

" Y djm, yr wyf fi wedi bod yn medd- 
wl am beth fel hyna yn ddiweddar, yn 
enwedig wedi bod yn darUen Y Faner 
er's ychydyg yn ol aryr helyntion hyn. 
Yr oeddwn i wedi myned i nredu mai 
rhy w hurtyn oedd y Lord (äehnsford 
yna. ac j dylasid ei grogi ar unwaith ; 
fedayliais i erioed y buasai nn blaid ya 



40 



Digitized by 



Google 



Òt2 



SrTTH Y MTV. 



cymeryd y fantais er mwyn swyddan i 
Tedeg dyn teîlwng i lawr, a*i sathra 
dan draed, er mwyn myned drosto i 
swydd; yn enwedig dynion mewn 
swyddau uchel. Yn siwr, ddyn, nid 
oedd genyf feddwl uchel am Parnell 
a'i gyfeillion, y Gwyddelod yna, ond 
nis gwn i ba barti y maent hwy yn 
perthyn. Beth yw enw yr hen frass 
hand Gweddelig, Wigs nmDories, neu 
Radioals, neu beth, dywedwch T 

Yn wir, Dafydd, nid, ydym ni yn gwy- 
bod ; y maent hwy, fel y lleill, yn 
gwilied y gwynt am allu politicaidd; 
tebyg iawn eu bod hwythau, yn mhlith 
y rhai fyddai yn mawrhau swydd, pe 
caffent afael arni; eto, nid ydym yn 
ddarparedig i ddy wed i ba ochr y maent 
ynperthyn. Ypeth tebycafyw, mai 
i'r ochr y byddent yn sefyll y ẃiwìis 
oreu am ddyrchafiad, bydded Wig^ nen 
Ì)or% neu ÈadicaL 

" Wel, dyna y tifitch o beth gyda'r 
swyddi yna ; dyna fel y mae mewn byd 
ac eglwys ; nid oes dim posibl i ddyn- 
ion tawel i fy w mewn taognefedd, gan 
swn y swyddi yma ; yr wyf tì yn deall 
fod cyfiawnder yn syrthio yn aml yn 
yr heol, o dan draed bryntion y swyddi 
yma. Gallwn ddyweyd Uawer o beth- 
au rhyfedd yn y cyfeiriad hwn, a ddy- 
gwyddodd yn Mhenyrallt yn ddiweddar 
— ond gwell ymatal, fe allai, ar hyn o 
bryd ; canys y gwaÍBd sydd yn dwym, 
ac yn rhedeg fel dwfr, wedi brwydr 
ofnadwy rhwng gweinidog a phobl." 

Wel, Dafydd, ewch yn y blaen at y 
mater yr oeddech ar fedr traethu amo, 
cewch gyfle ar hwn eto ryw dro. 

**0 'ie, yn nghylch Lord Chelms- 
ford, oniteî Ẅel, yr oedd yn dda 
genyf weled tystioíaeth y bechgyn a 
ddychwelasant pwy ddydd i Aber- 
honddu am Lord Chelmsford ; bech- 
gyn ag oedd wedi bod gydag ef ar y 
maes gwaedlyd, a chwedi eu clwyfo, 
yn dywedyd nad oedd y Cadfridog 
dewr yn ymguddio rhag un perygl, 
eithr yn nghanol ei wyr yn mhob man. 
Pan yn croesi afonydd llydain, yr oedd 
yn nofìo ar ei fareh yn nghanol y Ilu, 
heb ofni dwr na thân pany buasai eisieu, 
ond calonogi ei fìlwyr drwy ei es- 
iamplau beiddgar. Yn wir yr oeddwn 
yn synu fod y bechgyn yn dy weyd mor 
gynted y buasai eu clwyfau yn gwella, 
y buasent gydag ef eto yn Neheubarth 
Afirica,yn y mladd y gely u çreulon. Tr 



oeddwn yntwymno at 7 llancîau, ae ya 
cydymdeimlo âg arwemydd dewí oedd 
yn wrthddrych cariad i bawb 0I 
ddylynwyr. A wyddoch chwî beth, y 
mae cymaint awydd am swyd<& 
mewn byd ac eglwys, lel y defnyddiaat 
bob arfau anghyfiawnder i'w cyr- 
haedd. Dyna ffrae capel Penyrallt, yr 
oedd y cwbl o'r dechreu i'r diwedd 
am swyddi : dau ddyn, Shon Dafydd 
Shon, a Wil Dafydd, am fod yn ddia- 
coniaid, ac i'r dyben-o gyrhaedd yr 
amcan y mbleidiwyd, ysgrifenwyd llytìi- 
yrau am draws y wlad at weinidoêioii 
ac ereill, ymgyrchwyd at bob aDgnyf- 
iawnder, twyll, rhagrith, a cbelwydd ; 
ac os oes rhyw bethau ereiil yn dop y 
cythraul sydd yn waeth na hyBa,y 
mae yn fwy na thebyg eu bod wefi 
cael eu defnyddio yn y fr wydr ryMd 
hon. Swydd diacon oedd yr holi 
fusnes, ac yr wy f fi yn meddwl y baasai 
yn well bod heb ddìacon o gwbLna 
bod y peth yn achos o'r fath j^nbal- 
iaeth a theimladau drwg. Dyn badi 
purion yw Wil Dafydd, a boasai yn 
anrhydedd iV swydd pe buasai yn á 
chael mewn tangneíedd, ond dyn cato 
pawb ! dyma'r llythyrau yn ehedag, a'r 
tdegrams yn myned fel fflamiau tta 
oddiwrth dafod y dichellgar, nes yr 
oedd yn dy wydd dychrynllyd o fellt a 
tharanau a daeargryn I Yr oedd pob 
scandaè yn cael ei hau am draws y 
gymydogaetlì^am Wil Dafydd a*i deolii, 
pethau na chly wyd erioed, ac na feddyl- 
iwyd, ond mewn meddwl Uawn o fiüais 
a dybenion drwg. Dyn bach mor ddi- 
niwed ag a droediodd heol oeáá Wü 
Dafydd ; ac yn ffyddlon ac ymdrech- 
gar, ond nid gyrhaeddiadau allan o'r 
cyffredin, na doniau ychwaith, eto ya 
gyfan yn y naill a'r ìlall. Ond y mao 
yn debyg nad oedd yn archwaethuagaa 
Davies yr agent fod Wü Dafydd mswn 
argoel o ddyfod i mewn. Gwyddai 
nad oedd Wii Dafydd ddim yn ááyn 
plaidy a'i fod yn rhy dda i obeitmo 
gwneuthur dim o hono ond ar dir y 
gwirionedd. Nid oedd dyn felly yn 
ateb pwrpas Dayies yr agent, obl^d 
ni allasai efe wneuthur dim ond tnry 
blaîd. Nid oedd efe ei hnn byth yn 
weledig, yr oedd ganddo offerynaa at 
law yn wastad, canys yr oedd íd y 
canwrìad, yr oedd yn ddyn o awdor- 
dod, a chanddo rai dano, fel y gaOai 
ddyweiyd wrthpiwn, ** Dos ac efe a &1 ; 



Digitiz.ed by 



Google 



ÌSTTÄ Y DfeYẄ. 



353 



îkè wrth arall, tyred, ac efe a ddeuai ; 
ac wrth ei was, gwna hyn, ac efe a'i 
gwhelai. Felly mor gynted ag y daeth 
yn debyg y buasai Wil Dirfydd yn un 
oV dewisolion, dyma y peirianau dir- 
gelaidd 3^ dechreu gweithio, y iele- 
grams yn melltenu, a'r llythyrau di- 
enw ju cynwys y dyfeisian a*r cynllun- 
iau 1 atal etholiad Wil Dafydd, yn 
nghyda dymuniad iV gosod yn union- 
gyrchol mewn gweithrediad. Dywed- 
wyd ycelwyddau mwyaf dychrynllj'd 
un y dyn diniwed a glywyd erioed, 
eithr yn gymaint a bod y celwyddau 
hyn yn tueddu i leshau yr eglwys, yr 
oedd Dayies yr agerU yn dweyd wrth 
ei ganlynwyr, nid yn unig eu bod yn 
íaddeuadwy, eithr yn fwy, eu bod yn 
íbddion gras, dan ddylanwad dyben 
da : i*r Arglwydd lesu arfer twyll er 
mwyn cyrhaedd rhyw ddyben daionus, 
'Eithr efe a gymerth arno fyned yn 
mhellach;' eithr nid oedd ar fedr 
myned yn mhellach, serch hyny ; ond 
bydded hyny fel y byddo, fel athraw- 
iaeth, nid wyf ynmeddwldadleu dim 
ar hyny yn awr, ond adrodd yr hanes- 
yddiaeth. Heblaw y pethau a ddy- 
wedwyd am Wil Dafydd ei hunain^ 
ffwnawd ymosodiad dychrynllyd ar ei 
ddwyferch, drwylythyrau (nenwa/?Äo«í 
cards. Awgrymwyd pethau pe buasai 
yr awdwyr yn cael eu dwyn i'r golwg, 
y buasent yn gorfod crymu dan bwys 
cyfraith ytir. Yroedd MariacAnn 
Dafydd yn addum y cymydogaethau 
am eu rhinweddau a'u crefydd o'u 
mhebyd, a diamheu fod Davies yr 
agent, a'r lleiU oedd yn gweithio'r peir- 
ianau, yn gwybod hyny gystal a neb, 
oiid yn unig eu bod wedi gweithio eu 
honain i gredu fod celwyd&u a cham- 
ddarluniadau yn rasusau o dim ddylan- 
wad dybenion da, neu amcanion er Ues 
cymdeithas egiwysig. Nis gallaf fi 
ddywedyd y pethau a awgrymwyd am 
y merched rhmweddol hyn, * brwnt y w 
adrodd ' y cyfry w bethau ; eto trueni, 
meddaf fí, fod ymosodiadau o'r fath yn 
cael eu gwneuthur er mwyn cyrhaedd 
yr amcan o rwystro eu tad i gael ei 
ethol yn ddiacon, a'r dyn cymhwysaf yn 
yr egiwys lawer. Ond pa wahan- 
laeth am gymhwysJerau, oblegid hyny 
y w y prif rwystr, canys am gael offer- 
ynau at ei law a'i bwrpas y mae 
Dayies, nid dynîoii (^hwys i wasan- 
aethu crefydd," 



Dafydd badi, yr ydych yn myned 
oddiwrth y mater, mewn rhyw ystyr, 
canys am Lord Chelmsford yr oeddem 
yn siarad, ac aethoch chẁi at fat^r 
rhyw gynulleidfa grefyddol. Y mae 
yn wir fod yr egwyddorion yn lled 
debyg,<md jrr amgylchiadau yn gwahan- 
iaethu. Yr ydym wedi darllen llawer 
bryd i bryd am Secret Socieiies 
Ffrainc, a'r In/emal Machiue a lun- 
iwyd i ladd yr Emprwr. Mae yn ddigon 
tebyg, os gwir ywr hanes a draethas- 
och, fod y Davies yna, y soniasoch am 
dano, wedi cymeryd patrwn oddiwrth 
yr iiìfemaly ì gyfansoddi ei beiriant 
crefyddol. Lladdwyd Wil Dafydd ? 

" Naddo, te aeth 1 mewn." 

Felly, Dafydd, yr ydym yn gweled 
fod y cynlluniau mwyaf cywraint yn 
methu, fel y dygwyddodd yn achos 
Napoleon ; ac hefyd y mae yn debyg 
yn achos Wil Dafydd hefyd. Ond 
dyna, gadewch i ni fynetl at Lord 
Chelmsford eto. Dyma dd^^n wedi 
cyflawnu gorchestion milwrol, wedi 
tori drwy anhawsderau anghredadwy, 
eto i ddyben penodol wedi ei ddrwg- 
liwio, ei ddiraddio, a'i isehi fel Oad- 
fridog aneffeithiol, îe, yn ddirmygus o 
anghymhwys. Peth hawdd yw codi 
gwlad i gredu mewn drwg, a pheth an- 
hawdd yw gyru y da yn ddigon pell 
ar ei ol i'w droi ir cyfeiriad iawn eil- 
waith. Yr oedd amryw o'r papyrau, 
er gorfod rhoi i mewn ei fuddugol- 
iaethau mawrion, ac mor ychydig o 
golledion yn naiU ochrog, yn ceisio pri- 
odoli y Uwyddiant i hwn ac arall, er 
mwyn cyfiawnhau eu camweddau eu 
hunain. Nid gwiw siarad,rhaid yw i 
gelwydd ddyfod i gy wilydd, a dybenion 
drwg i derfyniad annedwydd. 

Dafydd, yr ydych chwi yn myned 
gryn lawer o gwmpas, ac y n ymgymysgu 
mewn cymdeithas, ac yn gweled ei 
gwahanol ffurfìau ; a wyddoch am ryw 
fan y gall creadur tlawd ymguddio rhag 
cynen tafodau 1 A ddarfu i chwi ddy- 
gwydd croesi craigoedd yn guddfa rhag 
y gwynt hyn 1 neu wcled ffrwd mor 
loyw fuasai yn golchi tafodau fel byn 
oddiwrth eu bryntni î 

"Pw, nonseìise! yn y blaen â chwi 
at berffeithrwydd, a gadewch y tomen- 
au ar ol, oblegid betn sydd i ddys^wyl 
oddiwrth domen ond drygsawr î a pha 
fwyaf y byddoch yn fforchio i mewn 
iddi, mwyaf oU y bydd eì dtewdod 



Digitized by 



Google 



364 



TWB y cfwtuidybd* 



În codi i fynn. Aiff pob nn iV le ei 
nn eyn hir : nid jn unig yn y byd 
nesaf jr wyi yn feddwl, eithr, yn 
gyffredin, yn fhan ar ol cythrwfl. Y 
mae y ile bach acw ▼ buom yn Bon am 
helynt y diaconiaid wedi tawelo, a'r 
bryntni i gyd weJî ei jprsylltii & Dayies 
yr cígefU a*i wyr. x mae pawb yn 
myned i'w lle eu hun, yn mam cym- 
deithas^ cyn nemawr amser, hya a 
walaÌB l" 

Felly yn wir, Dafydd Wüliam Daf- 
/dd ; diolch i chin am eich sylw ; ffall 
bd o les mawr i lawer odanamgyich- 
iadau cyfiaewidioL 



l 



OYFARFOD MISOL GORLLEWIN 
MORGANWG. 

Cynaliwyd yr uchod yn y Trinity, 
AberkenfSg, Aiderman PhiUips, Aber- 
tawe, yn y gadair. Cafwyd cynuUiad 
Ued boblogaidd : jrr oedd tua dau ar 
hugaìn.o weinidos;ion a phregethwyr 
yn bresenoL Yn mltlith amry w bethau 
basiwjd yno, paaiwyd pleidlais o gyd- 
ymdeunlad a ^eddw a pherthynaaau 
y diweddar wemidog ffyddlon a galluog, 
sydd newydd ymadael a'r fuchedd hon, 
sef y Parch. J. T. Jones, gynt o'r PiL 
Ystyrid fod symud yn mlaen gyda 
Fund y pregethwyr dipyn yn anfan- 
teisiol o herwydd yr amgylchiadau. 
Anogwyd yr edwysi i rybyddio pawb 
mai cyfarfodydd i weinidogion a cben- 
adau ydoedd cyíarfodydd preifat y 
Cwrdd MisoL Gwnawd apêl amsefydlu 
achos le cymdogaethol, ac argoelion 
iddo ddyfod yn bwysig fel Cwm cyn 
hir. Onid doeth fuasai i*r Cyfarfod 
MÌBol brynu ysgoldŷ haiarn tuag at 
8ef7dlu achos newydd, ac os ceid 
íod cynydd i'w ddysgwyl yno, ac y 
geUid myned yn mlaen, a chodì ys^oldy 
sefydlog neu gapel yno, byddai yn 
rhwyda symud yr un haiarn, neu os 
mewn Ue anfanteisiol gellid ei 
symud ; neu os na Iwyddid i sefydlu 
achos yno, ni fyddai y gost o osod 
i fynu a thynu i lawr ddim yn fawr. 
Gobeithiwn y cymerir yr awgrym yn 
{[aredig. Rhoddwyd anogaeth i bawb 
1 brynu a darllen cyfrol o Weithiau 
Mr, John Howells, ysgrifenydd 'y Cyf- 
arfod MisoL Pregethwyd yn fuddiol. 




Jones yn Brjrncethin, ▼ noB flaenaf ; 
W. Jenltíns, M.A., Aberayan, a IX 
Phillips, Abertawe; D. Jones, Tre- 
boeth ; Mosea ThomaSÿ Resolyen ; J. 
H. Jones, Llansamlet, ac £. WiUîiyni^ 
Taibach, gynt Dechreuwyd y gwahan- 
ol gyfarfoâydd gan Mr. D. Jones, Owm- 
ogwy ; Parry, Aberystwyth Ü.C.W.; 
Parch. £. £vans, ociwen, a Jones^ 
Llansamlet 



Ctor î? (gfogliebgìrìr. 

" OoBod iryliedydd, a myneged jx hjn » wiL" 

HTN A'b LLALL. 
LlWYDDIANT Y PnSSBYTERL^n YH 

Mexico.-- Mae y Presbyteriaid, jn 
ystod y 76 mlynedd ybuont yn Uafano 
yn Mexico wedi sefydlu 22 o eglwysi, 
derbyn 3,000 o aelodau, a sefydla 7 o 
ysgolion. 

Y Parch. Dayid Maobes. — Fat- 
derfvnodd Synod y Presbyterìaid nad 
oedd y Parch. David Macree, Gowrock, 
i gael bod yn weinidog jm hwy yn eu 
myag. Ar y boreu Sabboth canlynol 
yr oedd i bregethu yn ei eglwys ; ond 
anfonwyd Mr. Fleming yno yn ei le. 
Gwrthododd i Mr. Fleming gael preg- 
ethu, ac aeth Mr. Macree yn mlaen M 
arferol gyda'r gwasanaeth. yn ^atod pa 
un y gwnaeth sylwadan Deimìadol ar 
waith y Synod yn ei ddiarddel. Cym- 
erodd gryn gynhwrf le yn ystod y 
gwasanaeth, gan fod rhai o'r aelodan 
yn wrthwynebol iado fyned yn mlaen. 
Mae y Synod yn benderfynol i gymeryd 
meddiant o'r capel. 

Alaw Ddu. — Da eenjrm weled fod 
ein cyfaill talentog Mr. W. T. Bees 
(Alaw Ddu), Llanelli, wedi bod mafs 
ffodus yn Eisteddfod Oadeirìol Eryri, 
mor fuan arol Eisteddfod Oynwy, i 
gael gwobr o £5, a bathodyn, am y 
ddwy s^dgan oreu. Bydded iddo fyned 
rhagddo mor llwyddianus yn y dytodol 
ae ydyw wedi bod yn y gorphenol, a 
phrofi ei hun yn wasanaethgar gyda 
cherddoríaeth i'w gyd-genedl, ac i roi 
ei amser yn ngwasanaetn yr eÿwyaL 

Y FUGBILIABTH. 

Cwmparc^Y mae yr eglwys Feth- 
odistaidd yn y lle uchod wedi rhoddi 
salwad i'r Parch. E. Rees, Lantwìt 
Yardre, i ymgymeryd al Äofal bnflBÌ)* 
iol; ac y mae yr alwad ^ílawenyM tî 



Digitized by 



Google 



TWE Ÿ OWYLIBDTBD. 



m 



gymydogaeth yn gyfiredinol wedi profi 
ỳîi efieithioL Y mae yn dda genym 
alla hysbysu, fod yr eglwys drwy yr 
ychẁanegiad eangfawr wnaethpẃyd 
atí dechreu y flwyddyn hon, trwy rym 
y diwygiad, mewn sefyllfa lewyrchus 
lawn ; a hyderwn y bydd i ychwaneg- 
iadau mawríon gymeryd lle eto mewn 
canlyniad i ddyfodiad Mr. Rees i'w 

Elith, ac y bydd rhaid yn fuan 
elaethu lle y babell, ac estyn cortynau 
y breswylfa. 

Thorn a Gilead, — Rhoddodd yr 
eglwysi yn y lle uchod alwad i'r Parch. 
D. H. Uoyd, Rhydlwyd, i ddyfod yn 
íìigail atynt, ac y mae yntau wedi ateb 
yn gadarnhaoL 

TEMLAU NEWYDDION. 

Salford.—AgoTwyá y deml newydd 
yn Pendleton, piỳd y gweinyddwyd ar 
yr áchlysur gan y Parcnn. G. Roberts, 
Carneddi ; T. Thomas, Llanymddyfri ; 
J. P. Dayies, M.A., Caerlleon, a T. 
Gray, Manchester. 

Goose Tree, Maesi/fed, — Y mae y 
cyfeillion wedi penderfynu adeiladu 
capel newydd yn y lle Ijwn, ac i fod 
jm barod erbyn yr haf nesaf. 

BYD Y DAELITHIO. 

** AreUhyddtaeth y Pwípud, — Tra- 
ddodwjrd darlith yn nghapel Saesnes 
Llanfairfechan, ar y testyn dyddorol 
nchod, gan y Parch. Dr. Thain David- 
son, Llundain. Yr elw tuag at leihau 
dyled y capeL Llywyddwyd gan T. 
Butler, Ysw., Llundain. 

*^Heìi Bregethwyr Cymru.**—Tn' 
ddododd y Parch. Dr. Owen Thomas, 
Liverpool, ei ddarlith ardderchog ar y 
testyn dyddorol uchod yn nghapei 
Salem, PwHheli. 

^^ Ghrmany a 8vntzerland,** — Tra- 
ddodwyd darlith ar y testyn uchod yn 
Llanddewi, ger Llanrwst, gan y Parch. 
Henry Jones, M.A., Llangemyw, 
gynt Brynamman. Cymerwyd y 
gadair gan y Parch. W. Jones, Penant, 
Gwytherin. 

^'RowLAND HiLL.**— Traddodwyd 
darlith ar yr Hybarch Rowland Hill, 
yn nghaDel Beulah, ger Tregynnon, 
Sir Drefaldwyn. 

Y» UOHEL WYLIAU. 

Ctm, LlanêamUt,—Yji y Ue hwn 
bo y Parchn. £dward Matthews, B<m- 
Tüiäone ; Selwyn Dayies, Abertawe, 
a T. J« Wheldoo^yngweinyddu. 



Blaen Rhondda. — ^Pregethwyd jn y 
cyfarfodydd hyn gan y Parchn. Moses 
Thomas, Resofyen ; T. H. Jones, Llan- 
samlet, a Phillip Gelly. 

Maesyhar, — Pregethwyd yn y cyf- 
arfodydd hyn gan y Parchn. Daniel 
Williams, Llanelli ; Lewis Jones, Maes- 
teg, a T. H. Jones. 

Sion, Shiwen, — ^Yr oedd y gweinid- 
ogion canlynol yn gweinyddu yn y lle 
hwn:— Parchn. John Walters, îfant- 
caredig ; Evan Phillips, Castell New- 
ydd. 

J«ía/v/tfra.— Gweinyddwyd gan y 
Parchn. Edward Davies, Rhymney, a 
W. Prytherch, €k>ppa. 

Pontardawe, — Ý Parchn. E. Jones, 
Castellnedd ; W. Prytherch, Goppa, a 
W. James, Aberdar, oedd y cenhadan 
fu yn efangylu yn yr wyl flynyddol yn 
y lle hwn. 

^r^^tí;.— Yn y lle hwn gweinidog- 
aetbwyd gan y Parchn. J. Ogwen 
Jones, B.A., a D. Charles Evana, 
RhyL ^ 

Llanelli. — Yn yr uchel wyl yn 
Nghapel Newydd, yn y dieöan hon, 
cafwyd pregethu nerthol a dylwwadol 
gan y Parchn, W. M. Jones, Meidrim, 
a J. Cyuddylan Jones, Caerdydd. 

Corn Bill, Maesy/ed,^Yn y lle 
hwn pregethodd y gweinidogion can- 
lynol— y Parchn. D. Lloyd Jones, M. A., 
Llandinam ; Moses Williams, Llan- 
fairmuallt, a S. Roberts, Penybont. 

Llanfihan^fel Rhydithin, — Yn yr 
uchelwyl a gynhaliwyd yn y lle hwn 
pregethodd y Parchn. J. James, Maes- 
ŷfed; M. WiUiams, Llanfair; D. 
Lloyd Jones, M.A., Llandinam, a J. 
WifUams, Llandrindod. 

Horéb, Cydweli, — Pregethwyd gyda 
nerth ac eneiniad mawr gan y Parchn. 
E. Edmnnds, Abertawe, a D, Lewis, . 
Llanstephan, yn y lle hwn. Gwnaeth- 
pwyd casgliad rhagorol tuag at ddileu 
dyled y capel, yr hwn a gafodd ei 
ffyfnewid ai helaethu yn fowr yn y 
biynyddoedd diweddaf. 

CflwrWŵWf.-— Yn y ddinas hon pr^- 
ethodd y Pardin. Dr. Harries Jonei, 
Trevecca, ac E. Edmunda, Abertawe. 
Cafwyd casgliad rhagoroL 

Llwydcoed, -Bu cylchwyl fljrnyddol 
Moriah, yn y lleuchod, prydyprgj- 
ethodd y Parchn. Thomaa Edwarcte, 
Rhymney; M« D, Jones, Dowlais; 



Digitized by 



Google 



ft&ò 



kiatw-BBs«íà. 



Thomas C. Phillipfl» Mountam*Aáh; 
acereill. 

Tonwre^aü, — Yn y lle hwn pr^etìi- 
ûdd y Parchn. E. Matthews, Tresimwn; 
W. Jenkin8, M. A., Aberafan; R Jones» 
Treherbert ; a L. Jones, Maesteg. 

Cruglas, Ähertawe, — Yn y gylch- 
wyl a gynaliwyd yn y lle ucbod, bu y 
cewri canlynol yn cyhoeddi gair y by w- 
yd :-Y Parchn. T J. Wheldon, B.A., 
Ffestini(^; Dr. Owen Thomaa, Liyer- 
pool ; a D. Saunders, Abertawe. 

Gwytherin. — Yn y lle hwn, pr^eth- 
odd y Parchn. O. Owens, Lîverpool ; 
W. R. Jones (Goleufryn), Llanrwst ; a 
R. Thomas (Ap Yychan), Bala. 

Ge/eillioìi.—'Yn y lle hwn pregethodd 
y Parchn. Thomas Rees, IMferthyr; 
Ëben Rees, Bryntirion; aD. Jones, 
Abercarn. 

Gydwell—Y Parchn. T. Thomas, 
Llanymddyfrí ; a Q. Lamb, Liverpool, 
oedd y cenadon fu yn traethu gair y 
bywyd yn Nghapel y Morfa, yn y dref 
uchod. 

Ynysowen, Swydd Forganw(j,—Y 
mae yr eglwys hon wedi rhoddi râlwad 
i Mr. John Moses Davies, Henîre, Sir 
Gaerfyrddin, i*w bugeilio yn yr Ar- 
glwydd. Y roae Mr. Davîes yn awr 

În treulio ei flwyddyn olaf yn AthrDfa 
'refecca. 

Castellnedd.-^Y gweinidogion fuodd 
yn gwasanaethu yn Bethlehem, Green, 
y lle uchod, oedd y Parchn. J Walters, 
Nantgarediç, T. Edwards, Derri, a W. 
Jenkins, M.A., Aberavan. Cafwyd 
pregethau galluog, gwrandawiad astud, 
a chasgliadau pur gryno. 

Giant*8 Grave.—Y brodyr da fuodd 

Sia oeddent y Parchn. W. Jones, 
ydrim ; T. Ii. Jones, Llansamlet, a 
D. James, Llaneirwg. Cafwyd preg- 
ethau grymus, arddeliad neillduol ar y 
genadwrì—anarferol felly ; cynulleidfa- 
oedd mawrion, casgliadau da, ac un 
enaid yn proffesu caríad at yr Arglwydd 
leso. 

Btyncethiny ger Pe7iyhone.---'BM y 
gweiniddgion a'r pregethwyr canlynol 
jm gweini yn yr eglwys fechan yn y lle 
uchod:— Mr, Thomas WiUiams, Gil- 
f«ch Goch, aMr. W. Powell, Aberdar ; 
Parchn. Mr. Davies (A.), Bryncethin ; 
Ll. Lleweliyn, Britton Ferry ; T. H. 
Jones, Llansamlet, a L. Jones, Maesteg. 
Cafwyd cyfarfodydd lled hapus ar y 



eyfaii, a chaagliadau gweddol, wt4 
ystyríed yr amgylchiadau. 

CwmparL — Cynaliodd Trefìiyddion 
Cilfinaidd y Ile uchod eu gwyì flyn- 
yddol eleni ar y dyddiaa Awst y 90aii 
a*r 31ain, a Medi laf. Y gweisíoii 
ddaethant droseu Duw i gyhoeddigaír 

Îbywyd y tro hwn oeddynt, yPaiâm. 
. Walters, Nantgaredi ; W. Piy- 
dderch, €Kn>pa ; ac £. Bees, Lantwit 
Vardre. Yr oedd yr hin yn Saînoí 
dros ben, y cynulliadau yn lluosog aa- 
arferol, a*r weinidoffiaeth yn nerthol a 
dylanwadol anghyffredin — ^yn fwy leHy 
-nag yteimlwyd eríoedyny lle, ago- 
beithio y cawn eî chyäelyb eto yn y 
dyfodoL 

Harte-ÿestr. 

T PAJftCH. JOHN THOMAS JONB3, ?Bff« 
YBONT ; OYNT o'B PII.. 

Am saith o'r ^loch borea drdi 

Mawrth, Medi yr 2il— sef yr un diwr- 

nod ag oedd yo cyrhaeddpen ei flwydd 

— bu farw ŷ mwyn a'r diymhongar, y 

Parch. John Thomas Jones, gynt ot 

Pil, yn ei breswylfbd yn Penyhímt-ar- 

Ogw/, yn 49 mlwydd oed. Yr oedd 

yn enedigol o Ferthyr Tydfil, ac yn naî, 

fab chwaer i'r diweddar Barch B. 

Thomas, B.A., Highburjr Cbai>el, Bris- 

tol. Cafodd tsi fendithio â rhieni crrf- 

yddol, a chafodd ei ddwyn i fynu yn 

eglwys Panttywyll, lle y dechreuood 

I bregethu, pan o gwmpas 2aain oed. 

I Treuliodd y tymor arferol yn Treyeoct, 

; yr adeg yr oedd y diweddar Dr. Chailes 

i yn athrawar ysefydliad; aeth oddh 

! vno i Brif Athrofa Glasgow, gyda'r 

! bwríad euiU y sradd o M. A., ond o 

, herwydd gwaeledd iechyd gorfd iddo 

roddi y bwríad hyn i fynu, a dychwdyd 

adref. Cafodd ei neillduo i gyflawn 

waith y weinidogaeth yn y ilwyddyn 

1863. Yr oedd yn bregethwT hynod 

gymeradwy, yn wr Duw, ac îddo air 

da gan bawb yn mhell ac yn am, a 

chán y gwiríone<ld ei hun. Dydd 

Owener, y öed, ymgasglodd tyrfa ftwr 

yn nghyd i dalu y gymwynas olaf iddo, 

trwy hebrwng yr hyn oedd farwol o 

hono a'i osod i orphwys hyd gaiüad yr 

udgom, yn y fynwent gyaegrediff sydd 

yn ymyl Gapel y Pil, Ue y mae Ibmr 

Iwch y saint vn huno, yn ea pliẃ y 

diweddar Barchn. W. Thomaa a Jm 



Digitized by 



Google 



ÌIÀBW-BB^TB. 



357 



JameSy Penyboni Tr oedd yn bresen- 
oly gweiisidogion canlynol :— -Y Parchn. 
Sben. Jones, Oastellnedd ; Ë. Thomaa, 
Abertawe ; W. Jones, Cwmafon ; 8. 
Frioe, Burry Green ; Thomas James, 
M. A., LlanêUi ; E, WilUams, Pü ; M. 
Thomas, Reselyen ; Rees PhiUîps, a 
W, Jentóns, M.A., Aberafan ; W. F. 
Jones, a W. John, Penybont ; Thomas 
Jones, Llansamlet ; D, Pritchard, 
Aberdulais ; Ll. Llewelyn, Briton Fer- 
ry ; L Thomas, Porthcawl ; J. Harries, 
Abercenffig : Thomas Powel, Trela as ; 

D. Lloyd Jones (A.), — Jones (B), 
Penybont ; D. M. Dayies, Old Walls; 
L. Jones, Maest^; Thomas HoweUg, 
Mynyddcynffiz; W. Lewis, Penmarlc 
Yr oedd hefyd luaws o flaenoriaid, sef, 
MrL J. HoweU, Pencoed ; W. Morris, 
Panty wyU ; H. Griffiths, Marçam ; W. 
James, Jonah Davies, H. Merchant, 
M. Lewis, D. Herbert, T. lorwerth, a 
Dayies, Penybont ; S. Robatham : a P. 
John, Tre%olwyn ; T. Arthur, Ëweni ; 
J. Dayies, Owmafon, ac ereüíi Yn y 
tŷ, cyn cych^TOi, darllenodd a gweddi- 
odd y Parch. Thomas, Resolyen. Ym- 
ffiirfiwyd yn orymdaith, y gweinidogion 
a phregethwyr yn ddau a ddau, trwy y 
áreff yn cael eu d>lyn ^n yr elorger- 
byd, a thuadeg arugain ogerbydau 
ereilL Yr oedd hoUfasnachdai, a thai 
ereill y dref wedi eu cuddio a gorchudd- 
lenì, yr hyn oedd yn arwydd o'r parch 
a'r teimlad dwfn a deimUd tuag ato gan 
ei gyd-drefwyr. Wedi cyrhaedd y capel, 
dechreuwyd gan y Parch. W. Jones, 
Owmafon; yna traddodwyd pregeth 
angladdol gan y Parch. 8. Price, Burry 
Green, oddiar loan xL 11. Ar lan y 
bedd, cyfarchwyd y dorf ean y Parchn. 
Thos. Jameâ, M. A., Llaneíli ; W. John, 
Penvbont ; ac E. Thomas, Abertawe, 
Tmynwfá trwy weddi gan y Parch. 

E. WiUiams, PiL Yna canwyd yn 
efiOaithiol ac yn doddedig y peniU hwn w, 

** Myfi yw'r adgyfodiad mawr, 
Hyfi yw gwawr y by wyd." 
Yna ymwasgarodd y dyrfa, wedi talu y 
gymwynas oiaf o ba^ch i un o rai 
rhagorol Morganwg. Nawdd y nefoedd 
fyddo ar ei weddw a'i amddiíaid, a'i 
&m oedranus, yn eu gaiar presenoL 

HB. SDWASD DAYISS, MAENABTHUB, 
SUt ABEBTSIFI. 

Ganwyd Mr. Dayies EbrUl 23ain, 
1828. £fe ydoedd y chwechfed o saith 



blant i Edward ac Ann Dayies o'r Ue 
uchod. Yf ydoedd o deulu parchus a 
gwir ffyfrifol, a daeth yntau ei hun i 
fynu ír cymeriad yn mhob ystyriaeth. 
Ýmbriododd yn y flwyddyn 1859 â 
Miss Ësther Eyans, merch i £yan a 
Margaret Eyans, Brechfa, ger Llan- 
geìtho. Ganwyd iddynt ddau o blant, 
sef merch, yr hon er ys amrai o flyn- 
yddau sydd wedi ymadael â'r byd hwn, 
a mab, yr hwn sydd eto jm fyw ac yn 
gysur nid bychan f w fam weddw a 
galarus. 

Nid oes i ddweyd am Mr. Dayîes yn 
ei ddyddiau boreuaf ychwaneg na dar- 
fod iddo ymagweddu fel dyn ieuanc 
parchus a hoUol ddiargyhoedd. Er ei 
fod bob anser yn edrych yn barchus ar 
grefydd a chrefyddwyr, ymddengys 
mai tuaV flwyddyn 1859 y gorchfycwyd 
ef, fel ag iddo roddi ei hun i fynu i 
bobl yr Arglwydd, pryd yr ymunodd 
ag eglwys y T.O. yn Ysbytty Ystwyth, 
yr yuoedd feUy yn un o naenffrwyth y 
diwygiad mawr diweddaf ; ac mor am- 
Iwg a hoUol y bu ei gyfnewidiad fel yr 
ymaflodd ar unwaith yn ufudd ac 
ewyllysgar yn y gwahanol ddyled- 
swyddau crefyddol, ac o hyny hyd 
ddiwedd ei oes bu yn un o eolofoau yr 
achos yn y Ue. Tuag o ddeuddeg i 
bymtheg mlynedd yn ol dewiswyd ef 
yn ddiacon, yr hon swydd yr ymdrech- 
odd ei chyflawnu yn ddiwyd a chyd- 
wybodol hyd tua blwyddyn a haner yn 
d, pryd y darfu iddo ef, yn nghyd a'r 
oll oigydflaenoriaid, yn herwydd rhyw 
anghydfod yn yr eglwys, faruu yn oreu 
i ymddiswyddo. Gwnaethant hyn yn 
groes i ddymuniad yr eglwys a'r cy&r- 
fod misol. Nid ein Ue ni ar hyn o 
bryd ydy w dadgan barn ar y cam nwn 
o'r eiddynt, oud os mai camgymeriad 
ydoedd, diau y gellir ei ystyried y 
prif gamgymeriad yn oes Mr. Dayies. 

Nis gwyddom a fedrem roddi cywir- 
ach desgrâiad o hono fr rhai a'i gwelsant 
na thrwy ddweyd fod ei dduU a'i ys- 
tum corfforolyn ddarlun teg o'i gym- 
eriad a'i dueddiad meddyliol. Meddai 
gorfl' cyflawn, Uuniaidd, ac unionsyth, 
ysgogiàdau eofn a chalonog, gwyneb- 
pryd goleu a glande^, ond o wedd 
hollol annibynol, diweniaeth a didwylL 
Parodd i ni feddwl lawer gwaith wrth 
edrych amo, y callai o ran ei ym- 
ddan^osiad wneyai addurn fel sẁyddog 
yn y fyddin. ün feUy ydoedd hefyd q 



Digitized by 



Google 



358 



MáRW-BBSTB. 



ran taeddiad ei feddwl, nid hanerc^, 
ond cyflawn, bywiog a chalonog gy& 

gia beth bynag yr vmaflai yndda 
yn plaen, gonest. cydwybodol h(^ol 
yn ei fc^rìadao, ono efallai i raddau jn 
orwresog jrn ei deimladau, a brysiog yn 
ei benderfyniadau. Yr oedd rha^ith 
a thwyll vn elfenau hollol ddveithr iV 
natuiiaeth. Ni ddeuai byth i w feddwl 
i garío allan unrhyw fesurau trwy 
ddichell neu gyfrwystra ; ond fel y 
meddyliai, felly yr ymddangosai ac y 
gweithredai heb na lol na rhodres yn 
ä gylch. 

Rhinwedd amlwg arall ynddo ydoedd 
haelfrydedd crefyddol : aeuai bendith- 
ion y tlodion a*r amddifaid yn fynych 
ar ei ben. Pan gyfodwyd yBgoídy, 
canghen ya^ol Maenarthur, ni phet- 
ruBodd roadi deugain punt ar unwaith, 
yn nghyd a bron yr oll o'r gwaith cario 
tuaff ato. Hyfrydwch ei ^on ydoedd 
rhoadi yn anrhydeddus (nis gwyddom 
pa faint) tuag at yr adaoldy hardd a 
destlus a godwyd vn ddiweddar yn 
Ysbytty. Ar adydd ei a^oriad dy- 
wedai yn ei ddull gwresoe eí hun wrth 
un o'r blaenoriaid ereiU tod yr olwg ar. 
y fath adeilad hardd yn peri iddo 
deimlo yn aw^ddas bron i dynu ei 
goat oddiam ei gefn i dalu am dano. 
Gyda'r fath frwdírydedd, diau mai nid 
hir iawn y caniateid i'r ddyled aros 
amo pe na chwythasai y fath groes- 
wyntoedd drös yr achos yn y Ue. Yr 
hwn a geryddodd j gwyntoedd a'r mor 
fel yr ufuddasent iddo a orchymyno i'r 
elfenau yn Ysbytty, gan ddywedyd, 
" Gostega, dystawa,*^ a chyfoded i fyny 
gyflfelyb ysbryd i Mr. Davies, fel ag i 
long yr achos gael môr hyfryd i ddwyn 
eneidiau lawer i'r porthladd dymunoL 

Nid ydym am honi fod Mr. Davies, 
mwy na phawb ereill, yn hollol rydd 
oddiwrth bob beiau neu wendidau 
(nid ymddangosodd ond un dyn felly 
yn ein byd m). Yr oedd ynddo lawer 
o rínweddau nas eallwn eu nodi oll 
yma. Er i amgylchiadau diweddar 
lod yn achlysur i ddangos mai Pedr o 
ddv8gybl ydoedd, eto meddai y cymer- 
iad tod yn ddyn hynod o heddychol a 
thangnefeddus. Fà swyddog yn yr 
eglwys, byddai yn un hawdd iawn i 
gydwéithio ag ef. Gallai weled 
jheswm yn mam pobl ereill, ac ni 
theimlai y radd lemf o anhawst^ 'i 



fyned gyda Uuaws ẃ frodyr o bUid 

SDb daionL Mr. D. Eyana, Gilfach-y- 
wnfawr. yr hwn a f u yn flaenor yn 
eglwys Ysbytty, ond sydd wedi eí 
symud i gymydo^aeth arall i fy w, ae 
sydd yn awr hetyd ar ei glaf-wely er 
ys misoedd lawer, a ddywedai fä y 
canlyn am dano :— " Bum yn gymydog 
agosiafi Mr. Davies dros lawer iawno 
flynyddau, adwaenwn ef yn dda o'i 
febyd i fyny, ac ni welais ffeindiiuik 
bachgeneríoed. Ni byddai byth mewn 
ymrafael a neb, gwdl fyddai ganddo 
fod ar goUed ei hunan na bod mewn 
terfvsg ; dyn plaen, gonest, a ( ~ 
neillduol ydoedd Mr. 



Davie8, _ 

fentro unrhyw beth iV gywirdeb a'i 
ffyddlondeb. " Fel ymddiniedolwr drog 
ereill byddai yn ymdrechgar a dioíh i 
fynu cyfiawnderi bawb. 

Ond tra yr ydoedd yn anterth ei 
nerth, ac i bob ymddangosiad heb 
fynedfawr heibio naner ei ddyddiiUL 
daeth arwyddion amlwg fod awr ei 
ymddatodiad yn agosau. Yn gynar ar 
V flwyddyn hon dechreuodd ymddi- 
hoeni ean ddiffyg traul, yr hyn a 
ddygodd: amo yr hyn a alwai y medd- 
yson yn ddarfodedigaeth y gwaed 
(blood dfdine). Ymneülduodd yn 
gynar yn yr haf i fwynhau awy r y môr, 
ac vmddaugo8ai ei fod yn adenill nerth, 
ond trwy ^ffael anwyd, ail-ymaflwyd 
ynddo gan ei elyn, ac er gorei^ medd- 
ygon medrus, gorchfygwyd ef yn dra- 
gyw^dd, fel yr aeth ymaith, a chaa 
newidio ei wyneb danfonwyd ef ffwrdd. 
Anadlodd ei olaf boreu Sabboth, ▼ 1 0fed 
o Awat diweddaf, ya 61 mlwydd oed. 
Ao nid ydym heb obaith iddo fyned i 
.fwynhau Sabboth tragywydd(d yn y 
nefoedd. Y dydd lau cajilynol ym- 
gasgiodd tyr£ä anferthol íawr o beíl ae 
agos, ac yn eu plith lawer o weinidoff- 
ion i dalu y gymwynas olaf iV wedd- 
illion, pryd y rhoddwyd yr hyn oedd 
farwol hono i orweiid yn mynweat 
Ysbytty, hyd ganiad yr ud^m di- 
weddaf. Kumwr y scweddwon a Thad 

S' amddifaid a fvddo yn nodded i Mn. 
avies a'i mhab yn eu galar ar ol 
príod sercho^ iawn, a thad tyner a 
gofalus. Cadwer hwy ar Iwybrau 
rhinwedd a daioni yn y byd hwn, a 
thywyser hwy i ddeawyddwch agogón- 
iant yn y byd a ddaw. 



Digitized by 



Google 



JOBW-SmB. 



359 



MR. BHILLIP GEOBOB» OA0TBLU>U. 

€knrphenaf lâM, bn farw Phillip 
Ctoorge, Oastelldn, ger Tiecastelí. 
Djrdaiaa blynyddoedd ei jrmdaith yn y 
fcyd hwn oeddjmt 74 o flynyddoedd, 
mwy na dengain o ba rai a dreoliodd 
mewn undeb eglwyng aV Methodist- 
iaid OaMnaidd yn Trecastell. 

Mab ydoedd i'r hen flaenor enwog 
Orìffith George, yr hwn a £u o wasan- 
aeth mawT i'r achos crefyddol yn ardal 
Trecastell, a hyny am flynyddau lawer. 
Er ei fod wedi marw os 34ain mlynedd, 
eto sonir am dáno gyda pharch ac 
edmygedd gan bawb ag oedd yn ei 
adwaen, ac y mae ei enw yn berarogl 
yn yr hoU wlad. Wedi i Phillip George 

Sttuno mewn priodas a Gwen Price, 
wyngronw, meddyliodd yr hen 
flaenor nad allasai wneyd dim yn well 
na ihoddi y fferm i'w fab a'i ferchyn- 
nghyfraith, achyda hwy y treuliodd 
weddill ei oes, a hyny yn hynod dded- 

ydd. Ymddengys nîid oedd jçwith- 
ych y nodiadau hyn na'i bnod yn 
yddol pan yr aethant i'r ystÌEMl 

iodasol, er eu bod wedi en maeu ar 
aelwydydd crefyddol. Yr oedd eu 
bachos ysprydol vii cael Ue mawr ^m 
nghalon a gweddiau y tad, a rhyw 
íbreu ar foreufwyd, dywedodd wrthynt 
nad oedd wedi cysgu trwy y noa 
*^ Beth oedd y mater amodi r meddai 
éi fab a'i ferchyn-nghyíraithl "Eich 
cyflwr chwi oedd yn gwasgu ar fy 
sneddwl," oedd yr ateb. **Wylo y 
bum^ a gweddio trwy y nos drosoch, 
am i'r A^lwydd gymerjrd tn^redd 
amoch." ŵ hyn a garwn ifwjraf o bob 
peth cyn huno, yw eich gweled eich 
dau wedi eicti achub, ac yn gwasan- 
aethu Crist." Oafodd hyn aigraff 
ddwys ar feddwl y ddau. Yn mhen 
ychydig amser ar ol hyn yr oedd y 
diweddar Barch. John Hughes^ Llan- 

Sollen, ynpregethu yn Trecastell am 
d^ o'r gloch ddydd gwaith, a chyfar- 
fod eÿwysi^ i'w gynal àr ol y bregeth. 
Arhoeodd ei ferch-ynnghyfraith yn y 
(gríarfod, gan ofyn am le yn nhỳ Dduw, 
a mawr ydoedd llawenydd yr hen 
fláenor, canys yr oedd yn fwy faoff o 
lioni nac o'i blant ei hun. Wedi i Mr. 
Hughes Tmddyddan a hi, gofVnodd« 
** Beth yaych chwi yn ddeyd Griffîth 
George ) A ydy w yn dda genyoh ei 
gweledr ''Yn dda, y dyn," meddai 
— "yndd% y4ywgwelai. Ymaeyn 



well genyf ei gweled yn y man Ue mae 
y boreu bwn na phe cawn lon'd fy het 
o aur melyn." Ỳn y cyfarfod eelwysÿ 
yn mhen yr w^hnos cafodd yr hyfrycP 
wch weled ei fab hefyd yn cyflwyno 
ei hun i bobl Dduw. 
Yr oedd Phillîp €}eoige, o ran ei 




ofnús ydoedd^y'mab. Tebyg ei fod 
wedi cyfranogii raddau helaethach o 
dymer ac ysbryd ei fam. yr hon oedd 
wraig lariaidd a hynod o dduwiol. 
Byddai y brodyr yn cael cryn drafferth 
ganddo i wneyd dim yn ^hoeddus, o 
herwydd ei Iwfhlra a'r syniad isel oedd 
ganddo am dano ei hun, er y byddai jií 
ymarfer A'r gwaith yn gyhoeddus yn d 
deulu. 

Nid oedd neb o blant Grìffith C^rge, 
na neb yn yr holl wlad, yn meddu ar 
^ymeriad mwy dysglaer. Bu brawd 
iddo o'r enw William George farw trwy 
ddamwain mwy na deugain mlynedd 
yn ol yn Risca, a dy wedir wrthym gan 
y rhai oedd jrn ei adnabod ei fod yn 
ddyn o dalent a duwioldeb angh^- 
redin ; ac y mae rhai o'r brodyr sydd 
eto yn fyw, y rhai sydd a'u hysgwydd- 
au dan yr arch er ys ugeiniau o fljm- 
yddau, yn íwy eu talent nag ef, ond 
nid oedd yr un o honynt yn rhagori 
amo mewn cymeríad pnr a difrycheu- 
lyd. Edrychai ei holl girmydogioit 
amo fel y mwyaf diniwed a r gonestaf 
yn yr hoU ^ymydogaeth. Gwerthodd 
fuwch unwaith i wr adnabyddus iddo, 
a chafodd y prís oedd vn ofyn am dani ; 
yn mhen ychydig ddyddiau yr oedd 
ffair yn Uanymddyfn, a deallodd wrth 
y rate y gwerthid yr anifeiliaid yn y 
ffîdr iddo gael punt yn ormod am dani^ 
a dychwelodd y bunt yn ol i'r gwr a'i 
prynodd. 

Yr oedd ei fywyd hardd wedi ei 
wpeyd yn wr hon gan bawb, ac yr oedd 
ei h(^ frodyr creiyddol yn ei anwylo 
yn yr Arglwydd. Byddai ei ymddyg- 
lad yn ei demu, yn y Êurchnad, a'r ffair, 
bob amseryn gyÍTjw as oedd yn addaa 
i efengyl Orist. Oafodd gystudd maith 
a i^oenus, adangosodd amynedd mawr 
ac ymostyn^ad ynddo. Yr oedd yn y 
meddiant oi synwyr hyd y diwedd, a 
Bibrydai y ddwy adnod eanlynol yn 
aml yn nglilyw ei bríod a'f blant* 
Ëÿdded eich nymarweddiad yn ddi- 
36 



Digitized by 



Google 



360 



HAmW-RnTB. 



•liangtr ; ffan fod yn foddlawn i r ^^ 
■ydd genych : canys efe a ddy wedodd, 
Ni'th roddaf di i fynu, ac ni th Iwyr- 
adawaf chwaith. Efe a eilw arnaf, a 
mt a'i gwrandawaf : mewn ing y bydd- 
af ft gydag ef, j gwaredaf, ac y gogon- 
eddaf ef." Er fod ganddo dair milldir 
o ffordd i fyned i'r capel, eto teithiodd 
hwynt am dros driugain mlynedd, a 
hyny gyda ffyddlondeb diball. Dy Jd 
Mercher, Gorphenaf 16eg, daeth tyrfa 
luoBOg— y luosocaf welwyd yn yr ardal 
er yg blynyddau lawer, i hebrwng yr hyn 
oedd farwol o hono i dŷ ei hir ŵirtref. 
Claddwyd ef yn ymyl y capellle yr 
arferai addoli, a'r fan a ddewiawyd 
ganddo ef ei hun yn feddiant beddrod, 
a gwasanaethwyd ar yr achylysir gan 
y Parch. Mr. EvanB (A.), a*r Ysgrifen- 
fáíL Gadawodd weddw a chwech o 
ijlant, a thri brawd, i aîaru ar ei oL 
Dylyned y plant Iwybr eu tad, a ben- 
dith y nef fyddo amynt 

" Gorwedded, haned yn dawel, 
Hjd ganiad adgorn yr ArchaBgel/* 






HRS. HAEY HUOHES, LLANFABON. 

Aw8t y 17eg, lí*78, bu farw Mra. 
Mary Hughes, gwraig Mr. David 
Hughes, Nelson, Llanfabon, yn '47 
mlwydd oed. Oafodd Mrs. Hughes y 
firaint o hanu o rìeni crefyddol, ai 
mhagu a*i mheithrin dan addysg ac 
athrawiaeth yr Arglwydd gyda'r Trefn- 
yddion Calfioaidd yn Hermon, Dowlais. 
Oafodd hithau ei chynysgaeddu a 
meddwl i wneuthur y demydd goreu 
o'r manteision hyny er addysgu ei hun. 
Prìododd yn ieuanc, a chafodd yn ei 
phrìod lawer o help a chymorth i fyw 
yn grefyddol, a phob tynerwch a chyd- 
ymdeimlad. Cawsant lawer o drallod- 
au a phrofedigaethau chwerwon ; a 
chafodd lawer o gystudd trwy ei hoes. 
Ond er hyny, lìafurìodd lawer yn y 
gair a'r athrawîaeth, íel yr oedd gandd,i 
wyboiaeth Ysgrythyrol he^aeth. Yr 
oedd yn caru darllen llyfrau dnwin- 
yddol, yn enwedig Duwinyddiaeth Dr. 
Edwards, ond ei hoff lyfr oedd y Beìbl, 
a gellir dweyd am dani iddi chwilio a 
chloddio yn maes yr Yi^rythyrau, nes 
deall fod ynddo drysor gwerthfawr ; 
yna gwerthodd yr oll a feddai, a phryn- 
odd y maes hwnw ; yn y maes hwn yr 
oedd ei thrysor, ac yno yr oedd ei 
ehalon hefyd ; ar diysorau'r maes hwn 
yr oedd yn ymborthi, ynddynt yr oedd 



s 



ei hoU hyfrydwch. Mwy dymẃd 
oedd ei air £f ganddi, îe, mtg êxa 
coeth lawer, melusaeh hefyd na*r mêl, 
aenadiforìaddiliaumêl. Yneitteiil- 
odau, a1 haml a blin gystuddiaa yr 
oedd yn derbjrn eysur a dyddaiiwek jm 
ddystaw yn iachawdwriaetli yr Ä- 
:lwydd. Cristion dystaw oedd hi 
'id oedd ganddi bleser mewn «arad 
gwagedd nac enllib. Gwell oedd 
ffanddi feddwl a siarad y goreu am 
bawb. Nid oedd byth yn grwgnach ; 
yroedd ei haddfwynder a*i harafweh 
yn hysbys i bawb a'i hadwaenaL Yn 
ei chystudd diweddaf, fel yr oedd ú 
phabell bridd yn adfeilio a gwanhau, yr 
oedd ei ffydd a'i gobaith yn cryf hau. 
Teimlai adnodau y Beibl fel cedym 
sylfeini <ian ei henaid. Byddai yn hoff 
adrodd yr adnod hono, " Yn yr hwii 
y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed 
ef, sef maddeuant pechodau yn cd 
cyfoeth ei ras." Gwelai yn ei waed M 
ddigonolrwydd drosti, ac yn nghyfoeth 
ei ras Ef ddigonolrwydd iddi er ei 
hymgeleddu, ei diwallu, a'i dedwyddu 
byth. Edrychai yn mlaen tuaV diwedd 
mewn Uawn hyder am ei santeiddio yn 
gwbl oU yn ngoleuni yr hen adnod, 
** Efe a ddichon yn gwbl iachau y riiai 
trwyddo Ef sydd yn dyfod at Dduw, 
gan ei fod yn by w bob amser i eirìol 
drostynt hwy." Eiriolaeth Crìst oedd 
ffynhoneU ei chysur, pan oedd pob 
ffynhonell arall yn cau. Oatodd gordial 
rhag ofhau lawer gwaith yn y 23ain 
Salm, ac yr oedd yn hoff neiUduol 
o*r adnod flaenaf, yn enwedig 3m y 
dyddiau diweddaf— " Yr Arglwydd yw 
fy mugaU, ni bydd eisîeu amaf." 
Ychydig oriau cyn tynu'r anadliad 
olaf, dywedodd yn ddystaw, "Mae fj 
amser bron terfynu, ond mae Efe at ei 
air, at ei air" Ýna adroddodd y peaiU 
hwnw : — 

** Aroaaf ddydd a m<m, 

Byth beUaoh daa dy gioes, 
rth Uwn f wyDhan ; 

Mi wa marr taliad hYn, 

Wwnaed ar Ŵalf aria iryn, 

A'm cana oU yn wyn, 
OddiwFÌh fy mû. 
Yn mben ychydig hunodd yn dawd a 
digyffîx> fel un ya ymoUwng i gym, 
ac ehedodd ei hyspryd at Dduw. Vf- 
wedodd ei phrìod, yr hwn sydd mewn 
galar mawr ar ei hol, fod d hjmadaw^ 
lad yn ymddangos iddo ef yn debyg 
iawniunynhunoynyrlesa. Tdydd 



Digitized by 



Google 



AMBirwià^aÁtr/ 



Ml 



Uáwrth oanlynol, sef jr 20(eá o Awst, 
ihoddwyd ei ífweddillion i orwedd jn 
l)arohus yn ngbladdfa y Methodistiaid 
Ôalfinaidd, wrth gapel £benezer, Llan- 
&boa. Pregethwyd ar yr achlysur 
^gan y Parcb. E. Dayies, Pontypridd, 
oddiwrth Luc x. 41, 42. Rhodded yr 
Aiglwydd ei fendith ar ei phriod a'i 
merch fechan sydd ar ei hol. 



JLr 



GALAB HOMO DDÜ, 

* achiysur o /anoolaeth ei ánioyl fab 
Jigbertt a dau ereiU o'i berthynaaau. 

HoMO Ddu I mae cymyl du Bhaglaniaeth 
Tn gwlawio aniat lawer prof edigaeth ; 
lCae moroedd adfyd yn ddidrai yn chwyddo 

1 mewti i'th fonwes bur, a thitbaa*n cwyno, 
Wrth sylln ar y Uif yn cipio dy hoff rai, 

O draetheU amaer i'r tragywyddol bau; 
Oorddofn yn wir y w afon brudd dy ofid : 
'Bwyt " hyd yr ên " yn nyfroedd daon adfyd. 

Dy Egbert wywodd, gwrthddrych dy obeithiont 
J}y em, dy rosyn, ymtirost mawr dy galon ; 
A cbvdAg ef, Ow I ereiU o'th berih'nasau 
^rrihiasant 'nawr i baJfaa daon angan ; 
JEÍa, Homo ! siomiant, gyd a'i fíl tafodaa 
Fa yn dy anerch mewn dyeitbriol eiriaa. 
Ond aeth Egbert bert i baa — ddewisol 
*'HeddIesa," uwchloesau; 
I fan hedd aeth i fwynhaa 
Cân gywraìn y cun gorau. 
I rad randir y Drindod— y dringodd, 
Drwy ançea, yn hynod ; 
TJwch ochain mae'n iach nchod, 
Yn swyn cku seiníau "y clod." 
•* O nhadl nac wylwch o'n hol," — meddai'n 
hyf; 
" M aeddu wnes y diafol, 
EniUais heddy w'n hollol — uwch pob rhaid, 
D^ i'm henaid mewn hedd dymnnol. 
** Pwyso 'nawr yn hapus, nhad,— yr ydwyf 
Ar odiaeih sedd cariad ; 
'Bwy'ngUu 'nawruwch bryniaa brad— 

yn mwynhau 
Dihafal demlau y dwyfol deimlad." 
Cymer gysur, eu Homo, 
ladi ei hwyl a gwych y w o. 
Aeth nos pradd dy berth'nasau— hedd^rw 
Yn ddedwyddwch golaa ; 
Hewn hoen pur maent yn mwynhau 
Hylon waid nefol henliau. 
Drwy Yspienddrych ffydd 
Mi welaf ryf edd ddydd, 
Pan ddont yn glan o rwymau angeu'n rhydd í 
A haan anfarwoldeb clir 
Yn nef oleiddio'u gwedd yn wir, 
A swyn eu càn yn synu 
HoU deulu'r santaidd dir, 
üaerfyrddin. J. E. Sahubl (Ap EUi). 



JCas Homo'n wylo 1 Ah fe ddaeth 

Y gelyn i'w dy hapua, 
Oddiar ei f wa gyrodd saeth 

I galon Egfoiart LewÌB ; 



Nid'dlgon oecNl i'r frelyn dn 

I ddyfod i aidd Homo, 
A thori lawr y blodau oa, 

'Boedd rhaid cáel rhoayn ete. 

O ! fel y carai 'i dad a'i f am— 

Mor dyner oedd o honyat : 
Pe neidiai drwy y Uif a'r fflüm 

Er rh<n ufudd-dod iddynt ; 
Nid rhyfedd feUy f od ei dad 

A'i galon bron a thorî, 
Pan gofía am ei fachgen mad, 

Try bob péth i alaru. 
Pan fyddo'r awel yn yr ardd 

Yn Uitbro rhwng y blodau, 
Ar ysgafu draed, pryd hyn, y bardd 

Dry'r swn yn alamadaa ; 
Fe dybia am y miwsig meddf 

Nad yw ond Uais rhyw angel, 
Yn cana yn ycywair Ueddf, 

Gan rodio gyda'r awel. 

Pan glywo drwst ỳ gomant fach 

Yn llitbro dros y grainn, 
Troi peraidd sain ei mliiwsig iach 

Wna Homo yn alargan ; 
Mae rhywbeth yn ei *' Môr i mi " 

I'w gofío yn ei alaeth, 
Am Egbert yn myn'd gyda'r Ui', 

I ddyftoedd môr marwoUeth. 

Pan glywo'r adar yn y Uwyn 

Yn becaidd yn telori, 
Fe dybia nad y w'r ceinciau mwyn 

Oi^d cymborth i alaru : 
A pban f o'r haul yn machlud draw 

O'r golwg dros yr wybren, 
I galon glẁýfas adgof ddaw 

facblad haul ei fachgen. 

Paid wylo, Homo ; mae efe 

Yn mro'r' awelon b 7wiol ; 
Oadawodd ana'r anial le, 

Ac aeth i'r haf trag'wyddol : 
Ymafla yn dy delyn wiw 

Oddiar y praddaidd helyg ; 
Ac ar-ddwfn glwyf dy galon friw 

Rho falm y Dwyfol Feddyg. 

£r cael eich hysgar enyd f ach, 
Cewch gwrddyd eto'n fuan, 

I redio'n nghyd mewn broydd iachy 
Lle nad pea machlud huan ; 

Ac yno ti gei Dduw ei han 

1 sychu'th ddagrau heiUüon; 
A dianu'r anthem i'r Daw Ddyn, 

Yn nghôr y gwaredigios. 
Ciomhufrla, Cax>ivob. 



DntWBST A^& EeiiWTSTDD ANOBTDTFÜIUr- 

zoL. — ^Yn y cyfarfod dirwestol a gynaUwyd yn 
y Palas msìal, liandain, d^dd Mawrth, dar- 
llenwyd papyr gan Mr. Michael Young %r 
'^Ddirwesi yn yr Eglwysydd AnghydffarftoL" 
Desgiifiodd am beth amser sefyUfa yr aeheiS 
dirwestol yn mhlith y prif ^undebaa ertf- 
yddol vn y Deymas GyfanoL Yn mysg y 
Bedyddwyr, meddai, yr oedd taa'c diydeda 



Digitized by 



Google 



m 



AlOTWIÀSnAU. 



^nt o'r %Vé gw«faiÌdsgion» a iMiMr y 181 
tàtyáirjr dawiayddol, rn ddirwoilWTr. O'r 
SMl gweiiììdoaioB CymiileidfMl nra AmiibTB- 
ol, gwyddid fod 809 jn ddirwottwyr ; oo y 
' jdwrrdirwMlol jn ] 
f 176. Y mae gaa ] 



119 o flf rydwrr dirw«rtol jn j eolecai», 
o gyfanrií 176. Y mae gaa j Weuejaii 
7<W o weinidogion dirweiiol, a nifer o'n be- 



dd toa 



fryd w ji jr nn modd 

gjiTelyb befyd 

Ogion. j Metbodiatiaid Calflnaidd, t Flnesbjier. 



Rboddwjd ffwjbodaeth 
d o bertb jnaa i'r Beibl-Griation- 



i^ Cfjmdeitbaa j CjfeiDion, Fabjddion, ae 
flnwadan ereill jn Ysgotland jn gyatal ag jn 
Uoegr. Hewn nnarddeg o flnrfondeban, jn 
agbjîêh j rbai j oafwjdmanjJion, dangoswjd 
fòd j gweinidogion dirweatol nwclüaw deogidn 

Leaat o'r boll nifer, a*r clrjdwjr dnwinjddòl 
m 70 j eaat« 

Yradsoaü AiiAnTBTDDOL.— Y mae Bwrdd 
yfMfi^h yf^ c jhoeddi jr adroddiadan (re- 
Urm) amaelhjddoibljájddol arfend jn nfàjn 
§k Flirjdain Fawr, j rbai a gaaglwjd ar j 4jdd 
O Feheíin diweddaf. Dangoaant fod aereagt 

Igŵeniib jn 2,890,136, aeí lleihad ar j 
wjddyn ddiw4»ddaf o 328,281. Y mae ejn jdd 
^ehan jn jr baidd. Y mae'r oeircb, pjtatwa, 
• hopa jn 4,074 Uai na'r flwyddyn ddiweddaf. 
Kifer j Rwartbeg jdjw 6,8.56,599, taf cTnjdd 
o 118,471; defJd, 28,154,881, aef Ueihad o 
961,825; moob, 2,091,464, aef Ueibad o 
891,714. 

Traul Oobbbtdd NnwTDDiÁDua.— Oddi- 
«rth amcangjfrif gofalaa a wnaed gan nn 
ftdnabjddna a'r newjddiadaron djdôiol, dj- 
«edir f od tranl mi o obebwyr newjddiadnron 
Idnndain jn £10,000 jn fljnjddoL 

Abooblion Bhtpbloab tx BwB8Lk.— Bwr- 
Ìedir cynjdda rbif y milwjr yn mjddin 
BwBBÌa drwj alw allan 218,000 jcbwaneg o 
ddl^'^on j flwjddyn bon* 

Nbwtn tn China.— Derbjniwyd adroddiad 
•wrddogol oddiwrtb Mr. Foreat, j Trafnid- 
▼da yn Tienain, China, jn bjabjfa iddo ef a 
mx, HiUier, jr bwn sydd yn ngwasanaetb y 
Iljwodraetb, wnejd arcbwiliad manwl fr 
dnrod a wnaed ar j bobl gan j newyn àiwedd- 
•r, jn j parth hwnw o'r Ymerodiaetb. Ba 
larw o newyn yno naw a haner o fiUynau 
(9,600,000) o bobl, sef mwj na digon i boblogi 
ohweeb o wledydd o faint Cymra. Kae j 
deagrifiad a rydd Mr. Forest o'r golygfejdd 
jn rby dd jchrjnllyd i'w darllen. 

BaOHOEN WBDÌ MaBW IIBWN OANLTNIAD Z 

YsMOOio. — ^Y diwrnod o'r blaen, eynaliwyd 
boliad yn ToUjmoan, Iwerddon, ar 
' baehgen, pedair ar ddeg oed, o'r enw 
nn. Ymddengys fod y bacbgen wedi 
í i dŷ oymydog a chymerjd gafael mewn 
pibell ag oedd wech cael ei bir-ddefnjddio; 
taniodd hi, ae jamocìodd am beth amaer, 
prjd j eymerwjd ef yn wael a declireaodd 
oalim i Tfiìjy a*r boren canlTnol bn farw. 
^rehwiHwyd j corff gan ddan jedájg, j rhai a 
ddjwedent fod j bachgen wedi marw oddi- 
irHh enyniad a cluroiiiad yr jstamog jn 
gweithrean argalon wan. Credent mai ja- 
moeio j bibelT a acboeodd jr enjniad a*r 
«roniad, jr byn a efi'eitliìodd «r atid gweìih* 
-fedladjgalon. 

Babod Sbitoo Bnwoo.'— Djwed j Dryth 
iod Kr. WiBtam Morria, j bardd Seianig (o 



i Cvmrab|) aihiYlitihgar, jn wn o'r M- 

«fnwjr [uphoÍÊteren) goren jn LLobiÌiìb. 
Nid jn nnig j mao jn weh jdd profiadol, orf 
j mae befjd jn astndio sat i íTarfio j HiaÎBB 
prjdf ertbaf , a gdlid jn f jnjcli ei weled ya 
eerdded faeoljdd j brif -ddinaa a dwyUw Hiîr- 
iadig. Efe hetyd ijdd jn ájfẁào patryMB 
et grog-leni papyr harddwjch, ac jn tyna ^" 
lanian ar j Moéibff &'i law ei hiin. NU ^ 
nn gangen o'r gelíÿddjd nad yw jn feiiir 
ami. 

Cltobau Mawbidn.— Ymao cloch 8i PébI 

ÍLIandain) jn pwjso rbjwbeth ja debyg 1 
3,000 o bwysan; Antwerp, 16,000 pwyi; 
Bbydycbain, 17,000 pwjs; Bhi^áin, }8,Ma 
pwja; Meeblin, 20,000 pwjn ; Bmges, 28,00» 
pwjs; Caerefirag, 24,000 pwja ; ColegDe, 
25,000 pwjB ; Montieal, 29,000 pwjB; BffBTt, 
30,000 pwja; "Big Ben," jn y Sea^ 
31,000 pwjB; Sens, 34,000 pwjs ; Yi«ma, 
40,000 pwya ; Norgoiod, 69,000 pwjs ; P^ 
119,000 pwjs; MoBcow, 141,000 pwp; a 
eliawr jr hoU gewri, oloch anJl yn moÊíaw 
jn pwjBO 480,000 pwya. 

FBon Llabth.— Nis géllir meddwl am 
brawf mwj hawdd a b jUw na'r nn cenlyndL 
Boder nodwjdd ddar bosanaa a fjrddo wedi 
ei cbaboli yn dda, yn ddwfn yn j Ueatr Ilaetfi, 
ac jna tjner bi aílan jn anìongjrefaol, heb ei 
tb jna o fod jn auionsyth. iH bydd y Baetb 
yn bar, fe Iynapeth o'r hylif wrth j nodwydd; 
08 bjdd dwfr wedi ei èhwanegn ato» ni wna 
dim o'r bylif lyna witbL 



QwEBs i'b Tad.— Yr oedd hen 
boneddigaidd, yr hwn a f eddai ddwj nen dair 
o ferobed prydfertb, jn bryderaa iawn jn ea 
cyloh ; a gwnai pob ymdrecb i'w liaial rhac 
cadw cwmni, &c., dynion ieaainc. Pa fodd 
bynag, darfa i'r merched fabwjaiadn j cjb- 
Uon canljnol er cael mwynbaa c jmdeiuiaa ea 
carwyr heb i'w tad wjbod. Ar ol Fr hen 
wr f jned i'w wely, gwnai y merched hongian 
canfaa allan drwj j fi'eneetr, jr hwn a gyr> 
haeddai bron i'r gwaelod ; a bjddai j earwr 
yn ymaflyd yn j canf as, a chyda help ei oariad- 
ferch— yr hon a dynai y caiaaa ifjna— ^ddai 
fel hyn yn galla Uwyddo i fyned drwj j ftn- 
eatr i mewn i'r ty. Ond dygwjddodd aa 
noBon fod j merched wedi liongian r eaniia 
braidd jn gjnar ; can jb djgwjddodd i'r hBB 
foneddwr fyned allan i gâa **mwffyn"' cra 
mjned i'w wdj, ao yn ddamweini<d7g«BÌMd 
j canfas jn hongian drwj j íieneatr. Oan ei 
fod yn metbn deall betb oedd ystjr h^ jm- 
aflodd jnddo, ac jmdrecbodd ei djnn i Ìawr; 
ond j merched, gan dybio mai on o'n e ariad - 
aa bwj oedd yno, a ddecbreaaaant d jnn i fjyn, 
ae ni welsant ea camgjmeriad hjd nea yr 
oedd pen yr hen ddyn jn lefel efo^ ffeneatr, 
pan y llefodd an o bonynt— " Oeh 11 1 fj i 
jdyw I" a cban oUwng en gafael o'r 
syrtbiodd yr ben dJyn i lawr ar y p 
is law, gan dori nn o'i freicbian, jr h^ al 
bargyboeddodd nad oedd ei jmdreehion i 
wnejd •* hen ferebed " o'i ferehed jn fater ar 
y gellid yn liawdd ei gyrhaedd; a ehan iddo 
foddloni iddynt **gadw ewmitf," daelh ya^ 
fnan jn dad-jn«nghyfnitht 



Digitized by 



Google 



Y Cylchgrawn. 



CyFBBS XVIIL] 



TACHWEDD, 1879. 



[Ehip 206. 



^ttÿttì^m, Ŵf. 



ANUFUDD-DOD I DDUW. 



<< Diffeithir Samaria, am ei bod yn aimfadd i'w Daw."-*HoBea ziU. 16. 

Gjls y Paech. Abraham Roberts, Hbolpach, Ystbadrhondda. 



"'S^MDDENGYS fod y prophwyd 
^^^ Hosea wedi ei anfon gan Dduw 
«ŵ i weinidogaethu yn unig i'r 

genedl luddewig, ac yn arbenig Tr deg 
iwyth. Y mae yn amlwg ei fod yn 
proffwydo yn nyddiau Jeroboam yr ail, 
dan deyrnasiad pa un yr oedd y genedí 
wedi syrthio i ddyfhder anferth o eilun- 
addoliaeth. Dyma oedd baich ei genad- 
wri atynt. Oawn gipdrem ar eu diry w- 
iad yn y ffaith eu bod wedi llwyr esgeu- 
luso yraddoliad vn y deml yn Jerusalem, 
ac wedi gosod iddynt eu hunain allorau 
a sefydlu unid o offeiriadaeth oedd yn 
cyfateb iV cyflwr llygjredig ar y pryd. 
Mewn trefn i ddeall, i ryw fesur, ym- 
adroddion hyfion y proffwyd, y mae yn 
ofynol i ni wybod rhywbeth am an- 
sawdd ygènedl ary pryd. Darlunir 
eu gwrthffiliad oddiwrth Dduw trwy y 
ffigwr buteindra. Am eu hanffydd- 
londeb gwaradwyddus i'r cyfamod, y 
mae Duw yn ymweled â hwy yn ei 
farnau ; ond, ar yr un pryd, yn cofìo 
trugaredd. Yn y benod gyntaf, ni 
gawn y broffwydoliaeth am eu Uwydd- 
lant a u cynydd, er iddynt imwaith ac 
eilwaith fyned yn isel trwy eu han- 
ufudd-dod. Edrycha Hosea y tu hwnt 
i'r dyŵyn dwfn, tnienus yr oeddynt 
ynddo, at adeg y cesglid hwynt yn 
nghyd. "Eto, bydd nifer meibion 
Israel fel tywod y môr, yr hwn nis 
mesurir, ac nis cyfrifir : a bydd, yn y 
man lle y dywedwyd wrthynt," neu ar 
ymyl y ddalep, " yn lle yr hyn a ddy- 
wedwyd wrthynt, Nid pobl i mi ydych 
chwi, y dy wedir yno wrthynt, Meibion 



y Duw byw ydych." Hosea L 10, 11. 
Er mai baich ei genadwri atynt oedd 
barnedigaethau ; eto, yn nghanol y 
tywyllwch deuai ambell belydryn o 
oleuni. Ond yr oedd cyflwr crefyddol 
a moesol y genedl y pryd hyn yn ofn- 
adwy o ddrwg, mor ddrwg fel y tynodd 
arnynt, dros dymor, ddinystr mawr 
iawn. Hysbysa y proffwyà yn eglur 
am y dyfodol, y caethgludid hwy gan 
Assyria ; îe, mor bendant ydoedd yr 
hysbysiad, fel yr enwai y teyrn oedd i 
ddifa eu huchel-Ieoedd, ac i ladd eu 
breninoedd, Hosea x. 14, 15. 

Yrydym ollyn gyfarwyddâ hanes 
rhyìedd y genedl hon. Y mae yn sicr 
nad oes yr un genedl ar wyneb y ddaear 
ag iddi hanes mor ddyddorol. Gwelodd 
amseroedd gwahanol iawn ; weithiau 
i fynu, ac weithiau i lawr, yn awr yn 
gwasanaethu Duw mewn purdeb, bryd 
arall wedi syrthio i*r ffurfiau gwaethaf 
eilunaddoliaeth, canlyniad yr hyn yn 
ddieithriad oedd aflwyddiant adinystr. 
Nid oes modd peidio canfod mai an- 
ufudd-dod oedd wrth wraidd eu gofid- 
iau. Ni gawn Dduw drachefn a thra- 
chefn yn gwneyd cyfeiriadau at hyn, 
Dyma oedd fel cancr yn difa eu gpgon- 
iant a'u nherth. Y mae ymadawiad y 
gèdon oddiwrth Dduw, y teimlad gwrth- 
naws sydd mewn dyn, fel y mae yn 
Uygredig, i santeiddrwydd a i)hurdeb, 
yn sicr ar diwedd o arwain i'r tir hwnw 
y sonia Milton am dano, sef ceisio am 
fy wyd a gorsedd yr Anfeidrol ei hun. 
Anufudd-dod ydyw un o brif elfenau, 
os nad yn wir y brif elfen, mewn pechodi 
37 



Digitized by 



Google 



Wi 



AHUFUDD-BOD I DDIHf. 



gan fod yna ymwrthodiad à Uywodr- 
aeth Duw, yr nwn yn unig sydd â hawl 
ganddo i fod yn Frenin. Ac v mae yn 
bur eglur mai hyn oedd yn dwyn af- 
Iwydd a dipyBtr ar y genedl "Di- 
ffeithir Samaría, am ei bod yn anufudd 
i'w Duw." 

T mae hwn yn wiríonedd ddylai gael 
ei ddwyn i sylw dynion bob amser ; 
oblegid y mae tueddiad crjf mewn dyn 
i wneyd yr hyn sydd anghymeradwy 
can Dduw, Dylid gwilio y duedd hon 
yn barhaus. Mewn trefn i ddyn allu 
rhoddi y pris dyladwy ar y drefn i'w 
wella, ymdriengys y dylai wybod rhyw 
beth yn nghylch yr hyn sydd wedi ei 
ddinystrío. Nid oes dim yn fwy eglur 
yn nysgeidiaeth Oríst a*i Apostolion 
na'i bod yn ddyledswydd arnomi wilied 
y drwg, yn oçystal a cheisio y da. Y 
mae gogwydd y galon bob amser at yr 
hyn sydd yn darwg. Nid rhyw haint 
fu yn blino y ddynoliaeth yn ci maban- 
dod ydyw ; ond y mae yn rhywbeth 
sydd wedi treiddio trwy ein holl natur, 
sydd yn sicr, oni cheir rhywbeth cryf- 
ach, ddwyn dinystr tragywyddol 
arnom. Ni a sylwn, gan hyny, ar y 
gwirionedd pwysig a osodir o'n blaen 
yn y testyn : — 

Anyjudd-dod i Ddmo yn Hcrliau 
dinystr. — "Diffeithir Samaria, am ei 
bod yn anufudd i'w Duw." Nid ydyw 
hyn yn beth newydd yn llywodraeth 
Duw. Ni ddywedir pa mor foreu y 
dechreuwyd auufuddhau, ond gwyddom 
i ryw nifer o'r angelion fod yn euog o 
hòno, ag iddynt mewn canlyniad gael 
eu rhoddi mewn cadwynau tragy- 
wyddol dan dywyllwch, hyd farn y 
dydd mawr. Aethant am di'aws 
deddfau eu Crewr, a thrwy hyny i'w 
dinystr. Y mae yr ud peth wedi cym- 
eryd Ue yn hanes dynolryw ; ac yr 
ydym oll yn deimladwy o'r canlyn- 
ladau. Hanfod pechod ydyw ym- 
adawiad gwirfoddol creadur moesol 
oddiwrth Dduw. Y mae pob trösedd- 
iad ddeddfau Duw yn anufudd-dod 
yn ei erbyn. Ac y mae o bwys i ni 
beidio dadgysylltu Gosodwr y deddfau 
oddiwrth y deddfau eu hunain. Gwneir 
hyn gan lawer, ac y mae yn bur sicr 
fod hyn wrth wraidd yr anystyriaeth 
dirfawr a ddangosir gan lawer yn ein 
gwlad. Nis dichon i ddim fod mor 
fagwriaethol i annuwioldeb a'r golygiad 
hwnw sydd yn gosod Duw fel yn müell 



oddiwrth ei ^adurìaid, ac yn ddi&ter 
yn eu cylch. Y mae yn anmosibl i ni 
beidio teimlo bodolaeth yr hyn a elwir 
yn ddeddfau ; ond ceir rhai a haerant 
mai dyma y cwbl, fod Duw wedi cilio 
yn ôl i*r tawelwch a*r dystawrwydd 
tragjrwyddol, gan adael rhwng y 
deddfau a phobpeth. Ond y mae rfiyw- 
beth yn nyfnder yr enaid, os caiff gyfle 
i siarad, sydd yn gwrthod yn groew y 
golygiad hwn. Presenoldeb Duw yn y 
adeddf sydd yn peri ei bod yr hyn yw ; 
cymaint o Dduw ag sydd ynddi, dyna 
ydyw ei gallu. Ÿn wir, fel hyn y 
gallwn synied am, ac adnabod y Llyw- 
odraethwr dwyfoL Y mae yr hyn yw 
Efe yn yr ahstract y tuhwnt i ddirnad- 
aeth creadur. Nidoes neb yn alluog 
i synied am dano yn yr ystyr hon ond 
Efe ei hun. Ond y mae bodolaeth 
berthynasol iddo, a rheolau anghen- 
rheidiol y bei'thynas hono ydyw y 
deddfau a roddodd i ddynion. Ac nid 
oes dim yn fwy amlwg na bod trosedd- 
iad o'r rhai hyn yn anufudd-dod yn ei 
erbyn ; a chan fod y gallu i gosbi yn 
gystal a gwobrwyo yn elfenau anghen- 
rheidiol mewn gorchyinyn, amlwg vw 
nad ydyw y canlyniadau difrffof a 
phoenus sydd yn dylyn troseddiad o 
unrhyw osodiaa o eiddo Duw, ond yr 
hyn sydd o angenrheidrwydd yn 
dylyn. Cymerwn, er enghraifft, 
ddeddfau iechyd. Ofer jw i neb 
ddysgwyl cael corph cryf, lachus, heb 
dalu sylw gofalus i ddeddfau iechyd. 
Y mae ymroddiad i borthi y cnawd, a'i 
wỲniau a'i chwantau, yn sicr o gael ei 
ddylyn gan boen a gwarth. Y mae 
gan y creadur rhesymol, yn anad un, 
allu i wybod pa bethau sydd yn 
niweidiol iV natur. Ac y mae gweíed 
dyn yn ymroddi trwy lythineb a 
meddwdod i dori am araws deddfau 
iechyd, yn olygfa druenus i*r eithaf, ac 
yn sicr yn gynt neu yn hwyrach o gael 
ei ddyjyn gan ofid a swaradwydd. 
"Gwnaethost i mi feddianu cam- 
weddau fy ieuenctyd." Pa beth yw 
hyny ? Dim ond troseddiad o ddedd&u 
y Creawdwr yn dwyn eu canlyniadan 
naturioL Yr ydym yn gweled dymon 
yn syrthio i'r bedd cyn cyraedd haaer 
yroes gyôredin a roddir, yn unig o 
herwydd iddynt ddibrigio y dedd&u y 
rhaid eu cadw mewn trefìi i allu byw. 
"Na fydd rhy annuwiol: pahaiu y 
byddit farw cyn dy amaer. 



Digitized by 



Google 



JÙftẂÌTDD-WD î bDÜẂ. 



366 



Yr hyn eydd jm gwneyd y cwestiwn 
o sefyllfa ddyfodor mor bwysig i ni 
ydyw, nid y Ôaith y byddwn yn bod, 
ond y bydd ein hapusrwydd neu ein 
trueni yn ganlyniadau ein h^mddyg- 
iadau yn y byd hwn. Gwinonedd o 
ddirfawr bwys i ddynion ! Y mae gan 
Butler, yn ei gyfatebiaeth, benod ar 
hyn, a hwyrach mai nid anfuddiol i 
rywrai fyddai sylwi ar y prif bwyntiau 
ynddi. Gwir nad y w yn proffesu proû 
dim, ond y mae prohahuities o gryn 
werth. Dywed fod yr hyn yr ydym 
yn ei fwynhau, neu yn ei ddyoddef 
ar y ddaear, yn ganlyniad ein gweith- 
rediadau ein hunain. Hwyrach mai 
fel hyn yx oedd yn rhaid i bethait 
fod. Pa un bynag, digon i ni yn 
awr yw, mai dyma fel y mae. Os 
ydym am hapusrwydd, y mae i ddyfod 
trwy gydymffurfio a chwrs cyffredinol 
y lly wodraeth ddwyfol. Ac o'r tu arali, 
y mae anghydymffurfio a hyn yn sicr 
o gael ei ddylyn gan drueni. 

Ond tybier fod rhy wun yn dweyd mai 
" cwrs natur" yw hyn. Eithaf gwir, 
ond nid dychymyg gwag ydyw hyn ; 
nid y w yr awdwr y cyfeirir ato am i ni 
grea.u ei fod yii cau allan ymhyriad 
personol Duw— y mae ef yna, ac y mae 
pob troseddiad oV deddfau a osododd 
yn droseddiad yn ei erbyn Ef ei hun. 
Nid ydym i feddwl fod y rhai hyn yn 
ei bellhau oddiwrthym, yn hy trach hyn 
sydd yn dangos perfieithrwydd ei lyw- 
odraeth. Y mae y wladwriaeth yn 
ficosod deddfau i'w deiliaid ; ond y mae 
yn rhaid iddi ofalu am swyddogion ar 
hyd y wlad i osod y rhai hyny mewn 
grym. Gwendid dyn fel deddfroddwr 
yw yr achos o hyn. Ond am Dduw, y 
deddfroddwr mawr, y mae ef yn gallu 
rhoddi digon o poioer yn ei ddeddfau, 
fel y maent yn gwneyd eu gwaith heb i 
ryw arddangosiadau arbenig a neiUduol 
gael eu gwneyd. Deddfau dwyfol 
ydynt ; y mae yr " Efe " tragy wyddol 
yna. Ac y mae y ffaith ein bod yn 
teimlo hapusrwydd trwy gadw y rhai 
hyn, neu ofid o herwydd eu troseddu, 
yn cynwys y gwirionedd fod Duw yn 
llywodraethu arnom yr un mor wirion- 
eddol ag y teimla neb yn y llys gwladol 
mai Yictoria sydd yn teyrnasu, pan y 
mae y bamwr yn cyhoeddi y condemn- 
iad neu y rhydd-hàd. Felly, y mae yr 
hyn a elwir yn " gwrs natur " mor bell 
o fod yn wrâiddadl yn erbyn Uy wodr- 



aeth Duw ar y byd, fel y mae y prawf 
cryfaf. Ac y mae pob gwrthwynebiad 
i'r cwrs yma yn sicr o fod yn ddinystr 
i'r neb fyddo yn euog o hono. Peidiwn 
cymerya yn rhy hyf ar ddeddfau Duw ; 
y mae Efe ei hun ynddynt, 

Pa beth, gan hyny, sydd yn gynwys- 
edig mewn anuf udd-dod i Dduw % Ei 
hanfod y w ymwrthodiad hollol ag Ef. 
Ac nis gellir dvchymygu am ddim sydd 
mor aíresymoì. ryfyg digyöelyb! 
Efe yw ein Crewr. Y mae rhai eto yn 
cieu anhawsderau gyda hyn, gan 
ddweyd mai deddf dadblygiad (law of 
evolution), sydd yn cyfrif am danom, 
megys am bob peth arall. Ki fynant 
gTödu yn mhersonoliaeth hoU-bresenol 
y Creawdwr. Nid yw yn ngallu 
deddf i greu. Y mae achos i bob effaith, 
a dylynwn yr effeithiau am dipyn, ni 
addeuwn at yr Achos mawr, tragy- 
wyddol, angenrheidiol. Ffrwyth y 
gair hydded o enau yr Ysbryd tragy- 
wyddol yw pob peth. Gallwn fforddio 
edrych arno Ef fel ein Crewr. Ac efe 
eto sydd yn ein cynal ar bob moment. 
" Ynddo Ef yr ydym yn byw, yu 
symud, ac yn bod ;" ynddo Ef, am ein 
bod hono Ef. Ei arfer ydyw cynal 
gwaith ei ddwylaw. Gofala am y 
creaduriaid dydtadlaf mewn bod— cyw- 
ion y gigfran, adar y tô, cynhelir hwynt 
yn barchus gan eu Crewr. Pa faint 
mwy dyn ] Gymaint y mae pob un o 
honom yn ei dderbyn o law ein Tad 
yr hwn sydd yn y nefoedd ! Bywyd 
a'i hoU gysuron — iechyd, ymborth, 
diUad, &c. ; amlach y w ei drugareddau 
nag y gellir eu rhifo. " Bob boreu y 
deuant o newydd ; mawr yw ei ffydd- 
londeb." Ac er y cwbl, y mae miloedd 
yn ein tir yn anufuddhau iddo, gan 
ddyweyd, *' Ni fynwn ni hwn i deym- 
asu arnom." Nid oes dim sydd yn 
dangos adgasrwydd pechod yn fwy 
eglur na hyn, gan ei fod yn gwneyd 
dyn yn anfoddlawn i Iywodraeth 
ddaionus, drugarog, dyner, a gofalus 
Duw arno. re buasai ganddo achos 
cyfiawn i achwyn, buasai yn gwestiwn 
arall. Ond gall Duw otyn fel y gofyn- 
odd gynt trwy y proph wyd, ** Beth oedd 
i'w wneuthur yn ychwaneg i'm gwinllan 
nag a wnaethum ynddi ]" 

Ac y mae anufudd-dod i Dduw yn 
gwbl afresymol hefyd, os ystyriwn mai 
amcan ei holl osodiadau i ddyn ydy w 
ei wneyd yn ddedwydd a hapus. Dyna 



Digitized by 



Google 



^ 



A2at7Türa>]>OD I DDÙẄ. 



ddjrbeneagoflodiad. Ooohdwn synied 
foa Duw wedi eu rhoddi er mantaìs 
iddo goebi ei ffreaduriaid. Duw da 
gyáà wedi eu rhoddL Ac i ni, ^dd 
yn mwynhan goleuni Uawn dadguddiad 
yr efengyl, y mae y drwg o'u dibrisio 
yn cael ei fwyhau. Y mae sraddau ^ 
nghyfiifoldeb dynion. cytatebol i'r 
gdeuni a íwynhant : '^rrnebyrhodd- 
wyd llawer, Uawer a ofynir ganddo/' 
&C. Dengya y Gwaredwr hvn ynr ei 
^eiriad at Choradn a Bethsaida, a 
!^jrraB a Sidon. Ni ddymunem ddwejrd 
dmi yn galed am gynwr y Paganiaid 
droain. yn hytrach dylem deimlo i'r 
byw oroetynt, ac arfer pob moddion 
i'w goleuo; ond credwn nad yw y 
flTaith fod dyn yn baj;an tywyll yn 
llwyr ddiddymu ei gyfnfoldeo moesol i 
Bduw. Ofer yw i'r annuwiol yn 
Nghymru dybied pe buasai yn bagan 
Anricanaidd y cawsai ddianc rhag 
bam Duw. JNa, y rheol yw fod yr 
enaid a becho i farw. Ymddengys tod 
yniresymiad Paul yn yr ail benod o 
Rhufeiniaid yn eglur ar hyn, — sef fod 
y Brenin Mawr wedi gosod pob dyn yn 
y &th sefyllfa, fel y bydd ei ddedwydd- 
wch neu ei drueni yn ganlyniad ei ym- 
ddygiadau personol: **Canys pan yw 
y Cenedloedd, y rhai nid yw y ddeddf 
ganddynt» wrth naturìaeth yn gwneu- 
thnr y pethau sydd yn y ddeddf, y 
rhai hyn. heb fod y ddeddf ganddynt, 
ydynt daeddf iddynt eu hunain." Y 
mae y paganiaid, neu y ** Cenedloedd," 
wrth naturiaeth yn gwneuthur y pethau 
fiydd yn y ddeddf, h.y., nid wedi eu 
úyBga y maent gan esiampl, neu feddu 
y <Kleddf yn gorfíoredig mewn Uyfr, 
ond y maent yn ei gwneyd trwy yr 
ymdeimlad o nght aiia wrong^ yr hwn 
í^rdd ynddynt : " Y rhai sydd yn dangos 
gweithred y ddeddf yn ysgrifenedig yn 
en calonau, a'u cydwybod yn cyd-dyst- 
iolaethu, a'u mheddyliau yn cyhuddo 
eu gilydd, neu yn esgusodi " (Rhuf. ii. 
14, 16)' Ó ! syniad ofnadwy ! Ni fydd 
cymaint ag un o'r Dwyrain na'r Gor- 
ifewin, o'r Gogledd na r Dê, yn gallu 
dweyd ei fod yn cael ei goJlfamu yn 
anghyfiawn. Na, bam gyfíawn fydd. 
Ac i ni, sydd wedi cael y fath fanteis- 
ion,bydd yr euogrwydd yn drymach, 
00 anufuddhawn. Ni bydd gan yr an- 
nnwiol ddim i'w ddweyd yn erbyn, yn 
hytrach bydd adsain ei gsrdwybod ei 
hon yn ateb Uais y Barnwr, gan 



ddweyd, " Dyna fy haeddia&t,'aeäium 
i'm dinystr o'm gwirfodd, wufadd- 
heais i orchym^mion teg Duw, ac nid 
oes dim yn fy aros mwy ond cosbedig- 
aeth dragywyddoL" 

Diau mai yr hyn sydd yn ofnadwy 
jm ufiem ydyw yr ymdeimlad sydd yn 
y dyn ei fod yn jynjrrch ei weithred- 
ladau personol ei hun. Y cysylltiad 
sydd rhyngddo ef ei hun al boen sydd 
yn orlethol, yn enwedig gan iddo 
ddewis ei ffordd ei hun, a diystyru 
cynghor goleu Duw. Nid oes dim, 
dybygid, wedi ei roddi yn amlycach 
yn y Beibl na hyn ; fel pe buasai ys- 
Drydoliasth yn dweyd, " Yr wyf am i 
ddynion ddeall yn bendant pa fodd y 
bydd, rhoddaf ddamodiad o'r ddeddf 
yn ei gweithrediadau eithaf: "Yn 
gymaint ag i mi eich gwahodd, ac i 
chwithau wrthod, i mi estyn fy llaw a 
ueb heb ystyried ; ond diystyrasoch fy 
hoU gynghor i, ac ni fynech ddim o'm 
cerydd Minau hefyd a chwarddaf yn 
eich dialedd chwi ; mi a wawdiaf pan 
syrthio araoch yr hyn yr ydych yn ei 
ofni. Pan ddel amoch yr hyn yr 
ydych yn ei ofiii megys dystryw, ac y 
del eich dialedd amoch megys corwynt, 
a dyfod arnoch wasgfa a cnaledi. . . 
. . . . Ni chymerent ddim o'm 
cynghor i, dirmygasant fy holl gerydd. 
Am hyny hwy a gant fwyta ffrw^n eu 
ffordd eu hunain, a'u Uenwi â'u cynghor- 
ion eu hunain " (Diar. i. 24). ! na 
cheid çan annuwiolion y wlad i feddwl 
ychydig uwchben y geiriau difrif- 
ddwys hyn. Pa beth fydd yr annüw- 
iol yn y byd a ddaw ? Creadur an- 
farwol wedi ei roddi mewn lle na 
chaiff ddim i fyw arao yn dragywydd 
ond ffrwyth ei ffyrdd ei hun, yrhyn fu 
unwaith yn felus iddo wedi troi yn 
wermod chwerw ; y bywyd penrhydd, 
annuwiol wedi ei arwain i garchar na 
ddaw ef byth allan o hono ; bydd yr an- 
ufudd wcdi ei gloi i fynu yn oes oesoedd, 
fel na chaiff byth mwy gyfíe i ddi- 
raddio y Duw a'i gwnaeth. Plant yr 
anufudd-dod sydd yn uffera i gyd 
Gwehilion creadigaeth Duw wedi eu 
tafíu yn ddigon pell oddiwrth bob bod 
santaidd, i ddyoddef eithaf Uid cyfiawn- 
der. 

Ywedd f wyaf ofnadwy ar anufudd- 
dod yn erbyn Duw, ydyw gwrthodiad 
cyndyn o fendithion yr efengyl ; oble- 
gid y mae y berthjro» i^dd rhwBg 



Digitized by 



Google 



'llsè as us. 



òvt 



werth bywyd tra- 
huu, fel rheswm 



Duẅ a m yn yr èfengyl yn rhoddi bod 
i rwjrmedigaethau arbenig iawn. Oa 
oes rhyi^^beth yn gosod dyn dan rwym- 
au i Dduw, gras ydy w. 0! ie^jnrHwn 
allasai fod yn ddedwydd tragywyddol 
hebom, yn meddwl mor ddwys uwch- 
ben ein hachos tlawd, nes cael trefn 
ogoneddus i'n cadw. Y Duw nad oedd 
un rhwymau arno i feddwl yn gwneyd. 
Ac er mwyn dwyn cyflawnder y medd- 
yliau heddwcû yn ddigon agos atom, 
yn anfon ei üniganedig Fab i farw jm 
ein deddfle. Dyma gaŵad Dwyfol yn 
yr amlygiad mwyaf ag yr oedd yn 
Dosibl ei roddi : " Oanys felly y carodd 
Duw ybyd, fel yrhòddodd ei ünig- 
anedig Fab, fel na choUer pwy bynag a 
gredo ynddo ef, ond caffael o hono 
ìy wyd tragy wyddol. " Y mae y by wyd, 
nid draw yn mhell, ond yn dy ymyl, 
wrth y drws. " Y mae y gair yn agos 
atat," &c. ; nis gall ddyfod yn agosach 
heb ddyfod i mewn. Un symudiad, a 
thyna y pechadur a Ohrist yn un â'u 
gilydd. Yn nesaf at werth b^ 
gywyddol ynddo ei 
dros ei daerbyn, fe ddaw ei agos- 
rwydd, Buasai cly wed am nefoedd yn 
y pellderdraw yn rhyfedd, ac yn werth 
ei cheisio er gorfod teithio oddiyno i'r 
haul cyn ei mheddu ; ond yr hyn sydd 
yn ogoneddus ydyw, ei bod yn ein 
hymyl. Trwy y Groes y mí|.e hoU gyf- 
lawnder y Duwdod wedi dyfod i*n 
hymyl. 

** Ni raid esgyn fry i'r nefoedd ; 

Y mae'r nefoedd ar y pren ; 
Fe ddaeth mynydd hen Galfaria 

Kr y8 dyddiau'n un â'r nen ; 
Daeth Moriah 

'Nawryn ysgol gref i ni." 

Diolch am hyn ! Pa beth mwy allas- 
em gaell Truenus yw meddwl fod 
cymaint yn anufuddhau i'r alwedigaeth 
nefol. Älae'n wir nad yw Duw yn 
gwthio nefoedd ar neb ; ond y mae di- 
ystyrwch ar ei wahoddiadau taer yn 
anufudd-dod ÿn y ffurf fwyaf anesgus- 
odol. Nid ydyw çolud yr efengyl 
wedi ei roddi yn ein hymyl, a Duw yn 
ddifater pa beth y w ein hymddygiad 
tuag ato. Nid y w ing yr ardd a phoen- 
au y groes i gael eu hanghofio ar frys. 
Cîocheled neb anufuddhau i'r efengyl. 
**Edrychwch na wrthodoch yr hwn 
sydd yn llefaru. Oblegid oni ddiang- 
odd y rhai a wrthodasant yr hwn oedd 
yn lletaru ar y ddaear, mwy o lawer nis 
aiaDgwnni, y riuu ydym yn tooiymaith 



oddiwrth yr hwn sydd jrn lleforu o'r 
nef." Tywallted Duw ei Ysbryd ar 
wrandawyr jrr efengyl, fel y byddo 
iddynt ddyfod "yn wneuthurwyr y 
gair, ac nid gwrandawyr yn unig." 

LLIN AR LIN. 
XXIII.— Y ddüIr yn eiddo 

I'R SAINT. 

MAE y golygîadau a goleddir 
am Dduw a i lywodraeth ar y 
byd, yn rhanu dynion i bedwar 
dosbarth, y rhai a adrenir drachefn yn 
amry wiol ddosbarthiadau llai, yn ol y 
graddau y gwahaniaethant oddiwrth 
eu gilydd. Ÿn y blaenaf o'r pedwar 
dosbarth uchod y mae yr Anffyddwyr 
(jLtheists), y rhai yn wyneb digonedd 
brofion anwrthwynebol fod rhy w Fod 
anfeidrol alluog, doeth a da, yn awdwr 
eu bodolaeth a'u cynhaliaeth, eto a 
wawdiant y syniad o Dduw, gan haeru 
mai gwaith dygwydd a damwaen ddall 
ydynt bob petn. *' Yr ynfyd a ddy- 
wedodd yn ei galon, nid oes un Duw." 
Bron na ddywedem ninau, nid oes un 
gwir anffyddwr, gan mor afresymol yr 
ymddengys y syniad o hono ; oblegid 
pa fodd y gall unrhyw greadur rhes- 
ymol, yn wyneb y fatn oleuni ag y mae 
natur yn roddi, fod mor dywyil ag i 
fethu gweled y rhaid fod Duw yn bod ì 
Pe dywedid wrthynt am y peirianau 
cywreiniaf o waith dynion, mai trwy 
ddamwaen yn unig y daeth eu gwa- 
hanol ranau at eu güydd, byddent Tiwy 
mor uchel a neb yn hwtio y fath haer- 
iad ynfyd. Ond y mae y greadigaeth, 
'ie, a phob un o'r creadunaid dystadlaf 
o'i mhewn yn anhraethol fwy cywraint 
eu gwneuthuriad na'r peirianau mwyaf 
celfydd o waith dynion, ac eto haera 
yr ynfydion hyn mai trwy ddamwaen 
yn unig y daeth eu gwahanol ranau at 
eu gilydd, nad oedd na bwriad na chyn- 
Uun yn eu cyflawniad. ddifrif, pa 
fodd y gall y fath ddynion a hyn fod, a 
hwy thau yn fodau d^gar a rhesymol 1 
Ýn yrail ddosbarth y mae yr haner 
anffyddwyr (deists)^ y rhai a addefant 
fod Duw, ac iddo ^u pob peth yn y 
dechreuad, a'u gosod i fyned yn ol 
deddfau anghyfnewidiol, ondnad ydyw 
mwyach yn ymostwng i sylwi ar gread- 
uriaidioto y ddMaTi Bao i ymhyriŵtìi a 



Digitized by 



Google 



ttŴ Altì^. 



dim achosion ei greadigaeth, ac mai 
oferedd o ganlyniad ydyw gweddio 
arno : dywedant, " Pa beth ydy w yr 
Hollalluog, fel y gwasanaethem ef ? a 
Dha fudd fydd i ni os gweddîwn amo Y* 
Nid llawer callach yayw y rhai hyn 
na'r anffyddwvr ; oblegid onid yw jrn 
amlwg y rhaid wrth yr un ^Uu ag a 
wnaetn y greadigaeth yn y dechreuad, 
iV chyiml a'i chadw eto ì Pe amgen, 
byddai y greadigaeth o'i chychwyniad 
allàn yn fath o Dduw arall, o gymaint 
ag y byddai yn hunan-lywodraethydd. 
Onid yw yn rhesymol barnu fod y 
meddwl doeth a da a gafodd hyfryd- 
wch wrth greu ar y dechreu, yu cael 
hyfrydwch eto wrth gynal ac wrth 
sylwi ar ei greadigaeth ì Pe amgen, 
byddai ei waith yu ei gysylltiad ag ef 
ei himan wedì myned yn ofer ac am 
ddim. Onid yw yn iawn i ni gredu 
fod yr hwn a roddodd yn rhanau 
ardderchocaf ei greadigaeth, megys 
dynion, duedd i weddio arno, yn abl ac 
yn ewyllysgar i wrando eu gweddiau ì 
re amgen byddai ef ei hun yn aunoeth 
ac yn annheg am roddi ynddynt y fath 
duedd ofer, a byddant hwythau yn 
hynod o anhwylu8 am fod ynddynt y 
fatb rwystr o'u mewn. Nid y w golyg- 
iadau y JDeistiaid o gwbl yn dygymod 
a'r cysonedd ac a'r daioni a welir yn y 
greadigaeth yn gyffredinol. 

Yn y trydydd dosbarth y mae y rhai 
a ellir ystyried yn haner Deistiaîd neu 
haner credinwyr. Y rhai ydynt yn 
credu am Dduw ei fod yn cynal ac yn 
Uywodraethu y byd a greodd, yn sylwi 
ar ei holl greaduriaid, ac yn wrandawr 
gweddi ffyda golwg ar bethau ysprydol 
a thragywyddol ; a hefyd gyda golwg 
ar bethau tymh«rol ac amserol, os yn 
bethau mawr, pwysig, a neiUduol iawn ; 
ond nis gallant gredu ei bod o un 
dyben myned at Dduw gyda golwg ar 
amgylchiadau cyffredin Dywyd, megys 
ein gorchwylion dyddiol, ein mân 
anghenion parhaus, ein hymwneyd a'n 
trafodaethau gwastadol a'n gilydd ; a 
bron na wawdiant y syniad o gyhoeddi 
diwrnod o ympryd a gweddi i ofyn 
gan yr Arglwydd am ryw ffafrau tym- 
horol, megys am ryw drugareddau 
neillduol, neu am iddo atal rhy w farnau 
a fyddo yn ein bygwth, Braidd na 
ddywedant fod y pethau yna oU 
idaw sylw y Goruchaf : " A thi a ddy- 
wedi, H fodd y gŵyr Duwî a farua 



efe trwy y cwmwl tywyll ? Ÿ lew 
gymylau sydd loches iddo, ac ni wd, 
ac V mae efe yn rhodio ar gylch y nef- 
oead." Y mae llawer o'r dosbarth 
hwn yn ein heglwysi, ac eto y maent 
yn mhell o feddu syniadau teilwng am 
Dduw a'i ly wodraeth ar y byd. Gwnant 
ef yn debyg i ddynion mawr, uchel 
mewn swyddau, y rhai ar y goreu o 
herwydd eu bychandra ydynt yn 
analluog i gymeryd y pethaii lleiaf i*w 
hystyriaethau. Ond y mae Duw a'i 
ly wodraeth yn anfeidrol o ran bychan- 
dra a manylder yn gystal ag o ran 
mawredd ac ehangder : " Ac nîd oes 
greadur anamlwg yn ei olwg ef, eithr 
pob peth sydd yn noeth ac yn agored 
yn ei lygaid ef, am yr hwn yr ydym yn 



son." 



Yn y padwerydd dosbarth y mae y 
rhai syda yn credu na fydd dim, heb 
i'r Ardwydd ei orchymyn, fod a fyno 
ef a'r dygwyddiadau lleiaf a mwyaf di- 
bwys yn gystal a'r rhai m wyaf a phwys- 
icaf : nad oes gymaint ag aderyn y to yn 
syrthio heb, ei sylw ef a bod holl flew 
einpenauyngyfrifedigganddo. Ymaey 
rhai hyn yn gallu edrych ar bob peth, îe, 
pob dygwyddiad, a phob peryglon gyda 
thawelwch ac ymostyngiad mabaidd, 
gan gredu mai eu Duw hwy sydd yn 
teyrnasu : cynhyrfed yr elfenau, rhuth- 
red y tymhestloe Id, gorlifed y llifeir- 
iaint, rhued y mor gan ymchwydd 
ei donau, cryned y mynyddoedd, 
tywylled yr haul, y lleuaîd, a'r ser, 
nid ydynt oU ond ei weision ef, ei 
orchymyn ef a wnant, ac y mae y rhai 
sydd yn meddu ffydd yn ei lywodraeth 
hoU-bresenol ef yn gorphwys yn felos 
yn y grediniaeth mai eu Duw sydd 
yn teyrnasu, a'i f od yn peri i bob peth 
gydweithio er daioni iddynt. Ymaey 
rhai sydd fel yna yn gorphwys yn en 
Duw yn meddianu y ddaear ; hyny yw, 
y maent yn profi ymorphwysiad tawel 
a mwynhad melus yn eu bywyd ar y 
ddaear. Y maent felly yn cael ac yn 
sylweddoli yr hyn y mae ereill bawb 
yn chwilio am dano, ond vn methu ei 
gyrhaedd. Ymae y fath gysylltiad 
anhebgorol rhwng crediniaeth ddiyflgog 
yn Nuw, a bod yn feddianol ar y 
ddaear fel nas gall neb arall fod yn wir 
feddianol ar unrhyw gyfran o hanL 
Meddylier am dyddynwr yn dal tyddyn 
dan law rhy w foneddwr nad ydyw jû 
ei fmi ef ond honwr, nad yw yn gwîr 



Digitized by 



Google 



unr AB mr. 



berchenogi yr etifèddiaeth y mae ei 

dyddyn yn rhan o honi; nis sall 

deiliad fei yna deimlo fod ganddo 

yntau wir hawl i*w dyddyn, nis gsdl 

orphwys yn dawel, gan deimío dyogel- 

wch un flwyddyn i'r llali, er fod gan- 

ddo fath brydles ; ac nis gall 

ychwaith deimlo yn «ysurus pan yn 

talu yr ardreth. Ond pe byddai yn 

credu fod ei feistr tir yn wir berchenoÄ, 

a chanddo hef vd fifydd gref yn unioudeo 

a hynawsedd ei egwyddorion, gallai 

orphwys yn gysurus yn y mwynhad o'i 

dyddyo, gan fod yn sicr ganddo fod ei 

brydles yn rhoddi iddo feddiant gwir- 

ioneddol dros yr amser a nodir, a byddai 

o ganlyniad yn talu yr ardreth yn 

Uawen a dibryder. Nid y w yr annuw- 

iol yn credu yn Nuw fel gwir berchenog 

a phenrheolwr y byd. Ac nid yw o 

Çanlyniad, pa faint bynag o'r ddaear a 

fyddo ar ei enw, yn gallu teimlo fod 

iddo wir ddyogelwch ; nid yw yn gallu 

gorphwys yn iawn na dydd na nos ; y 

mae yn wastadol yn ol o dalu yr ar- 

dreth, o gymaint ag nad ydyw byth yn 

meddwl am ddychwelyd diolchgarwch, 

mawl, a gotçoniant i Dduw. Ac eto 

y mae goruchwyliwr Duw (y gydwybod 

oddifewn) yn ei flino yn barhaus : "Nid 

oes heddwch, medd yr Arglwydd, i'r 

rhai annuwiol." Ond y mae y duw- 

iol yn credu yn Nuw, mai efe 

ydyw gwir berchenog a phenrhe- 

olwr y byd ; y mae ganddo flfydd 

hefyd yn ei degwch, ei uniondeb, a'i 

eariad tuag ato. Y mae yntau o gan- 

lyniad yn gallu gorphwys yn hyfryd yn 

y mwynhad o'r nyn sydd yn rhan iddo. 

Nid oes amo na phryder nac ofn, ei 

Dduw ef sydd yn teyrnasu, ac y mae 

yn rhoddi iddo ei ddyledus glod : 

*'Gobeithia yn yr Arglwydd a gwna 

dda, felly y trigi yn y tir, a tni a 

borthir yn ddiau. . . . Canys torir 

ymaith y drwg-ddynìon, ond y rhai a 

ddysgwyliant wrth yr Arglwydd, 

hwynt-hwy a etifeddant y tir. Canys 

eto ychydigyn ac ni welir yr annuwiol. 

a thi a edrychi am ei le ef, ac ni byda 

dim o hono. Eithr y rhai gostyngedig 

a etifeddant y ddaear, ac a ymnytryd- 

ant gan luaws tangnefedd." 

Eiddo y saint ydyw y ddaear yn ol 
cynllun gwr^iddiol Duw yn nhrefn ei 
ragluniaeth. Afresymol iawn ydyw 
meddwl fod yr Arglwydd wedi creu y 
ddaw a'i thrysorau er mwyn gwrth- 



ryfelwyr. Trwy oddefiad 3m timg y 
mae yr annuwiolion yn cael trugaredd- 
au y byd hwn. Nid oes ganddynt 
gymaint a rhith o hawl yn y Ueiaf o'r 
pethau sydd ganddynt, oblegid pan y 
mae dyn yn codi yn wi'thryfelwr yn 
erbyn unrhyw lywodraeth, y mae yn 
gyfreithlawn cymeryd y dyn hwnw i 
fynu yn garcharor, ac i'w eiddo gael ei 
fforffedio i'r llywodraeth. Y mae y 
saint wedi eu gwneyd yn ddinasyddion 
rhydd a breiniol yn nheymas Dduw, 
ac y mae yr hyn sydd ganddynt o gan- 
Iyniad wedi ei roddi yn eiddo gwinon- 
eddol iddynt Tra y mae yr annuwiol 
gan hyny mewn modd Uadradaidd ^m 
ceisio mwynhau yr hyn nid ydyw 
eiddo ef mewn gwirionedd, y mae y 
duwiol yn gwir fwynhau ei bethau ei 
hun yn ei gartref ei hun, fel 
plentyn anwyl ar fwrdd ei dad. 
Eiddo yr Arglwydd ydyw yr aur, yr 
arian, yr holl bethau dymunol, a'r ani- 
feiliaid ar fil o fynyddoedd, a pha beth 
a wna â'r peth hyn oll, ond eu rhoddi 
i'w bobl, fel y caffont bob chwareu teg 
i gymhwyso eu hunain i fod yn ddeil- 
iaid teilwng yn ei deyrnas ef î Medd- 
ylier am dad yn danfon ei fab i'r 
athrofa, y mae yn dweyd wrtho, Gwna 
dy oreu i ddysscu er cymhwyso dy hun 
i'r alwedigaeth, a gofalaf inau am dy 
gynaliaeth tra fyddost yno. Os ydyw 
tadau naturíol, y rhai ydynt ddrwg, 
yn darpar fel hyna ar gyfer eu plant 
hwy, pa faint mwy y darpar ein Tad 
Nefol ar gyfer ei blant eíì Athrofa 
ydyw y byd hwn, Ue y mae Duw yn 
ewyllysio i ni wneyd ein goreu er 
cymhwyso ein hunain at y galwedig- 
aethau nefol yr ydym i'n gosod yn- 
ddynt wedi yr elom adref. A pha 
bethau bynag sydd yn angemheidiol 
tuag at ein cynaliaeth yn y byd tra 
fyddóm yn cael ein dysgu, byddwn yn 
sicr o'u cael ; oblegid er mwyn hyn y 
gwnaeth efe y fath ddarpariaethau 
llawnion ar y ddaear. 

Meddylier eto am ddyn tlawd yn 
^weithio yn galed bob dydd er eniU ei 
iywohaeth. Y mae cenad yn dyfod ato 
ryw ddiwraod, ac yn dyweyd wrtho 
fod y freniues yn ymofyn am dano i 
ddyfod i'w gwasaoaeth hi, ac os 
byadai iddo gydsynio, fod yn mryd y 
frenines ei anrhegu yn mhen ychydig 
flynyddau âg etifeddiaeth werthf*iwr yn 
ydeymas. A ddywedoi y dỳnhyua 



I 



Digitized by 



Google 



)V0 



ujir àM us. 



wrtìiy genftd— Do8 diynol aty ftenm- 
68, a dyiindd wrthi fy mod yn ddiolchgar 
iawn iddi am ei chynyg nael, a lv mod 
yn gobeithio bod yn alluog i ddyfod 
i'w ffwasanaeth rywbrrd, ond nas 
galiaf ddyfod yn bresenoí, am y rhaid i 
mi yn gyntaf enilldigon i fod yn gynal- 
iaeth i mi fy hun tra byddwyf yn ei 
gwasanaeth hiî Oni ddylai y dyn 
yna wybod y cai ei borthi, ei ddilladu, 
ao yn mhob modd ei gynal gan y fren- 
inea tra y byddai yn ei gwasanaeth 1 
ac mai dirmyg ar ei mawrhydi fyddai 
meddwlei boahi vnymofyn gweision 
heb fod ganddi todd i'w cynal ! A 
fyddai yn sarhad ar frenìn daearol i 
fòddwl fel hyn am danol Peidiwn, 

Site, ar un cyfrif meddwl fel hyn am 
duw, Brenm breninoedd. Os oes 
amo ef eisieu ein gwasanaeth yn y byd, 



ai tybed na rydd efe i ni bob peth anç- 
enrheidiol er ein cynaliaeth tra fyda- 
om yn ei wasanaethî Os ydyw yn 
ewyUysio ein gwneyd yn etifeddion 
teymas nefoedd, ai ni rydd i ni bob peth 
anj;enrheidiol tua^ at ein cymhwyso i 
fodynddeüiaidteilwngohoniî "Ed- 
rychwch ar adar y nefoedd: oblegid 
nid ydynt yn hau nac yn medi, nac yn 
cywain i ysguboriau ; ac y mae eich 
Tad nefol yn eu porthi hwy. Onid yd- 
ych chwi yn rhagori Uawerarnynt hwy 1 
A phaham yr ydych chwi yn gofalu am 
ddilladl Ystyriwch lüi y maes, pa 
fodd y maent yn tyfu : nid ydynt nac 
yn Uafurio nac yn nyddu. Eithr yr 
wyf yn dywedyd i chwi na wisgwyd 
Solomon yn ei noll ogoniant fel un o'r 
rhâi hyn. Am hyny, os dillada Duw 
felly íysieuyn y maes, yr hwn sydd 
heddyw, ac y fory a fwrir i'r flfwrn, oni 
ddillada efe chwi yn hytrach o lawer, 
chwi ychydig flFydd î Am hyny, 
na ofelwch (h.y, na or-ofelwch), gan 
ddywedyd, Beth afwytawn ì neu, Beth 
a jff wn í neu, A pha beth y r ymddillad- 
wn 1 (Canys yr holl bethau hyn y mae 
y Cenedloedd— y Paganiaid— yn eu 
ceisio), oblegçid gŵyr eìch Tad neíol 
fod amoch eisieu yr holl bethau hyn. 
Eithr yn gyntaf, ceisiwch deymas 
Dduw a*i e^awnderef, a'r holl bethau 
hyn a roddir i chwi yn ychwaneg." 
Gan fod y ddaear a'i chyflawnder yn 
^wn eiddo y saint, y maent hwy yn 
ii^ith sicr gyíran ddigonol o honi, 
ond iddynt dreio. Nid ar Iwybrau di- 
oíalwch ac eogeulusdra y gellir ei syl- 



weddoU. Y mae yr Aiglwydd wedi 
trefnu fod yn rhaid i ni wrth "yr holl 
bethau hyn," ac wedi trefiiu hefyd mai 
trwy ymgais yn ddiwyd a gonest am 
danynt y mae eu caeL Y mae yn syn- 
iad gan ryw ddynion nas gellir bod yn 
saint o'r iawn ryw os na byddir yn 
dibrisio pethau y byd hwn yn hollol, 
eu casau yn mhob ystyriaetn, a chau 
ein llygaid ar eu hoÛ degwch. Gally 
syniad yna fod yn un pnodol, os bydd 
y byd yn rhwystr i'n duwioldeb, dylem 
ymryddhau oddiwrtho yn yr un ystyr- 
laeth ag y dylem dynu ymaith y Uy^ 
dê, a tnori ymaith y fraich ddô, a'u 
taflu oddiwrthym. Er hyny, nid yw 
yn anhebgorol angenrheidiol i ddyn 
gasau y byd ac ymwadu â'i holl bleser- 
au er mwyn bod yn sant. Y mae dyn 
wedi ei wöeyd i gasglu cyfoeth daearol, 
ei ddefhyddio a*i fwynhau ; ac y mae 
cyfoeth y ddaear, o*r ochr arall, wedi 
ei wneyd iV dyben iddo gael ei gasglu, 
ei ddefnyddio, a*i fwynhau gan ddyn. 
I ba beth y rhoddwyd cnydau a flûrwyth- 
au i dyfu allan o'r ddaear ì yv anifeil- 
iaid ar hyd y maesyddî meteloedd a 
mwnau gwerthfawr yn y gwythienau ? 
aV meinì a'r gemau drudfawr yn y dyfr- 
oedd] I ba beth y <jwníved y rhai hyn 
oU ond er mwyn i ddyuion eu medd- 
ianu, ymhyfrydu ynddynt,a'u defnyddio 
er eu budd eu hunain, ac er goçoniant 
iV Duwl I ba beth y rhoddwyd i 
ddynion aelodau cymhwys i weithio, 
peirianau i ymborthi, meddwl i ddeall 
ac i fwynhau, a thuedd naturiol i ym- 
gyfoethogi a dyfod yn gysurus eu ham- 
gylchiadau yn y by d 1 1 ba beth hefyd 
ond i'r dyben o'u tynu allan mewn ym- 
ddadblygiad,defnyddioldeb a dedwydd- 
wch, trwy yr hyn y coethir ac y dyr- 
chefir dynoliaeth, yr adferir y byd i 
drefn, ac y gogonedair Duw 1 *'Pa un 
bynag, gan hyny, aì bwyta ai yfed, ai 
beth bynag a wneloch, (rhaid gwneyd 
llawer o bethau, rhaid myned i'r weith- 
fa, rhaid myned i'r farchnadfa, ond nî 
raid myned i gadw gwest-dỳ meddwol, 
nî raia cario masnach yn mlaen ar 
ddydd yr Arglwydd,) gwnewch bob 

Seth^er ffogoniant i Ddu w." Dyma y 
irgelwch, hyn sydd yn rhoddi i ni wir 
feddiant a gwir fwynhad yn ein hdl 
drafodaethau bydol : sef ein bod yn 
cwneyd gogoniant Duw yn ddyben 
blaenaf ein holl ymgymeriadau. A phe 
baem yn amcanu at hyn yn ein hoU 



Digitized by 



Google 



%US AB ini; 



371 



, buan y profem eìn bod yn 
rhan dda o neioedd yma, pe na 
byddai yr un nefoedd arall i ganlyn. Y 
mae yn ddyledswydd amom yn aml 1 
geisio gweUhauein hamgylchiadau yn 
y byd, trwy geisio ychwan^ o hono, a 
^líwn wn^d hyny er gogoniant Duw. 
Ymaeyn ddyledswydd amom iadeiladu 
a pharchu y tabemacl gwerthfewr yr 
ydym yn awr yn preswylio ynddo trwy 
i\i^rta, yfed, ac ymddiUadu ; a gallwn 
"TOeyd hyny er goçoniant i Dduw. lë, 
ni a allwn chwerthm yn ddifyr a llawen 
gyda'r cwmpeini diniwed, a hyn oll er 
gogoniant i iMuw. Yr holl dueddiad- 
au naturiol (nid pechadurus) sydd yn- 
om, y mae ^n Dduw ddeddfau iachusol 
iddynt weithredu yn eu hol, ao ond 
iddynt gael gweithredu yn ol y deddfau 
hyny, hwy ^ant eu llawn foddloni, a 
Duw hefjrd ei ogoneddu. 

Yn wir, nis gallwn lai na meddwl 
mai po gyflawnaf fyddo dyn gyda ei 
amgylchiadau bydol ac ysprydol mai 
perflFeithiaf oll ydywfel sant| Duw ar 
y ddaear, oblegid, yna y mae jhl ddyn 
crwn (rouìidjf yn byw ac yn ateb 
dyben ei fodolaeth tel dyn Duw ar y 
ddaear, nid fel angel, yn byw yn gwbl 
yn y nefoedd, ac nid fel anifail ych- 
waith yn by w yn gwbl ar y ddaear, 
ond fel dyn Duw yn ei le yn sefyll 
rhwngyddaear a'r nefoedd. "Yneb 
sydd ffyddlawn yn y Ueiaf, sydd flfydd- 
lawn hefyd mewn Uawer. Am hyny, 
oni buoch flfyddlawn yn y pethau yma, 
pwy a ymddiried i*chwi amygwir olud." 
Y mwynhad o roddion tymnorol ar y 
ddaear ydy w dechreuad y mwrnhad o 
Dduw. Ypethauhynydynt ôyn isaf 
yr yogol, yr hon y mae ei phen uchaf 
yn ymestyn i'r nefoedd, ac ar hyd yr 
hon y mae y duwiol yn dringo i fyny i 
raddau uwch, uwch, o adnabyddiaeth o 
Dduw ac yn y mwynhad o'i gymdeithas. 
Ar cd i ni ddysgu derbyn rhoddion 
naturìol Duw fel amlygîadau o hono ef 
ei hun ar y ddaear, byddwn yn addas- 
ach i fwynhau ei roddion ysprydol yn 
y byd hwn ac yn yr hwn a ddaw. 

Eto, gan fod y ddaear al chyflawn- 
der yn eiddo i'r saint, gofala Duw am 
eu bod yn cael eu hawliau ar Iwybr 
ffydd a dyledswyddau. Diwallahwynt 
nid yn unig yn ol course cyflEredin 
deddfau natur, ond medr beri fr 
elfenau droi yn gynbaUaeth iddynt 
mewn modd goruwcn naturiol es bydd 



achos. Ob geiU yr ananwiol enill 
llawer o bethau y byd hwn, ca wneyd 
hyny, a cha eu cadw hefyd tra fyddo 
byw, os byddcyn ddison caU o hono ei 
hunan, a throsglwyddoei feddianau iV 
blantar ei ol. Ond os â yn gyfyiu; 
arao, çwy a'i gwared? Nis gall efe 
godi ei olygon i'r nefoedd a dweyd 
wrth Dduw. " Fy nhad, cynorthwya fi, 
dy blentyn." Nid yw Duw yn meddwl 
am dano i'r fath raddau ag i fyned 
aUan o'i drefìi scyfl&edin er ei fwyn. 
OaiflT ddyfod i tyny fel y gaUo, neu 
farw yn ei dlodi. Ond pan y mae ei 
blentyn ef yn syrthio, ac mewn flfydd 
yn Uefain arao, dyna yr Arglwydd yn 
y fan yn noddfa ac yn nerth iddo, yn 
gymorth hawdd ei gael mewn cyfyng- 
der. Gwir fod Uawer o dduwiolion 
wedi gweled eisiau mawr mewn ystyr 
dymhorol, ond pe y gwelem ansawdd 
eu heneidiau, diau y caem fod ynddynt 
rywbeth yn eisiau hefyd mewn ystyr 
ysprydol, rhywbeth heb fod yn hoUol 
lawn rhyngddynt a Duw, eu flfydd 
ynddo • bosibl yn wan, ac yntau yn 
goddef i dlodi i ddyfod araynt lel 
cerydd ; neu, mewn geiriau ereill, y mae 
yn defhyddio y flfordd hono i'w puro 
a'u gwneyd yn fwy teüwng o'i deyraas 
ef. ünpeth sydd sicr, ymaent hwy 
yn cael yr hyn iydd oreu er eu Uesâd 
ysprydol a thragy wyddol, canys y mae 
efe yn peri i bob peth gydweithio er 
daioni i r rhai sydd yn cara Duw. 

Dywedir fod oes y gwyrthiau wedi 
darfod. Nid ydym yn gwybod am 
unrhyw awrym Ysgrythyrol eu bod i 
ddarfod. ra fodd bynag am hyny, yr 

Ìrdym yn credu fod ijethau jm cymeryd 
le yn ein dyddiau ni, ag sydd yn ateb 
cystal dyben a gwyrthiau. Nid ydym 
yn amheu nad y w yr Arglwydd yn awr 
mewn atebion i weddiau ei saint, yn 
cyflawnu ar y ddaear bethau mor 
rhyfedd a'r gwyrthiau y sonir am 
danynt yn y BeibL Y mae y Beibl yn 
rhoddi hanes rhyfeddodau yr Arglwydd 
tuag at ei bobl dros ganrifoedd o flyn- 
yddau. Pe byddai yr Yspryd Glán 
wedi cyfarwyddo dymon i groniclo y 
pethau rhjrfedd a wnaeth yr Arglwydd 
mewn atebion i weddiau y saint o 
ddyddiau yr ApostoUon hyd yn awr, 
nid ydym yn amheu na fyadai genym 
Feibl araU Uawn mor rhyífedd a'r hwn 
sydd genym. Wèle yn ein hoes ac yn 
em hyml ni ddyn duwiol yn Bristol yn 
38 



Digitized by 



Google 



m 



CmEBUO JOBBPa. 



gweddio yn ddyAd ao yn daer, a thnry 
ei weddiaa yn eygìsl ae tb addysgu 
mìloedd o blant amddifaia er ys droa 
ddeagûn mlynedd, yn nghyd a ehynal 
llawer iawn o achosion da ereilL Pa ^ 
faint llai rhyfedd ydyw hyn na chyn- 
háliad plant Israel ddeu^ain mlynedd 
vn 3rr anialwch. Rhaid fod ynom gyf- 
lawnder o ífydd cyn y gallom roddi 
dibyniaeth hollol ar Dduw yn mhob 
yBtvriaeth. Y mae gwahanol fathau o 
flfydd hefyd yn bod, ac " yn ol dy ffydd 
bydded i tl*'^ Gkdl fod gan un ffydd 
gref yn Nuw gyda golwg ar iachawdwr- 
laeth ei enaid, ond aìl i ddim o ffydd 
ynddo mewn pethau tymhoroL Geill 
y cyfry w, er yn dduwiol, brofì tlodi ac 
an^n tymhorol oblegid ei ddi%g ym- 
ddiried yn Nuw. Am yr hwn sydd 
yn gydwybodol yn ei ddyledswyddau, 
ac yn cwbl ymdairied yn ei Dduw, ei 
fara a roddlr iddo, a'i ddwfr fydd sicr. 
"Mi afum ieuanc, ac yr ydwyf yn hen ; 
eto, ni welais y cyfíawn wedi adu, na'i 
had yn cardota bara," h.y., ei had mewn 
cyfiawnder yn gystal ag o waed ; ni 
welir y cyfiawn na'i blant cyfiawn by th 
yn cardota bara. Y mae addewid 
neillduol Duw o blaid y cyf ryw rai, ac 
wrth reswm dylem gymeryd Duw ar 
ei air. "Os ^wrandawant hwy, a*i 
wasanaethu e^ hwy dreuliant eu 
dyddiau mewn daioni, a'ublynyddoedd 
mewn hyfrydwch. Nis gwaradwyddir 
hwy yn amser drygfyd, ac yn amser 
newyn y cant ddigon. Cyfyd goleuni 
i'r rhai uniawn yn y tywyUwch, 
oblegid y cyfiawn a fydd byth mewn 
coffadwnaeth gan ei Dduw." Ai ni 
állwn ymddiried yn Nuw pan y mae y 
fath addewidion yn ei air î A ddy wed 
rhywun ei fod ef yn rhy ddinod i Dduw 
sylwi felly arrio en Ystyried y geiriau 
canlynol : " Oni werthir pump o adar 
y tô er dwy ffyrling ì ac nid oes un o 
honynt hwy mewn angof ger brDn 
Duw. Ond y mae hyd yn nod blew 
eich penau chwi yn gyfiifedig oll, am 
hyny, nac ofnwch, yr ydych chwi yn 
ẁell na Uawer o adar y tô." Y mae 
Duw yn meddwl mwy am danoch ac o 
honoch nac ydych chwi yn feddwl am 
danoch nac o honoch eîch hunain. Nis 
gwyddoch chwi pa sawl blewyn sydd 
yn eich pen, ond y mae Duw wedi eu 
cyfrifoll. **Bydded eich ymarwedd- 
iad" gan hyny yn ddiariangar ; gan 
fod yn foddlawn i'r hyn Bydd genyŵ.'* 



Ganys efe a ddywedodcL " Ni'th roddaf 
diifyny, ac ni'th Iwyr adawaf chwaith." 
Fel y gaUom ddyweyd yn hyf, "Yr 
Ai^wydd sydd gymorth i mi, ac nid 
ofnaf beth a wnel dyn i ml" 
(Fw harlìau). 

OYMERIAD JOSEPBL 

PA JOSEPHÎ 

ToT MAE pedwar Joseph â sôn am 
^Jp^ danynt yn y Beibl, a'r pedwar 
«Ŵ yn ddynion tra enwog j sef, 
Joseph mab Jacob a Rahel ; Joseph 
priod Mair, mam yr lesu ; Joseph o 
ijimathea ; a Joseph, un o'r triugain 
dysgybl ar ddeg, yr hwn a elwir heff d 
mrsabas. Mae hanes Joseph mab 
Jacobyncaeleiroddi yn Ued helaeth 
yn yr Ýsgrythyrau ; nidoes hanes neb 
arall bron yn fwy manwl o'i enedigaeth 
iV fedd. Ond nid oes fynom ni gymaint 
ag ail adrodd ei hanes. Y mae nono yn 
ddigon syml, ac at law gan bob un sydd 
yn ch\ffenych dyfod yn gyfarwydd â 
hL Y peth sydd a fynom ni yn y tu- 
dalenau hyn yw, pa bethau a aUwn ni 
eu dysgu oddiwrth ei hanes : a oes 
rhy w nodweddau yn ei fywyd & tbuedd 
ynddynt i wneyd Ues i ni, yn grefydd- 
ol a chymdeithasol, fel bodau sydd yn 
^frifòl am ein gweithredoedd taag at 
em Creawdwr a'n cyd-ddynion. Gellir 
ateb V gofyniadau hyn mewn modd 
cadarnhaol ; ac i ddod at y pwnc heb 
ragor o ymadroddi, yr wyf yn bwriadu 
dsd hanes ei fywyd i'r ían fel esìampl 
mewn dwy wedd i w hefelychu : eef, yn 
laf, beth a wnaeth ; ac yn 2ü, beth a 
beidiodd wneyd ; neu, yn gadamhaol 
ac yn nacaoL 

I. Yn Nacaol. Y mae y duwiol 
a'r annuwiol yn fynych yn d^roddef 
cymaint o boen oddiwrth y gweithred- 
oedd y maent wedi eu cyiíawiia, jn 
gymaint a'r rhai ni chyflawnont, ond rod 
y boen 301 gwahaniaethu mewn lind 
nid d^gree, Y mae edifeirwch yn oodi 
oddiwrth beidio gwneydgweithred dda 
yn gymaint a gwneuthur un ddrwg. 
1 mae ein hanalluawgrwydd ni i wnea- 
thur da yn hoUol gyfartal i'n gaUuawg- 
rwydd i wneyd drwg, herwydd bod y 
gaÜu a'r anallu yn codi oddiwrth yr nn 
achos ; yr ydym wedi syrthio mor 
anaUuog i ẁneyd da ag i beidio gwneyd 



Digitized by 



Google 



ẄtÌÉÈSSíAb ẅtẁk. 



ŵà 



ûrwç. Ý mae ŵetha yn y peth üeîaf 
yn em gwneyd yn ouog o'r oli. 

Y mae crucial poiiü holl gymeriad 
Joseph, fel y barnom, yn sefjrll ar un 
weithred na wnaeth. re eUir rhoddi 
her i hanesyddiaeth hen a diweddar i 
ddifynu temptasiwn grefach, ac yn fwy 
tebyg i Iwyado, na*r un y crybwyllir 
am dani hi. Bachgenyn ieuanc rhyw 
ddwy ar bymthe^ oed yn cael ei werthu 
gan ei frodyr ei hun yn gaethwas i 
wlad estronol, ac i ddyiüon ag oedd yn 
teimlo ydirmygmwyaf,hyd yn nodtuag 
at y goreu a r cyfoethocaf o'i bobl ef. 
Pa faint mwy tuag at íachgenyn yn 
^thwas] Oodwcü y "gwr Uwydd- 
lanus " hwn o eithafìon trueni ei sefyllfa 
i swydd anrhydeddus yn y wlad, tebyg 
1 lord chamherlain ein gwlad ni ; ac er 
mwyn peidio syrthio, yn bosibl f r un 
sefyllfa druenus ag yr oedd wedi 
bod ynddi o'r blaen, a'i holl druenus- 
rwydd eto yn fyw ar ei gof, nid jrm- 
drech fechan oedd yn angenrheidiol i 
wrthsefyll profedigaeth o'r natur ag 
yr ydys yn crybwyll am d^ni. lë, 
mwy na hyn, y mae i ni ystyried mai 
nid un waith y temptiwyd eí Y mae 
yr hanes yn rhoddi ar ddeall i ni fod 
parhad yn y brofedigaeth, canys yr 
oedd hi heunydd yn dywidyd wrtho ; 
ond yr oedd y tath ddiysgogrwydd yn 
ei benderfyniad, fel y methodd ei holl 
gynlluniau pechadurus a ilwyddo. Ym- 

§uddio yr oedd yn wastad tu cefn i 
arian y geiriau, " Pa fodd y gallaf 
wneuthm' y mawr-ddrwg hwn aphechu 
yn erbyn I)uw î" ac o r diwedd aeth 
yn ei öhysgod i'r carchar dỳ. Cyd- 
mared y darllenydd safon moesoldeb 
yr hanes uchod a'n heiddom ni yn yr 
oea hon, neu yn rhyw oes arall yn nanes 
ein gwlad ; neu cydmared y safon â 
moesoldeb rhyw ddosparth o ddynion 
yn ein gwlad, fel y gallo trwy hyny o 
gynorthwy ffurfîo bam am ddysgleirdeb 
cymerìad y dyn ieuanc hwn. 

Hefyd, nid oedd yma frodyr a chwi- 
orydd, perthynasau, cyfeillion a chy- 
mydogion ; nac oedd dim cymaint ag un 
i gydymdeimlc ag ef, nac un ychwaith 
i roddi sill o ganmoliaeth iddo am 
"chwareu'r dyn" mor ganmoladwy. 
Nid oedd ganddo neb i roddi gair o 
gynghor iddo pan yn myned drwy ei 
brofedigaeth ; na ueb i'w gysuro pan 
yn dyoddef co3p na theilyngodd erioed. 
Er hyu oU, yr oedd "ewyllya yr Ax- 



glwydd" iddo ef yn cael ei goleno gan 
dàn yr Hwn, mewn blynyddoedd lawer 
wedi hyny, a oleuodd y ffordd i'w bobl 
ddvfod alian o'u caethiwed ; ao jrr oedd 
y ** pa f odd i wneuthur y mawr-ddrwg 
nwn" mor dywyll ag oedd yr Aifft ei 
hun dan y pla a ddaeth ami hi. Nid 
oedd yma ddosbarth neu genedi o ddyn- 
ion yn edrych arno, ac i dalu parch neu 
gydnabydiaeth iddo am ei ymddygiad : 
na, spnng fawr ei hoU ymddygiad oedd 
"ofn yr Arglwydd.** Ymae miloedd 
o engreifftiau mewn hanesyddiaeth 
i'w cael am ddynion wedi ewneyd 
gweithredoedd o wrhydri, dyoedaefgar- 
wch, ac amynedd, na fuasent enoed 
wedi eu gwneuthur oni bae eu bod dan 
yr ymwybyddiaeth fod torfeydd o ed- 
mygwyr yn ediych amynt yn eu cyf- 
lawnu. ÔGd fel y dywedwyd eisoes, fe 
gyflawnodd y gwron ieuanc hwn y 
weithred ddỳsglaear hon yn hollol an- 
nibynol o un cymhelliad o*r fath. 

Gweithred arall 7ia wnaeth ag sydd 
yngalw araom ni i'w efelychu, oedd 

Seidio dial ar ei elynion. Fel y mae y 
arllenydd yn hysbys o'r hanes, bu ei 
frodyr mor galed a'i werthu i estron- 
iaid didrugaredd mewn oedran pan 
yr oedd mewn gofal tad .yn fwy 
nag erioed, o herwydd bod ei fam wedi 
marw. Ond ymaith y cafodd fyned 
gyda mor lleied o barch a phe buasent 
wedi gwerthu un o'r anifeiliaid oedd 
dan eu gofal. Y mae y curtains yn 
awr yn syrthio ar hanes y gwr ieuanc 
hwn am tuag ugain mlynedd. Dychym- 
ygwch yn awr yn eich meddyliau eich 
bod yn gweled deg o fechgyn mewn 
cyflawn nerth ac iechyd, ar ddiwraod 
poeth, heb gwmwl cymaint a thor 
Ilaw yn yr wybr i wanhau angherddol- 
der pelydrau yr haul. Y maent wedî 
bod yn teithio am ddiwraodau, ac y 
mae golwg luddiedig araynt ac ar eu 
hanifeiliaid. Y mae yr hoU bobl yn 
edrych ar eu hol o herwydd eu gwisg 
a'u harferiadau, Y mae gwallt rhai o 
honynt yn britho, ac ymddygiad y 
corff yn dangos eu bod wedi gweled eu 
dyddiau goreu. Nid oedd eisieu gofyn 
iddynt pa neges oedd ganddynt yno, o 
herwydd mai yr un neges oedd gan, 
bob cenedl y pryd hwnw yn yr Aifft. 
Yr oedd dyn ieuanc teg ei bryd, doeth 
ei ymddygiad, cymeriad difrycheulyd, 
calon fawr, a braich estynedig, yn Ilyw- 
odraethwr y piyd hwn ar y wLad. Yr 



Digitized by 



Google 



374 



OTHIBtAB JOflM^H. 



oedd irwT « ddoethineb hynod wodi 
cael gafael trwyadl ar galonau yr hoH 
bobl, fel V mae hane^rddìaeth yn 
dweyd ei fod mewn canriíoedd wedî 
hyny yn cael ei addoli fel Duw. Nid 
hir y buoat cyn cael gafael ar y Dyw- 
odraethwr, o herwydd fe wyddai pawb 
ei enw, a pha le yr oedd vn byw. Yr 
oeddynt wedi cael eu haddysgu mewn 
manners yn rhagorol, fel ji ydym yn 
d^ oddiwrth yr hanes, canys dy wedir 
iddjmt ymgrymu i lawr ar eu gwyneb* 
au. Pan y daethont i'w bresenoldeb 
yr oeddynt yn teimlo yn Ued nervoui 
o herwydd fod yr arwyddion aUanol 
oedd amo, sef bodrwy ar ei law, wedi 
ei wÌ8|^o ft BÌdan, a diadwyn aur yn 
dTSgleirìo am ei wddf, gweled pawb yn 
plygu iddo, cerbyd goreurediffyn ei aros, 
a'r gweision jn bloeddio, Abrec, plyg- 
wch y glin. Plygasant iddo fel deg 
ysgub yn ddiarwybod ; felly yr oeda 
rhwysg y lle wedL dylanwaíu amynt 
Pe baent ddim ond wedi bod yn sŷlw- 
gar gallasent weled ei wynebpryd yn 
newid i gyd, a'i ddwrfron yn chwyddo, 
a'i galon yn curo fel pe bae yn ngwres 
twymyn. Fe adnabyddwyd hwyntgan- . 
ddo ef, herwydd eu bod yn y cymod 
hwnw o*u bywyd, yn mha un nid yw*r 
cyfansoddial yn myned trwy ryw 
gyfnewidiadau pwysig. Ond am y 
llywodraethwr, ymadawodd ef a'i gar- 
tref pan yn strtpling ieuanc, ac erbyn 
hyn yr oedd ei gorff a'i agwedd allanol 
i gyd wecÜ ymdaveithrio yn hollol ; yr 
oedd ei sefyllfa â r lle yn chwareu rhan 
fawr yn hyn. Ac i*r pwrpas o wasgu i 
lawr ac atal cvnhyrfiad ei gariad tuag 
atynt, cymerodd amo ei fod yn ddig- 
ofus wrthynt, a chyhuddodd hwynt o 
fod yn ysbiwyr, ac mai eu haiítcan 
oedd edrych noethder y wlad. Wrth 
hyn llwyddodd iV cael i gyffesu pwy 
oeddynt, ac ar gefn hyny cafodd y 
y cyneusdra heb iradychu ei hun i bron 
eu cymeriad. I*r carchar y rhoddodd 
hwynt. Y mae lle i feddwl pe na 
baem yn myned jm mhellach yn ei 
hanes, fod yma duedd i ymddial — 
veîigeance is sweet, medd y bardd. Peth 
hawdd fyddai iddo yn awr dalu yr hen 
bwyth yn ol. Efe, yr hwn oedd yn 
Uywodraethwr absolute ar un o*r gwled- 
yddmwyaf dysgedig a gaUuog y cyfnod 
hwnw hanes y byd, beth fuasai cym- 
eryd bywydau rhy w ddeg o estroniaid 
iddo ef, yr hwn oedd À gwlad o ddynion 



yn pl^ y glin. Yr oedd ganddo 
ddigon o Bwdurdod i wneyd cenedl yn 
gaethweision ; ond yr oedd '* ofn yr 
Aiiglwydd," a'i gariad atynt, er yr hoU 
ymdriniaeth arw a gafodd, yn gwneyd 
y fath weithred yn hoUol anmhosibl 
iddo ef, herwydd bod natur y &th 
weitbred yn uniongyrchol groes i'w 
gymerìad. 

Yn eu caledi a'u cyfyngder cawsant 
hamdden i ystyried sut yr oeddynt wedi 
treuüo eu bywyd. Yr oedd eu cyd- 
wybod wedi croniclo un weithred a gyf- 
lawnasant mor ddwfn ar y cof fel nad 
oedd modd ei dUeu. Amser trist oedd 
hi amynt pan y " dywedasant wrth ea 
gilydd, Diau bechu o honom yn erbyn 
ein brawd." Dylem i gyd gadw y 
ffaith hon ar y cof cyn c^^wnn rhyw 
dro drwg, er fod Duw yn tynu ymaitìi 
yr euogrwydd oddiar y gydwybod, eto 
nid oes gallu mewn bod yn ddigon ciyf 
i ddileu yr argraff oddiar y cof . Y mae 
hwnw yn sefyU o hyd. 

DarUenwn ei hanes ychydig yn 
mhellach. Pan y dangoswyd Benjamin 
iddo (o herwydd nid oedd yn ei adna- 
bod am yr un rbeswm nad oeddynt 
hwy yn ei adnabod ef) methodd gadw 
dystawrwydd yn mheUacL Yr oedd 
rhaid iddo 'gael gwybod sut oedd yr 
hen wr ei dad ; a phan edrychodd ar 
Benjamin, mab ei fam ei hun, gorfh 
amo frysio o'r ystafeU i wylo. Ac yn 
awr yr ydym yn dod at un o'r golyg- 
feydd mwyaf tarawiadol sydd yn 
meddiant hyd yn nod ffugchwedlen- 
aeth ar ei heithaf, sef pan y dyw^odd, 
"Myfi yw Joseph," yn eu hiaith cu 
hunain — ^yr oedd y cyfieithydd wedi ei 
anfon o*r neiUdu — ^''ai byw fy nhad 
eto." Yr oedd gorfoledd wedi.ei Iwyr 
orchfygu. " Ond ni fedrent hwy ateb 
iddo," nid o herwydd gorfoledd, ond 
ofn y buasai yn ymddial arnynt. £r 
mwyn gwneyd yn eglur iddyiit nad 
oedd yn alluog i wneyd niwed iddynt, 
priodolodd eu hymddygîad anfìthwdol 
tuag ato i ragluniaeth Duw. Dyma 
"addysg uwchraddol !" Y brawd 
cariadlawn yn anghofio ei hoU ddyodd- 
efiadau ; ac mor beU o ymddial amynt 
fel achoswyr yr oU jrr oedd wedi ddy- 
oddef, yn ^aethwas ac yn y carchar, id 
y mae ar ei eithaf i'w cysuro. Nid yn 
unig yr oedd am faddeu iddynt, ond 
I am iddynt ffredu mai yn herwyèd 
rhagluniaeth Duw yr oedd hyn w«£ 



Digitized by 



Google 



bntÉBUD lùoàtt. 



m 



dygwydd i gyd. SyrÜiiodd ar wddf 
Be^jamin, ac wylodd a chusanodd ei 
hoU frodyr. Gwelwn gymaint gwell 
yw by;w bywyd rhinweddol na threuHo 
ein heinioesyn ngwasanaeth ein nhatur 
lygredig. Yr oedd Joseph wedi ei 
orchfygu gan orfoledd, ond vr oedd ei 
frodyr wedi eu Uethu gan om, a hyny 
ar un or amffylchiadau mwyaf hapus a 
a all ddyfod i gyfarfod a neb. Yr 
oeddynt hwy yn y fath sefyllfa fel y 
dymunent i'r ddaear i*w Uyncu. Yr 
ydym i gyd yn ein horiau ham- 
ddenol yn teinüo'n anhapus am bob 
drw^ yr ydym wedi ei wneyd trwy 
roddi ffordd i'n nhwydau, ac er ein holl 
alar nid oes jnr un gaUu mewn bodol- 
aeth a aU ddadwneyd unrh^ weithred, 
da neu ddrwg, sydd wedi ei chyflawnu. 
II. Yn GadamhaoL — ^Ymae Hume 
yn dweyd mai hapus y w y dyn hwnw 
sydd a'i dymher yn cyfateb iV amgylch- 
iadau ; ond mwy hapus y w yr hwn a 
all gyfateb ei dymher i unrhyw am- 
gylchiadau. Felly yr oedd Joseph. 
JNid oes genym hanes iddo rwgnach yr 
un "gair yn ei hoU gyflyrau. Heb ym- 
helaethu dim ar ei ddynoliaeth, ei 
natur dda na'i gariad tuag at ei frodyr, 
dymunwyf dynu eich sylw at ddau 
beth, sef yn gyntaf,— 

JSi Benderfyrwlrwydd. Fel y dy- 
wedwyd eisoes, gorfu ar Josepn ym- 
adael a'i gartref yn ieuanc, a phan yr 
oedd eto ond dyn ieuanc ni al cawn ef 
yn " brif weinido? " ar y wlad fwyaf 
wareiddiedig o*r hoU fyd. Y mae 
hanesyddiaeth yn dweyd mai'r Aipht 
yr amser hwn oedd cryd yr holl eelfydd- 
ydau. Yr oedd dynion o'r holl wled- 
ydd yn dyfod yno i gael eu haddysg. 
Ÿr oedd yno bedaîr athrofa bydenwog. 
Yn Thebis y bu Pythagoras, yn Mem- 
phis y bu Thales Democritus, yn HeUo- 
polis y bu Plato yn astudio, ac yn Sais 
y bu Solon, y deddfroddwr Groegaidd. 
Yr oedd adeiUadaeth yn uwch yno nag 
yn un wlad araU, fel y mae y PyramidÊ 
yn profi. Oddiyno y cafodd y Gro^- 
laid eu dysg mewn seryddiaeth, ac fr 
wlad hon y mae yr hoU fyd yn ddyledus 
am fesuryddiaeth. Yr oedd can yr 
Aiphtiaid lywodraeth reolaidd yn 
amser Joseph. Pa fath ddyn oedd yn 
eìsieu i fod yn brief-weinidog ar y fath 
wlad, dych'myged y darUenydd. Oran 
fy hun, pe bae genyf dalent ddei^grìf- 
ìadol Sir Wsater Scott » £ord 



Macaulay. yr wyf o'r ían na aUwn 
wneyd cynawnder ag ef. Ond feUy y 
buJoseph ambedwar ugain mlyneda. 
Pob Bwydd a ymgymerodd i'w chyf- 
lawnu yr oedd yn "Uwyddo" ynddi hi. 
Yn hanesyddiaeth ddiweddar. yr wyf 
yn meddwl nad oes neb yn daí unrhyw 
ìath gymhariad iddo heblaw. fe allai, 
y dyn hynod hwnw, 01iver CromweU. 

Y mae yn eglur na fii angen ar Joseph 
i jrmddifyru ei hun er mwyn Uadd 
amser, fel y mae arferiad dynion 
ieuainc yn gyffredin. Fe fyddai'n dra 
dymunoi i ddweyd ychydig ar ym- 
heangiad ei feddwl, fel yr oedd yn 
codi swydd i swydd ; y materion 
cyfreithiol yr oedd yn benderfynu ; ei 
ddoethineb Uywodraethol, ond gad- 
awaf hwynt, wrth wneyd crybwyU am 
danynt yn unig. Yr oedd golwg ar yr 
anhawsderafu i ^awnu y fath swydd 
ynddigon i ddigaloni y mwyaf prof- 
ladol, ac yr oedd rhwysg y sefyllfa yn 
f wy na digon i " droi pen y doethíf ; 
ond nid oes genym f ymryn o dystiol- 
aeth i dybieof fod Joseph wedi newid 
yn y gradd Ueiaf o*i synürwydd cyn- 
tefìg. Yr un oedd Joseph yn fugail, 
yn nhy Potiphar, yn y carchar, ac yn 
brif-weinidog. Yn ail,— 

Ei gariad fuag at ei Dad. Tuedd 
dyn, i r graddau y bydd yn cael ei godi 
i sefyllfaoedd o gyfrifoldeb a bri yw 
ymfalchio a meithrin teimlad o ddir- 
myg a diystyrwch tuag at ei gyd-ym- 
geiswyr yn rhedegfa bywyd ; ond yma 
ni a gawn un o'r engreifftiau mwyaf 
dysglaer a gogoneddus sydd mewn 
hanesyddiaeth. Ni bu gywUyddus 
ganddo arddel ei frodyr bugeiüol, na'r 
nen batriarch ei dad, yn mhresenoldeb 
yr hoU wlad, er y dirmyg yr oeddynt yn 
deimlo tuag at bob cenedl arall. Y 
mae hanes Joseph yn diweddu gyda*r 
golygfeydd mwjraf dramatic sydd yn 
meddiant unrhy w genedl ; îe, y Groeg- 
iaid eu hunain. ! y fath ufeirìant o 
deinüadau 8>dd yn Uanw ein mynwes- 
au pan y mae yn cyffesu i'w frodyr mai 
ef y w tfoseph ; pan y mae yr hen wr 
yn cael ei hysbysu tod Joseph yn fy w ; 
pan y mae Joseph a'r hen batriarch yn 
ymgyfarfod ; a phan y mae yn ei gladdu. 

V mae ei ganad tuag ato fel Ilinyn 
arian yn rhedeg trwy ei hoU fywyd. 
Pan ddywed wyd wrth Jacob fod Joaeph 
yn fyw, ao yn Uywodraethwr ar holl 
dir yr Aìfit, Ueflgnaodd ei galos» oUch 



Digitized by 



Google 



m 



1ËA»EB 'YtnstlJÖa, ÌtÌBOt.V«Ŵ. 



\ 



gîd nid oedd yn credu— yn wir yr oedd 
y newydd bron yn atghredadwy. Ond 
pan welodd yr holl anrhegion fe sigl; 
wyd ei anghrediniaeth, a bywiogodd ei 
ysbryd. Änghofiodd ei oedran, a phen- 
derfynodd wneyd taith i'r Aiflt i'w 
wdeíd. Yr oedd cymaint o chwant 
gweled eî dad o'r ochr arall ar Joseph, 
fel y methodd sefyll yn ei balas iV 
dderbyn, ond "paiotodd ei gerbyd i 
fyned fw mrfaifod, Y mae ein dychy- 
myg yn pálu pan yr ydym yn ymdrecnu 
tynu darlun o ymgyfanyddiad tad 
mor dyner a mab mor ufudd, heb 



weled eu gilydd am amser mor faith, 
a'r ddau yn debygol yn marwolaeth un 
y llalL Yr oedd yr hen batriarch wedi 



myned iV fath deimladau fel yr oedd 
yn credu nad oedd hi ddim yn werth 
iddo fyw yn hwy, Yr oedd Israel eto 
heb weledpwysigrwydd sefyllfa ei fab; 
ond yr oeda yn credu nad oedd dim yn 
aros yr ochr hyn i*r bedd oedd yn werth 
ei fwynhau. Nid oedd yn uni§ yn 
wybyddus ei fod wedi ei godi i'r 
gradd uchaf o allu ac awdurdod, 
ond yr oedd yn gweled fod ei rinwedd- 
au yn ogyfuwch a'i sefyllfa. Nid yn 
hir y bu yr hen batriarch byw ar ol 
gweled hoU ogoniant ei fab ; a'r am- 
gylchiad caletaf a aeth Joaeph trwyddo 
oedd sefyll wrth wely angeu ei dad 
tyner. Ar ol gwneyd ei ddyledswydd 
oiaf i'w dad, a hyny yn y modd mwyaf 
rhwysgfawr a èolemny f mae ei hŵes 
o'r amgylchiad yn terfvnu. Bwriad- 
wyd ef gan yr Arglwydd i wneyd lles 
dirfawr yn ei oes : ŷr oedd wedi ei 
gynysgaeadu a phoD rhinwedd sydd yn 
addurno bywyd, ac i lanw pob swydd 
gyda doethìneb, gonestrwydd, ac am- 
ynedd. Y mae yn esiamçl i bob dyn 
yn ei ufudd-dod iV rieni, a'i gariiÉid 
tuag at ei frodyr. Yr oedd goruwch 
protedigaethau, a'i galon mor dyner fel 
na allai fynwesu dialedd tuag at ei 
elynion. Y mae yn dal y seryllfa o 
fod y cymeriad mwyaf pur ond un o 
hdü ddynolryw. Y mae Sesostris, un 
hen freninoedd yr Aipht, ar ol gorch- 
fygu teyrnasoedd, gwerthu oenedloedd 
yn gaethweîsion, ar ol codi cof-golofnau 
yma a thraw ar hyd y gwledydd, ac yn 
gerfiedig arnynt, "Sesostris, brenin y 
breninoedd, arglwydd yr arglwyddi, 
heddyw yn gorwedd a'i wyneb yn y 
Uaid ar kn yr afon Nile,'' achebgym- 
«mt ag m o bob miliwn o drìgoli^n y 




byd yn gwybod sill am dano. Oná aiìi 
Joseph, y mae ei hanes ef yn adna- 
byddua i fyrddîynau, ac yn destyn 
edmygedd gan y byd CristionogoL Y 
mae rhieni yn chwenych dodi eu plant 
ar ei enw. ac yn gweddio y byddant yn 
debyg idao ; y mae y fiain yn mwynhaa 
dweyd ei hanes wrth y plant, ac yn 
dymunoy buasaiganddi "uno waílt 
ei ben," fel y dywedwyd am Oaesar, er 
coffadwriaeth am dano. Yr oedd mor 
dduwiol fel na wnaeth ddim heb ym- 
holi a ydoedd yn gydweddol â chyfraith 
yr Arglwydd; mor uniawnfelnawnaetfa 
ddrwg i neb yn y peth lleiaf ; mor 
ddoeth, fel na fethodd erìoed wahan- 
îaethu rhwng y da a'r drwg. 
Llantwit, L. Ẅilliams. 



HANES YNYSFACH, RESOLYEN. 

EB fod yn mhell o'r âm y saif 
capel presenol y Methodístiaid 
yr adeiladwyd capel Penydar- 
ren, gan Councillor Morrìa, Glyncastdl, 
yn y flwyddyn 1731. Bwrìadwyd i'r 
capel hwnw i fod dan nawdd ^i^wys 
Illtyd, ond bu farw y boneddwr cyn ei 
gysegru yn eglwys blwyfol, felly ni ba 
y çapel am flynyddoedd lawer o ddim 
gwasanaeth. Mr. Harrison oedd ol- 
ynydd Morris, a Mr. Phillip Jones, tad 
W. Jones, Ysw., Ty'nyrheol, oedd ol- 
ynydd Harrison, ac felly efe oedd 
perchenog y capel. Tua'r flwyddyn 
1799 yr oedd ychydig o Fethodistìjud 
yn y «ymydogaeth, yma a thraw, srf 
LleweUyn Jones, Hendre-owen ; Thos. 
Jones, Ty'nycwm; Phillip a Maiy 
Morgan, Pantygelli, ac ereill, y rhai 
oedd yn aelodau o ga})el Gyfylcm ; ac 
ymgynghorasant â'u gilydd i ymdrechn 
cael capel Penydarren gan Mr. JoneB 
i addoli. Cawsant eu cais am 30& yn 
y fiwyddyn, a buont yn addoli ynddo 
hyd y flwyddyn 1821, a chafwyd oed- 
faon gwresog iawn yn yr hen gapeL 
Btt y gweinidoeion canlynol yn pwíg- 
ethu yno : Parchn. John Eyans, LIwjb- 
ffortun; Daniel Davies (gwr dall^ 
Morgan Howells, William Ërans, Ton- 
yrefail ; Richard James, ac ereilL Yr 
oeddynt yn myned bob mis i Gyfyldn 
i gael y Oymun, a byddent yn myned 
yn orymdaith droa y Cefnmawr.daa 
ganu, nes yr oedd eu hadsain i glywed 
o beUdoi: ^ffordd. Oodwyd yma dii 



Digitized by 



Google 



I 



HAHBa YsnrsYAOB, n90Lvm 



W7 



o bie^ihvyr, aef WiIUam ThonuiB, 
Evwi Jones, a Wiiliam Morgan. Tr 
oedd William Thomas vn un gobeîthiol 
iawn, ac yn neillduol fel sweddîwr, ond 
bu farw yn ieuanc. Oyfrifid Evan 
Jones fel pregethwr cyffredin, gweddíwr 
mawr, a Christion diraerith ; bu farw 
jn 18Ö0 yn 77 mlwydd oed. Y mae 
William Morgan yn fy w yn bresenol, 
ac yn weinidog yn awr yn Maesteg. 
Yr oedd mam William Morgan yn 
wraig hynod rinweddol gyda'r achos, a 
hi oedd yn Uetya y preffethwyr. Bu y 
Parch. David Jones, iJangan, 301 preg- 
ethu ì dyrfa luosog ar brydnawn Sab- 
both, gan sefyll mewn gwagle hen 
goeden fawr wrth Tanyrhiw, ao jrr oedd 
yn gyfarfod Uewyrchus. Y mae rhai 
y dydd heddyw yn cofio yn dda am 
y dylanwadau nerthol a brofwyd y 
pryd hwnw. Tua'r fiwyddyn 1820 
penderfynodd yr eglwys adeiladu capel 
mewn íle mwv cyfieus, gan fod yr hen 
adeilad yn ^lw am ei adgyweirìo, ac 
aethant at Edwards, Ysw., Rheola, i 
of jn am le i adeiladu capel, a rhoddodd 
iddynt dir am swllt y fiwyddyn o 
ardreth. Wedi cael y tir, cyn cychwyu 
yr adeiladaeth, cynaliwyd cymanfa ys- 
golion ar y dam tir yr oedd yr adeilad- 
aeth i fod : holwyd yr ysgolion gan y 
Parch. Daniel Davies (Bedyddiwr weáL 
hyny), ac yr oedd dylanwad anarferol 
gyda'r holi a'r ateb. 

Yn y flwyddyn 1821 adeiladwyd y 
capel yn y fan y mae yn bresenol. Yr 
adeiladwyr oedd Mri. WiUiam a David 
Rees ; y draul oedd £100, ond yr oedd 
y ffermwyr yn cario y nwyddau yu 
rhad, hwy hefyd gostiodd yr eistedd- 
leoedd, pob teulu yn gwneuthur eis- 
teddle iddynt eu hunam. Maint y 
capel oedd 23ain wrth 33ain troedfedd. 
Yr oedd ei dô geryg cymydogaethoL 

Mewn cysylltiad â'r weinidogaeth, 
deuai y pregethwr a fyddai yn pregethu 
yn Castellnedd bob Sabboth i'r Ÿnys- 
lach erbyn dau o'r gloch, ond gwanaidd 
iawn fu yr achos am fiynyddau. Y rhai 
oedd â'r Uaw fiaenaf gyda'r achos oedd 
Llewellyn Jones, a'i frawd Thomas 
Jones ; WiUiam Morgan, Hopkin Hop- 
Mns (tiler) ; a Evan Jones. Yr ydym 
yn cael íod yma un arall wedi dechreu 
pregethuo'renw Lleẃellyn Jones, Tyn- 
ycwm, ac yr oedd yn un tra doniol ; 
ond tua'r flwyddyn 1837, symudodd o*r 
gymjrdogaeth, efe a'i deulu ; bu hyn yn 



gryn gdled i'r eglwy 8. Yn y fl wyddyn 
1839, yr oedd nifer yr eglwys wedi 
lleihau i w^rth. Y daith Sabbothol y 
pryd hwnoedd Creunaht, Aberdyhiis, 
a'r Ynysfach (neu Re8olven), a phar- 
haodd yr eglwys am bum mlynedd yn 
ddim ond wyth rif ; a bu Thomas 
Davies, yr hwn sydd eto yn fy w, ac yn 
parhau yn dra selog, yn cadw 8oeiety 
yn im dri laweroedd o weithiau — 
efe a dwy hen chwaer; a chyfarfodỳdd 
^eddi yn un bump anuy w weith- 
lao. Nid oedd ond ei hunan i íyned 
yn mlaen ft'r gwasanaeth ar y SabDoth 
trwy. ganu, darllen, a gweddio. 



dyíçwyddai y pregethwr fethu dyfo 
Rhif yr Ysgol Sabbothol oedd deuddeg. 
Ac yn yr amser hwn (1846), pan oedd 
yr achos mor isel, nenderfynwyd mewn 
pwyllgor yn Penybont, i gau y capel i 
iynu ; ond pan glywodd JEvan Jones 
(y pregethwr) dranoeth, yn y cyfarfod 
misol, am y penderf^rniad, teimlodd yn 
ddwys, a dymunodd am ganiatad i*r 
Pai'chn. William Evans a Evan Harris 
i ddyfod i'r Ynysfach, er ceisio cyn- 
Uunio rhyw ffordd i wella yr achos, a 
gwella y tỳ ; a chafodd yr hen frawd 
ei ddymumad. Wedi i'r ddau weia- 
idog ddyfod, cawsant lonaid capel 
wrandawyr. Ar ddiwedd y cyiarfod 
cafwyd addewidion am £26 tuag at 
wneuthur eisteddleoedd newyddion, ac 
ymddiriedwyd hyn i'r Parch. JS. Harris, 
rhoddodd yntau y gorchwyl i Mr. John 
Rees, Taibach. Y draul oedd £47, a 
chafwyd ychydig gynorthwy o'r dos- 
barth i glirio y baich. Yn 1846, pan 
oedd Evan Jones ynpregethu yn Caçel 
y Creunant. gwelodd fod yno awrlais, 
a phenderiynodd ymdrechu cael un 
felly i'r Ynysfach, a gosododd y mater 
i lawr un Sabboth yn yr Ysgol Sab- 
bothol, a chaf wyd casgliad da. Y tan- 
ysgrifwyr oédaynt, Thomas Jones, 
Thomas Davies, Evan Jones, Llewel- 
lyn Rosser, a John Morgan. Yr oedd 
y casgliad yn gyfrvw fel y cafwyd Beibl 
newydd yn ngnyd a'r clock ; ac y mae 
wedi ei argraffu ar y clock, yr hwn sydd 
yn y capeiyn bresenol, mai " rhodd gan 
yr Ýsgol Sabbothol " oedd. Eithr par- 
hau yn wanaidd yr oedd yr achos ; ao 
ar ddymuniad Thomas Davies, yn 
nghjfarfod daufisol y Creunant, pen- 
dermiwyd fod y Creunant, Aberdylais, 
a Chastellnedd, i anfon dau bob Sab* 
both yn eu tro i Ysgol Sabbothol yr 



Digitized by 



Google 



)7S 



BAIHB TimrAOBt bbk>lakik. 



Tnjiheh : a baont th djfod am ddwy 
neudairblyaedd. YnyflwjrddyiildiS, 
]nr ydymyncael íodyr eglwrsyn ddea- 
ddeg rìf ; hefyd, nllwn odweyd mai 
traul y weinidcMjaetn y flwyddyn hono 
oedd £4 IflB. Ác yn y flwyddyn 1S49, 
cynyddodd yr eglwys i 35— y flwydd- 
yn pan y torodd allan y gelyn dinystríol 
y cMera; ond erbyn y flwYddyn 1861, 
jt oedd yr egl^^ wedi ìleihau, nîd 
oedd ond 18 o rì£-*Dyla8wn gry bwyU 
fod £76 o ddyled ar y capel oddiar pan 
adeüadwyd tŷ'r capel yn y flwyddyn 
1832— ond yn y flwyddyn 1852, pender- 




a ^chafwyd digcm i gÜrìo y 



Pftn adeiladwyd Bethania, Glynnedd» 
newidiwyd y daith Sabbothol : deuai 
pregethwr bob Sabboth o Bethania 
erbyn dau o'r gloch i'r Ynysfach. Ych- 
ydig amser wedi hp (vn 1867) ym- 
gynghorodd tair neubedair o'r gwragedd 
rhinweddol i gael y capel wedi ei baen- 
tio, a chael lamp i'w hongian yn nghanol 
y capel; ac un boreu gwelid y gwra^- 
edd hyn yn troi allau i easglu, un i bob 
cyfeinad, ac jm mhen chwech w^rthnos 
daethant &'r llyfrau casglu aV arian î 
mewn, a cha^lasant y swm o £68 ; a 

Shan welwyd y casgliald gymaint, pen- 
erfynwyd i doi pen y capel o*r newydd, 
a hyny yn ychwanegol at yr hyn a fwr- 
iadwyd ar y cyntaf. Y draul oedd 
£60. Y rhai oedd yn gofalu am yr 
achos y blynyddau hyn oedd Thomas 
Davies a Nathaniel Jones (jx hẁn, 
sef N. Jones, sydd eto yn fyw, ac yn 
llafurus gyda'r ffwaith yn yr "Hen- 
faes," Aberdylais; ; hwy oedd blaenor- 
iaid yr eglwys. Yn y flwyddyn 1860 yr 
oedd yr achos wedi Jlwyddo fel yr oedd 
yreglwys ynrhifo40oaelodau ; ac mewn 
cyfarfod misol a gynelid yn Creunant, 
rhoddwyd anogaeth i Thomas Davies 
a Nathanîel Jones i ymdrechu cael 
preçethwr eu hunain ambell i Sabboth, 
a thuag at hyny tanysgrifiwyd jrn y 
fen gan weinidogion a blaenoriaid jr 
swm £6, a bu hyn yn achlysur i 
beth llewyrch i ddyfod ar yr achos. 
Ychydi^ amser wedi hyn symudodd 
Nathamel Jones i Aberdylais, fel yr 
oedd yr achos i raddau ar ysgwyddau 
Thomas DaTÌes eto ; ond yn 1864. 
gwnaethpwyd dauflaenor ereul ato, sef 



John Morgan a Jamee Davie8» a*r tri 

hyn ydynt fiaenoriaid yr eglwys yn 

bresenoL £r fod yr achos yn wanaidd 

yn 3rr adeg hon, yr oeddynt yii hedd- 

ychol, a'r Arglwydd yn rhoddi iddynt 

wedd ei wyneb. Yn y flwyddyn 

1867, yr oedd yr eglwys yn 46 o ríf, a 

ehynulleidfa luosog o wrandawyr, a 

hyny trwjr gael gweinidogaeth gyson, 

fel yr aeth y capel yn rhy fychan ; ac 

ar anogaeth rìiai o'r gweinìdo^on 

aethpwyd a'r achos i'r Cyfarfod Misol, 

yx hwn a gynhelid yn Ystradgynlais ; 

ac wedi ymdrin ychydig à'r mater, 

penderfynwyd i dynu yr hen adeilad i 

lawr, ac adeiladu un oedd fwy. Aeth 

Thomas Dayìes at N. V. E. Yaughan. 

Ysw., Rheola, i ddymuno amo gaei 

tir ychwanegoí er helaethu y capel, a 

chaniataodd y boneddwr y caîs, a hyny 

heb godi dim ardreth ychwanegoL Yn 

Mehefìn, 1867, tynwyd y capel i lawr, 

a buwyd flwyddyn yn cyaaddoli â'r 

brodyrAnnibynolynMelincwrt. Erbyn 

hyn yr oedd yr eglwys wedi lleihau i 

33 rif. Yn Gorphenaf, 1868, yr oedd 

yr adeilad yn barod ; yr hwn a gost- 

lodd £ö50 (ond fod £50 yn cael ei 

ganiatau am nwyddau yr hen^apel). 

Yr adeiladwyr oeddynt Mri. William 

Herbert a'i feibion, a Mr. John MichaeL i 

Oynaliwyd cyferfod agoriadol y deml ! 

newydd Medi 20fed a'r 28ain, 1868, 

pryd y cliriwyd £167 lös. lljd. o'r 

adyled ; a chynaliwyd cyfarfod casglu 

aphregethu bob blwyddyn. Cafwyd 

tua Ä40 gynorthwy o'r sir. Ar y 

seithfed cyfarfod blynyddol, sef yn 

1874, talwyd yr oU o r ddyled j ac yn 

1875, cynaliwyd cyfarfod Juwbili. 

Yn y flwyddyn 1872, pryd nad oedd 
yr eglwys, oblegid symudiadau a 
phethau ereül ond chwech ar ugain o 
rifedi, daeth i fyw i'r lle y Farch. 
Moses Thomas, ac yt oedd hyn yn 
achos lawenydd i " Sion " Ynprsfacb, 
wrth feddwl fod un o'r ^einidoÿon 
goreu wedi dyfod i'w plith. Yr oedd 
pethan yn myned yn miaen yn gysnms 
lawn, ac ychydig o Iwyddiant. Yn* 
1874, yr oedd yr eglwys wedi cyn- 
hyddu i 63 rif. Bu Mr. Thomas yn 
fi^ddlawn ìawn yn mhob ystyr, a 
chafwyd darlith gandio yn rhad tnag 
at dalu yr hyn oedd ddyledus ar jrr 
edwys i Drysorfa Athrofa Trefecca. 
Yn niwedd y flwyddyn 1876jjpender- 
fynwyd rhoddi giuwaa i Mr. Taomaa i 



Digitized by 



Google 



Vìa>I>TDDA»IOK DYDDOROL.. 



37ô 



fod yn fìigail ar yr eglwys, à'r hjm y 
cydsyniodd ; ac yn lonawr, 1877, cyn- 
aliwyd cyfarfod sefydlu, pan y daeth y 
brodyr canlynol dros y Cyfarfod Misol : 
— ^Parchn. D. Saundcrs, P. J. Walters, 
Mri. Thomas Hopkins, Skewen, a 1). 
Jenkins, Castellnedd. Cymerodd am- 
ryw frodyr ereill ran yn y cyfarfod. 
Yn y flwyddyn 1877, derbyniwyd deg 
o blant y society yn gyflawn aelodau, 
ac amryw ereiÛ, fel yr oedd rhit yr 
Oglwys yn niwedd y flwyddyn 1877 yn 
94. Felly, yn ystod pum mlynedd 
cynvddodd d&iugain ac wyth mewn 
rhif ; ond o herwydd amgylchiadau 
ymadawodd rhai trwy lythyrau, a bu 
ereiU feirw, fel mai nifer yr eglwys ar 
ddiwedd y flwyddyn 1878 oedd 77. 
Plant mi^edig yn yr eglwys ö3 ; rhif 
yr Ysgol Sabbothol 100. Gellir dweyd 
fod Mr. Thomas a'r eglwys wedi 
trealio blynyddoedd dedwydd iawn. 
Gobeithio y bydd i*r eglwys i ffrwytho 
eto yn y dyfortoJ, ac y bydd i'r gwein- 
idog a'r eglwys i barhau mewn hedd- 
wch a chariad, fel ag 1 wneuthur eu 
goreu er Ilwyddo yr achos mawr. 
Wrth edrych yn ol, ar yr achos hwn, y 
msjò yn amlwg fod a fyno Duw âr 
achos yn y lle. Er penderfynu cauad 
y capel, ac er gwaned oedd yr achos, 
yr oedd yn cael ei gadw yn fyw. îfr 
oedd gan Dduw rywbeth i wneuthur 
rn y lle, tebyg fod yma bechaduriaid 
awer i'w hachub. ! na chaem yn yr 
oes hon deimlo mwy o'n rhwymedig- 
aeth i'r Arglwydd, ac ymddiried mwy 
yn yr Hwn a ddichon bob peth. 

Thomas Daviks, leiiaf, 
Resohen. 

^mbb£bbani:oit í^sbborül. 

Y PARCH. ARTHÜR JONES, D.D., BAN- 
GOR, A'R PARCH. MORRIS JONKS, 
**RHEN BROFFWYD," JERUSALEM, 
BETHESDA. 

GwBiNiDOG gyda'r Annibynwyr oedd 
Arthur Jones, a chyda'r Annibynwyr y 
dechreuodd Morris Jones bregethu, ond 
daeth ef yn fuan ar ol dechreu at y 
Methodistiaid. Aelod yn eglwys Ar- 
thur Jones yn Cororion oedd Morris 
Jones tra fu gyda*r Annibynwyr, a 
byddai yn myned yn gyfaill yn aml 
gyda Arthur i bregethu ar hyd bryniau 
a chymoedd Arfon. ün diwmod aeth- 
aat yn nghwmni ea gilydd i Nant- 



l 



brafnant, yn nghymydogaeth Trefriw, 
i bregethu yn nhŷ un o*r tricîolion, ar 
un nosweithiau y gauaf. Yr oedd yr 
eira yn lled drwm ar y ddaear ; ac wrth 
ei bod yn hwyrhau ac yn dechreu ty- 
wyllu, a hwythau yn teithio trwy le 
ychydig vn gorsiog, aeth Arthur Jones i 
fawnsy dros ei esgidiau, nes yr oedd ei 
draed a'i goesau'n wly b. Dysgwy liai gael 
amser i'w sychu wrth y tân cyn dechreu 
pregethu ; ond erbyn cyrhaedd y tỳ, 
yr oedd amryw o'r gwrandawyr yno o*i 
flaen. Arweiniwyd ef at danllwyth o 
dân mawn, yn yr hen simdde fawr hen 
ffasiwn y dyddiau gynt. Eisteddodd 
â'i draea a*i goesau yn estynedig at y 
tân ; ac ymdaengys fod darlun o ryw- 
beth ar y pared. [Gallwn ddweyd yn 

Îr fan hyn wrth y rhan ddeheuol o ddar- 
lenwyr y Oylchgrawn, nad oes yr un 
ran o Gymru Ue y mae cymaint o ar- 
lunwyr yn talu ymweliad â hi a chy- 
mydogaeth Trefriw, dyffryn Llanrwst, 
Bettws-y-Coed, a Chapel Curig, a cheir 
bellach fìloedd o ddiu-luniau water- 
colour o^r cymydogaethau hyn : "gwlad 
bell " y diweddar D. Cox, y landscape 
painter enwog, yn britho parwydydd 
parlyrau boneddion Cymru, Lloegr, ao 
Ysgotland. Yr haf blwyddyn i*r diw- 
eddaf yr oedd dau o landscape paintera 
enwog o Loegr yn aros yn hen hotel 
Capel Curig, ac yn tynu darlun o'r 
golygfeydd yn ngnefn yr hotd^ ac o'r 
hen bont hen ffasiwn sy yno*n croesi yr 
aber ddwfr, pan yr oedd benyw bryd- 
ferth, à swp o redyn (fem) yn ei Uaw, 
a chryman ar ei braich yn croesi y 
bont. Tarawodd i feddwl yr arlunydd 
y fath welliant iddo fuasai cael y fenyw 
yna i sefyll ar y bont tra y byddai yn 
tynu y llinellau o honi ar y canyas, 
Gofynodd i feistr yr hotel, a wnai ofyn 
i'r fenyw, ac y cai ddarlun prydferth os 
gwnaL Aed i ymddyddan â'r fenyw, 
addawodd yn rhwydd wneyd, os cai 
ganiatad gan ei meistr, yr hwn gyda 
phob pleser a ganiataodd. Cymerwyd 
y darlun, ac yr oedd yn ddarlun camp- 
us, awd âg ef i Lundain, caed cau gini 
am dano, a dy wedir fod darlun y feny w 
neu'r forwynig hon wedi coàìhaner can* 
gini yn ei werth. Nid yw hyn ond un 
lawer enffraifft ellid nodi, ond madd- 
jeued y darlienydd i mi am "grwydro," 
bis gallwn ymatal.] Gofynai Arthur 
i wr y tỳ, " Dafydd, lle ce'st ti'r dar- 
'luij ynaf "Beti y wraig yma," meddai 
39 



Digitized by 



Google 



380 



THDDYDDAHIOH DTDDOBOL* 



Dafydd, "a*i piynodd o yn ffiùr Dan- 
rwst." (Darlun ydoedd o ndyn âphladur 
íranddo.) ** Llun peth ydi o, Dafydd f 
** Llun angeu, meddai nhw." ** \Vel, i 
beth mae y cryman yna yn dda, ai lladd 
gwair y bydd angeu V* ** Nage ; lladd 
IK)bol, meddai Dafydd. Yna apeliodd 
at y dyrfa, a dywedasant hwythau mai 
IluH angeu oedd ef. Yna troes at 
Morris Jones, a gofynodd iddo, **Ai 
peth fel yna wy t ti yn feddwl ydi angeu, 
Sforriar ''Ŵage." "Wel sut beth 
ydi r " Y peth sy'n symud pobol o*r 
naill fydi'r llall," ebe Morris. **Glywch 
chwi fel y mae pobl y seiat yn gwybod 
mor dda beth ydi angeu," meddai 
Arthur. " Pe baW Morris Jones yn 
tynu Uun angeu, mi f 'asa' yn g'neyd 
llun afon, a phobol yn boddi ynddi hi ; 
g'neyd llun y chwarel a darn o graig 
yn disgyn ac yn lladd rhai ; gwneyd 
lluu rhyw afiechyd a dynion yn marw 
yn ei afaeL Dyna fel y b'asa' fo*n 
gwneyd." Aeth yn mlaen fel yna gan 
brecethu, a'i draed a'i goesau yn sychu 
yn l)raf ar unwaith wrth y tân mawr. 
Fe fyddai Morris Jones yn arfer dweyd 
na chlywodd 'mo Arthur erioed yn 
pregethu mor hwylus a'r waith hon ar 
y darlun hwj: ar y pared. 

Yr oedd y ddau yn aros yno i gysgo 
y noswaith hyno ; a phan ddaetn jt 
amser arweiniwyd hwy i*r ẃmher oreu. 
Ai' ol cau y drws, dechrenodd Arthur 
ddyweyd, *' Morris, mewn lle fel hyn y 
bydd ysbirdion yn y nos, fachgen. ' 
** le, ynte," meddai Morris ; fydd ** ar- 
nochchwiofiirhair "Bydd," meddai 
Arthur. Yr oedd yn rhewi y noswaith 
hono, ac yn bur serenog, a'r Ûeuad 

" Yn edrych drwy'r ffenestri 
I ystafeUoedd hon." 

Yr oedd un gtiarrel o ffenestr y siamòer 
wedi tori, ac yr oedd dam o gadach yn 
llenwi y twll oedd ynddi, Aethant, ar 
ol cyflwyno eu hunain a'u teuluoedd i'r 
Ardwydd, i'r gwely — Arthurwrth yr 
erchwyn, a Morris rhyngddo a'r pared. 
Siaradent am ysbrydion, fod llawer o 
gwmpas yr hen dy hwnw y noson hono. 
Pan yn siarad fel hyn, dyma gath yn 
dod, ac â'i phawen yn teimlo y cadach 
oedd yn y twU yn y çîiarrel, ac o dipyn 
i beth gwthiodd ef i mewn ; a thra yr 
oedd Arthur yn dechreu caeí ei drechu 
gan Mr. Cwsg, dyma'r gath yn neidio i 
mewn drwy'r twll, a thyma Arthur yn 
deflfro, ac yn gwaeddii "Dyma'r.y** 



brydion yn dwad, Morris!" a neidiodd 
drosto rhyngddo a'r pared ; a bu Mor- 
ris mewn trafferth i'w argyhoeddi mẁ 
nid ysbryd na thylwyth têg oedd y gath. 
Cawaant **hun i'w hamrantau" drachefii 
cyn y boreu ; ond nid o'i fodd yr arosai 
Arthur drosnos mewnlle felhynwed'yn. 
Byddai hon yn ystori hoff gan yr Hen 
Broffwyd i'w hadrodd, 

R. O. 



YB lAWN YN CODI DYNION TB FIRST 
CLASS. 

Un weinidogion mwyaf medd > igar y 
Gogledd, tra yn sön am yr iawn, un 
Sabboth yn ddiweddar, a adroddai ani 
yr arholiad rhagbarotoawl i'r ordeinio 
yr aethai drwyddo yn y Trallwm, yn y 
flwyddyn 1863. Yr oedd un o'r gwyr 
ieuainc wedi llwyddo i gyrhaedd y^rst 
class, yn anrhydeddus. Teinüai y 
gwr ieuanc yn falch o'i safle, a Uon- 
gyferchid ef gan amryw ar eilwyddiant 
Yn y vestri/, wrth fyned allan, llongyf- 
archai y Parch. Roger Edwards ef, gan 
ddymuno ei Iwyddiant yn y dyfodol. 
** Mr. Edwards," meddai y gwr ieuanc, 
"wyddoch chwi beth a'm cododd i'r 
first class ?" ** Na wn i," meddai Mr. 
Edwards. ** Wel," meddai y gwr ieuanc, 
** YR lAWN. Yr oedd yna bapyrau ar 
y f Ysgrythrau, Llyfr y Prophwyd Jere- 
miah, ac Epistol Cyntaf Pedr; ond 
nid oedd digon yn yr un o'r rhaî yna 
i'm codi ì'rfirst classy ond yn yr iawn 
yn unig." ** Wel frawd," meddai Mr. 
Edwards, ** mae dirjon yn yr lawn i'ch 
codi chwi a miloedd i'r fii^st classy ac 
i'r first class yn unig y mae ef yn codi." 



ARMINIAETH A CHALFINIAETH. 

Ymddyddan rhiong Mr. Wesley a Mr. Sîmeon, 
fel ei hadroddwyd gan y ditoeddaf, 

GwEiNiDOG ieuanc, yn nghylch tfdr 
neu bedair blynedd wedi ei ordeinio, a 
gafodd gyfleusdra i ymddyddan yn 
gyfrinachol ag arweinydd parchedig yr 
Arminiaid yn y deyrnas hon ; ac er 
gwneyd y goreu oV cyfleusdra, efe a'i 
cyfarchodd yn agos yn y geiriau can- 
lyuol : — ** Syr, yr ydwyf yn deall eich 
bod chwi yn cael eich galw yn Armin, 
ac yr wyf inau weithiau yn cael fy 
ngalw yn Galfin ; felly dychymyffâf 
fod yn rhaid i ni dynu ein cleddyfau ; 
ond, cyn y cydsyniaf fi i ddechreu yr 
ymgyrch, yr wyf, gyda eich caniatàd, 



Digiìized by 



Google 



ÈASÔEDÁtl) ÌRtWFẀYÎ) Ỳ iPWltŴ. 



381 



am ofyn i chwî ychydig o gwestiynau 
yn nghyntaf, nidogywreinrwyddnaer- 
llug, ond er niwyn adeiladaeth wirion- 
eddol ! î* Oaniatawyd y cais gyda theim« 
lad caredig a'r parodrwydd mwyaf, a 
gofynodd y gweinidog ieuanc fel y 
canlyn : — 

" Gyda eich caniatad, Syr, A ydych 
chwi yn teimlo eich hun yu greadur 
llygredig— mor Uygredig fel na feddyl- 
iasech byth am droi at Dduw heb 
i Dduw roi hyny yn gyntaf yn eich 
calonr "Ydwyf,'^ meddai yr hen 
filwr ysbrydol, " yr wyf yn wir." " A 
ydych chwi yn hoUol anobeithiol i allu 
cymeradwyo eich hun i Dduw ar gyfrif 
rhywbeth a ellwch chwi wneyd, ac a 
ydych yn ymddiried yn unig a hollol 
am iachawdwriaeth ar waed a chyfiawn- 
der Cristr "Ydwyf, yn hollol ar 
Grist." "Ond, Syr, tybiwch eich bod 
yn cael eich achub ar y cyntaf gan 
Grist, onid ydych rywf odd ueu gilydd 
ar ol hyny yn alluog i gadw eich hun 
drwy eich gweithredoedd eich hunan ì" 
'* Nac ydwyf, rhaid i mi gael fy nghadw 
yn gwbl oli gan Grist o'r dechreti i'r 
diwedd." Caniatau ynte eich bod ar y 
cychwyn wedi eich dychwelyd trwy 
ras Duw, onid ydych rywfodd neu 

filydd yn alluog i gynorthwyo eich 
un yn eich nerth eich hunan ì" *' Nac 
ydwyf." "Beth, ynte, a oes rhaid i 
chwi gael eich cynorthwyo bob awr a 
phob eiliad gan Dduw, megys baban 
ar liniau ei famr "Oes yn gyfan- 
gwbL" Ac a ydyw eich ymddiried yn 
nollol yn ngras a thrugaredd Duw am 
eich cynaliaeth hyd yn nheyrnas nef- 
oeddl" "Ydyw, ac nid oes genyf y 
gobaith lleiaf ond trwyddo Et." " Yna, 
ynte, Syr, gyda eich caniatad, mi a 
ddychwelaf fy nghledd eto i'r wain, o 



herwydd dyna ydyw fÿ holl Galfin- 
iaeth, fì/ etholedigaeth, ý^ nghyfiawn- 
had drwy ffydd, a /y mharhad hyd y 



diwedd ; y mae hyna yn cynwys yr oU 
a gredaf, a'r modd y credat ; gan hyny, 
os gwelwch föd yn dda, yn lle chwilio 
aìlan am dermau a brawddegau i fod 
yn faes ymryson rhyngom, ni a ymun- 
wn yn unfrydol yn y pethau hyny y 
cydolygwn arnynt. D. ap G. 



Rhagobiâeth Gwybodaeth y Doeth. — 
y doeth a edwyn y fíol, canya Lu yn ífol ei 
han ; ond y flol DÌd edwyn y doetb, canys ni 
DTi ddoeth ei hon. 



BASGEDAID BRÍWFWYD Y 
PWLPUD. 

" Cesglwch y briwf wyd gweddiU, f el na choUer 
dim." — loAN vi. 12. 

GwiRioNEDD YR Efengyl. — Y mae 
pob ymosodiad a wneir yn erbyn yr 
efengyl yn troi allan er Uwyddiant 
iddi. Er hoU ddyfeisiau ei gelynion 
i'w dinystrio, nid ydynt yn tycio dim. 
Er i bjrrth uffern ymgyngreirio yn ei 
herbyn, a chjrnllunio llawer tuag at ei 
gorchfygu, nid ydynt yn enill yn y 
diwedd ond dinystr Uwyrach iddynt eu 
hunain. Nid ydyw eu holl ymosod- 
ìadau ond ystrywiau ynfydrwydd er 
ceisio dyrysu amcanion y Doethineb 
tragwyddol — ynahyfiadau gwendid er 
atal penderfyniadau yr Hollalluog. 
Byddwn gan hyny yn hyderus yn y 
gwirionedd ; peidiwn ag arswydo yn 
wyneb un ymgyrch V\v erbyn. Os 
ymddengys weithiau fel yn encilio yn 
y frwydr, nid ydyw ond parotoi at 
ruthr mwy arswydus : er ymladd 
oesoedd eto, ac enill buddugoliaethau 
mwy ycjplenydd fyth. Y mae yn ym- 
daith yn amlder ei rym heb un arwydd 
blinder. Yn nghanol y gelynion sydd 

Îrn ymosod i*w erbyn, mae yn codi ei 
aw i'r nefoedd, ac yn dywedyd, ** Mi 
fyddaf fyw byth ;" ac yn edrych yn 
ddiofn at yr amser y bydd yn Uywodr- 
aethu yr holl ddaear, a phob anwiredd 
wedi cauei safn. — Farch. Owen Thomas^ 
B, />., LẁerpooL 

GWELED AC HEB WELED.— Y boreu 

heddyw darllenais benod yn y Beibl, ac 
a welais adnod a rhywbeth neillduol 
ynddi, ar yr hon na sylwaswn 
o'r blaen. Pa fodd y gwelais hi yn 
awr, ac nid yn gyntî Yr oedd fy 
Uygaid mor agored o'r blaen, a'r llythr- 
enau mor anüwg. Arglwydd, a oes 
rhyw len denau wedi ei rhoddi dros dy 
air, yr hwn sydd yn dyfod yn deneuach 
trwy ddarllen, ac o'r diwedd yn gwisgo 
ymaith yn llwyr ì Neu, a oedd hyn 
am fy mod yn dyfod gyda mwy o 
awyddfryd at y Beibl nag o'r blaen ì 
Yr oedd Uaeth o'r blaen yn y fron, ond 
nidoedd yplentyn hyd ynawr ynddigon 
newynog i ganfod y deth. Yr wyf yn 
ffweled na phaid olew dy air byth 
beidio cynyddu tra y dygo rhywun 
lestr gwag ato. Bydd yr Hen Desta- 
ment yn J^tament Newydd i'r hwn 



Digitized by 



Google 



BA80BDAID BIOWfWtD T FWIftrD. 



a ddaw ato ^da dymuiiiad newrdd 
am addysg.— ParcA, Thomas Fuíler^ 

Y Brenin Tragywyddol.— Y mae 
llawer iawn o ffurflywodraethau y byd 
yn eefyll yn rhwystr i grefydd. Y 
mae lluaws o freninoedd y ddaear a'u 
hwynebau yn erbyn teyrnas Crist. Y 
maent eto, yu gystal ag yn nyddiau y 
Salmvdd, "yn ymgynghori yn nghyd 
yn erbyn yr Arglwydd, ac yn erbyn ei 
Grist ef." Ond ni saif y cwbl ddim o 
flaen Mab Duw. Ni welsoch chwi 
erioed mor ddidrafferth y mae efe yn 
gallu trin y breninoedd. Weithiau 
rhydd blwc i hen frenin erledigaethus 
i blith y meirw ; bryd arall, y mae yn 
goniwchlywodradthu y mesurau y 
maent yn eu bwriadu er drygioni i 
wneyd cymwynas iV achosj ac fe 
fydd efe yn trin y ddaear wedi i'r bren- 
inoedd sydd arni yn awr feirw. Y mae 
wedi ei ordeinioi fod yn Frenin yn dra- 
gywydd. Y mae Uwch pen Alexander 
Fawr— gwr a fu yn ddychryn i'r byd 
unwaith— yn rhyw ddymaidbach mewn 
beddrod yn y Dwyrain jnna ; nid oes 
yna ddim'Uonaîd cwpan ohono heddyw, 
ac nid oes ol coron amo ; ond y mae y 
Pen a fu dan y goron ddrain o dan 
coron y gogoniant heddyw, a hono yn 
fiawn perlau. Y mae yna ry w ddym- 
aid bach o.lwch, mewn rhyw feddgell 
yn y Dwyrain, a fu yn gwneyd i fyny 
ddwylaw Cyrus, y rhai a fu yn dal 
teyrnwialen oedd yn ddychryn i hoU 
genedloedd y ddaear ; ond nid oes dim 
ol teyrawialen ar y Uwch heddy w ; ond 
bendigedig! y mae'r llaw hono a fu 
dan hoelion ar bren yn dal teyrnwialen 
heddyw, a theyrnwialen ag y mae y 
cythraul yn uffem yn ei hofni, a phob 
angel yn plygu mewn ufudd-dod iddL 
— Farch. John Jones, Talysam, 

"Ac UN Cyfryngwr hefyd." — 
Nid oedd eisieu cyfryngwr yn y gread- 
igaeth, fel yr oedd pan ddaeth aílan o 
law Duw : yr oedd organ fâwr bodol- 
aeth greadigol yn hyfryd chwareu tôn o 
fawl i'r Hwn sydd " yn crogi'r gogledd 
ar y gwade, a'r ddaear ar ddiddym." 
Nid oedd eisian canolwr rhwng " Tad 
yr ysprydoedd '' a'i greaduriaid y pryd 
nyny, nid oedd cwmwl dudew pechod 
yn duo un ran o'i ymerodraeth eang. 
*' Yr hwn a fercbyg nef y nefoedd, a'i 
enw yn Jah."— ParcA. T J. Wüliams^ 
JAandüo^ 



Crefydd Anohyfartal. — ^Y maé 
rhai, megys ar yr aden yn wastadol, 
yn gosod hoU bwys eu crefydd ar redeg 
yma ac acw i wrando pregethau. Heb 
iawn ystyriaeth o'r hyn sydd ddyledos 
araynt gyda'u galwedigaethau, nac yn 
eu teuluoedd, nac yn yr ystafell ddir- 
gel ychwaith, maent fel pe yn meddwl 
ddarfod eu danfon i'r byd yn unig i 
wrando pregethiad y gair. Grellir yn 
gymwys gymharu y cyfryw i wartheg 
culion Pharaoh. Maent yn Uyncu llawer, 
eithr eisieu medra cnoi eu cil yn 
iawn nid ydynt yn ffynu, ond mae eu 
heneidiau yn gul ynddynt. Mae eu 
proffes yn dwyn mwy o ddail nag o 
ffrwyth. Ond pe byddai y deuddeg 
Apostol eto ar y ddaear, ac iddynt 
hwythau eu cwrando oll jrn yr un 
wythnos, a bod yn ddyfal yn yr ymar- 
feriad o addoliad dirgel a «.heuluaîdd, 
ac heb gyflawnu yn gydwybodol eu 
dyledswyddau perthynol iV sefyllfa- 
oedd yn y byd, ni byddai genym ond 
beio ar eu hanystyriaeth, ac nid can- 
mawl eu zel. Mae pob peth yn dda 
yn ei amser ; ond os bydd y naiU 
ddyledswydd yn myned a lle r llall, 
mae yn arwydd naill ai o ddiffyg 
neu wendid synwyr.— ParcA, 
Boberts, Cíynnog. 

Heb y wisg briodas.— " Gjrfaill, 
pa fodd y daethost i mewn yma heb 
fod genyt y wisg briodas] ac yntau a 
aeth yn fud." Dywed rywbeth drosot 
dy hun. Dywed nad oedd y wisg yn 
dy fiìtio dl " Na, na ! nis gallaf ; hi 
a ífitiodd filiynau o fy math, ac yr 
oedd yn gymwys yn wir i minau." 
Wele, dywed ei bod yn rhy goatus i ti 
eichymeryd. "Na ! pa fodd y beiddiafl 
Yr oedd hi i mi ond ei chymeryd ; nid 
oedd dim arian na gwerth yn eisieu am 
dani." Gwna ddadleuynte na chefaist 
ti erioed gynygiad o honi. " Ah ! ofer 
i mi ddyweyd hyny ychwaith. Do, 
mi gefais gynyg o honi yn daer ac yn 
aml. Ond mi a ddiofelais ac a 
anufuddheais er fy nystryw. Nid oes 
genyf air i'w ddywedyd drosof fy hun." 
"^c yntau a aeth yn fad** — Pardi, 
Ehenezer Richard, Tregaron. 

" Byw trwy Ffydd."— Yr oedd yr 
luddewon caethgludedig yn ** byw 
trwy ffydd, pan nad oedd ganddynt 
nemawr o ddim arall i fyw amo, a 
gwnaethant fywoliaeth lled dda o 
Byny hefyd,— JoA» Tnnff. 



Digitized by 



Google 



fPRAŴH-DDỲŴBÄIADÀtT Y TÀt>ÀÜ; 



«Òydwybod to Cyboit,— Sydd fel 
llew yn cysgu, yr hwn, pan ddeffry, a 
rua ac a chwyrna. — Broohs, 

Enw o Gristion hbb Ddelw Dirw 
— Sciçio Affricanus, mab i un o'r cad- 
fridogion galluocaf a welodd y byd 
erioed, oedd Iwfrddyn, oferddyn, a dy- 
hiryn gwael ac isel, heb ddim o ragor- 
iaethau y tad ynddo ; eto gwisgai hwn 
íodrwy, ar yr hon yr oedd darhin ei 
dad. Fasîwpd dsddf yn senedd Rhuf- 
ain yn gwahardd y bachgen i wisgo y 
fodrwy am na feddai ddim o ragoriaeth- 
au y tad. Felly, os ydym yn proffesu 
ein bod yn blant i Dduw, ac yn galw 
arno fel ein Tad, oni ddylem geisio bod 
yn debyg iddo mewn santeiddrwydd : 
"Byddwch chwi, gan hyny, yn ber- 
fíaith, fel y mae eich Tad yr hwn sydd 
yn y nefoedd yn berffaith." — Parch, 
T, JameSy M,A.y Llanelli, 

Crist yn Uraig.— Os gwelaist ti 
Grist, ti a*i gwelaist yn graig uwch na 
hunan-gyfiawnder, satan, a phechod. 
Ac y mae y graig hon yn dy ganlyn di, 
ac fe fydd yna ddefnynau parhaus o 
fel a gras yn dysgyn o r graig hon, i*th 
foddloni. — Wilcox. 

Oredu yn Nohrist — Nid oes ond 
cadduç ansicrwydd jm amdoi tynged 
ddyfodol y dyn sy heb ran yn Nghrist, 
ond yn nechreuad y gwaith da, teflir 
gwawl ar y cyfan ar unwaith : can- 
fydda beth a fydd ef byth. Mae y 
dechreuad yn ernes o'r gorpheniad. 
Mae cam cyntaf y pererin ysbrydol i 
ogoniant yn emes o r cam olaf a ded- 
wyddaf yr ochr draw. Gall yr hoU rai 
a heddychwyd **fod yn hyderus yn 
hyn, y bydd Tr Hwn a ddechreuodd 
ynddynt waith da ei orphen hyd ddydd 
lesu Grist."— ParcÄ. W. Tlwmas (Is- 



FFRAETH.DDYWEDIADAU Y 

TADAU. 
Tbstyn Peiíodol i'r Amgylchiad. 
— Darfu i'r diweddar Barch. W. Am- 
brose fod unwaith mewn penbleth am 
destyn, am ei fod wedi cael gwahoddiad 
i roddi y cynghor i'r eglwys yn ngwas- 
anaeth sefydliad gwemidog ami. Yr 
oedd>amryw o weindogion wedi bod ar 
yr eçlwys hono o'r bíaen, ond o her- 
wydd ymddygiadau un o'r diaconiaid, 
yr hwn oedd grydd wrth ei alwedig- 
aeth, nid oedd i neb yno ddinas bar- 
haua. Mewu ymddyddan &g ua o 



enwoÿon y pwlpud Cymreigdywedodd 
Mr. Ambrose ei helynt; a thyma'r 
efengylwr ffraeth yn nodi y testyn hwn 
iddo, fel nn penodol i'r amgylchiad : — 
" A osodi di fach yn ei ffroenau ef î neu 
a dylU di as^rn ei èn ef â minawyd]*' 
(Job iv. 2.) 

Ojürdded yn Araf a Rhedeg yr 
Yrfa. — Yr oedd yn ddiweddar hen 
frawd parchus yn yr efengyl yn preg- 
ethu ar y testyn, " Mi gerddaf yn araf 
fy hoU nynyddoedd yn chwerwedd fy 
ysbryd," mewn lle ag yr oedd yno 
frawd arall i bregethu ar ei ol. Teimlai 
yr olaf fod yr hen frawd yn hynod araf 
yn cyrhaedd diwedd ei breíçeth. Ar 
ol cyrhaeddyd y diwedd, dyma'r olaf 
ar ei draed, ac yn rhoddi allan y peniU 
canlynol : — 

" rhedwn bawb yr yrfa, 
Dyma'r dydd ; 

I'r bywvd am y cynta', 
Dyma'r dydd," &c, 

Oyhoeddwr Barddonol. — Yroedd 
hen bregethwr pwt, o'r enw Dafvdd 
Tomos Offi, Llanddewi-brefi, yn hoff 
iawn o ddefnyddio geiriau o seiniau 
cyffelyb, fel y byddai rhywbeth tebyg 
i gynghanedd yn ei bregethau, a hŷd 

În nod ei ymddyddanion cyffredm. 
'ybiodd un hen flaenor na ddylesid 
cyhoeddi gwr mor hynod yn gymhwys 
yr un fath a rhy w bre^ethwr arall. A 

Ehan ddaeth yr amser i gyhoeddì v gwr 
wn yn y Ue y Sabboth canlynol, dy- 
wedodd— 

** Y mae Dafydd Domos Offi, 
O Landdewi-brefi, 
Sir Abertcifi, 
Yma yn llefarn, 
Wythnos i lieddy." 

Y BARNWR a'r lleidr.— Er's Uawer 
flynyddoedd yn ol, yn y wlad, yr 

oedd yr hen farnwr , yr hwn 

oedd yn byw yno, ychydig uwchlaw 
Olifton, ac yn myned yn líed fynych 
i Bristol, un noson wedi eistedd i fyny 
yn lled hwyr gyda chyfeillion. Yn 
mhen tuag awr wedi iado fyned i'w 
wely, efe a ddeffrodd ; ac er ei ddych- 
ryn, gwelai leidr yn syllu arno drwy 
ffenestr yn agos i draed y gwely. 
Oiliodd y barnwr ychydig yn ol ; cil- 
iodd y lleidr ychydig yn ol. Syllai y 
bamwr ; syllai y lleidr. Rhoddodd y 
barnwr ei law o dan y gobenydd, 
a thaniodd drwy ddrych (looJcing 
glas8/)f gwerth yr hwn oedd deg punt 
m wnaeth y Ibidr ei ymddangofiiad 



Digitized by 



Google 



:»4 



OKtBXÁÌ7 T DOlftáíÒ]^. 



drachefh, ac ni ddywedodd y barnwr 
ry w lawer. 

Pbiodi EHYWUN.—Daeth benjrw 
Wyddelig un tro atglerigwr yn Oanaoa, 
a gofynodd pa faìnt oedd ei dâl am 
brìodi "rhywun." Atebodd yntau, 
**Dolar a haner/' ac aeth Biddy 
ymaith. Yn mhen ychydig ddyddiau 
wed*yn, pan alwyd ef at y drws, cyf- 
archwyd ef gan yr un person, gyda*r 
sylw ei bod wedi dyfod i gael ei phri- 
odi. ** O'r goreu," meddai y g weinidog ; 
ond pan ganfyddodd, er ei syndod, nad 
oeíld neb gyda hi, chwanegodd, " l*a le 
ymaeydynT Edrychodd Biddy yn 
Bynedig a gofìdus, ac arddangosiad ei 
bod wedi cael siomedigaeth fawr, a 
gofynodd, ** Onid ydych chwi yn dyfod 
ohydi'rdynhefydr 
FpORDD NBWYDD I*Il OWELY. — Wedi 

wythnos galed o waith, a chael cyflo^ 
dda nos Wener, petiderfynodd Dafydd 
Sion WiUiam fyned am aro nos Sadwrn 
tua'r dref, ac i fwynhau eî hun uwch- 
ben llymaid o ddiod. Gŵr go hwyr 
oedd Dafydd i ddychwelýd gartref, ac 
nid oedd nemawr byth yn dychwelyd 
yn sobr. Rhag iddo losgi pan ddeuai 
gartref, arferai y wraig osod y tân 
allan, a myned i orphwys yn brydlawn. 
Ar y noson hon, yr oedd Dafydd wedi 
gwisgo ei ddillad goreu, a chrys gwyn 
fel yr eira am dano. Rhyw bryd yn y 
boreu, wele Dafydd yn dyfod, ac yr 
oedd y ty yn dywyll : nid oedd eisieu 
swper, a'r gorchwyl nesaf oedd myned 
i'r gwely ; ond yn Ue cymeryd y grisiau 
i'r llofft, cymerodd y simne ; y gris 
cyntaf oedd y pentan, a'r ail oedd 
damper y ffwrn ; ond gan ei fod yn 
methu ymwthio yn uwch trwy hudd- 
ugl, trodd yn ol, a deallodd ei gam- 
gymejriad ; yna ymgripiodd i'r Uofft, 
ac i'r gwely at y wraig. Pan ddeffrodd 
ei wraig ar doriad y dydd, bu agos iddi 
lewygu gan fraw wrth ganfod dyn du 
mawr yn gorwedd wrth ei hochr ! 

Pris llabthferch — Cyfarfyddodd 
boneddwr ieuanc yn Kilkenny a llaeth- 
ferch brydferth yn agos i'r parade^ a 
dywedodd, **Faint a gymerwch am 
danoch eich hunan a'ch llaeth, fy 
anwylydî*' Atebodd yr eneth yn 
uniongyrchol, '*Chwi eich hunan, a 
modrwy aur, syr." 

EwCH YN MLAEN.— Pe y syrthiai 
dyn dros y bwrdd oddiar un o ager- 
longaa y Mitaiasippi yn ystod rhedeiía, 



ac i'r gwyliwr lefain ar y caáben, 
*• Teithiwr dros y bwrdd !" efe a ofynai, 
" A ydyw wedi talu ei gìudiad T Oa 
derbynia atebiad cadamhaol, efe & 
floeddia, " Ewch yn mlaen !'* 

Dau yn aYPARTAL I tJN. — ^Pan oedd 

y Doctor A a Mr. B yn cerdd- 

ed fraich yn mraich un diwrnod ar 
hyd yr heol, sylwai wag wrth gyfaill, 
*' Y mae'r ddau yna gyda'u gilydd yn 
gyfartal i un lleidr ffordd fawr." " Sut 
felly T " Oblegid mai meddyg'a chyf- 
reithiwr ydynt— eẁîÄ arianneu eìch 
bi/wyd. 

Maddeoant Negro. — Yr oedd 
negro ar fìn marw, a dadganai y gwein- 
idog iddo y priodoldeb o faddeu i 
droseddwr o Negro arall. Atebodd 
yntau, " Os bydd^ tarw, Massa, gwnaf 
faddeu iddo : ond os byddaf byw, 
rhaid iddo wýlio !" 

GEIRIAU Y DOETHION. 

Arfeeion Anweddus, OND LLEI) 
Gyffeedin. — Personau yn aros tu 
allan i'r addoldy yn heidiau bychain 
i weled pawb ereill yn myned i mewn 
cyn yr ant i mewn eu hunain. Dyfod 
i mewn i'r addoldy gyda gwynebpryd 
eofn, a cherddediad rhwys^awr. Ym- 
ddwyn trwy ystod y cyfarfod fel pe na 
bae yr un neges ond cael edrych ar 
bawb yn tynu eu sylw hwy. Atüs 
gartref nes bo yr amser penodedig i 
ddechreu y cyfarfod ar ben : '* Gwylia 
ar dy droed pan fyddech yn mynei i 
dŷ Dduw, a bydd barotach i w^rando 
nag i roi aberth ffyliaid ; canys ni 
wyddant hwy eu bod yn gwneuthur 
drwg." 

PeTHAU GWERTfl SYLWI ARNYNT.— 

Peidiwch byth teimlo yn ddig wrtìi 
neb am ry wbeth a dybioch yn gam a 
chwi, hyd nes byddoch yn gwybod 
dyben y person a wnaeth y peth ; ar 
ol cael hyny i'r golwg, ymddygwch yn 
y flordd oreu i leihau y drẁff. N» 
fernwch gymeriad un dyn wrth ym- 
ddangosiad allanol pethau. Cymerwch 
blaid personau absenol a feîir amynt 
gan ereill o'r cwmpeini mor belled ag 
y caniata gwirionedd a phriodolde^ 
Peidiwch meddwl yn Uai parchus am 
neb herwydd ei íod yn gwahaniaetha 
yn ei farn oddiwrthych chwi. An- 
weddus yw gweled dyn ieuanc yn 
dadleû gydag henafgwr mewn dnU, 



Digitized by 



Google 



BÀBDDOHUSTH. 



385 



penderfynol, a honiad BÎcr ei fod yn 
lawn. Na fjrddwch ffraeth ar draul 
teimladau ereiU, y mae hyn yn arwydd 
lled ddrwg yn nghymeriad dyn. "Pan 
luewn owmpeini, dywedwch cyn Ueied 
ag a alloch am (fanoch eich hunain 
a*ch ]. erthynasau. Peidiwch bod yn 
dueddol iawìi i roddi eich cynghorion 
i ereill, heb iddynt eu gofyn genych. 
Na feddyliwch yn well am bechod pan 
y gwelwch y cyfoethogwyr yn ei gyf- 
lawnu, nac yn waeth am rinwedd pan 
y cewch ef yn y tlawd. ddylyn y 
pethau hyn, bydd i chwi ychwanegu 
at eich hapusrwydd eich hunain, a 
gallwch fod yn gymhorth i ychwanegu 
at yr eiddo ereiîl. 

YsBRYD Oeistionogaeth. — Nid 
oes dim ysbryd rbagfarnllyd mewn 
Cristionogaeth, na dim ysbryd pleidiol. 
Ei hegwyddor hi y w haelioni difesur i 
bawb. Trueni na bae y dynion a ddi- 
flasir gan yr hyn a eilw rhai yn grefydd, 
yn troi tua meusydd Bethlehem a 
ffyrdd Palestine i'w gweled yn ei 
thlysni a'i phrydferthwch ei hun. 

Y DULL lAWN I ASTUDIO Y BeIBL. 

— Spalatar, cyfaill i JMartin Luther, a 
ofynai iddo unwaith beth oedd y dull 
goreu i astudio yr Ys^rythyrau. 
Atebai Luther, "Y mae eich cyfar- 
wyddo pa fodd i astudio yr Ysgryth- 
yr lân yn fwy nag a allaf. Oud os. 
ydych yn dymuno gwybod fy nuU i, 
ni chelaf ef rhagoch. Y mae yn dra 
sîcr uas gallwn gyrhaedd dealltwriaeth 
o'r Ysgrythyr drwy astudiaeth na 
thrwy y deall. Eich dyledswyJd 
gyntaf ydyw dechreu drwy weddi. 
Erfyniwch ar fr Arglwydd, o'i fawr 
drugaredd, roddi i chwi y gwir ddeall- 
twriaeth o'i Air. Nid oes deonglydd 
arall i Air Duw ond Awdwr y Gair, 
fel y dywedodd efe ei hunan, *A 
phawb a fyddant wedi eu dysgu gan 
Dduw.' Ka obeithiwch am ddim 
oddiwrthych eîch hun, ymddiriedwch 
yn Nuw yn unig, ac yn nylanwad ei 
Yspryd. Oredwch hyn ar air un sydd 
wedi cael profiad." 

Crefyddwe ofnus. — Adwaenwn 
gyfaill, yr hwn bob tro y dywedai ei 
brofìad yn y cyfarfod eglwjrsig, a ofalai 
ychwanegu ei fod yn oíni nad oedd 
ganddo grefydd dda. Nid oeddwn yn 
deall yn iawn pa beth a feddyliai. 
Gwyddwü nadoedd yn ofni cymeryd 
o*r owpau sydd ya bratbu fel sarph, 



pryd bynag y byddai amo awydd am 
hyny, ymroddai yn ddiofn i bleserau 
cnawdol ac ynfyd ; ymgymysgai i fynu 
â chyfeiUion cellweirus ac aunuwiol ; 
ond er hyn ofnai am ei grefydd. Nid 
allwn ei gredu. Ond fe ddylai ofni. 

LLWOH AUR. 

CoFADAiL Traoywtddol. — ^Y mao moment 
o amser yn gofadail tragywyddol. 

Y Neidb. — Mae y neidr, er newid ei chroen 
yn cadw ei cholyn. 

Y Lleiap ei Synwyr.— Y rliai mwyaf hun- 
anol y w yn wastad y rhai lleiaf synwyrol. 

Sel heb Wybodabth.— Ysbrydiaeth ber- 
yglas ceffyl dall yw sel heb wybodaeth. 

Y GoBEü o'r Ddau.— Y mae yn wtU eael 
taBgnefedd heb lawnder, iia Uiwnder heb 
daugnefedd. 

GwYBODAETH.— Addnm y cyfoethog a ohyf- 
oeth y tlawd yw gwybodaeth. 

Dyooslwch yb Ofnüs.— Bydd yr ofnas yn 
ddyogel ar ben ei daith. 

A'EBFFEiTHBWYDD Daioni. — Cyflawnìad di- 
baU o weitbredoedd da, yw perlieiihrwydd 
daloni. 

Ctfleüsdra sydd heiuyf i giUo, a diog 1 
dJychwelyd. 

EDiFEiEwcH.--I'r pant o edifeirwch y rhed y 
dwfr faddeuaDt. 

GWIRIONEDD. 

Tlws flodeayn yw gwirionedd, 

Ddaeth o'r nef i Kden draw, 
Ac a blanw)d mewn dyueliaetii 

Yno, gan y Dwjfol law ; 
£r i awel oor, ddifaol, 

Wywo blodau teg yr ardd, 
Cuddiwyd hwn gau uden ddwyfol— 

Aroa mae o hyd yu hardd. 

Harddwch pur a gwyn digymyj«g, 

Heb yr uo o'i ddail yu wy w, 
Ac a erys byth heb wywo, 

BIod*yn anfarwjldeb yw ; 
Du gymylau weür weithiau 

Arno'n tywallt ilid yn Ilawn, 
Ynlau rhwu>? y dafnau'u gweun, 

Gan aroglu'u bcraidd iawu. 

Hofî y w gan yr angel dysgUer 

Dremio droit ymylan'r nef, 
Gau fwynbad yu methu pdidio 

Syllu ar ei degwch ef ; 
BhwDgei dJaiI mae par santeiddrwydd 

A thaugnefedd yno'u byw, 
Ac yn eglur iawn canfyddir 

Ar ei ìfyuwtìa ddelw Dnw. 
Fenh'e. Iago Ionawb. 

PREN Y BLODAU GWYNION. 
Cynyrchwyd yr ymgom gaulynol wrth weled 
y plânigyn nchod, v tro oyntaf, dan ei goron 
fl^daa, yr hirji a bUnwyá gan fy anwyl briod 



Digitized by 



Google 



386 



mtE Y DETW, 



SCargftret Jenldnt, nercli i D. ao Unula 
aTÌes, Bethania, Ceredigion) ychydig cyn ei 
marwolaetb ; yr hon hefyd a gymerwyd ymaith 
yn mlodaa ei dyddiati. 

Fl )detiog bren 1 yr "wyt mewn brî, 

Dan goron flodau hyf ryd« 
Tra mae y llaw a'th blanodd di 

Yn Rwy wo yn y gweryd ; 
Eneinia'r nos dy brydferth ben 

Ag olew gwlith y nefoedd, 
À phan belydra haal y nen 

Dysgleiria ar dy wi^goedd. 

Mae'th weled yn dy wisgoedd clyd, 

Yn dwyn i'm bron adgofion, 
Am nn a f a mor hardd ei phryd 

Ag yw dy fludaa gwynion ; 
Ond Ow ! mae wedi cilio draw^ 

Fel CYsgod y diflanodd, 
Ond wele di yn gof o'r llaw— 

Y dyner law a'th blanodd. 

Pa hyd y byddi di, fy mhren, 

Yn adnewydda'm cofiou ? 
Pa hyd yr erys ar dy ben 

Dy flodau i ti'n goron ? 
Mor brydferth wyt, dan berlnwg \rlith, 

Mor hardd yw'th wedd nrddasul ! 
O bydded i ti aros lyLh 

Yu d' niddwisg wen freninol. 

Pan welwyf di 'rwy'n cofio'r bedd 

Lle mae y llaw'u malario ; 
A chofio'r wyf am wlad yr bedd, 

Lle nad yw'r blodau'n gwywo ; 



Br hardded yw dy wedd yn âwr, 

A thlysed yw dy flodaa, 
Daw gaaaf gyda'r stormydd mawr, 
. rth wy wo di a minau. 
Mae blodan teca'r Uawr i gyd, 

Er hardded ynt, yn trengu, 
Ond byth ni threaga'r blodaa drud 

Sydd fry yn ngardd yr lesu ; 
Mae'r prenan yno'n îr o hyd, 

A Uawn o wir harddineb, 
Ac wedi 'a gwisgo byth yn glyd, 

A gwiagoedd imfarwoldeb. 
CumÌHDrla J. J. (Mahop .) 

DIOLCHGARWCH AM Y CYKHATJAF. 

Da ostwDg, mewn tlawd isder, — i ddiolch 
A ddylem bob amser ; 
Yn aflan iawn o flaen Ner, 
Dos, adyn, mewn dwya hyder. 

Hael wenan Duw Hhaglnniaetli, — a*i aHa 
Sy'n lliwio'r greadigaetb, 
O'i hiw rydd, maesydd a maeth 
Gain huíiodd yu gynhaliaeth. 
Llunydd cymylau llawnion, — ^ydyw*r lor, 
Ŷ doeth Arglw}dd ffyddlawn; 
A'r haal mawr uwch llawr yn Uon 
Ymwena trwy'i orch'mynion. 
Bob amser y mae tynerwch— yn llawn 
Gan Ddnw'r Uuoedd, eefìwch ; 
I'r cadam lor y codwch— lef o fawl, 
Delwych, gywirawl gân diolchgamrch. 
M. Gbiffith. 



^tlgtrfb» jí pis. 



NYTH Y DRYW. 



JESTYN cyffredin ymddyddan 
tref a gwlad, yn bresenol, yw 
caledi yr amseroedd. Y mae'r 
amseroedd, yn sicr, yn ddigon enbyd, 
03 nid yn ddinystriol i filoedd. Nid 
yw yn boaibl rhagweled oi efFeithiau ar 
gymdeithas, presenol a dyfodoL Y 
mae bellach wedi cyrhaedd pob dos- 
barth, gwreng a boneddig, tlawd a 
chyfoetho^. Gwelir cydgyfarfyddiad 
o bethau dinystriol, fel pe bae Lly wodr- 
aethwr y byd yn benderfynol o gosbi, 
a*r hwn sydd yn ceisio ífoi rhag un 
drwg sydd yi fnan yn syrthio iV llall, 
nes y mae yn gweled, ac yn gwaeddi 
"Nid oes gware(ìydtl." Heblaw llawer 

bethau ereiU syild yn fygythiol, y 
mae'r gwynt, y gwlaw, y llifeiriant, a r 
anhinedd yn bygwth dinystr ar bob 
peth ; yn bygwth yr ychydig ffrwyth- 
au â dinystr llwyr, o ddiffyg defodol 
wythnosau y cynhauaf- Eto yn nghan- 

01 hyn oll, bydd Uawcr yn methu 



gweled neb yn fwy na hwy eu hunain. 
Anffyddiaeth sydd yn gref yn nghalon- 
au dynion ; a llawer sydd yn gofyn, fel 
Herod g3mt, " Pwy yw yr Arglwydd t 
Yn mha le y mae yn cyfanedduí Beth 
ydyw? Pa fodd y daeth i fodr a 
llawer o bethau cyffelyb, y rhai a ar- 
wyddant anghrediniaeth o, a diystyr- 
wch ar, y drychfeddwl am y Bod o 
Dduw gwbl. Ond, "Gwellt yw*r 
bobl," er hyny : ** Yr Arglwydd sydd 
yn teyrnasu." lë, " Efe y w dy lor di, 
ymostwng dithau iddo ef." Dyna yd- 
y w y ffordd fyraf a sicraf am arbedud. 

Dafydd WiUiam Dafydd, maddeu- 
wch i mi am beidio rhoi cyfleusdra i 
chwi i siarad ; yr ydym wedi &ch. 
gweled ysmeityn. 

" wel, na feindiwch, y mae yn dda 
genyf eich clywed jm ymddyddan am 
betnau ag y mae y fath deimlad yn y' 
wlad o'u plegid. Yramseroedd sydd 
acwgyda nirhwng pob dau,ond ycbydig 
sydd yn codi eu golygon tua'r nef ; 
eithr yn hy tiach yn edryoh i lawx taa'f 



Digitized by 



Google 



HYTH Y DBTW. 



387 



ddaear, ae yn mettdithioY Uywodraeth- 

ST gwladwriaethol, felpe oae yr hoU 
u yn ea d^rylawhwynt Nid jrw yn 
bosibl cael gan y bobl i edrych i fynu : 
fel moch y mynant fod, yn edrych i 
lawr hyo, ac yn ymdreiglo yn y dom 
er pobpeth. Nid oes a ^ont â'r nef- 
oedd; ni chydnabyddant lywodraeth 
JB yr uohelderau ; eithr yn y pridd 
tew a'r clai tomlyd y mynant fyw, ac 
**ni welimt uchelder yr Arglwydd." 
Pwy ddydd, y dyn, yr oeddwn yn oeìsio 
dadleu fodUaw gan y Goruchaf yn hyn 
<dl, ac nad ydym ni yn gwybod dim 
beth sydd y tu cefti i'r cymylau du sy dd 
yn bresenol yn taflu eu hesgyll dros jrr 
hdll dir ; a thra yn nghanol y diacourse, 
dymaddauneudn yngwaedm mai achos 
7 gwasgfeuon i gyd jrw y flfrae sydd 
rhwng Sir. Gladstone aDlsraeli; a ni 
sydd yn gorfod dyoddef rhwng y ddau. 
Yn siwr, nid oedd y rhai hyn yn 
grefÿdd wyr. eto dylasent f od yn ddigon 
call i dd^ a chyffesu fod rhy wun yn 
llywodraethu hebddynt hwy ; eitnr 
rhyfeddais yn fwy na dim am Shau 
Bichard, o'r Siop. menyw o synwyr 
cryf, ae yn crefyadol a phob peth, yn 
wraig barcEus mewn cysylltiad â'r 
4n/ufH eto Uefarodd fel un o'r ynfyd- 
ion. 'Dafydd William Dafydd,' meddai, 
* peidiwch a bermanu fel hyna, y ddau 
ddyn yna, yn enwedig y D'Israeli 
hwnw sydd yn gosod y byd yn ben- 
ben, ae yn achoei yr hoU dlodi a'r 
dyiyswch i gyd: a wyddoch chwi, 
Dafydd, ddaw llwyddiant byth yn 
Ynys Prydain tra fyddo'r hen Jew yna 
yn ben ar y Lljrwodraeth ; i lawr ag 
ef ac fe ddaw rhywbcth wed'yn.' 
Meddwn innau wrthi, Am clywch, 
Shan Richard, ymswynwch ; cofiwch 
beth yr ydych yn gymenrd amoch ; yr 
ydych chwi yn un o'r prif aelodau gyda'r 
entoad yn yr ardal hon, ac yn cym- 
eiyd amoch eich bod yn dduwiol, eto 
yn siarad íel un o'r ynfydion. Yr 
ydych yn meddwl mai yn llaw dyn y 
mae Uywodraeth y bya ; yr -wyf yn 
ThylMldu am danoch chwi, Shan Bicn- 
ard, yn wìr,eich bod wedi eich darost- 
wmt mor isél, a rhoi esiampl mor wael 
o naen y byd. Pa fodd y mae dch 
pytotws chwi, Shan Richard, eleni? 
Djji cato ni, Da^dd bach, y maent 
-wcdi pydrubron i gyd.' A gawsoch 
cbwi'r gwair oddiar y caedanyty, yr 
^eddwnynei wded ynduo yrwythnos 



ddîweddaf í * Naddo yn wir, Dafydd, 
nìd oes yr un siawns ; acymae erbyn 
heddjrw yn werth y peth nesaf i ddim.* 
Wel, Shan Richard, nis gall lai na bod 
yn ofìdus wrth orfod gweled pethau yn 
pydru ^laen ein Uygaid, ac neb ddim 
genym i'w wneuthur. * Wel yn wir, 
Dafydd, y inae felly.' Wel yn awr, 
Shan Richard, a ydych yn meddwí 
mai'r hen Jew fu ẃi melldithio yr 
ardd bytatws? a ydych yn meddwl 
mai efe sydd yn pen iddi wlawio, a 
pheri i'r gwair a'r ydau bydra o flaen 
eich llygaid? Ydych yn meddwl mai 
y Jew sydd yn peri i'r haul godi, a 
pheri cuddio ei wyneb â chwmwl, gan 
arllwys gwlaw fel ag i ddryllio y cnyd- 
au? ! Shan Richard, ffei chwi ! a 
chwithau yn grefyddwraig, a phob 
peth ; îe. yn un o wragedd parchusaf 
yr enwaá yn y gymydogaeth, eich bod 
yn gallu dweyd y fath beth, mai yr 
hen Jew, y rhywheíh^ oedd yn achos 
o'r cwbL Cerddwch i'r tỳ, Shan Rich- 
ard, ac edifarhewch, a gweddiwch am 
faddeuant." 

Da iawn, Dafydd, yr ydym jm medd- 
wl eich bod wedi triny mater yn ddoeth. 
Pwy, wys, sydd yn awr yn llywodr- 
aethn y byd, tra y mae ẀigB a 
Thories yn saethu ar hyd y gwledydd ] 
Mae St Stephen yn wag, md oes swn 
dim yno ; neb yn cynyg ac eilio, nac 
un gwelliant o naen y tỳ ; pawb wedi 
ffoi a gadael y byd i gymeryd ei gwrs 
fel y ŵllo ; ac yn ry wfodd y mae yn 
myned yn y blaen, er eu bod hwynt 
oll a'u mheddylfrýd yn bresenol ar 
ladd ysgyfamoged a phecLsanU^ a 
çhethau cyffelyb, yn nghyda bwyta ýh 
fras ac yfed gwin. Bydd yrhenawr- 
lais, Big Ben, ar ben twr y Senedd-dy 
yn taro, pan y bydd pob awr yn myned 
heibio, yn rhybyddio y trigolion fod 
amser ŷn myned heibio yn fuan, ac y 
bydd iddo daro yr ergyd olaf yn fuan. 
Dyna brif weinîdogaeth y Senedd-dy 
yn awr, ie, yr unig weimdogaeth, aT 
un bwysicaf bob amser. Ah ! Di^dd, 
y mae un i gael sydd yn fwy na Glad- 
stone a D'Israeli, yn nwylaw yr Hwn 
y maent hwy a phob peth arall. Ond 
awn rhagom, canys yr amser à yn fuan 
heibio ; y mae yn myned tra yr ydym 
yn ymddyddan am dano. 

Buom JDafydd, yn ngwlad y fl^- 
onau dyfroedd--y ayfroedd meddygin- 
iaethol, cofiwch, Ile y bydd IluawB 
40 



Digitized by 



Google 



ddd 



ürîTH T WTW. 



mawr o gleifion yn ymgrynhoi bdb 
blwyddyn i yfod ac ymìanhan. Nid 
oedu y flwyddvn eleni yn fanteisiol i 
ddybenion iechvd, nag i ddybenion 
by w ar afiechyd. Yr oedd y tywydd 
yn ddrwg iawn— yn wlyb ao yn oor, a 
phawb yn cwyuo o foreu nyd biydnawn. 
Ond, (la dweyd y gwir, ni cnlywsom 
neb yn dywedyd mai Imû y Jew (ẅáá 
hyn hefyd ; yr oeddent yn weddol 
unol ar y mater, fod rhyw law uwch 
na'r Jno amom, ac y bydd yn rhaid 
ymostwng. Yr oedd yn dda genym 
weled hyn, yr oedd yn arwyddo gwell- 
iant yn syniadau y cyffredin. Yn 
LlaDgammarch, nid oes llawer o ym- 
gyrchfa hyd yn hyn, er fod y dyfrdedd 
yn cael eu bystyried yn iachusol; y 
mae yn debytc mai o ddiffyg çyfleu»- 
derau i letya, ond bellach y mae llawer 
o adeiladu, a chyfleusderau yn amlhau, 
fel y gellir dysgwyl cyfnewidiad mawr 
yn y blynyddau dyfodoL Y mae Llan- 
gammarch Hall yn debyg o ddyfod yn 
adnabyddus fel Ue cyneus yn mhob 
ystyr : cyfleus o ran ystafelloedd pri- 
odol, a chyfleus i'r Ffynon ; y mae o 
fewn ergyd careg i'r tỳ. Bwrìedir, 
meddir, erbjm yr haf nesaf, wneuthur 
cyfleusderau gwell o gwmpas y Ffynon, 
fel y bydd Ue i yfed ac ymdrochl Ar 
foreu clir, pan y bydd yr haul yn araf 
yn dyfod allan o'i yBtafelL ac yn Uew- 
yrchu ei wyneb ar gopa hen fynydd- 
oedd Epynt, gan daflu ei belydrâu i 
lawr ar hyd ei ystlysaii esgyrnoç. ! 
yr olygfa sydd yn swynol ! le, yn 
swynol uwcnlaw dynol ! 0! 'ie, yn 
ddioyfol. Dacw fardd yn diingo ar 
hyd yr heol i gefh y mynydd, ar ei 
daith i Aberhonddu ; weithiau gwelir 
ef yn sefyU yn syth, a'i wyneb at ys- 
tlysau mynyddoedd Epynt ; yn mhen 
tipyn yn camu yn araf yn y blaen, 
wed'yn yn troi jm ol, yn codi ei 
law, wedi hyny yn codi ei ddwylaw, 
fel pe bae edmygedd a syndod wedi 
cyrhaedd eu huchder eithaf. Cam yn 
yn ol a cham yn y blaen a roddir— 
yn nesaf, yn ddystaw ac yii feddylgar, 
nes o'r diwedd yn syrthio i lesmair 
barddonol, ac yn anghofio Aberhonddu, 
yn anghofio'r neges, yn anghofio'r byd ! 
O ! ddystawrwydd hapus, Ue nad oes 
swn dyn, na dwndwr y byd ; pob peth 
wedi dystewi jm ngweledigaeth fawr- 
eddus y bryniau oesoL Ÿn nghanol 
dystawrwydd y mae'r bardd yn agor ei 



. — yftyBgwydacyBte)i,fdiui3ra 
mno o gwag mwynnad ; eithr wA. 
oedd 8wn troed, na UaÌB, na gwaedd, M 
pe bnasai pawb wedi myned yn M 
yn ymyl mawredd ac ardderehawg- 
rwydd amrywiaetholy mynyddau bren- 
inol a phrydferth. Clywch ! yn nghan- 
ol y dystawrwydd dedwydd, dyna faûs 
peraidd yn coditua'r nef^ fel swn oâaa 
moliant. beth bynag ydyw. Ah! 
ehedydd aydd yn myned i'r lan at y 
çysegr fry, i ganu mawl i'r Creawdwr 
am ei dnigareddau. Mor beraidd y 
clywir y swn melodaidd 301 treiddn) 
trwy yr awyr l&s ; yn cael â dywaUt 
fynwee ferwediç, doddedig, lawn 
dangnefedd heddychoL Dyma gaion 
lawn fawl, heb genfigen, malaia, drwg- 
fwriadau, na Uygredd un natur. in 
y canu yna y dywir swn dimweidrwydd, 
purdeb, diragnthrwydd, a dedwyddwch 
perflGŵth, yn Uon, yn Uawen, yn chwar- 
eugar, ac yn ddibeäicd. Yn y teimlad 
presenol, ocheneidiodd y barad, a dy- 
wedodd, " 0, na bawn yn uchedydd !" 

P« bAWA ja «b«dyâd i'r hardd adieldeiwi 
SbedwB a ehrwTdnra drwy íyd yr wybientn; 
À ebanwn nes dywai y nefol dngolien, 
Obeition íy nghaion mewn peraidd acenion. 

ddyfnder y dyí&jn, nwch pob biyn a mya- 

Y oodwn ar frya, pe bae genyf adenydd; 
Pry, fry y dyrchafwn, drwy*r eang wybrcniü, 
Nes oyrhaedd hoff artref uwddaw byd a'i 

boenan. 

Codwn yn syth ar doriad y wawrddydd 

Tn nffhwmni peneiniaa caniadaa'r ehedydd, 

1 ryide yn agoa i'r nefol drigfanaa, 

I wrando hoff seinian gwaredol ganiadan. 
fewn '* y Uen " n;ae myrdd o delynorion, 
A'a tanaa yn djii, yn fyw. ar Fynydd Sion; 
Ea swn sy'n ireiddio trwy deifynaa gwynf/d, 
Ac weithiaa'n oyrhaedd hyd ddyfnderoêdd 

adfyd. 
Bhaid i mi aros yma rhwng y g^enydd, 
Dan lasgo'n lleig nea cael ryw dro adenydd, 
Ao yna 'hedaf &g adenydd nefol 
üwehlaw y ser a meithder byd wybnenol. 

Y Bardd, yn ngolygfeydd mawreddus 
y mynyddoedd, a pheroriaeth yr adar, a 
swynwyd i'r &th raddau nes lleameirio, 
breuddwydio, a barddoni, nes angh(^o 
ei n^es 1 Aberhonddu ; îe, angho&odd 
y byd, a phob peth ynddo ; ac a ddych- 
weíodd adref â*i ben yn wlyb gan 
wlith y boreu— arddercnawgrwydd y 
mynyddau wedi ei daflu i berlewyg 
tan^efeddus. Ah ! mor hardd yw 
ffuilad y mynyddoedd draw ; y mth 
ddarlun ydynt fawredd ananigyf&ed* 



Digitized by 



Google 



^'Ŵtt Ý Ì>RŸẀ. 



^ 



Wdwy y Crewr, eì brydferthwcli, a'i 
ogoniant anfeidrol ! '*Fel mynydd- 
oedd cedyrn y mae dy gyfiawnder; 
dyfnder mawr yw dy famedigaethau : 
dyn ac anifail a gedwi di, Arglwjdd." 
Ẅa'r oedd y bardd yn nghanol ei wel- 
ediffaethau a'i adlyfyrdodau, ac yn 
uesbau yn ddystaw, yn y teîmlad o 
ôdidogrwydd y gweledigaethau, dyma 
y wraig, yr hon oedd yn sefyll ar y 
drws, yn awr ac eilwaith er ysmeityn yn 
ei ddysíçwyl adret, yn ei gyfarfod «yd- 
a'r cyfarchiad. " John bach, yr ydvch 
vreáì bod yn nwjrr iawn ; yr oeddwn 
yn eich dysgwyl adref er*8 amser maith. 
A fuoch yn hir yn Aberhonddu cyn 
cael eich neges ì A oedd Mr. Davies 
allanpan aethochynol bydd yn myned 
yn aml iawn i saethu. Pa fodd y buoch 
cyhyd, dywedwchl Ond dyna, chwi 
gawsoch eich neges, digon tebyg, ac 
wedi dyfod adref yn iach." Y bardd, 
dan ofni a chrynu, yn methuagor ei 
enau, ac yn gweled cymylau duon yn 
neshau, a phob argoel o gawodydd 
trymion i ddysgyn, oedd erbyn hyn 
■wedi deffroi o i lesmair barddonol, ac 



yn edrych allan, nid ar brydferthion y 
mynyddau, eithr i'r cilfachau am rywle 
i gysgodi ei ben. "Wel," ebe Betsi, 
" pa fodd y bu amoch chwi, John 1 a 
daarfu i chwi Iwyddo yn weddoll" 
Carthodd y bardd ei gez ddwywaith 
nau dair, ondyn y diwedd gorfu arao 
ddyweyd yr hanes rhyngddo ef a'r 
mynyddau, yn nghyda'r drychfeddyliau 
perlewygol gerddodd drwŷ ei ysbryd, 
nes yn y swyn hyny iddo anghofio 
Aberhonddu a'i neges. Erbyn hyn, 
dyna'r cwmwl fel yn tori, a'r gwkw, 
nid yn dyfera, ond yn hytrach yn ar- 
llwys fel badellau, ys dywedir ; a'r 
meUt yn lluchio, a mrlais y taranau 
bron yn byddaru y glust **Beth," 
meddaî Betsi, "ddim wedi bod yn 
Aberhouddu] A'm clyw, y filain î 
beth ddaw o honom fel hyn? Amy 
dyn, y fí'wl disynwyr, pa eisieu i ti aros 
f[yávJT mynyddau, pan oedd eisieu i ti 
fyned ar neges bwysig i'rdreft Beth 
óeddet yn ei weled yn Epynt yn wa- 
hanol i atfer ; yr wyt yn gweled digon 
ar yr Epynt, yn enw dyn, bob dydd o 
dy fywyd ; pwy eisieu edrych ar yr hen 
ftrnyddau oedd araat ti. Paham na 
Äaset yn edrych arol dyfusnes dy 
hunî Y mwnci dwli Yr wytbron 
ya colH y täpyn gynwyr a gest tì tua'r 



hen fisirddonì drewUyd yna. A wyt 
ti'n credu y gallaf fi a*r plant fyw ar 
dy hen ddrychfeddyliau di o gwmpas 
y bryniau yna î Cerdd o fy ngolwg, a 
cherdd yn fuan, onite dyma*r ysgubell 
at dy ben di." A Ilawer o ymadtodd- 
ion ereill y triniodd hî y bardd, hyd y 
gallai wrando ; y rhai hefyd, fe allai, 
nad ydynt adroddadwy. Beth byn- 
ag, y peth goreu weloda y bardd oedd 
ffoi i'r gwely, heb fwyd, na dim arall 
i*w gysuro, ond ei ddrychfeddyliau. Y 
mae yn debyg nad oes rhyw lawer o 
ddefhyddiau at gynaliaeth y bywyd 
hwn mewn barddoniaeth Gymraeg ; 
rhaid i'r bardd, dman, wledda yn amí 
ar ei ddrychfeddyliau barddonol. 

Wrth son am yr Epynt, a'i ffurfiau 
prydferth, fel yr ymddangosent o fyn- 
went Uangammarch, y mae yn gor- 
wedd yn mhen uchaf y fonwent hon, 
gerllaw traed y mynyddau cribog hyn, 
ddau wr o fri uchel iawn : y ddau wedi 
eu claddu gyda'u ^lydd, ar wahan 
oddiwrth bawb ereill, a charcg bedd 
araynt yn dra adfeiliedig. leiaf, 
gwelir arwyddion traul uaturiol hen 
amser, canys y mae amry w o'r llvthyr- 
enau wedi eu treulio allan. Ÿno y 
maent yn gorwedd, un dros gan mlyn- 
edd, a'r Uall yn tyuu yn mhell ar dri- 
ugain a deg o flynyddau. Y cyntaf yw 
y Parch. Theopliilus Evans, awdwr 
** Drych y Prif Oesoedd ;" y Ilyfr, yn 
ol bara lluaws, mwyaí clasurol yn yr 
iaith Gymreig. Y mae y gwr hwn yn 
fendigedig ei goffadwriaeth, ac yn un o 
gymeriac&u hanesyddol Cymru, ac a 
fydd felly. y mae yn fwy na thebyg, 
tra y darílenir yr laith Gymreig. Y 
nesaf yw Theophilus Jones. awdwr 
"Hanes Biycheiniog," un or Ilyfrau 
goreu a helaethaf ar Sir Frycheiniog ; 
ac yn wir yn cynwys nid yn unig Sir 
Frycheiniog, ond hefyd yn myned i 
mewn yn ei hanes, o*r gwahanol deulu- 
oedd Tywysogaidd, i lawer iawn o 
hanesyddiaeth y Dywysogaeth. Y 
mae yn waith mawr, ac yn gaffaeliad 
anmhrisiadwy ; ond y mae yn an- 
hawdd iawn cael copi o hono yn awr. 
Dyma y ddau wr ag y mae Llangam- 
march yn falch o'u coffadwriaeth, ac o*u 
llwch. Y cyntaf yu offeiriad y plwyf, 
yrailyn ŵyr iddo, yr hwn oedd yn 
gyfreithiwr yn Aberhonddu, a wasan- 
aethodd Gymru drwy ei weithiau clod- 
fawr, ac yn awr, iU dau yn cỳsgu yiv 



Digitized by 



Google 



Tẅft T owracQ>tì>i>. 



Dgbyd yn mynwent eglwyH LlBDgam- 
march, heb fod yn mhell oddiwrth 
dioed Mjmydd Epynt Y mae llawer 
o enwogioa ereill yn gorwedd yno; 
enwogìon Ueol yn benaf ; Uawer oV 
rhai sydd a dU^yddìon aic sydd yn 
ff ofalu am drwsio eu beddau, a chadw^ 
Ilythrenau yn ddarllenadwy àry meini 
Uwydion. JBithr Theophilus Erans, a 
Theophilua Jonee, nid enwogion Heol 
ydynt hwy, eithr gwladtoriaethol. 
Bydd eu henwau tra fydd Cymro, 
Cymru, a Chymraeg, pe na bae careg 
i ddyweyd yn mha le y maeut yn 
gorwedd. Y maent wedi eu hanfar- 
woU yn eu GweUhiau. Peth posibl 
ddigon fod meini teg uwchben aml un 
nad oedd iddo ran na cbyfran mewn 
coffadwriaeth wladwriaethol. Yr unig 
goffadwriaeth sydd ar y gareg, a'r 
cwbl o fewn cylch dystaw y fynwent. 
Y mae hyna yn burion ddigon ; nid oea 
dim i ddyweyd am hyny ond mai feUy 
y mae pethau yn bod. Oni dyma 
goffadwnaethau Bydd yn anrhydedd i 
Llaûgammarch. líid ydym yn gwybod 
am un perthynas iddynt, am un yn 
honi hawl ac anrhydedd dysgynydd 
iddynt ; yma y mae'r ddau awdwr 
enwog yn gorwedd, o dan hen faen 
Uwyo, a r Uy thyrenau yn mron wedi eu 
treulio aUan, ju annarllenadwy. Y mae 
rhai geiriau nas geUir yn rhwydd eu 
gwneuthur aUan, ac am y rbifnodau 
oedd yn dangos oedran Theophilus 
Jones, yr ydym yn coeUo eu bo(i wedi 
treulio ynUwyr. gwmpas ygareg 
Iwydaidd hon y mae raiUn^ haiam yn 
Uawn rhwd, fel yn arwjddo mai tir 
anghof yw'r bedd. fewn i*r rhai 
hyn y tyf anialwch, a brysglwyni ; ac 
y mae un yn neillduol, yn taflu ei 
ddaU Uydain dros y bedd-faen esgeulus- 
edÌÄ, ac yn ymddangos fel pe bae yn 
dyieru dagrau uwch ei ben^ gan wyb 
uwchben caledwch ac anniolchgarwch 
yr oes oleu hon. Yn iaith mudan- 
rwydd geUid meddwl fod y sycamor- 
wydden a'i gruddiau yn wlybion, yn 

emewn Uais wylofus, Yn mha 
, aae'r offeiriadon] Yn mha le y 
mae*r henafiaethwyr î Y beirdd, a 
ydynt hwy yn fy w eto % Yn mha le y 
try y Uenorion, a'r bobl sydd yn 

Síraeddi o hyd, " Oes y byd i'r iaíth 
ymreig T Ai byw ydynt hwy eto 1 
Os ydynt, paham na ddeuant i dalu 
ymweüad & bedd yr enwogion hyn, y 



rhai a wasanaethasanl èu g^wlai ynẁ 
hoes, ac hefydynparhauiwaaanaetihn, 
er yn gorwedd yn ddystaw o daa y 
gareg drymaidd hon. ^' Y maent hwy 
wedi marw, ond 3m Uefaru eto." Os na 
ddaw yr ofiieirìadon aUiuìy y beiidd, a'r 
Uenorion, y cymydogion, a'r plwylbg- 
ion i weUa y Uythrenau, a Iliwìo j 
ewaith haiam, yr ydym, os cawn 
fenthyg yr eglwysdy gan yr ofTelriad, 
yn benderfynol i wneuthur casgliad i 
ga<^l trwsio r bedd a'i amgylchoedd, a 
ffwneuthur y Uythyrenau amo yn 
adeaUadwy. Yn gymaint a bod yr 
offeiriad presenol yn ddyn da, ac jn 
haelfrydig, yn by w uwchlaw aectydd- 
iaeth wael— braidd nad ydym yn 
meddwl y caniata i ni bregethu yno 
ry w noson ; oddieìthr fod rhywbeth yn 
y Gyfundraeth Eglwysig yn rhwvstr. 
Yn gymaint a bod y Parch. Theopmlug 
Ërans yn offeiriad, ac hefyd yn 
offeiriad eglwys Llangammarch, mwy 
gweddus fydd i ni iyned i'r EÿlwyBdỳ 
De y bu yn gweinidocaethu, i br^thn 
pregeth ^offadwriaetnol, a gwneuthur 
y casgUad at drwsio ei fedd. Eitibr 06 
daw y beirdd, y Uenorion, yr offeirìaid, 
a*r pfwyfoUon yn y blaen, a chwblban 
y gorchwyl, ni bydd achos angbys^ra 

Ìr Eglwysdy. Dylai y cyfrŷw yn 
ilangammarch, ag sydd yn ymfalcnio 
yn eu henwodon, ddyfod allan tel un 
gwr, nid i addoU, eitnr i dalu parch i 

r^'adwriaeth eu henwogion, drwy 
sio y bedd al gadw yn anrhydeddus 
i goffadwriaeth ac enwogrwydd yr 
enwogîon hyn. Os byw fyddwn i 
weled yr haf nesaf, y peth cvntaf y 
dysgwyliwn weled, fydd gwdUiant o 
gwmpas gorweddfaenwogion Uangam- 
march. 

** Gosod wyliedydd, a myneged yr hyn a weL*' 
HYN a'b LLALL. 

Yr Eglwwt jBoòaMW.— CyhoeddÄ yr 
Annuaine Pontiûcal am 1879, fod yn 
perthyn i'rEglwys Babaidd eleni 1148 
arcnesgobion ac efi|gobion. Deon y 




yddoed4 



Digitized by 



Google 



ÝẄB Y QtẀYLXàtìft>ÌK 



ÌÜ 



á^weddar, Bosodwjrd peUaeinydd i 
íyny mewn ^lwys Bieebyteraidd yn 
Manafìeld, Unol Dalaethau, a'r gwir&n 
3rn arwain i dai amrjrw aelodau claf a 
methiantucu Y genadwri gyntaf oddi- 
wrtìi y gweinidog ydoedd ^' Mae y Gair 
3rn agos atat" &c. 

Y Senedd Amtriaidd.'^Yn myojg 
aelodau newyddioD ySenedd Awstri- 
aidd, y mae un-ar-hngûn o wyr eg- 
Iwyẁr, ]m cynwys ffweinidog Protes- 
tanaidd o rabbi ludoéwig. 

Protestaniaeth yn Jíàufain*'--Er y 
:ftwyddvn 1870 y mae'r Protestaniaid 
wedi aaeiladu pedair-ar-ddeg o eglwys- 
ydd yn ninas Rhufain; wedi agor 
amryw ysffolion, asyltms, ac ystafell- 
oedd darllen, ac weidi dosbarthu mil- 
iynau o Feiblau a thraethodau. Y 
mae mewn bwrìad ganddynt hefyd 
adeiladu amiprw édwysydd newyddion. 

JSglwì/ê Seimeg Toìilyi>ridd, — ^Y mae 
eglwys Saesneg wedi ei íTurfio yn y 
dreí hon, ac y maent wedi pender- 
íynu 9ÂeÚ2Âxílecture haU at eu gwas- 
anaeth. 

Róbert Raiheê. — Dywed y Christian 
World fod trefhiadau yn cael eu 
gwneyd er cael cynhadledd yn cynwys 
cynrychiolwyr holl Ysgolion Sabbothol 
y byd mewn cysylltiad a gwyl a 
gynhelir ar ben lOOfed mlynedfd arol 
marwolaeth Robert Raikes, sefydlydd 
yr Yí«?ol Sabbothol yn Lloegr. 

Y Táberna.cly Aberaeron. — ^Daeth i'n 
llaw yn ddiweddar lyfr tra dyddorol. 
yn rnoddi adroddiad manwl o'r holí 
weithrediadau yn nelyn a'r casgliad a 
wnaethpwyd i Iwyr ddileu yr ol-ddyled 
oedd yn aros ar y Tabemacle uchod. Y 
mae yn cynwys hanes Oyfiarfod y 
Jubili a'r anerchiadau a draddodwyd 
ar yr achlysur, yn nghyd a rhestr 
gyítawn o'r tanysgrifwyr a'u tanys- 
gnfiadau. Bydd y llyfryn hwn yn 
werth ei gadw, er mwyn rr oes a ddel 
gael gweled pa fodd y darfu Tw tadau 
ymdrechn gyda*r achos yn y Ue. 

BYD Y DAELITHIO. 

''Oeorge TTÄt&f «/<?."— Oedd testyn 
darlith a draddodwyd yn y Capel 
Mawr, BhosUanerchrugog, gan y preg- 
ethwr a'r darlithydd enwog y Parcb. 
£. Matthews, Tresimwn. 

^^ JSẁmwur ae Esòoniadau" — Tra- 
ddodwyd darlith neu anerchiad ar y 
teatyn uchod yn nghapel Catherine- 
rtreet^ Idveipool» gaa y P^och. T« 



Oharlea Edwards, H.A., Àberysi^wytìL 
"Äf» Bregethwyr Cymr».^— Bu y 
Parch. Dr. OwenThoma8,Liyerpool,yB 
traddodi ei ddarlith ddyddorol ar y 
testyn uchod yn Rhostryfaiy. Cymer- 
wyd llywyddiaeth y cyfarfod gan y 
Parch. T. Gwynedd Roberts, bugail y 
lle. Traddodwyd yrun ddarlith hefyd 
yn y Taberaacl, Fmstiniog. 
*' Jbanid Bowlandêf ApoBtol CyfnruJ* 
— Wele seren newydd wedi ymddangos 
yn ffurûtfen y byd darlithawl, yn 
mherson y Parch. Morris Morgan, 
Hwllibrdd : traddododd ddarlith ar y 
testyn ucnod yn nghapel Shirland 
Road, Llundaîn. Llywydd y ParcL 
J. V. Williams, Rhoscolyn. 

" Y Genhada^th yn LlydawJ'—Cuî" 
wyd darlith hynod o ddyddorol ar y 
testyn uchodyn Talsamau, gan yr hen 
genhadwr ffraethbert y Parch. James 
Williams. 

" Ymdrechiadau canmoladwy ein 
henqfiaid o blaid rhyddid ae annir 
byniaeth ein cenedL" — ^Ydoedd testyn 
darlith a draddodwyd yn Ffestiniog, 

Îan y Parch. Owen Jones, F.S.A-, 
ilandudno. Yr hwn a roddodd fras- 
olwg ar hanes ein cenedl a'i dyfodiad 
cyntaf i*r Ynys hyd yr amser yr unwy d 
Cymru a Lloegr a'u gilydd o oan 
deymasiad y Saeson. Cymerwyd y 

fdair gan y Parch. T. J. Wheidon, 
A., ffweinidog y lle. 
Beih Welais yn Rwsia a Thwrci**'-» 
oedd testyn darlith a draddodwyd gan 
Mr. Thomas Lloyd Jones, yn nghapel 
mawr Hyfrydle, Talsam, Hydref 17eg. 
Yr oedd yr addoldy yn orlawn, ac er 
fod y ddarlith hon wedi ei thraddodi 
o'r blaen yn nghàpel arall y Methodist- 
iaid yn yr ardid hon, yr oedd y cylüd 
dros £31, rhwng ychydig roddiongiMsd. 
Daugoswyd yn y ddarhth ddarlunian 
mawrion o Caercystenyn, Mynydd 
Ararat, Athen prif ddinas Oroeg, 
Cristionoâon y Dwyrain, y Beibl yn 
Twrcì, aT offeiriaid Mahometaniaid. 
Hefyd, ymddangosodd y darlithydd yn 
ngwisgoedd'y Rwsiaid— offeiriadíîglwys 
Rwsia, ac offeiriad Mdiometamddd. 
Cadeiiydd, Mr. Owen T. Owen, Doro- 
thca, yr hwn a wnaeth ei waith yn 
anrhydeddus. 

Y FUOEHJABTH. 

Brynyr^aü.^Y mae yr efflwys yn 
y Ue hwn mewn nndeb a Glasgoed, 
wedi Uwyddo i dcrhau gwaéaaaeth ý 



Digitized by 



Google 



íbk 



f'ŴÄ Y OẂttltDYlMO. 



Pinlu EllÌB J. JondB, H.A., DLa, 
i fyned i fewn «e allan o'i blaen fe. 
bngaiL Bvdded i'r undeb fod yn un 
hapas, parhaus, a bendithioL 

Aberdar.^Yr ydym jm deall hefyd 
fod y Parch. B. Ŵifiiams, M. A., Oaer- 
dydd, gynt o'r Casnewydd, wediaddaw 
ymgymeryd a bod yn weinidog ar yr 
eglwysSaeanegynydrefhon. Bydded 
y çysjŵtiad newydd hwn hefỳd yn un 
bendithioL 

YB VCEXL'WYIÄAXT, 

Cwmammaii.—FrGgeìhoáá y Parchn. 
J. Cynddylan Jones, Caerdydd; W. 
Powell, Bettws ; M. Morgans, Hwl- 
ffordd ; ac ereill yn uchel-wyl y Taber- 
nacl, yn y lle hwn. 

Peìirhyndeudraeth. — Bu y cenhadau 
canlynol yn cyhoeddi gair y bywyd yn 
V lle h\^ y Parchn. D. Charles Eyans, 
Rhyl ; W. Jones, Portdinorwîg ; a B. 
Owen, Talysam. 

Penderi/7i,—Yn nghsipel Jerusalem, 

În y Ile hwn, pregethodd y Parchn. 
oseph Jones, Borth ; J. Ö. PhiUips, 
Mountaîn Ash ; a J. Jones, Llaneîli, 
Brycheinicg. 

Aberdar.—Yn ngwyl flynyddol y 
Saeson, yn nghapel y Trinity, yn y líe 
hwn, pregethodd y Parchn. W. Wil- 
liams, Abertawe ; a T. CharlesEdwards, 
M.A., Aberystwyth. 

N'eyland.—Y cenhadau fu yn cy- 
hoeddi flfordd yr iachawdwriaeth yn y 
^e hwn, oeddynt y Parchn. W. Erans,' 
M.A., Aberystwyth ; M. Morgans, 
Hwlflfordd ; a J. Cfalyin Thomas, Tenby. 

Hehron, Ahertawe. — Y Parchn. T. 
Edwards, Rhymni; W. J. Dayies! 
Gnigglas; a D. Saunders, Abertawe, 
oedd y prŵ^thwyr yn yr wyl hon. 

Glynnedd.—Qrwe\nyMy7yà yn ngha- 
pel Bethania, yn y lle hwn, gan y 
Parchn. M. D. Jones, Dowlais ; a D. 
Lewis, Llanstephan. Gwnaethpwyd 
ŵ8gliado£l2. '' 

Sethania, Treforrvt.—Yn yr wyl 
flynyddol gyntaf a gynaliwyd, yn y 
çapel newydd prydferth uchod, tra- 
ddodwyd gair y bvwyd gyda nerth a 
dylanwad neiUduoI, gan y Parchn. R. 
Jones, Treherbert ; a Dr. J, Harries 
Jones, Trevecca. 

-46era/ö».— Preçethwyd yn y lle 
hwn, yn ypẁyl uchela gynaliwyd, ffan 
y Parehn. J. HugíieB, D.D., Liverpool; 
Ä Saundero, Abertawe j a John Lewig, 
Çafirfyidí4uiv 



Tahamau.'-^ cewrì fti yn efengyiii 
yn y lle hwn oeddynt, y Parclm. G. 
Farrÿ, Aberystwyth ; ì). Saundera, 
Abertawe; acO. Thomas, J>.T>,, Iâto- 
pooL 

PofiẁwufyTWŴí.— YParehn. T. Recs, 
Merthyr : a D. JenMns, Babell, oedd 
y gweinidogion fu yn pregethu yn y Ile 
hwn elenì. 

TrimsaTan.-'Yn nghyfarfod bhn- 
yddol y lle hwn pr^thodd y Párdm. 
T. James, M.A., lÌaneUij a Edwaid 
Jones, Pentwyn. 

ÄÄyí.~.Yn ngwyl flynyddol capel 
Clwyd Street, yn y lle hwn, cafwyd 
gwasanaeth y Parchn. D. O. Eyans, 
Rhyl; J. Ogwen Jones, B.A. ; D. Wü- 
hams ; a 0. Thomas, D.D., LiveipooL 
Yr oedd y casgliad a wnaethpwyd yn 
£250. Y mae gan gyfeiUion y lle yma 
nid yn unig galon i weithio, ond calon 
i roddi, a hyny yn llàwen, at wasanaeth 
yr Arglwydd. 

Caerjyrddin.—Bn y ParcL Moses 
Williams, Llanfairmuallt, yn pregethu 
y\ ngwyl flynyddol y Saeson, yn 
nghapel Zîon, yn y dreí hon. 

Capel y Oraig, ger Pangor.^Bn y 
cenhadau canlynol yn gweini yn yr 
uchel wyl a gynaliwyd yn y capel uch- 
od, sef, y Parchn. Ellis Edwards, MA., 
Bala ; E. Owen, Talysarn ; J. Ogwen 
Ŵ' ^A., Rhyl; a J. H. Ìones, M.A, 
rü.D., Trevecca. 

nundain^Yn nghyfarfod blynydd" 
ol Wilton Square. yn y &if Ddmafc 
çafwyd gwasanaeth y Parchn. T. Chaa. 
Edwards, M.A, Aberystwyth ; E. 
Phillips, Castellnewydd Emlyn: a 
Morns Morgan, Hwlflfordd. 

TBMLAU 3íEWYl>DIOK. 

Tjfllesley, Lancashire.'-DydàlAaû, 
Medi ISfed, gosodwyd car^ goflBidwr- 
laethol capel newydd yn y Ile hwn. 
Dechreuwyd y gwasanaeth drwy ganu 
yr hen emyn "Öosod babèll yn ngwlad 
Gosen." Darllenwyd a gweddîwyd gan 
y Parch. D. Davi©s (A). Cafwyd an- 
erchiadáu gan y Parch. D. C. Dayies, 
Bolton ; T. Gray, Manchester ; goeod- 
wyd y garçg gan Caleb Wri«ht, Ysw., 
U.H., gwr boneddig o ddyliuiwad 
mawr yn y dref. Diweddwyd y eyfa^ 
tod drwv weddi gan y Parch. J. Còch- 
rane (A.). Y mae y deml hon i gynwyft 
eisteddleoedd i rhwng dau a th'ri ehani 
Y trealiadan i lòd o gwmpas áiöOO ; M 



Digitized by 



Google 



ltA«W*lB8nU 



i hàém o&lbQgQÌUol7Paroh.D. a 
DaTies, Bolton. 

I'umaee, IdaneUi,'^Cym^wyá oyí- 
arfod pregetha mewn cysylltiad ag 
accoríad y deml newydd yn y Ue hwn, 

Sryd y pregethoddy Parchn. T. James, 
I.A., Llanelli ; T. Johns, Capel Als 
(A.), J. R. Morgan. D.D. (B.), Llanelli; 
tiewÌB PríjCe,)UABelli : J. Ossian Dayìes, 
(A.), Llanelli i D. HughaB, LlaneUi ; 
John Evans, Llanelli j J. E. Dayies, 
Uanelli ; Daniel WiUiams, Nazaretb, 
Llwynhendy, ac 0. Edwards, RA^ 
UaneUL 

- OYFAEPOD MISOL TALYLLYCHAir. 

Cynaliwyd Cyfarfod Misol Sir (îaer- 
fyrddin Hvdref 7fed a'r 8fed, yn y Ue 
uchod. Llywyddwyd y gwahanol gyf- 
arfodydd gan y Parchn. T. DaYÌes, a 
T. James. Yn nüith pethau ereiU 
Penderfynwyd— Nad oedd Mr. Thomas 
Jones, Penybano, iV ystyríed yn bieg- 
ethwr, nac yn aelod crefyddol yn ein 
ptith. 

Ädrdrefmad y Cyfarfod Misol. — 
Bod dau gyfarfod misol iV cynal yn 
mhob dosbarth yn y flwyddyn. Yn 
Nosbarth Llan2endeime, lonawr a 
Gorphenaf ; Dosbarth Mydrím, Chwef- 
ror a Medi: Dosbarth Caerfvrddin, 
Mawrth ao Awst ; Dosbarth Lmdüo, 
Mai a Rhagfyr ; Dosborth Llanym* 
ddyfrî, Mehefìn a Thachwedd ; Dos- 
barth LlaneUi, Blwrm a Hydref. Bydd 
lle ac amser pob cyfarfod misol jn cael 
ei drefiiu yn nghyfarfod y dosbarth. 
Oosodwyd ar yr ysgrifenydd i anfon 
y cynUun hwn i ysgrifenyddion y 
gwananol ddosbarthiadau. Dewiswyd 
i fod yn ffldeirydd am y trí mis dyfodol, 
Mr. J . W. Jones, Llandüo , i bregethu 
ar y pwnc, sef " Fod crefydd egwydd- 
orol ya sicrhau erefydd ymarferol," y 
Parch. W. M. Jones, Mydrim. Yn y 
cyfarfod chwarterol nesarf, sydd i gael 
ei gynal yn Llangadog, i K)d yn ar- 
holwyr y pregethwyr ieuainc am y 
flwyddyn, y Parchn. D. Morean, Llan- 
dUo, a D. PhiUips, Pontardulais. I 

?'ned i Gymdeithasfa Tyddewi, y 
archn. T. Job, Cynwü, a J. Owens, 
Burry Port. Yn y moddion cyhoeddus 
pregethodd y Parchn. T. Príce, Brech- 
fa (ar y pwnc); O. Edwards, B.A, 
Llanelli ; John Lewis. Caerfyrddin ; T. 
James, M.A.; LlaneUi; T. Thomas» 
Uanymddyfri i W. M. Jones, Mydrím ^ 



D. Wimams, Lhrynhendy, a T. Job, 

OynwiL 

T PABCH. WILLIAlf HüaHEB, TALTBABIT. 

Dydd LloB, Medi 29ftiii, gorphenodd j 
PAToh. WiUum HnglieB, TaljBarn, ei yr& 
ddaearol yn 61 nüwydd oed. Yr aedd JU 
wyr i Wilíiâm Dafydd, y pregethwr cyataí a 
godwyd yn LlanU^fni gan y MethodÌBtiai^ 
Ychydig o fanteision addysg a gafodd yn 
nunea o«b, oblegÂd nad oedd yr on jBgol 
ddyddìol yn cael ei chadw gyda'r nn math o 
gyBondeb yn ei ardal ar y pryd hyny. Paa 
yn 17eg oed, aeth i*r yBgol yn NghaerUeoa 
am flwyddyn : ac yn f oan ar ei ddychweliad 
yn ol caíodd le yn ngwaBanaetíi Cwmsí 
Chwarel Penvbryn, pa rai a waBanaetboda 
am yr YBbaid maitb o 41 o flynyddoedd. 
Llanwyd y Bwydd yn anrhydedoB gauddo hyd 
noB ei oaethiwwyd ef , oddeato blwyddyn yn oL 
gan ei afiechyd diweddar. áJìhawdd oedá 
taro ar neb mwy cymeradwy yn n^olwg y 
gweithwyr a'r perchenogion ; a cbymaint oedd 
parch y diweddaf idio fely penodasantflwydd- 
dal iddo am ei oeB. Dewiswjrd ef yn flaecor 
gan eglwjB Salem, LlanUyfni, pan nad oedd 
ond â2ain oed. Yr oedd yn ddyn o ymar- 
weddiad diargyhoedd, a'i wybodaeth helaeth 
o'r Ysgrythyr yn gyfryw f el ag y cawn i'r 
eglwys yn unfiydol ei anog i bregetho, &> 
hyn y cytonodd yn 1S44. O'r ardal hon ▼ 
gymadood i CcBarea, a ba ei laf ar a'i ymrodd- 
iad at bob achoB da yn y Ue hwn yn foddion 
i'w wneyd yn bur gymeradw^. Yo mhen 
yBbaid daeth yn ol draohefh i TalyBaio, ac 
yma y bu hyd nee yr aeth yr adeilad yn rhy 
fychim i gynal y gynoUeidf a, ac y Beiydlwyd 
cangen«eglwyB (Hyírydle) yn Creigiaa Mawr. 
▲m fod y Ue diweddaf mewn mwy o angen â 
waeanaetb, a'i anedd yn agOB i'r Ue, gwnaoth 
ei gartref yma, a hynod bapas a fa ef a'r 
eglwye am y tair blynedd ar ddeg diweddaf. 
(^Ued anadf eradwy i'r eglwya hon ydyw ei 
fynediad ymaith. Yr oedd yn wr o synwyr 
cryf ac o farn aeddfed, — bob amaer yn bwyUog 
wrth drin achosion dyraB, fel y byddai y Bawl 
a geryddid yn gorfod teìmlo nad oedd dim 
twyU yn perthyn iddo,— ei fod yn hoUol an- 
mhleiaiol, ac am gyfiawnder i biawb. Cafodd 
ei neiUdao i gyflawn waith y weinidogaetb yn 
y flwyddyn 1867. Fel pregethwr yr oedd oi 
bregethaa bob amser o ran cyfansoddiad ya 
hynod gyflawn a chwaethas, ac yn arddab^OB 
synwyr cryf. Yr oedd yn fanwl jrn newisiad 
ei eirian, jn gymaint feUy f el mai Ued anni- 
ben fyddai y traddodiad. Yr oedd ei orchwyl- 
ion chwarelyddol yn sicr o fod yn rhwystr ar 
ei flbrdd, trwy fyned a rhan helaeth o'i amBor, 
i ddwyn i'r golwg ei dalentan dysglaer. Cofir 

Sihir am y tro diweddaf Tba yn Eglwya 
yfrydle, pan roddodd yr hen emyn hwnw 
allan, — 

*' Mae Sion wan yn griddfan dan y grooB, 
Yn dyBgwyl gwawr ar lawr dan lawtr loea; 
Bywha dy waith, niphery nhaith yn hir ŷ 
Bwy'n omi'r bedd cyn gwel'd dy "wedd yn wir." 



Digitized by 



Google 



Hld oM Bt^ Woft Bta «edi yatgtta 7« 
trai^ i Uwr ea gniddiaii. * Tr oodd yr olwg 
amo yn duigof yn eglar fod dydd ei ymddAt- 
odiad yn agot, fel erbya liya y mae wedi 
Byned i dderbýa ei wobr. 
Ohmmeih íwy oa neb yn yr ardal yn aohos 
'dyw. Ba yn yagnfenydd i bwyllgor mewn 



cytyn 



idd yn Nhalsarn 



riynyddaalawer; a phanetholwyd bwrdd 
yigol i blwyf LlanUyfni eodwyd ef yn 



ydd. Tn ei holl ymdrafodaeth 4 pî 
gwladol yr oedd bob amaer vn barod i gefnoci 
fob peth ag oedd a thaedd ynddo at godi 
ehwaieth a moea yr aidal. 

Gymerodd ei f^dedigoeth le dydd Sad- 
WTB, Hydref 4ydd. Fel y galleaid dyigwyl 
w oedd y dyrte a ddaeth yn nghyd yn nn o'r 
fhai llaoeoeaf a weliom erìoed jm yr ardal, — 
Thai wedi d'od o bob rhan o'r wlad. Deoh- 
iwiwyd wrth y ty trwy ddarllen a gweddio 
gany Pareh. John JoneByBryn'rodyn. Blaen- 
orid yr orymdaith gan y gweinidogion eanlyn» 
ol:— >V FÛchn.Franeis Jonei, Waonfawr; T. 
0. Boberte, Bhoatryfan ; D. Bowlands, M.A., 
Bangor ; D. lCorrìs, Bwlan ; E. Jones ao E. 
Boborta, Caemarfon; O. T. Fárry, a B. O. 
WiUioBis, Idanbetis; EUis J. Jones, M.A., 
Dyagwylfa; O. J. Owen, Fachwen; P. W. 
Jones, A.C., Fcnygroes; B. Thomas, Llan- 
Uyfni ; W. B. Jones, Cesarea ; B. Jonea (B.), 
LlanUyfni ; Eran Owcin, Talsam ; J. £vanSf 
00 H. Boberts, Clynnog; T. EUis, Llan- 
Tstamdwy; J. Owen, M.A., Crìeeieth; J. 
Jonea, PwUheU; B. Owen (A.), Penygroea; 
H. Haghei, Oam ; J. Joneo, Bryn'rodyn. Tn 
ájìjm y rhai hyn yr oedd oddentn 32 o gan- 
torìon, y gynoUeidfia, yr elorgerlyyd, ae yn 
ddiwedcuif y cerbydan. Canwyd amryw 
emTnan o'r ty i'r fynwent, pa rai a roddwyd 
aUan gan y Parch. £tan Owen. Wedi eyr- 
haedd LlanUyíni aethpwyd i gapel Salem, 
^olwyd y Paroh. B. Thomaa yn Uywydd. 
Deehrenwyd trwy weddl gan y Pareh. ìùwmn 
JoooB, a eliafwyd oyfarchiadaa pwipasol i'r 
amgylchiad gan y Parchn. £. Owen, B. Jones 
(B.), J. Jones, PwUheU ; D. Morrb, D. Bow- 
lands, M.A«, Bangor, a T. EUis, Uanystam- 
dwT. Diweddwyd trwy weddi gan y Paich. B. 
Boberts, Caemarf on. Ar Un y bedd anerch- 
wyd y dorf gan y Pareh. F, Jonea, Waenfawr, 
yr hwn helyd a weddiodd, yna ymwahanodd y 
dwrf. 

T PABOH. HÜ6H JOMSS, OABBOYBI. 

Am haner awr wedi wrth borea Sul, Hyd. y 
19eg,'yn 80 mlwydd oed, ar ol byr gystadd, ba 
farw yr hen weinidog defnyddiol a chymer- 
adwy y Parch. Hagh J ones, Caergybi. Yr oedd 
yn on o'r gweinldogion hynaf yn y sir, ao yn 
dra adnabyddas drwy y Dy wysogaeth. Cafodd 
ei neUldao i gyflawn waith y weinidogaeth yn 
T flwyddyn 18á8. Yr oedd yn ddyn defn> u^- 
íol yn mhob cylch. Oan ei fod yn cTmeryd 
rbywíaint o ddyddordeb mewn acbosion cy- 
hoeddas, yr oedd ar f wrdd arolygol yr Ysgol 
Fratanldd. Yr oedd heíÿd yn nn o aelodan 
yfiwrddLleol. Ondehedoddei enaid ymaith 

** I'r tir dymnnol peraidd, 

Yr ardal hyfryd eoraidd, 
Ag oedd yn mheU, yn sefyU draw, 

A ddaeth ger Uaw o'r diwedd." 



A eMedd lyntdM MMtli i 

IT dydd Owener canÌTnoI, daetli ty«£ao«dd ym 

nghyd i*w hebrwng 1 dỳ ei hir artref , n ohif- 



gladdedigaeth tŷwyaog. 
diwedd ni f el yr eiddo ymtan. 



Byddad sU 



T PÁBOH, BBNJAMIN S0WBU8, CASTEUJCEWT]» 
BHLTN. 



Yn mhUth y rhai a hanasant ya jw aaM 

eddyw. y mae y Paroh. Benjamin fiowHb, 

CaateUnewydd Smlyn. Cafodd oml n hlin 



gastoddiaa, OBd daeth y diwedd. TrMddyn 
«a ag oedd ya eeisio gwlad well. Oalodd 
fyoed iddi, oblegid yr oedd yn Tsmfiliad ya 
wir, ynyr hwnnid ocdddwyU. MI ddywed 
aeb o'r preswylwyr yno ** Olaf Tdwyf f * oUe- 
gid maddenwyd anwiredd y boU n diigant 
ynddi. Y mae yntaa yn ea pUth yu gwhl 
rydd— 

** Ae angea wedi oario'r dydd; 

Heb nnrhyw nychdod mwir, na phoeOi 

Yn moU'r croeshoeliedig Oen." 

T DIWBDDAB XB. DAYID J05BS, WOBBIRaTOB. 

Mae y bywyd natoriol a'r by wyd ysbiydol 
yn wahanol iawn. JHiceddal^ jàjwjẃjr 
marw yn ngeirlyfr natariaetìi, ond éeehtm 
J^yw yw ei ystyr yn ngeirlyfr yabrydaUaeth, 
Lle mae y natnnol yn gorphen mao jr ya- 
By • 



farw yr ydys yn nataiìoì, ond marw i fÿw yr 
ydys Ttt ysbnydoL A dyna t teH with ba ob 
T medr pob erafyddwr ddeau pa w» a yw ya 



lyw nea beidio, ydyw cael aUan pa «a a jdyw 
wedi marw ai peidia Máe holl obeithion y 
Oristion yn syliaenedig ar farw. Jforw Oiìst 
y w ei gwbl. 

«« A dyna y w athronmeth ladiawdwriaeth, 
Trag'wyddol fywyd yn tardda o farwelaeth." 
Oorchwyl pmddaidd ddigon yw craniflle 
marwolaeth ^^ mor ieoano ae niar die&iydd- 
iol a gwrthddryoh oin hysgrif ; ond dyna eia 
cysar wrth waeyd hyny, a'n sylfaen tros 
greda y gwna cofnodi ycbydig o deithi a nod- 
woddion ei f y wyd les i ereiU, ydyw yr ymw^ 
byddiaeth a feddwn fod Dafÿdd Joaea wedi 
manr mewn ystyr ysbiyd^d flynyddan eyn ei 
gliidda. Mabjrdoedd i WUUam a Ma^wst 



» ydoedd -c 

Jones, gynt o LJanddeasant, Sir OaoEfyrddÌB, 
wedl hyny o Ystradgy 
thrachefn o Aberdar, ; 



wedi hyny o Ystradgynlais, Sir Forgûiwg, â 
thrachefn o Aberdar, yn yr on air. Yr oedd 
hef yd yn ŵyr i'r diweddar Bardi. Owen Leirii^ 



Llanddeasant, gweinidog gyda'r TrefoyddiM 
Calfinaidd. Hydref 6f ed,l[868, pan wrth ei 
orchwyl yn y lofa cyfarfyddodd ei dad â dam- 
wain enbyd, yr hyn a achlysorodd ei farwid* 
aeth y dydd oanlynol. Dydd rhyfodd oedd 
hwnw i'r tenla^yr an a'r anig an yr yasd^* 
bynai Mrs. Jones a*i ohweoh plentyn ano 
am eniU iddynt en "bara beanyddiol* ya 
cael ei ddwyn oddiwrtbynt Ta ddiaymwflt 
Haol y toala megys yo machlad yn nm- 
Ilewin marwolaeth ar ganol dydd. Om tB 
ngwyneb siomedigaethaa ao y«tonnydd gsff- 
won yr ** anialwch," maent gwedi sTlwaddofl 
lawer gwaith eiiiaa cysorlawn t aalnidd, 
"Dnw sydd noddfa a nerth i bI^ eymlieifh 
hawdd ei gael mewn eyfÿngdar." Hid oedd 
Petydd Jooeafelty <mdU%o«lpMi ÿdUL 



Digitized by 



Google 



MASW-BElin. 



3d5 



iM ei dAd, te er ûcSh ù ììùbò yá ddiáiilawar 
o^ %f f uyty ádnèän a chjmgberion bndâiol 
irwj hrnj, jt oedd ei fam j^taddo, a chafodd 
jt «nniydecra o'i godi } thm "711 ofn ac 
aOurawiaetiiyrArglwydd/' Byiiraâoddyteiila 
i Worlôiigton, Ch>gledd Lloegr, toa wyth 
flÜyiiedd yn ^, Ue yr arosant hydyn awr. Dyna 
im o nodweddien pi^dferUi bywyd Dafydd 
jMMa oedd eî ofal a'i dynerweh o'i fam a'r 
tenla. 

T mae llawer mab wedi eolli o hono ei dad 
yn ym<dlwng i ddiofalwoh ac afradlonedd» ac 
M^ yn cymeryd mantais oddiar y íftdth nad 
oee Ûldo éaà natnrlol i f od yn gyfrífol iddo, 
ilwyr anghofio ei ddyledawyddaa mabol, ac 
jB gwbi ddifater o'i fam sydd ar ol yn gorfod 
làinrfo y cwch teolaol yn erbyn croes-wynt- 
oedd amgylchiadao. Nid felly Dafydd Jones, 
ymbleserai ef mewn bod yn dirion, ymbyfrydai 
mewB ymdrecha, ac fel y wenynen, byddai 
bob amser yn ddiwyd, gan gana mawl ei 
Oreawdwr wrth gasgla elfenaa bywioliaeth. 

Fel adod o gymdeithas a chyfaill, anaml 

Leeir rhagorach nag oedd ef . Unrhy w fad- 
d o daedd i lesoli t werin byddai ei holl 
egni o'i bhdd. Yr oedd ^anddo galon, pen, a 
dwylaw rhagorol i weithio. Nid canfod heb 
wn^d, nid teimlo heb sylweddoli hynymewn 
gweithred a wnai, ond yr oedd ganddo Iygaid i 
wéled, calon i deimlo, a dwylaw i gyflawna ; ac 
lèl ffiydlif íechan yn gwneyd ei ffordd trwy 

Îgndg, felly yntau, gweithiai yn benderfynol 
yd yn nod yn erbyn y rhwystraa mwyaf . 
f'el dirwestwr ymdrechodd lawer. Nid pro- 
ffesa dirwestiaeth ei han, a hyny yn anig, ond 
aaogai bawb i f od yr im fath, ean wneyd 
cysar ereill yn gysnr ac yn waith personol 
iodo ef éí han. 

Tr oedd yn weithgar ia¥m gyda'r plant, yr 
oedd ei fforad ddengar a'i eiriaa tyner megys 
^yvfaen yn ea dwyn ato, i wrando ar ei 
gynghorion ac i'w gara. Yr oedd yn ea plith 
megys garddwr gefalas yn mhltth y blodao, 
trwiiai bob on o honynt ft llaw tynerwch ; 

' ' ' am y Ueiaf fel y mwyaf, nes ea cael 



bob yr an i berarogli rhy w gymaint o ddef- 
nyddioldeb yn awyrgylch dirwest. Yr oedd 
ei gyfeiüion yn Uaosog, a hyny am y rheswm 
ei fod yn medda ar himfodion gwir gyfaiU ei 
hJÊOì. Siaradai bob amser yn ddidderbyn- 
wynèb, eto yn ddiymhoogar; weithiau yn 
flhwth, eto heb watwar. 

Bhoddai addysg a derbyniai addyse. Yr 
oedd y dyn i'w ganfod yn ei ddaU a i ym- 
•dieddion. Y personaa mwyaf peryglas a 
ddiöhon dyn byth gyfarfod ft hWf ydyw cyf- 
eillioa twyUodms, ac ni ffieiddiai neb y cyf. 
iyw yn fwy na Daíÿdd Jones, ac nid oedd 
n«i> gonestach nag ef i nodi iddynt ea ffae]- 
eddan a'a dyledswyddaa ; a phe ca^ y byd 
eiaiirfaega ft mwy ddTnion %dâlon, gwyneb- 
ag(»red, a ehariados fel efe, ni thrigai yn hyn 
o fvd haner cymaint o anghysor ac anghyd- 
welediad ag sydd. Ond iTyddÌondeb erefyddol 
Dafydd Jones oedd y ddolen ddysgleiriaf yn 
i^hÂdwyn ei gymeriad. Yr oedd eà ddweyd 
a^ wneyd yn cynughanedda â'a güydd. Yr 
oeda ei esiampl a i gynghor yn pregetha yr 
un pethaa; ac f el y dywedodd on 
gaUaoga da am dano, "yr oedd 



person 
SàfdÁ 



Jones yn grefÿddwr r&und.*' Nid yn oer 
mewn nnpetb, ac yn boeth mewn petia áraU, 
nid esgealos ^dag an ran o grefydd a brwd- 
fiydig gyda'r llaU, ond ymegniol a gweithgar 
gyda pfaob rhan. Fel gweddiwr byddai yn 
syml, eto yn afaelgar a djrlanwadol, fel yn 
gwneyd ei haa nid yn ouig! yn ddérbyniol 
gan ddÿnion, ond diaa yn gymeradwy hefyd 
ganBdnw. 

Tn y leiat a'r Ysgol Sabbothol cawd ef 
befyd yn ddefnyddiol ac ymdrecbgar iawn. 
Pan bTddal yn siarad yn yr egli^ys byddai 
nodwydd ei gwmpawd bob amser yn eyfeirio 
i'r Ue prìodoJ, sef adeUadaeth yr efflwys ; ac y 
mae'r adgof ei lod mewn cyfeUlach ** ganmil 
gweU " yn awr yn fdns ao hyfryd. Meddai 
gymhwysder neiUdool fel athraw, yn enwedig 
gyda'r plani. Ni fedr y Cristìon beidio 
gwneyd daioni, ac féUy yntan: nid oedd yn 
hapos beb fod yn gwneyd rhy wbetfa yn bar- 
faaês at ymeaaga ** y deyrnas nad y w o'r byd 
hwn," a bydd ei goftiwdwriaetfa yn anwyl gan 
lawer hyd nes v bydd rhaid iddynt faii^haa 
ei ddylya trwy berth marwolaeth. Bn farw 
fel an wedi heUoI ymddiried ei hnn i law ei 
Waredwr, ao fel nn a sicrwydd ganddo ei fod 
yn myned i fwynhan *'yr etifeddiaeth an« 
nìflanedig sydd yn nghadw yn y nefoedd." 

Dyoddefodd gystndd am fiaoedd gyda 
tfaawelwefa ao amynedd teUwng o Uentyn 
D«w. Ycfaydig (^ ei farwolaetfa galwodd ei 
fam ato i ocfar ei wely, gan ddweyd wrthi ei 
fod yn mjned i farw ; ao ymofidiai ei bod hi 
ar <M heb ganddi f achgen i'w chynortfawyo, 
ond yr oedd vn ymwybodol ei fod yn myned 
at leso, ac y Doasai yr Hwn oedd wedi gofála 
am daai fai ac yntan yn y gorpfaenol yn sier 
o barhau f eUy iddi yn y dyf odoL 

Yr oedd vr angladd barchos a Uuosog a 
galòdd, a'r dagraa a goUwyd mor gyflfredin<d 
pan y claddwyd ef , yn brofion eglar fod un 
anwyl wedi hano ; a gaUwn gymhwyso y peniU 
canlynol iddo ef, yr fawn a ^ansoddwyd gan 
ryw awdwr ar ol un tebyg iddo, sef — 

Mae*r byd yn Ueddf— mae'r nef yn Uon 

Pan farw brddo plentTu ffydd, 
Yn wylo bydd y ddaear faon, 

Ond canu wneir yn ngwlad y dydd ; 
Ein Dafydd faoff— ei farw e' 

Oedd ymadav3iad prudd i ni, 
Ond denyn plentyn tua thre' 

Oedd hyny yn y nefoedd fry. 

Ablod. 

1ib8. davxk8, tbebak0s, pontabdawe. 

'*• 'Does yma ond y stormydd 

Yn ouro ar bob Uaw, 
Ar ol i un fyn'd heibio 

Un arall wed'yn ddaw." 

T mae esdwys Zoar, Pontaiidawe, yn y mig 
oedd diweddal, er ei galar, wedi cael teiml^ 
g^iirionedd hir-brefedig j IHneUau uchod. * 
mae yBtermiydd angeu yn olynol wedi bod J^ 
curo ami, a thonau ymchwyddfawr y mdr 
marw wedi eu ehwym-laefaio— ton ar o\ ton 
megys wedi ymdaflu eu hanain i'w bwrd d, gan 
olẁi yn barhaa» rai o'r dwylaw ymaitfa. 
Cofas yn ddiaa gan ddarUenwyr -f Ctloh. 
GBAWN, i rai ya ddiweddar gofnodi marwolaeti. 
41 



Digitized by 



Google 



^ 



MÁMw^Mmfn^ 



iMllod, Enynhjm.yiiueffenymygorehwjÌ 
gmlaiii gofrwtra yn y ** Uánr-restr " enw j 
SÍ^ ^^ y" y ««îwy». »ot Mx». Jcnnet 
^í^ Ty'r Câj?el, TÄbem«cI, Trebanoe. 
Ond er ein bod ni wedi ein coHedii yn marw. 
oUMth ein chwioiydd «nwjl, yr ydym yn hy- 
donuffredaenbodhwy wedi tylweddoU yr hen 
írawddeg gyfarwydd— ** A marw sydd elw." 
Fel y mae gan y moiwr ei nigìU-glass, j mae 
genym ninaa yspienddrych gobaith, gyda 
ehymorth yr hwn y gwelẃn drwy niwl caddag. 
«wl yglvn eu bod wedi cyrhaedd i'r " anedcue 
lonydd^* sydd— 

'<rr Mint ta draw i'r tedd, 
lile cant hwy dawel orphwya 
Hewn annherfynol hedd." 
Mmh ydoedd Hrs. DâTÌes i'r diweddar ìtr, 
Daniel WilUami, diUedydd, Blaenrhoa, Yttrad. 
muAB, yr hwn fn yn aelod hardd yn eglwya 
Cwmgiedd am lawer o flynyddoedd ; a ehwaer 
i Mr, Thomaa Williams, cloth HaU, Yttrad- 
mlaia, yr hwn sydd yn flaenor cyfrìíot « 
ffyddlawn yn yr nn eglwys. FeUy fe wéUr 
iddi gael ei *' hyfforddi yn mhen ei flbrdd." 
Pan taa 18 mlwydd oed derbyniwyd hi i gyíf- 
lawp aelodaetb ; a da genym ddyweyd Sídi 
barhau yn addom i'w phrofies byd ei bedd. 
Tua'r nn amser, priododd â Mr. Bees DaTÌea, 
diUedydd, o'r un Ue, yr hwn yw y blaenor henaf 
ynEglwys Soar, Pontardawe. a'r hwn sydd 
wedi ei adael i ** deithio'r anial garw " o dan 
f aieh tiwmletbol o alar am briod ei fynw«8. 
Ymnertbed yn y gras sydd yn Nghrìst lesu. 
^Digouitifyngrasi." 

Yr oedd yrachos Methodtsteidd yn yr aidal 
yma y pryd hwnw yn ei fabandod, ao yn ol yr 
hanes, cawn mai baban eiddüiawn ydoedd 
liefTd. A phur debyp y boasai wedi "tynu 
«1 draad ato " cyn dyfol i geidded, oni buasai 
i r yohydig gyfeilUon mewn nndeb a'r Cyiar- 
fod Misol Iwyddo i gael gan Mr. Daries u'i 
bnod i symud i íyw i Trebanos i'w nursh, 
Baont yn dadmaetíi ao yn fammaeth flj^dlon 
iddo a gofalo'i o hono. Y mae heddyw yn ei 
gartref newydd yn Soar, Pontardawe, yaUanc 
hoyw a chryf, ond yn ddiaìuheu maii ym«> 
drechion egniol a diflino Mr. DaTÌes yn benaf 
y mae yr agwedd obeithiol ac addawol sydd 
amo i'w phrìodoU. Gwnaeth Mrs. Danes 
hithau ei rhan, er yn dawel a diymliongiHtw 
Gan ei bod yn ffiuitores wech, bu o les mawr 
gyda'r rhan gerddorol o wasanaeth y cysegr. 
Bu yn flÿddlawn hefyd yn.mhob cyìch oedd 
yn gweddu iddi; fel mai nid gonnodiaeUi yw 
dweyd mai «yr hyn a aUodd hon hi a'i 
gwnaeth." 

Gan ei bod yn byw yn nhyycapel, gyda 
ÎS7 y W?" conaẁ>Äyr efengylyn Uetya. 
Nid oedd dui yn f wy hoff ganddi na gweini 
amynt. Y mae Uaweroedd o honynt yn ddiaa 
yn oofio yn dda am ei charedigrwydd iddynt, 
a|t g of al mawr am eu oysur a'u hieohydÂ 
Ownai '*gyfrif mawr o honynt mewnoaauia 
«r mwyn eu flwaith." 

Bhai o brìf nodweddion y fam ddnwiol hon 
ynlsraelydoedd:^ 

1« CHanweithdra a Thr^/mmn^ddn Daa 
tosjn oedd y ddẃy nodwedd yma a dyfeni 
nu«ya wrth ddnrsgacdd eichyBieriad» aea 



af edmygedd nawíT Yr oedd^ hfmtíS 
mysg gwragadd, ie, gwiagedd glMnwmÌ^ 
threínns p y pethan hyn. YroedAék.Ma, 
taolns ft ihoU amgylehoedd fel rhyw aflSdaib 
Ynwirbraidd na theimlem, ddydd el chlailì» 
edigaeth, aw^dd diolch i'r liaul am f od wv 
f oe«gar a pheidio mhu y dagrau pur aiidam» 
ent ruddiau y mUál blodau amryUw j imaM 
j fath ddyddordeb a phleser yn eu trwBÌo. 

2. Owsfleidd-dra. Atdyniad eryf yiiylíli 
ydyw y gwyleidd.dra sydd yn ymddasMos j» 
cael ei ddefnyddio ganddi fel matho cdíl 
gaddio ei gwyneb piydferth. Yr oedd y rhia^ 
wedd biydierth yma yn eUen atdyniadul gi«| 
i serch ei brodyr a^i chwiorydd erefjddol 
Tuddi hithaa. Brmaihi fyddai yn hUeaoii 
braidd yn mhob mudiad o eiddo gwragedd yr 
^wys, ni byddai un amser yn ymwthio rz 
jroiU, Cael ei gwthio megys yn groes i'w 
hewyUj^s y byddai ar gyfrìf ei chymhwysder. 
. ^'^^'iJfyddUnuiebynmoddionffrat. Eithr- 
lad iddi ÿddai bod yn absensol o'r mn^^j^. 
Byddai yn ystyrìed fod coUi unrhyw ran jn 
goUed anadferadwy. " Uawenychai pan ddy. 
wedentwrtbi, Awn i dy yr Aiglwydd." Nid 
jn unig byddai ymdrechgar i fyned i'r addol- 
lad ei han, ond gwnelai bob pêÁh yn ei galla 
i hyrwyddo ffordd yr oU o'r teulu i fyaBÌ 
hefyd. Ei harwyddair ydoedd, ** Mi o'» tj- 
Iwyth a wasanaethwn yr Arglwydd." 

4. Eigofalamçrefyddyny teulu. Ffaith 
ofidas ond rhy wir ydyw, mai eithafnod onf« 
ydd Uawer yw gwneyd ymddangosiad gwedd. 
ol gyson yn nhy Ddaw, ac ymwneyd ychy^ 
ar aUanoUon. Nid oea yr un erthy^ ar 
bwysigrwydd crefydd deolaaiddyn eucyíbB 
fiydd hwy. Ond er mor dùysglaer y tywynai 
creMd Mrs. Darìes mewn £ÿddIondeb yn 
moddion gras, yn ffurfafen y teulu y Uewyrehai 
danbeidiaf. £r canfod dysgleirdeb haol e& 
chrefydd yn y m^rtt^ûm, yr oedd yn rhaid 
myned i'w chartref i syUa ar ei gofal manwl 
am aberthau yr aUor dealaaidd, i ediych aod 
mewn rhy w f wynbad nefohudd megys yn tná 
dalenau'r Bibl ac yn sogno maethi'w ncnaid 
o hono, a gwrando ami yn addysgu ei pT*»*- 
yn ei eçryddorion pur. Da genym ddweid 
hefydnafaei *'UafarynoferynyrArglwydd." 
Mae r oU o hooynt sy'n lÿw yn müwrio o ám 
faner y Groes. Ymae un o'i mheibionya 
"gwasanaeUiu swydd diacon yndda" yni» 
eglwyshon; a dUys genym fod anuyw o^'i 
hanwyliaid oeddent wedi ei rha^iaenu yn 
flntai féchan bur ar /oni^üngr sto^ y portUid 
dymunol yn ei cbroesawì i'i trigfaiiau ded* 
wydd. 

5. m dÿoddefaarwch meum profiäifaMm 
aehystuddtau, Oyfarfuagystormyddgmnm 
ynmordaitheibywyd. GaUasai ddweidg|4» 
Dafydd, •*Tivr hwn a wnaethosi i^wíS 
amlabUngystuddiau." Ondynnghanolpoh 
rhyf erthwy yr oedd '^ 

*'Kodwydd ei ohwmpawd i'r go^Md o hyd.* 
iLS^^^ "ddyoddef^ mewn e7atadd,ys 
d^baẁaiimewngweddL" Yroedd ^aá 

drosti. Yr oedd ei ohnstydd oh/'o'r äh 
fwyaf artallhiol; ae erldái gaèl ei dal y» 
ei nfyman am amiyw iseedd ai ch^ywwyd 



Digitized by 



Google 



HABW^BESTB. 



m 



'^pí^atwpmẁ^élÊBtiJ TiâoeddytiytnwyboM 
M«iiao*f4«Bhf«ii nad oedd iddi gael gwell* 
ted olioBOÿ onderei bodmegyeyn teimlo 
Ifjrsedd oerion angea yn daAod y ty o ^, yr 
oadd yn daürel a digyflOro. Trefnai ei tfay 
f^yda'r honaníeddiant mwyaf. Ki chawsom 
irell iBnstratíon erioed o'r giririonedd hwnir, 
**Ni frysiayr hwn a gredo." Gweddia yn 
::|(ynyoh yn debyg i Simeon gynt, ** Yr «wr hon 
y'm goliyngî, . . . canya fy llygaid a welsant 
dy iachawdwriaetii." Hi guodd ei dymtmiad 
CÎorphotaf Oled, pan yn 61 mlwydd oed. 

Dydd Sadwm canlynol gosodwyd ei gwedd- 
iUlon i orwedd yn mynwent Tabemacl, ger- 
llaw y ty, yn ymyl ei hanwyliaid. Gweioydd- 
wy dyn e^thioì aryr achlysar gan y Parohn. 
W.ÌCoigan.Pontardawe; P. J.Walters, Cwm- 
^twtcAi ; cf. Eidwards, Abertawe ; a — Jones (B.), 
f ontardawe. Hnned ei Iwch mewn bedd 
hyd ddydd brawd. 

Traddodwyd pregeth angladdol iddî nn o'r 
Sabbothaa dylynol, oddiar Actan viii. 2, yn 
aghapel Soar, gan y Parch. W. Morgan, 
-gweinidog yr eglwys. 

Fontardawe. Chablbs Williams. 



IIB. JOHN JONES, TY B GAPBL, F0KTBHTDYFEN. 

"& ydòedd gwrthddrych ein hysgrif yn nn 
<o'x ttaâ. ag y mae ea coflhdwriaeth yn f^dig- 
edig, a'i ymarweddiad da yn berarogl ar ei ol. 
Vel y ojrfryw mae yn wir deilwng o gofnod 
parcaos yn y Gtlohgbawn. Yr oedd f el dyn 
yníeddiiuiol ar synwyr cyffiredin cryf, ac yn 
wr hynaws a charedig, yn medda ar gorff 
Cftdam, Uanaiddta theg yr olwg amo. Kr 
nad oedd ond llaforwr '* yn gweithio a'i ddwy- 
law yr hyn sydd dda." xr oedd ei hyn yn wir 
ionMdwT, oblegid nid amgylchiadaa syddyn 
gwneyd boneddwr ond egwyddorion. \ r oedd 
ei gymeriad dysglaer a'i grefydd ddianiheaol 
yn nawlio parch ao edmygedd pawb a'i ad- 
waenaL Ba yn aelod o'r eglwys Fethodist- 
aidd yn Pontrhydyfen am flynyddoedd lawer, 
ao yn ddiacon fly<ídlawn a gofalas am y saith 
nüynedd ddiweddaf o'i oes« uyflawnodd 
waith diaeoa am flynyddaa cyn ei neiUdoo i'r 
swydd jn rhe<daidâ. Fel Hwyddog **ba yn 
f^fddlawnyn ei holl dy, megjB gwas/' Prìodol 
dywedodd nn brawd wrth golli deigryn ar lan ei 
íèdd, " Nid 068 genym neb o gyffelyb feddwl, 
yr hwn a wir oíala am y pethaa a berthyn i 
ehwL" Yr o^d bob amaer ya gwir ofala am 
yr achos vn ei ítoìì íranau. Gofalodd am yr 
aehoB, a hyny yn ei boenaa mwyaf," fel y 
darfa'r lesa ofalu am ei f am. Llawer gwaith 
y dywadodd wrthyf yn y blynyddaa diweddaf 
o'i 008, pan yn ymdmod a phethaa amgylch« 
îadol yr efjwys, fod •*achos yr Arslwydd 
wodi myned yn achos personol iddo ef . Nid 
hlaenor mewn enw oedd; mae ILswer o^r 
oylcyw, ysywaeth, iV cael yn y gwahanol 
eẁrjti, ond nid nn f elly oedd ef , ond '* an yn 
boenori mewn gweithiedoedd da." **Ef6 a 
wnaetìi yr hyn oeddaniawn yn ngolwg yr 
Andwydd." Bu yn dirsorydd yr eghrys am 
flynyddaii,aeyroedâ bob arian yn ddyogel 
yn Â law ef . Yr oedd bob amser yn f anwf a 
ŵrmÌT içfda phob cyfrifoa. Yr amser a 
baUai i mi f ynega am ei hoU ragoriaethan f el 



•^jéAH •í^'rÿwg, a'i irŵhgacwch dyía* 
gyda'r ach^s mawr. 

Heblaw a nodwyd, yr oeddhefyd neiUdnoI- 
rwydd arbenig yn perthyn iddo fel gwran- 
dawr ac fel Orlstion. Nidopob swjddog da 
sydd yn wrandawr da. Nid gwrandaw dan 
fldoriana y byddai, ond.gwrandaw gan addolL 
Byddaibobamser yngwrandawo ddifrif, a'î 
ÿgaid wedi en sefydla ar y pregethwr yn 
adidor, a'r rliai hyny fel IlyspÉiid Jeremiah y 
prophwyd, jn**ffyTion o ddagran." BhodcU 
odd ei ddagraa gloywon, a'i amenaa melas- 
ion," nerth i lawer diffygiol, ac amlhad cryf- 
der i auü an dirym " pan yn yr ymdrech i 
draddodi y genadwrì fawr am y groes, 
Chwithig ydyw y cyfarfodydd, y capel, a'e 
sedd fawr hebddo. 

Fel Criation yr oedd bob amser yn dirfion 
ac iraidd," gostŷngedig, diymhongar, a thang» 
nefeddus. Yroedd ynfab tangnefedd. Pan 
wfUi rywbeth tebyg i anghydfod yn ym- 
ddangos, byddai ar nnwaith yn rhoddí ei b<dl 
ddylanwad i geisio ei atal. Ni allai ymladd 
a neb, *' Ysbryd addfwyn a Uonydd " oedd ei 
ysbryi ef bob amser. Yr oedd yn gorfforiad 
byw o ddoethineb Epistol lago, yn bnr, hedd- 
ychlawn, boneddigaidd, hawdd ei drin, Uawn 
tragaredd a ffrwythau da, didaedd a diragrith." 
Yr oedd yn hawdd eanfod nnplygrwydd, pnr- 
deb, a gonestrwydd ei gymeriad, ei fod wedi 
ei ** alwi fod yn sant," ac yn an ** o*r ffydd- 
loniaid yn Nghrist lesn." Yr oedd hefỳd yn 
weddiwr mawr. Dyma Ue yr oedd cuddiad 
ei gryfder. TreuUai lawer iawn o'i amser 
mewn gweddi yn y dirgel. Yr oedd rhyw- 
bethyn ei weddiaa fyddai yn gorchfyga gyda 
Daw a dynion. CoUasom un weddiodd lawer 
iawn, ag oedd yn gweddio hefyd hyd y diwedd 
dros y gymydogaeth. Yr oedd mater ysbrydol 
ei gymydogion annuwiol, a gwrandawyr yr 
efengyl yn gorphwys yn drwm ar ei feddwl. 
*' Carwn," meddai, ychydig ddiwrnodau cyn 
marw ** weled dyled y capel wedi ei dala, a 
diwygiad giymas yn yr ardal." Fel y cyfryw, 
bu ei ymadawiad yn goUed dirfawr i^r eglwys 
a'r gymydogaeth, ond o'r ochr araU yn enm 
dirfawr iddo ef . Oymylog a niwlog y bu amo 
o ran el broflad, lawer o'i amser yn ei gystudd. 
Nid dydd ac nid nos, ond hyfryd yw gaUu 
dweyd, ** bu golenni yn yr hwyr," a goleani 
mawr, **mwy na dysg^eirdeb yr haul," ncB 
gwasgam pob ewmwl, a'i aUuogi i ganfod yn 
eglor **drigfanaa dysglaer gwlad yr hedd." 
Yohydig oriaucyn marw dywedodd wrthyf ei 
fod yn gaUu dweyd yr adnod hono heb fethu» 
**Mae genyf chwant ymddatod, a bod gyda 
Christ, canys Uawer iawn gweU ydyw." Bu ' 
farw fel y bu fyw, yn dawel a digylrro. ** Ni 
frysla yr hwn a gredo." Cymerodd hyny le 
nos SM>bath, Mehefln y 29ain, yn 70 mlwydd 
oed, ar ol amryw fisoêdd o gystudd bUn, yr 
hyn a dyoddefodd yn amyneddgar. Dydd 
Meroher canlynol, rhoddwyd yr hyn oedd 
farwol o hono i orphwys mewn gobaith, yn 
ymyl y capel Ue bu yn addofi ganwaith mewn 
hwyl nelolaidd. Owasattaethwyd ar ýr 
achlysur gan ei hoff ffyf aiU, y Parch. Jenldn 
Jenldns. Heddweh Vw Iweh, pareh i'w enw, 
nawdd y nef dios ei ber^iTnasaa, adysgyned 
deaparth o'i ysbiyd flÿddlawn ef amom le 



Digitized by 



Google 



909 



AmnwuaaMAü. 



htoàrt êjài tf «iSol mewn gslir yn betwjii 



m» DA719 «SOBOB, TUOBOI. 

Y mfte eglwya Bethlehem, Treorci, y 
ûwjúájn hon wedi colli amiTw o'i haelodaii 
111W7U gweithgar, defnyddiof, flyddlawn, sel- 
itg, ymroddedig i waith yr.Arglwydd, ac 
5n awTddns i wneyd daioni ae ynwirynrhai 
y temuir en heûnaa yn fawr yn mhob cylch 
àg y hyddent yn tioi ynddo. Ond ein ham- 
can jn hresenol yw nodi allan rai o hrif nod- 
weddion fy hofiP gyfaill» D. G. Brodor oedd 
yr ymadawedig o Aberteifi, ac wedi dyfod i 
DowlaiB pan oedd tnag ngain oed. Daeth 
yno yn grefyddol, ac fe fn felly yn ddîfiTch- 
«olyd tra yr arosodd yn y Ue. Bymndodd 
oddiyno i Aberdar, ac yr oedd yno draehelh 
yn arwain by wyd ag oedd yn werth ei edmygo. 
A tua diwedd 1873, symnâoddiTreorcí; yr 
oedd pawb yn y Ue yn fforfio bam mai dyn i 
Ddnw oedd gwrthddrych fy yagrií. Cref- 
yddwr cyson iawn oedd D. G. Nid oedd ei 
aymer natnriol eí ddim yn nn o'r rbai mwyaf 
brwd, ond bob amoer yn meddu y pwyll a'r 
yatyiiaeth sicraf. Dywedai air o'i brofiad 
crdíyddol jn fynych iawn yn y gyfeiUach, ond 
âim heb of yn iddo ; ac yn wir, yr oedd arwydd- 
ion oddiwrth ei brofiadan ei fod yn neshan at 
wiad oedd yn fwy pnr ei liawelon na'r nn 
oedd yn byw ynddi. Tr oedd Dafydd gynt 
yn teimlo maì " dyeithr oedd ar y ddaear, ae 
aUtnd fel ei hoU dadan." Yn wir yr 4>edd 
D. G. yn teimlo yn nyddian diweddaf ei 
fywyd, ei fod fel yn teimlo pomgranadau a 
pherlysiau y wlad tn draw i'r alon lawer yn 
nea ato nag oedd, a hefyd yn dangos vn eglnr 
iawn ei fod am Bicrhan iddo ei hnn wlad weU 
na'r nn oedd yn byw yndiU. Ac ar y 29ain o 
Awst, 1879, cafodd ei aymad i awelon balm- 
aidd y wlad weU hono ag mae ei phreswylwyr 
yn cann ''lddo £f" am en gwaredìgaeth. 
Kid oedd Dafydd ddim yn ganwr neUldnol 
yma, ond yr wyf yn Uwyr gredn ei fod heddyw 
yn tynn mor daer ar danau ei delyn anr ag 
om OT gwaredigion. Yr oedd Dafydd f«l pe 
wedicael y secret nad oedd gydag ef ddim am- 
aer maith iawn i fod ar y ddaear. Yr oedd 

Çob pethDafydd wedi myn'dyn betban nefol, 
r yaym rn Bicr na eblywsom erioedmo hono 
mor nefol ag oedd wytimos cyn iddo gael ei 

rttd, cnd ni chafodd siawns i ddweyd 
y noson hono; a mawr ein gofid na 
fnaaai wedi cael. Yr oedd y nos lan hyny 
yn noswaìth barotoawl erbyn cymundeb y 
Sabboth,; ond am dri o'r gioch prydnairh 
d^dd Gwener, dyma'r special train yn cael 
ei anfon i gyrchn Dafydd adref , a phan wrth 
ei orchwyl o dori glo yn Nglofa Cwm Dare, 
dyma'r slant fawr yn ymoUwng amo, 
fànafuwyd yn amheu ei farwolaeth. Bhyw 
bnm' mynyd cyn hyny yr oedd ef a'i gyfaiU 
wedi bod yn bwyta ciniaw, ac yr oedd yn 
achwyn eifod yn teimlo yn gysglyd iawo, ac 
mor gynted ag y dcehreaodd weitbio, eafodd 
«Ideehreu ei hun dragywyddol i oiphwys nes 
byddo U^ yr udgom mawr yn galw. Gellir 
dyweyd am Dafyäd ei fod yn grefyddwr o'r 
nght it(tmp, Nid orefydd yn y capel yn unig 



oeddganDafydd. 0,iíal copeiyddwByl 
yn y gwaiih, ar yr heol; mewn ttur cnfjild 
yn mhob man oedd ganddo ef. faa slywaoB 



am 9i farwolaeth sydyn ac a nuysgwy& dwyr 
yr oeddem yn eael eìn tnedda i of;^ — 

01 angeuerchyfielyn, 
Pa fodd y gwaethost^hyn, 

Sef toiì'n brawd anwylaf, 

bUth y byw i'r glyn ; 
Ac yntau mor ddefnyddiol,- 

Dros aéhos ei wir Ddnw ; 
Ond och I ei angan aeth yn sîoiiiMUrti 
A'n gobaith aeth ynwyw. 
ün Uawn iawn oedd Dafydd gyda phob peOu 
Yr oedd yn credu yn gryf iawn yn y rhÎDr 
hono, sef ** Pa beth bynag a ymaflo dy law 
ynddo gvma a'th hoU egni." Duw a wnelo 
nigor honom yr un peth ag ef. Gweitfaiwr 
egnîol oedd gyda phoopeth. 

Ctfnogwr selogi'i Ysgol Sabboth ydoeid; 
<nrdnabyddai ei rwymedigaeth yn fawr iawn 
iddi ; yn aml y bydd&i yn dweyd nad oedd if 
yn teimlo y gaUai wneyd dim ond gyda'r Yagci 
Sabbothol. Yr oedd yn teimlo y gallai wneyA 
rhywbeth yno. Yr oedd hefyd yn ddirwestwr 
o'r iawn ryw. Byddai yn teimlo yn faleh 
bob amser o gael cyfleasdra i siarad ar ddir- 
west. Ond cofier mai nid siarad er mwyir 
aiarad yr oedd Dafydd ; na, teimlai ' núd 
prif bechod ein gwlad ydoedd meddwdodr 
ao mai dyledswydd pob crefyddwr oedd aiarad 
yn hyglyw yn ei erbyn. Yr oedd wedi bod 
allan ary maes yn ei erbyn am 29 o flynydd- 
oedd. Duw a chwanego at rìf ei weithwyr yn 
y cjrfeiriad hwn ; a'n dymuniad wrth dmrfymi 
yw i'r Arglwydd ein gwneyd nì oU, féleÿwyit 
a chymydogaeth, yn barod i etifeddu y wlad 
ag y mae ein gobaith yn gryf f od Dafydd wedi 
ei chyrhaedd ; a'n gweddi yw, gyda dymmMV 
heddwch i'w Iwch hyd yr awr i'r 

Aiglwydd Dduw roi nerth i'w denla 

1 ymdawelu dan ei law, 

A gwir obeithio y cant gwrddyd 
Yn y Gwynfyd *r oehor draw ; 

£r cael myned dros yr hanes 
Am gyfiawnder pur, a lawn, 

Yr Hwn ddyoddefodd yn ein haehos 
Ar Galfáíia Fryn brydnawn. 
Treorcì. John HuaHES (Eryr CadwgaB), 



^mrgfoiaetj^am 



Y8BYT7 DiBWESTOL.— AdeUedir ysbyfy dit<' 
* * ' ' B, a hjéä ; 

yn *30,0ü0, ac y mae 

mewn Uaw tuag at yr amcan. 



westol yn beesenol yn Llondaìn, a byddy 
draul yn £30,000, ac y mae eisoeB £21,000 



8 ìfle.Pabyddion tk Mhbydaik.— Dywedir 
fod 34 o Arglwyddi Pabyddol ynMhiydainja 
bod 26 o honynt yn aelodau am en hoes o JDy 
yr Arfi^wyddil Nid oea dim Uai na £1 o 
aelodau Ty ý Cyfiredin eleni yn Babyddu», 
ac y mae pnmp o aelodau y Cyiiingyngor ya 
Babyddion. T mae yn Mhrydain 13 oewobÌMt 
ac archesgobion Pabaidd ; 2,lé0 o oÌFeuiaiá ; 
1,384 o eglwysi, ac ychydig dros 2,000,000 O 
wrandawyr ac aelodau* 



Digitized by 



Google 



Y Parch. W. Thomas (Islwyn). 



Digitized by 



Google 



Digitized by CjOOQIC 



Y Cylchgrawn, 



Oywbm XVIII.] 



BHAGPyB, 1879. 



[Bhif 207. 



ISLWYN. 

PABCH. J. CYNDDYLAN JONES* 




BOÜT a lúonth after our settle- 
mentat Pontypool, we heard 
a langaid raptap at the door. 
A stranger enquired if we were in. He 
was sbewn into oor room. We kad 
neyer set eyes upon him before. With- 
oat any kind of introduction, he 
languidly smiled, languidly Bhook 
hands, languidly surveyed us from: 
head to foot, and languidly ásiced if 
we had a pipe. We answered in the 
negatiye. He languidly said ît did 
not matter, that he had one in his 
poGket He languidly pulled it out, 
languidly loaded it, and languidly fired 
it. Atl of a sudden his languor left 
hìm ; and in the twinMing of an eye 
large rolling clouds of curling smoke 
eáyeloped him, and we saw him not, 
for *•' a cloud received him oiit of our 
sìghf Having thus satisfíed his 
hanger for smoke, a subdued yoice 
sofüy addressed us — " How are you ì 
Glad to see you." "We are pretty 
well, think you ; we shall be glad to 
see you by má by, when the smoke 
shall haye cleared." " It doesn*t hurt 
you, does itr " Not at alL'' Puff, 
puff, puft. Presently we saw a hand 
from the direction of the easy chair 
sawing the smoke, a clift was made in 

* Tég yto dtoeyd nad yto Jfr. Jonea yn gyfrifol 
am y eyŷẅhiad^ 



^DDEÜTÜ mis wedi ein hym- 
sefydliad yn Mhontypwl, ni 
a glywsom ergydio gwanaidd 
wrth y drws. Dyeithrddyn a ofynodd 
a oeddem í mewn. Dangoswyd ef i'n 
hystafell. - Ni welsom ef a'n liygaid 
erioed oV blaen. Heb un math o 
ragarweiniadefe.a.wenodd yn egwan- 
aidd, siglodd ddwylaw yn egwanaidd, 
tremiodd arnom yn çgwanaidd o'n pen 
i'n traed, a gofynodd yn egwanaidd a 
oedd genyín bibell. Atebasom yii 
nacaoL Dy wedödd yn egwanaidd nad 
oedd dim gwahaniaéth, fod ganddo un 
yn ei logell.' Yna tynodd hi allan yn 
egwanaidd^ llanwodd hi ^n egwanaidd, 
a thaniodd hi yn egwanaidd. Yn ddi- 
symwth diflanodd ei egwaneidd-dra, 
ac mewn amrantiad cymylau mawnon 
troellog fwg a'i gorchuddiai, fel nas 
gwelsem ef, canys " cwmwl a*i cipiodd 
ef allan o*n golwg." Wedi digoni felly 
ei newyn am fwg, cyfarchwyd ni yn 
fwynaidd mewn llais gostyngedig : " ra 
fodd yr ydych chwi 1 Yn falch eich 
gweled." "Ÿdym yn weddol dda,diolch 
1 chwi ; bydd yn hoff genviû ninau 
eich gweledchwithau.pan ddiâano y 
mwg.*^ "Nid ydy* yn eîch niweidio, 
ydy e?" "Dim yn y mesur lleiaf." 
Pwff, pwff, pwff ! yn fuan gwelem law 
gyfeiriad y gadair esmwyth yn llifio 
y mwg, gwnaed rhwyg yn y cymylau, 
a chanfuasem lun dynol yn ymdafledig 
arlechwedd ygadair, gyda thueddiad 
cryf yn y llygad i edrych i fynu. Dyna 
raffarwemiad blaenaf Islwyn i m. 

Y peth cyntaf a'n synodd ni ydoedd 
yr anghyfartaledd nodedig oedd rhwng 
42 



Digitized by 



Google 



400 



t&LWTH» 



tlie doads ; and W6 ooold aoe a human 
fonn toflsing itaelf hèài in the ohair, 
with a stroDg tendencj in the eye to 
look upward. That waa our fint intrp- 
duction to Iblwyn. 



The first thing that struck us 
the marked disproportion between the 
body and the head. His body was 
short and his joints were not yery 
firmly knit together ; but his head was 
lorge and massiye. The oonsequenoe 
was that the head made too great a 
demand upon the body. The bndn. 
required more food than the stomach 
could well supply. And in the battle 
between the head and the body for 
the neoessary sustenance, the head 
triumphed and the body suffered. He 
never could bo a strong man— -his 
mind consumed too much of his 
strength. But there was a further 
peculiarity ìn the íormation of tbe 
head: the fore and upper portions 
were yery much in eicess of the basilar 
organs. His head rose unusually high 
from the forehead to the crown — 
a sure indication of great reyerence. 
The natural bent of his mind was up- 
wards rather than horizontal. Phren- 
ologists generally obserye that the 
heads of Diasenting ministers are 
chiefly remarkab]e for the prominence 
of the forehead, the seat oi intellect, 
whereas the heads of Roman Oatholic 
priests are chiefly remarkable for the 
great elevation of the region between 
the forehead and the crown, the seat 
of reyerence. If Islwyn had been 
brought up in a different ecclesiastical 
atmosphere, he would naturally take 
hîs place among the latter. He ad- 
mired much and worshìpped much. 
We do not mean for a moment to deny 
his great intellectual powers ; but stiU 
his intellect was held in strìct sub- 
ordinatìon to his reyerence. His 
natural posture was upon his knee8 ; 
and amid other ecclesiastical surround- 



yoorffa'r pen; ei gorff oedd^, ai 

i heb eu gwau yngh^ yn neOl- 

doai hea mawr 



oúol gryfion ; ond medd 

ac helaethlawn. Y oanlyniad oedd 

fod y pen yn gwneyd cais rhy fawr ar 

Îr-oorff : yr ymenydd yn gofyn mwy o 
uniaeth nag a allai y cylla yn dda 
ddiwallu ; ac yn yr ymgyrch rhwng y 
pen a'r corff am jrr adnoddaa angen- 
rheidiol gorchfy^ y i)en, a'r oora a 
ddyoddefai. Nisgälai byth fod yn 
ddyn cryf— eì feddwl a ddifaai ormod 
o'i nertn. Eithr yr oedd neîllduol- 
rwydd pellach yn ffurfiad y pen : yr 
oedd y rhanau blaenaf ac uchaf 
lawer yn fwy na'r rhanau ôL lä 
ben a gyfodai jii anarferol uchel o'r 
talcen ÌTCoryn— arwydd sicr o Imrch- 
edigaeth mawr. Yr oedd tueddíryd 
naturìol ei feddwl tuag i fynu yn 
hytraoh na^ yn wastad. Ymenydd^- 
wyr yn gyffredin a sylwant fod penau 
gweinidogion Ymneillduol fynyclurfyn 
nodedìg am lawnder eu taìcenau'^ 
eisteddle synwyr ; tra y mae penau yr 
offeiriaid Pabaidd yn nodedie fynycnaf 
am uchder mawr y rhan sydd niwng y 
talcen a'r coryn— eisteddle parchemg- 
aeth PebuasaiIsLWYNwedieiddwyn 
i fynu dan ddylanwad ^wysyddol 
gwahanol, efe a eymerasai ei le yn 
naturiol yn mhlitn y rhai diweddaf. 
Mawrygai lawer, ac addolailawer. Nid 
ydym am eiliad yn amheu mawredd ei 
ailu deallawl ; ond eto yr oedd d 
ddealldwriaeth jn cael ei ddal dan 
warogaeth i'w barehedigaeth. £i 
ystum naturìol oedd bod ar ei lunìau, a 
phe buasai yn ymdroi yn mhlitìi dy- 
lanwadau ^lwysig ffwahanol efe a 
wnaethaì iddo ei hun le yn nghofrestr 
y " seintiau." 

Y peth mwyaf nodweddiadol yn ei 
wyneopryd oedd ei Iygad— llygad 
mawr, defnynog, mwynaidd, fel llygad 
colomen wedi ei olchi mewn Uaeth; 
Ilygad carwr a breuddwydiwr ydoedd ; 
nis gáliem byth edrych amo heb 
ddwyn i'n cof y geíriau h^my o eiddo 
plant Jocob gyda golwg ar Joseph, 
'*WeIe y breuddwydiwr yn dyfoîL" 
Eithr yn annhebyg i Joseph, ni feddai 
graffderymarferoL Yr oedd o'r dechreu 
yn freuddwydiwr breuddwydion ac yn 
ganfyddwr gweledigaethau. Ond y 
fath freuddwydion ardderchogl Ÿ 
fath weledig^thau gorwychion I Yr 
oedd breuddwydion IsLWY2r yn an- 



Digitized by 



Google 



iäìẃ^. 



4ol 



Ings ìie woiilá haye made hîmself a 
place ÌE the calendar of *' saints." 

The moBt characteristic featare in 
his ooimtenance was his eye. Large, 
lîquîd, soft like a doye's eye washed in 
millc It was the eye of a loyer and a 
dreamer. We could neyer behold him 
without beÌBg remioded of those words 
of Jacob's children conceming Joseph 
— ** Behold, the dreamer cometh." But 
unlike Joseph, he possessed no practical 
tact. He was first and last a dreamer 
of dreams and a seer of yisions. But 
whatbeautifuldreams! Whatgorgeons 
Tisions I Islwtn'» dreams were infin- 
itely preferableto other men's realities. 
Hence he was a boi n poet. Victor 
Hugo, beîng once asked if it was 
difficult to write poetry, truly 
answered—** No ; it is either casy or 
impossible." It was as natural for 
IsLWYiî to sp8ak in poetry as to 
breathe. 

Poetry is two-fold— «ubjectiye and 
objectiye— emotional and naturalîstic. 
Without professing intimate acguaint- 
ance with the recent Welsh poets, we 
should say that our old íriend Hwfa 
Môn's poetry is objectiye and natunj- 
istic, but that Islwyn's is subjectiye 
and emotional. Hwfa Môn natiunal- 
izesman; Islwyn humanizes nature. 
It is not our purpose to settle which of 
the two is intnnsically the snperi<M*, 
but it will be allowed us to say that 
the subjectiye kind is the more tender 
and pathetic, and therefore the more 
popular. IsLWYN excelled all his con- 
temçoraries in tenderness and genuine 
poetic feeling ; others doubtless sur- 
passed him in the mechanism of Welsh 
yersification. We say "mechanism" 
deliberately and adyisedly. for to sing 
in the " mesurati cafthion is as mi^ 
of a trade as that of shoeniaking. 
You must spend four years to learn to 
make a good shoe, but one year suffîces 
to make a good " englyn;'* that is, pro- 
Yided as many houra be deyoted daily 
to its practice as the shoe-msJcer's lad 
has to deyote to his last. 

We Had often the priyileffe to hear 
bim preach; and if the ohoice was 



fei(Lrol dde^olach na sylweddau pob 
ereiU, ac felly yn fardd genedigol. 
Gofynwyd imwaith i Victor Hugo, A 
oedd yn anhawdd barddonil Efe a 
atebodd, " Na, y mae naill ai yn hawdd, 
neu yn annichonadwy." Yr oedd mor 
naturiol i Islwtn i siarad yn fardd- 
onol ag oedd iddo anadlu. 

Mae barddoniaeth yn ddeublyg ; — 
tufewnol a gwrthddrychol— teimladol 
ac anianyddoL Heb hawlio adnab- 
yddiaeth drylwyr oV beirdd Oym- 
laig diweddar, gallwn -ddweyd fod 
barddoniaeth ein hen gyfaill Hwfa 
Môn yn wrthddrychol »c anianyddol, 
eithr eiddo Islwyn yn dufewnol a 
theimladoL Hwâi Môn a naturiol- 
eiddia ddyn; Islwyn a ddynoleîddia 
natur. Nid ein dyben y w penderfynu 
pa un o'r ddau a wirioneddol ragora, 
ond fe ffaniateir i ni ddy wedyd mai y 
duU sîUtifctŵe yw y mwyneiddiaf a r 
mwyaf deffroawî, ac am hyny y mwyaf 

Eoblogaîdd. Islwyn a ragorai ar ei 
oU gyfoedwyr mewn tynerwch a 
theimlad barddonol pur; ereiU yn 
ddiau a ragorent arno yntau yn nghelt- 
yddydwaith bai'ddoniaeth Gymreig. 
Dywedwn " celfyddydwaith " yn ys- 
tyriol a phwyllog, oblegid y mae y 
'*mesurau caethion" yn gymaint o 

gefft ag ydyw gwneuthur esgidiau. 
haid i chwi dreulio pedair blynedd i 
ddysgu gwneyd esgid dda ; ond y mae 
un flwyddynyn ddigon i ddysgugwneyd 
englyn da ; hyny y w, os treuUr cynifer 
oriau yn ddyddiol ag a dreulir gan 
egwyddorwas crydd yn nglyn a'r lest. 

Ni a gawsom y fraint o'i wrando yn 
pregethu yn aml ; a phe y rhoddasid 
eitt dewis i ni y pryd hwnw i ddethol 
pwy a chwenychem yn fwyaf ei efel- 
ychu, ni phetrusem ateb mai Islwyn. 
EfaUai fod tuedd mewu cariad i'n dallu, 
ond y mae cariad-ddaUineb yn aml yn 
oleuni dysgleirwyn,pur. Yr y'm ynsiar- 
ad am Islwyn fel ag yr oedd ddeg neu 
bymtheg mlynedd ya ol, oblegid yn 
ystod y blynyddoedd diweddaf yr oedd 
yn eglur fod nychdod wedi ymaflyd 
yndda Saif o*n blaen ddyn byr, hytr- 
ach yn bruddaidd ^au or-fyfyrdod, yn 
yr areithfa, yn edrych mor yswilaidd 
ag ehedydd ar y gynuUeidfa. Efe a 
ddarUena emyn cyíarwydd, a gaii- 
asem feddwl na chlywsom ef erioed o'r 
blaen : swnia y.cydseiniaid fel pe wedi 
coIU eu catedwcb» a thoddi yu Uafar* 



Ûigitized by 



Google 



402 



I8LWYK. 



ffiyen us then to select whom we shoold 
Ilke mo8t to resemble, we shoold un 
hesitatinglr hayemade answer— "Is- 
Lwra." Perhaps love blinded us ; but 
loye blìndness ìs oflen pure white light. 
We speak of Islwyn as he was from 
ten to fifteen years ago. for during the 
last few years decay had perceptîbly 
crept in. A short man stands rather 
laclcadaisically in the pulpìt, and looks 
shy asa lark upon the congregation. 
He reads a familiar hymn; but we 
thiûk we neyer heard it before. The 
consonants seem to lose their harshness 
and to melt into yowels ; the cadcnces 
f all sweetly and softly upon the ears ; 
the sentiments feel warm and breathe 
life into your soul. The best reader 
of hymns we eyer heard. His reading 
of the Bible is rather broken and ìn- 
different— he does not qttite arrest the 
attention. The prayer is low, sub- 
dued, here and there exç[uisitely sweet ; 
but nothin^ to deeply impress you un- 
less it be tbe quiet, unobtnisiye reyer- 
ence which aífects the mìnd yery much 
like the shadows of trees towards the 
ipystic hour of sundown. 

He reads his text. You are rather 
surprised by an air of apparent care- 
lessness. Eyidently he is under the 
partial influence of the Rev. Edward 
Matthews. Not that he imitates him; 
but he is anxious to save his strength. 
He proceeds with the introduction ; 
ordinary observers charge him with 
lazines8. A bit of Matthewism again, 
without the animation. He proceeds 
slowly ; his sentences— not his thoughts 
— drop rather incoherently. He snifts 
his body to secure ease of attitude. In 
about ten minutes—though they look 
like twenty, because of tne impatience 
of the hearers to see him in his '''hwyV' 
— hîs biff soft eyes look bigger ând 
softer. The sentences acquîre greater 
consistency. His yoice is soft and low, 
but marycîlbusly rich, like the cooing 
of doyes. The emotions begin to heave 
like Oardigan Bay in a summer breeze. 
The preacher's yoice has gentle undu- 
• lations, and seems to the feeling like 
wayes of honey. During the middle 
half hour of bis sermon, to us always 
the best part, his voice is one of mel- 
low, honeyed richness. Tears and 
smiíes, smiles and tears greèt his ìdeas. 
We laugh and weep, weepaoid laugh. 



iiŵL y pwysldfliad ynUawn, yn te- 
aîdd, ac yn fwyn ar y glost, y drych- 
feddytiaujm wresog ac ynanadlabywyd 
Tn hMiaid. Y darllenydd faymnan 
{[oreu a gly wsom erioed. ËL ddarllw- 
lad o*r Beibl sydd hytradi yn ddi^aiter 
ac anofalus, yii methu denu sylw príod- 
ol. Y weddi yn isel a darostyngol, 
3rma ac acw yn odìaethol feÌHs, ond 
dim i wneuthur argraff ddofii amoeh 
oddieithr y tawelwch a'r paTchwwydd 
dwvs a effeithia ar y meddwl, yn gsfL- 
elyb iawn i*r hyn a wna cysgod coed- 
wig dewfrig tuag awr gyfriniol mach- 
ludiad haul. 

Efe a ddarllen ei destyn. Yr ydych 
braidd yn synedig gan ymagweddiad 
a awffryma ddifaterwch. Diau eì fod 
yu rhanol dan ddyltmwad y PatdL 
Edward Matthews— nid ei fod yn ei 
efelychu, ond ei fod yn awyddus i arbed 
ei nerth. Efe a âyp mlaen â'i ragym- 
adrodd— sylwedyddion cyffredin a*i 
cyhuddant o ddiogi. Ychydig o Fat- 
thewiaeth eto, ond heb y by wiogrwydd. 
Efe a ft yn mlaen yn araf, a'i frawdd- 
egau, nid ei feddyliau, a ddysgynaot 
hytrach yn anghyson. Efe a osgoa ei 
gorff er sicrhau ystum fwy esmwytb. 
Mewn oddeutu deng mynyd, er yr 
ymddangosant fel ugain, o herwydd 
diffyg amynedd y gwrandawyr i'w wel- 
edef ynei " hwyl "— ei lygaid mawr- 
ion, tyner, a ymddangosant yn fwyfwy 
a thynerach, ac y mae y brawddegan 
yn cyrhaedd mwy o gysondeb : eilaÌB 
sydd fwyn ac isel, ond yn rhyfeddol o 
gyfoethog fel cwyniad colomenod. Y 
cynhyrfìad ddechreua ymchwyddo fel 
môr Aberteifi dan hafaidd awelon. 
Mae llais y pregethwr yn araf ymdoni, 
ac yn mwyneiddio y teimlad, m^s 
tònau fll. Yn ystod yr haner awr 
ganol o'r bre^eth— y rhan oreu i ni bob 
amser— ei laia sydd felus fel melwn, 
ìreidd-dra melaidd, na phrofasom eríoed 
eì felusach. Dagrau a gwenau, gwenao 
a dagrau a roesawant ei ddrychf<^dyl- 
ìan. Ki a chwarddem ac a wylem, 
wylem a chwarddem tra yr eisteadem 
dan ei weinidogaeth ; a'r haul a ddys- 
gleiríai drwy y gwlaw, ac ni a ddaliem 
ambell gipdrem ar ardderchpgrwydd 
yr "enfys oddiamgylch yr or^d," a 
theimlem yn rhwymedig i waeddi, 
"Haleliwia!" Y gynulleidfa yn ym- 
dòni i fynu ac i waered, nid fel coedwìg 
mewn y storom, ond m^s eae o ÿd paa 



Digitized by 



Google 



ULẀtK. 



Bs we fiit nnder his mÌBÌatry ; «nd the 

sun shining throngh the rain we catoh 

a fMassin^ ^ümp^e of the beautiful 

'*rainbow round aboat the Throne," 

&nd feel impelled to shout ''Haleliuah/' 

The congre>gatloin waves up and down, 

XLot like a forest in a storm, but like a 

comfteld when the wai*m zephyrs blow. 

He raises his yoice a tone or two higher 

during the last fìye minutes ; the sweet- 

I108S is lost and a slìght touch of harsh- 

neas is easily perceptible. The thoughts 

£Low tuU, large, beautiful, and captiyat- 

üijg as eyer, but the yoice suffers irom a 

âlight deterioration. £ut before the 

humid eyes haye had time to dry, he 

concludes; and the congregation gra- 

dually recoyers from the sweet âint 

into whlch they had been thrown by 

the mystic wand of the magician. 

What did he say? We haye just 

"been trying to recollect, but fìna we 

cannot remember so much of his dis- 

courses as of some others of far less 

power andbriUiancy. The most beauti- 

lul things canuot behandled and carried 

away like parcels in the chamber of the 

memory. They are only to be seen — 

they cannot be töuched. We once 

went down to the Crystal Palace to 

witness a grancL displaj^ of fìreworks. 

All we carried away with us was the 

conception of the beautiful ; and one 

beautiful conception is much more pre- 

cîous thàn a thousand beautiful things. 

And as we thiuk of poor Islwyn, the 

conception of the beautiful is excited 

within us. We do not remember much 

of what he said, but ẁe feel yery happy. 

We do not want to tbink, we only 

want to be let alone to admire and en- 

joy. The yery thought of him is to us 

like the south wind blowiug oyer a bed 

of roses— it swathes us in sweetness. 

But he is gone. Poor IsLwyN, gone ! 

"I am distressed for thee, my orother 

IsLwYN ; yery pîeasant hast thou been 

unto me ; thy loye was wonderful, 

passÌDg the loye of women.*^ 

We concluded our notice of Dr. 
Edwards by saying he was the greatest 
preacher ìn Wales. VVe concluded our 
article on Mr. Matthews by saying he 
waa the most wonder/tU preacher in 
Wales. We condude our notiee of 
IsLWYN by sayÌDg he was the most 
poetical and the ündereêt preadier it 
«yer fiU to oor lot to heai« 



fyddo'raweladfywiolynchwjthii. Ef 
a gyfyd ei lais gywair neu ddau yn 
uwch yn ystod y pum* mynyd diwedd- 
af ; eithr coUwyd y melusder, ac y mae 
ychydig o erwindeb yn ganfyddadwy. 
V mae y meddyliau yn rhedeg yn llawn, 
yn fawreddus, hyfrydol, ac mor hudol- 
iaethus ag erioed, ond y Ilais a ddyodd- 
efa ychydig oddiwrth wanychdod. 
Eithr cyn bod y gruddiau gwlybion 
wedi cael hamdden i sychu, efe a or- 
phena; a*r gynulleidfa yn raddol a 
adfera o'r Uewyg melus i ba un ei taô- 
wyd iddo gan wialen gyfriniol y swyn- 
yddwT. 

Beth a ddywedodd efe ì Yr ydym 
wedi bod yn ymdrechu cofio, ond cawn 
allan nas gallwn gofìo cymaint o'i ym- 
adroddion ef ag o eiddo rhai personau 
ereill Uawer llai eu gallu a*u dysglẁ- 
deb. Nis gellir ymaflyd yn y pethau 
mwyaf prydferth a'u dwyn ymaith fel 
sypynau yn ystafell y cof— " Nid ydynt 
ond i'w canfod," nis gellir cyffwrdd â 
hwynt. Aethom i lawr unwaith fr 
Palas Gwydr i weled arddangosfa ys- 
plenydd o dânwaith ; yr oll a ddygasom 
ymaith gy da ni oedd dimadae th o r pry d- 
îerth, ac y mae un ddirnadaeth brydferth 
yn llawer mwy gwerthfawr na mil o 
bethauprydferth. Ac fel yr ydym yn 
meddwl am Islwyn, druan, y mae yr 
ymsyniad o'r prydferth yn cael ei gyn- 
hyrfu ynom. Nid ydym yn cofio 
llawer o'r hyn a ddywedodd, ond ni a 
deimlwn yn wir ddedwydd. Nid ydym 
am feddwl, ond ein gadael yn unig a 
llonydd i edmygu a mwynhau. Y mae 
hyd y nod y meddwl am ^sljío ì ni fel y 
deheuwynt yn chwythu dros wely o 
rosynau— fe'n hamgylchyna à melns- 
rwydd. Ond y mae efe wedi myned. 
IsLWTN, druan, wedi myned ! " Ydwyf 
yn drallodus am danat ti, fy mrawd 
IsLWYN ; tn hyfryd y buost i mi, rhy- 
feddol oedd dy gariad, tuhwnt i gariad 
gwragedd." 

Gorphenasom ein sylwadau ar Dr. 
Edwards drwÿ ddywedyd mai efe oedd 
y pr^ẂLwr mwyaf yn Nghymru. 
€fotphefnas#m ein herthygl ar Mr. 
Matthews, drwy ddywedyd mai efe 
oedd y pregethwr mwyaf rhyfeddol yn 
Nghymru. Gorphenwn ein sylwadau 
ar IsLWYN, drwy ddywedyd mai efe 
oedd y pregethwr mwyaf harddonol a*r 
tyneraffi syrthiodd erioed i'n rhan nl 
iNrwraadaw* 



Digitized by 



Google 



454 



^úitik 




LLIN AR LIN. 
XXIV.-T ddÂìIr yn eiddo 

FR SAINT. 

AN fod y ddae&r yn eidd(K i*r 
' Saint, hwy a gant eu cyfiraa 
WàgeBThúaìolo\konì mewtigwir' 
ionedd, ac nid mewn ymddangosiad jm 
UDÌg. Efallai na chant rhy w lawer o 
filo^d í'w pentyru o*r neiUuu yn ddi- 
angenrhaid ; ond cant ddigon, ac y mae 
hyn^ yn llawer mwy nag a fedd yr an- 
nnwioi yn nghanol ei filiynau Pa beth 
gweU ydyw dyn er meddu Uonaid ei àf 
aur ac arian, a phob trysorau, os na 
fyddant yn ei foadlonil tlawd gwir- 
ioneddol fyáá efe os bydd ei feddwl^ 
d^oddef eisieu ychwaneg draehefn. x n 
ei feddwl y mae dyn yn by w er pob 
peth. Cyfoeth neu dlodi gwirioneddol 
ydyw ansawdd y meddwL Nid ydy w 
trysorau allanol yn ddim ond rhyw 
bethau i wneyd y meddwl yn foddlawn. 
Os gwna ychydig o bethau aUanol, gan 
hyny, ffyuyrchu boddlonrwydd yn y 
meddwl, y mae y meddwl hwnw yn gyf- 
oethocach mewn gwirionedd nag y gaU 
araU fod, er meddu Uawer. os heb gyr- 
haedd boddlonrwydd, o herwydd hyny 
"GweU yw yr ychydig sydd gan y cyt- 
iawn na mawr olud annuwioUon 
lawer." 

Gwelflom rai phint afiachus yn bwyta 
cymaint ddwy waith a phlant cyffredin, 
ac eto Bis digonid hwy ; teimient gy- 
maint newyn agos ar ol bwyta ag a 
deimlent cyn hyny, ac er bwyta yn 
barhaus, poenid hwy gan newyn par- 
haus hefyo. Nichynyddent ychwaith, 
ond arosent yn gomchod bychain, 
Uwydwynion,agwanaidd. Ymddengys 
mai yr achos o hyn ydyw, fod rhyw 
afiechy d wedi ymaflyd yn ac anmharu y 
íacUaUn y peirianau hyny ag sydd yn 
troi yr ymborth yn waed ac yn fywyd. 
Nid ydynt o ganlyniad yn gsdlu tynu 
maeth iV cyrff oddiwrth yr hyn a 
fwy tant. FeUy yn hoUol y mae y rhai 
y mae eu serch ar olud byd. Y maeot 
wrthi yn ddyfeil» yn caaa^lu ac yn casglu 
megys yn ddidmwedd, ac er ca^u 
Uawer nid oes ganddynt haner digoo. 
Y maent fel m^ched y gele yn Uefain 
^ Moes, moes," a hyny yn ddidaw ddydd 
a nos« "Y mae drwsc a welais dan 
hau],ahwnw yn íÌB^wr yn ^ysg dyai^ 



Owr y Thoddodd Duw iddo gytòeàk& 

Solud^ ac anrìiydedd, heb amo eiáeti 
im i'w enaid ag a ddjrmunai, a Diiw 
heb roi gaUu iddo i fwytá o hono, ond 
estron al bwyty. pyma wagedd, ae y 
mae yn ofid mm." Faham y mae îá 
jma î Pechod sydd wedi ymaflyd yn 
yt anian ac anmhuro hono, ítL nas 
gaUant dderbyn boddlonr^rydd iV 
raeddwl oddiwrth y pethaa sydd yn- 
ddynt Nid ydynt me wn jrstyr ysbiyd- 
ol yn cynydau ychwaith ; y mae eu 
heneidiau yn ymsrebacha yn goradi- 
aidd o'u mewn, a threuliant ea dyddiaa 
mewnnewyngwastadol; tlodionydynt 
yn natnriol yn gystal ag yn ysbrydoL 
^'Y neb a garo arian ni dd^onir âg 
arían." 

Ond y mae y rhû y mae eu calonaa 
yn uniawn ger bron yr Arglwydd yn 
foddlonawl pan y mae efe yn rhoddi ea 
dîgonedd rhesymol îddynt Gyda go- 
Iwg ar y rhai hyn yn ddiaa y dywäl- 
odd jrr Arglwydd, "Gwyn eu byd y 
rhai addfwyn : canys hwy^ etífeddant 
y ddaear." Y mae cysyUtíad anheb- 
gorol rhwng addfwynder ysbryd a bod 
yn feddianol ar y ddaear; obl^d yn 
yr addfwjmder duwiol hwnw y mae 
gwerth y ddaear yn cael eî sylweddoli 
yn iawn. " Y rhai gostyngedis^ a eti- 
feddant y ddaear; ac a ymhyîrydant 
gan luawB tangnefedd." ''Nid oes neb 
ar a adawo dŷ, neu frodyr, neu chwior- 

Sdd, neu dad, neu fam, neu wraig, nea 
lant, neu diroedd, o'm hachos i a'r 
efengyl, a'r ni dderbyn y can* cymaint 
yr awr kon, y pryd nwn, dai, a bìodyr, 
a chwiorydd, a mamau, a phlant, a 



thiroedd, yn nghyd ag erUdiau ; acyn 
y byd a ddaw, fywyd tragywyddol" 
Pa fodd y mae i ni ddeaU y geirìan 



hyn? Obiegid y mae yn ainlwg nad 
ydy w y duwiol " yr awr hon, y pryd 
hwn," yn cael " can* cynudnt ** a'r an- 
nuwiol, nac agos cymaint fel rheol 
ychwaith. Nac ydyw yn aUanol ac yn 
ymddangosiadol y mae yn wir^ ond yn 
fewnol, yn eneidiol, ac yn winoneddol, 
y mae. Pe byddai yn ddichonadwy 
gwneyd meddwl dyn yn weledig ìt 
Uygad, neupe gaUai fod ffenym wydr- 
ddryoh a'n gaUaogai i w^ed i mewn i 
ansoddau meddyUau, ni a ganfyddem 
ar unwaith fod meddwl y duwiol yn 
fwy boddiawn, dedwydi^ bywiol a 
ohynyddol nnt o weithiaa na meddwl 
yr annawiol Oi^yw^mt ìaobos yn 



Digitized by 



Google 



YK Sn>l>0 I^ BÀINt. 



M 



derb]^ can' cjrmuot ofEiethaoftâeüad- 
aeth f w cvrff trwy yr ychydig a fwyt- 
ant« a^ a dderbynia y plant anachus y 
cyfeinwyd atynt, er bwy ta llawér ì Pa 
oeth i ddyn ydyw tỳ, brodyr, chwior- 
ydd, tad, mam, gwraig, plant, a thir- 
oedid, ond pethan yn ffwemi er ei gysur 
a'î gyfoeth meddyliol T Os trwy dduw- 
ioîdeb y bydd yn cyrhaedd y cysnron a 
cbjrfoeth meddyliol i raddau can' cy- 
maint, ynay maaibob pwrpasac effaith 
yn gystalachant o dai am untỳ, cant o 
firoayramunbrawd, &c., &a Tmae 
y duwiol yn mwynhau boddlonrwyM 
yn yr hyn sydd ganddo, ac felljr y mae 
jm^ eu ^neyd yn eiddo gwirîonedd- 
d iddo ei hun. Ond nid y w yr annuw- 
ìol bvth yn gweled ei ddigon. Y mae 
enaia y cyfiawn yn cynyddu ac yn 
niyned yn fras ar bwys trugareddau y 
ddáear ; ond enaid yr annuwiol, yn 
nghanol digonedd, a fydd fiarw o newya. 

Yn awr, ddarllenydd, aros fynyd 
yma i weled y land marha (chwedl yr 
hen hobl). Ondodid nad un ydwy t o*r 
bobl dda a gedwir ean amzylchiadau 
mewn digon o waith a goFalon, ac a 
gynhelir hefyd â digon o ymborth 
lachus, mewn dillad cynhes a llety 
(jyd ; ond a ydwyt ti yn cael y pethau 
sydd genyt mewn gwirîon^d? A 
ydwyt yn derbyn boadlonrwydd i'th 
feddwl oddiwrth>ntî A ydwyt yn 
ddedwydd yn y sefyllfa y'th gedwir 
ynddi pan Ragluniaeth ) Aca ydwyt 
yn ddiolchgar o ^bn am dani ì Ös 
îelly, da; y mae lle i feddwl dyfod 
yn sant, ae fel y cyfrjrw wedi cael o 
hyd i g]rfnni<m (aecrets) gwir dded- 
wyddwch, yr wyt jjm ddedwydd. Y 
mae genyt hawl i rod felly, oblegid y 
mae y cyfan dl i^ sydd ar dy enw 
wedi d roddi yn eîddo gwirîoneddol i 
ti dy hun, y mae geny t berchenogaeth 
na wyr annuwiolion y byd ddim am ei 
natur. Owsg yn dawel ar dy wely, "Dos, 
bwyta dy fwyd vn Ilawen, ac ỳf dy 
win â chalon hyfryd : canys yn awr 
cymeradwy gau Dduw dy weithred- 
oedd.'' " Mi a wn nad oes dim da yn- 
ddynt, ond bod i ddyn fod yn Uawen, 
a gwneuthur daioni yn ei fywyd, a bod 
i bob áyn fwvta ao yfed, a mwynhau 
diubni o'i holl lafur : ihodd Duw yw 
hyn." 

Ond y mae y ddaear yn eiddo i*r 
saint mewn ystŷr uwch eto. Oeisiwn 
eÿuro hyn trwy y ge&lybiaeth a gan- 



lyn: y mae yr hoU boẅan a ellìr 
ddefìiyddio fel ymborth, er cynhaliaeth 
bywyd, y& cynwyg nodd neu emtm^ 
jt hwn, er yn anweledig, ydy w cwir 
hanfod y petìi y byddo ynddo-— hwn 
ydyw ŵ fywyd, ei brydferthwch, a*i 
hoU werth, a' r esêence hwnw yn uni^ 
sydd yn elfen bywyd a chynaliaeth i 
ddyn pui y mae yc ymborthi ar y 
peth y byddo ynddo. Y mae gan yr 
afal ei €8senee, yr hwn, er nad y w ond 
ychydig ÌAwn mewn cydmaríaeth i'r 
flfrwyth oU, ydyw ei fywyd, ŵ flas, ei 
arogl, ei Úw, a*i bobpeth o werth ; 
tyner yr esseAce allan o hono a rhodder 
mewn costrel, yna bydd yr h(ÀÌ aíál o 
ran ei rînweddau yn y gostrel hono, er 
FÍanai na fydd ynddi y sanfed ran o 
faintioli yr afiil y tynwya ef o hono. 
Felly, y mae gan y ddaear, yn gystal a 
phob rhoddion tymorol, ryw essence 
ysbrydol nas gall dim ond meddwl 
ysbrydoledig ei dynu allan. Y nodd 
bywiol hwn ydyw gwaith natur a'r 
pethau daearoi yn rhoddi Duw i'r 
meddwl, yr hyfrydwch nefol a deimla 
3rr enaid yn y mwynhad o'r pethau hyn, 
fel ag y maent yn amlygiadau o Dduw. 
Hyn ydym am gael pan yn gofyn ben- 
dith ar y pethau sydd genym, sef yr 
amlygiadau hyny o Dduw a ellir gael o 
honynt a thrwyddynt, yn nghyd a*r 
adeiladaeth a*r mwynhad ysbrydol cyn- 
wysedig yn hyny. Hyn, yn wir, i 
enatd ydy w sylwedd bywydawl yr holl 
bethau a welir, ac heb hyn nis gall ^n 
holl feddianau fod yn fendîth yn y radd 
leiaf. 

Gali mai rhyw foneddwr annuwîol 
a ystyrîr yma yn berchenog y maesydd, 
y geradi, a'r adeiladau, mor bell ag y 
gellir canfod. Ond un o'i weithwyr 
tbdion, os yn ddyn duwiol a meddyl- 
gar, fydd yn tynu yr e$senct--y gwir 
gyfoeth allan o'r cyfan. Tra y mae yr 
annuwiol gan hyny fel chwilen y dom 
fdung heetle) yn cofleidio yr hen 
ddaear sech a dify wyd, y mae y duwiol 
fel y wenyuen yn y blodeuyn melus yn 
tynu yr essence, y melusderau a'r elfen- 
au by wiol allan o honi, ac yn ei roddi 
yn Uestr ei enaid ei hun, a onaiff fyned 
â'r sylweddau gwerthfawr hyny o*r 
ddaear i'r nefoedd, eu cadw, ac ym- 
hyfrydu ynddynt yn dragywydd. GeiU 
efe sefyll yn dawel a digy tfro yn y dydd 
mawr diweddaf, ac edrych ar yr hen 
ddaear o ran y oyfan-g(Mrff o h(mi yn 



Digitized by 



Google 



«0» 



y l>DASâ& 



Hfhandl ffliBâu a mwe yn myned | 
heibio gfda thwrf, obl^d bydd wedi 
McliAtt iddo ei hun jr hjrmsydd yn 
werth i*w gadw o honL Gaíodd wyb» 
odnethau am Dduw a phleser od<M- 
wrth ei weithredoedd allan o honL 
Oafodd fodd i jmeanga mewn dad- 
blygiad eneidiol allan o honi j oaíbdd 
lawer o aehlymon graaau aimiflanekiig 
aOan o hoDÌ ; a chaiì^ 3rn ddi weddaf ou^ 
dyeglaer fel y goleaniaUan o hotot 



Bydd y jpethau yna oll ganddo byth 
yn J neroedd. Pwy. ynte, sydd yn' 
meddu y fath bercnenogaeth ar y 
ddaear a r duwiol 1 Y mae yr annuw- 
iol yn eael rhyddìd i ymwneyd ftl 
phlyw mwyaí aUaaol a diwertn dros 
ycliÿ^ â^nyddoedd ei fywyd ; ond y 
mae y gwir ddawiol i gael gwledda ar 
ei danteithion braaaf. a'u cadw hyd 
byth. Bydd y meini nyny, y rhai nad 
yw y diamwnt drutaf ond sothach i'w 
cydmaru â hwy, a'r rhai nad idl ond 
meddwl ysbrydoledig eu tyna allan o'r 
ddaear; byddant i'w gwäed yn dys- 
gleirio yn yr adeilad nid o waith llaw 
a fydd gan y duwiol yn dragywyddol 
yn y nefoedd. Ceisiwch yn gyntaf 
deymas Ddu w al gyfiawnder ef, a chwi 
a gewch, nid yn unig yr holl bethau 
hyn yn ychwaneg, ond chwi a gewch 
eífenau teyrnas Dduw yn wasgaredig 
yn yr holl bethau hyn. IV enaid ag 
sydd yn medru edrych ar bob peth 
mewn goleuni ysbrydol^ y mae teyinas 
Dduw yn rhanau oV holl bethau hyn, 
a'r holl bethau hyn yn rhanau o deym- 
as Dduw. 

Wedi esgyn o honom M hyn mewn 
cerbyd daearol iV nefoedd, ý mae 
braidd yn ddi%s dysgyn i lawr i'r 
ddaear eto ; ond rhaid dyfod, oblegid 
nÌB gall ein Uin ar y pen hwn fod yn ei 
girâawn hyd heb i nì geisio dweyd 
rhywbeth am y eyfìiod dedwydd yr 
ydym yn dysgwyl am dano, pryd y 
bydd y ddaear yn mhob ystyriaeth 
wedi ei dyehwelyd i'wchyfiawn ber- 
chenogion. £r mai gwir eiddo y saint 
ydy w y ddaear, eto dyeithriaid a pher- 
erinion ydynt hwy arai hyd yn hyn. 
Megys ag y mae diafol wedi traws- 
feddianu awdurdod Dtiw ; fel ag i gael 
ei alw yn dywysog y byd h wn, ty wysog 
ll;rwodraeth yr awyr, &a ; fellyyinae 
61 ddeüiaid hyd yn hyn yn traws- 
feddianu daear saint Daw, a'r &th 
ydy w eu rhaib am- dani; fel nad oeo 



modd en dboni : ** 0#n gwaneua Tdynli 
y rfaai ni chydnabjrddant à^i digon. T 
maent yn cysylltu tỳ at dỳ, ac yn cydio 
maes wrth fiìes, hyd oni bydao eiâeti 
Ue, Nid anfynych y gwelir un dyn 
ffwagsaw yn meddianu ugeiniaa o nll« 
airoedd o wlad, a miloedd o ddynion 
sylweddol yn Càeí eu cadw mewn cáM- 
waithblin, heb ond prin moddion cyn- 
aliaetb, er mwyu diwalla ei loddestíím 
a*i lygtédîgaethau ef ; a thrwy 3^ oes- 
oedd y mae iaith teîmladau y saint yn 
un hs eiddo eneidiau y mertbyron dan 
yraílor: " Pa hyd, Arglwydd santaîdd 
a ohywîr, nad ydwyt yn bamu ac yn 
dial ein gwaed ni ar y rh^ sydd yn 
trigo ary ddaearT Ymddengyg îni 
fel pe byddai yr Arglwydd yn oedi 
yn nir lawn. Gortnrwm a thrais 
sydd yn ffynu ar y ddaear o ddyddiaa 
àbel gyfiawn hyd yn awr, ac nis 
gwyddom dres ba cyhyd amser eto : 
profion galarus iawn o fawredd drwg 
pechod. " Ond y mae un dydd gyda'r 
Arglwydd m^s mil o flynyddoeddt a 
miT-o flynyddoedd megys un dydd. 
Nid ydyw yr Arglwydd yn oedíi d 
addewid, fel y mae rhai yn cyfrif oed." 
Ac y mae yn gysur i ni gael ar ddeall 
mai nid fel hyn mae pethan i fod byth ; 
y daw terfyn ar deymasiad pechod a 
thraiSÿ a chanlynir hyn gan gyíìiod 
hwy lawer (yn ol ein barn ni) deg- 
wch adedwyddwch hoUoL Oelwiry 
cyfnod hwnw yn fil blynyddoedd ; ond 
yaol ydull proffwydoUaethol o gyfiif 
amaerou, y mae un diwmod yn goLygu 
blwyddyn. Bydd hyn yn gwreyd y 
mil blynyddoedd addawedigyn fwy na 
thri chant a thri-u^in a pnump o fii- 
oedd o flynyddoedo. Draw, draw yn 
mhell yn y cyfnod hwnw darilenir 
hanes y cyfnod yr ydym ni yn byw 
ynddo fel tymor cydmariaethol fyr o 
deymasiad peehod ac annhrefii, pryd 
yr oedd rhy w iath ddynion dtwg a 
elwid yn annuwiolionyntrawsfeddium 
daear y saint ac yn ei gorthrymu. Ond 
y pryd hwnw bydd hyn oU wedi hen 
ddarfod am dano : '^ Torir ymaith y 
drwg-ddynion, ond y rhai a ddysgwyí- 
iant wrth yr Arglwydd, hwynthwy a 
etifeddant y tir. Oanys eto ychydigyn 
ac ni welir yr annuwioì, a thi a edryehi 
am ei le ei, ac ni bydd dim o hona 
Eithry rhai goBtyngedk a etileddant 
y ddaẁr, ac a ymhyfrydutt gaa luawa 
tangnefedd. Yrannuwiòlaaoicanayn 



Digitized by 



Google 



Tir mM f% SAnrr. 



407 



^rìbjii y cftsíwûf âe s yBffjtny^ 6i 
dduieddftnia YrArglwydaachirardd 
«m ú faoi e^ oanys gwel fod ei dd^dd 
efarddyfod. . . . CaB^Byrhaia 
fondiflo efo a etífoddant y tir^ a'r rhai 
a folMthio efo a dorir ymaith. . . 
. . T riiai cyfiawn a etifoddaot y 
ddaear, ae a breswylìant jrnddi yn dra- 
ÿ^rwydd. . . . GwelaÌB yr annuw- 
lol yn eadam ac yn fiîgog fol y lawryf 
gwyrdd. Er hyny, efe a aeth ymaith, 
ae wele, nid oedd mwy o hono, a mi al 
oeisiaÌB, ac nìd oedd fw gaeL" 

Bhagflaeair y mil blynyddoedd oêm 
derfysgoedd digrffelyb ; rhyfdoedd a 
aon am ryf èloedd, na bu eu bath y mae 
yn debyg ar y ddaear erioed ; wrth yr 
hyn y gellir gwybod fod yr amser ^m 
ago& Canlynir hyn ean wrthym- 
weithiad (reactioìi) o*r mth ag a bair 
i ddynion gasau rhyfeloedd a therfÿsg- 
oedd â chaéineb eithaf, ym eu gwaitn 
dro6 amaer fydd troi y f ath gmglwTthi 
arfon rhyfel a fydd ganddynt at ddy* 
benion gwelL I>efnyddir eu coed yn 
gynid tán, a'u meteloedd yn offenrnau 
gwaith. "AV bwa, a'r cleddyf, a*r 
niyiel a doraf ymaith o'r ddaear, a 
ffwnaf iddynt orweddyn ddyogeL" " A 
nwy a gurant ea cleddyfou yn sychau, 
a'u gwaywffvn yn bhuiuriau. Ni 
chyfyd cenedl yn erbyn cenedl, ac ni 
ddyfigant ryfel mwyaeh," *' A phrea- 
wylwyr dinasoedd Israel a ant allan, 
ao a gyneuant ac a losgant yr aorfau, 
a'r tanan, a'r astalch, y bwa a'r saethau, 
a'r Uawffon a'r waywffon ; îe, llosgant 
hwynt yn tân saith mlynedd. Ac ni 
ddygant goed o'r maes, ac ni thorant 
ddmi o'r eoedydd ; canys o'r arfau y 
cyneuant dân.'' Ýna fo fydd y byd 
yn dechreu llonyddu o*r berw, r rhy- 
feloedd a'r eyíyngderau y bu ynadjmt ; 
a byddy nìeadwl dynolmewn achos- 
ion o'r mth bob amier yn dra agored i 
ddylaswadau ysprydol; a'r pryd hwn 
y tywelltir yr Yspryd Glan mor hel- 
aetn fel y daw yn adfywiad crefyddol 
mar nerthol nes trcH yr hoU fyd at 
leeu. Bydd y cyfiiewidiad yn un mor 
drwyadl nes y by dd yn nefoedd newy dd 
ao yn ddaear newydd. Hyn fydd 
decbreuad y cyfhod maith a aedwydd 
3ni yr hwìi y bydd saint y Goruchaf yn 
teymasu ar y ddaear, ac y bydd pawb 
yn cael meddianu eu rhanau priodol o 
nonL Nid yr holl wlad yn eiddo 
ychydig o rai a gamenwìr yn fooeddig- 



ion: ^'Ondẁleddant bobun danei 
winwrdd^ a than ei t^iigysbren, heb 
neb iw dwẁrynu." ''^A oyddant yn 
eu tir eu nun mewn dyogelwch, ac a 
gant wybcd mai myfi yw yr Arglwydd, 
pan dorwyf rwymau eu hiau hwynt, 
a'u gwared hwynt o law y rhû oÌDdd 
ynmynugwasanaethganddynt" Bydd 
T swyddogion hefyd yn heddychol, a'r 
trethwyr yn gynawn. Ni chlywir 
mwy son am drais yn y wlad, na 
dystryw yn ei boll derfynau. Bydd 
pob eenedl a phob dyn yn foddlawn ac 
ynddedwyddyn eiranaireihun. **Ni 
chenfigena Ephraim wrth Judah, ac ni 
chyfynfca Jüoah ar Ephraim." 

Ac am y bydd cariad yn elfon Iywodr- 
aethol yninhlith dynion byddant wedi 
cael efféithiau cariadus ar hyd yn nod 
y ereaduriaid direswm. Gwelir hyn i 
raddau yu awr yn y ffedth mai dylan- 
wad dynion ar y creaduriaid gwaraidd 
sydd yn peri eu bod hwy mwy na 
bwystnlody goedwig yn waraidd. Yn 
y mil-flwyddiant bydd y dylanwad 
hwn wedi mjrned droe y creaduríaid oll, 
fel y byddant oU yn eyfeiUion i'w 
gilydd, a dynion yn bernaith ddyogel 
yn eu pUth, '* A'r dydd hwnw y gwnaf 
amod drostynt ag anifoUiaid y maes, 
acsí^ ehediaid y nefoedd, ac ag ym- 
lusffiaid y ddaear ;*' " a gwnaf i'r bwyst- 
fil drwg beidio o'r tir, a hwy a drigant 
yn ddyogel yn yr anialwch, ac a 
gysfi^nt yn y coeaydd." "A'r blaidd 
a dmr gyda'r oen, a r Uewpart a orwedd 
gydar mynn ; a'r Uo hefyd a chenaw 
y Uew, a'r anifaU bras fyddant yn 
Dghyd, a bachffcn bychan a u harwam. 
iwch hefyd a'r arth a borant yn 
d ; eu Uydnod a gydorweddant : 
y Uëw fel yr ych a bawr weUt^ a'r 
plentyn sugno a chwery wrth dwíl yr 
asp ; ac ar ffiiu y wiber yr estyn yr 
hwn a ddidd^fiiwyd ei law. Ni 
ddrygant ac ni ddifethant yn hoU 
fynydd fy santeiddrwydd ; canys y 
adaear a fydd Uawn o wyoodaeth yr 
Arglwydd, megys y mae y dyfiroedd yn 
toi y mdr." 

Y pryd hwnw bydd pawb yn rhodio 
yn umondeb eu calon, ac yn ofìi ^rr 
Ar^^wydd ; ac am hyny bendithia efe 
hwy a thymhoraa hyiryd a fihryth- 
lawn, a rhydd y ddaear ei chjmyrch 
yn doreithiog, "A'r dydd hwnw y 
gwiandawaf, medd yr ijglwydd, ar y 
nefoedd y gwrandawaf ; a hwytiiau a 



« 



Digitized by 



Google 



408 



y DDAlAft tS klDDO lÌB %àIST. 



mnmdawaiit ar JemeL* ''Hwynt 
befyd, »e amgylchoedd fy mryiì a wiiaf 
yn ŵndith, a gwnaf ì*t tipdaw âdysimi 
yneiamser; cawodyddbeiidithafỳad, 
a rtaydd pren y maea ei flftwyth, aÝ tir 
a rydd eigynyrch.** Nid ydyw iyfedd 
fod y ddaear, y nefoedd, a'r elfenaa, yn- 
awrmor ^dyn yn rhoddi eu bendiäi- 
ion, oblegid treiswyr sydd yneumhedd- 
ianu, ac ar egwyddoríon trais y maent 
yn mvned rhasddynt; ond wedi j 
symuao ymaitn yr annuwioUon, ni 
bydd achlysur y cyndynrwjdd yn aroa 
mwy, " Oanys cyn y dyddiau hyn nld 
oedd na chyflog(oyfiawn) i ddyn, na llog 
(cy fia wn) am aniiail : na hedawch i'r nn 
a elaî allan, nac a ddelai i mewn fian 
y fforthrymder : oblegid gyraie yr noU 
ddynion, bob un yu mhen ei gymydog. 
Ond yn awr, nì byddaf fi i weddill y 
bobl hyn megv8 yn y dyddìau ffynt, 
medd Arfflwydd y lluoedd. Canys 
bydd yr bàa yn ffynadwy ; y win- 
wyddèn a rydd ei ífrwyth, a*T ddaear a 
rydd ei chynyrch, a'r nefoedd a roddant 
eu gwlith ; a pheraf i weddill y bobl 
hyn feddianu yr hoU bethau hyn." 

Erbyn hyny bydd y fath ddarganT 
fyddiadau a*r fath ddyfeisiadau wed* 
eu cael allan, y celfyddydau wedi cyr 
haedd y fath raddau o berffeithrwyddi 
a'r elfenau wedi eu darostwng at waa- 
anaetb dyn fel na bydd ganddo ond 
gorchymyn i'r peth hwn, Gwna hyn, 
ac efe a'i gwna ; ac i'r peth arall, Dos, 
ac efe a â. Bhwng hyn oll, a bendith- 
ion y nefoedd, a pharodrwydd y ddaear 
i roddi ei chynyrch, ni bydd ond y 
gwaith hawddaf cadw hoU ranau y byd 
ynbaradwysau perffaith. "Yr anìa}- 
wok a'r aighyfaneddle a lawenychant 
o*u plegid, y diffaethwch hefyd a 
oríoledda, ac a flodena fel rhosyn.. . . 
Y crajadir hefyd a fydd yn Uyn, a'r tir 
sychedig yn ffynonau dyfroedd; yn 
nhngÜA y dreigiau a'u gorweddfa j 
hydd cyfle corsenau a brwyn." Olywir 
y corau as^eUog vn perori mor ddioíh 
yn y Uwyui, a holl natur yn. ymhoywi 
mor siriol fel ag y gellir dw^ ẁrth 
holl breswylwyr y ddaear, "Me^n 
Uawenydd yr ewch aUan, ac mewn 
hedd y'ch arwaenir; y mynyddoedd 
a'r bry niau a floeddiant ganu o'ch.blaen, 
a holl goed y maes a gurant ddwylaw. 
Yn Ue drain y cyfyd ffynidwydd, yn 
Ue mieri y cyfyd myrtwydd, a hyn 
fydd i'r Arglwydd yn enw, :ac yn 



arwydd tragywyddoly yr ìxwn ni iiioRr 
yinaiẃ.'* Bydd ynferneuaib>w bdiy 
mewn palaaau, mwyiihaa esBiwytl* 
feindau, amyned oadìamgylah mewn 
oerbvdau i weled rh vfoddodaa y ddaear, 
yr hon drosti oU a fydd yn £dea 
adferodig, yn srdd yr ArglwydíL 

Y prvd hwnw hefyd bydd dynîon 
yn Yneddu y fath wybodaeth am natur- 
laeth yr elfenau, ac wedi ymarfer ag ym- 
wrthod à phob drwg a dewis pob ch^ M 
na bydd son am anechyd yn ea pÚtL 
Bydd hirhoedledd yn rhan i bawb, nid 
aanhebyg na fy ddant bjrw aea oyrhiiedd 
oedian t^ y cynddilnwìaid» oaoadyn 
wir mwy na hyny, '*Hwy a adeiladant 
dai, ac a'u cyfimeadant; planant hefyd 
winllanoedd, a bwytani o'u ffirwyâL 
Nid adeiladant hwyfel v cyfaneddo 
araU, ac ni phlanant hwy fel y bwytao 
aiaU ; eithr megys dyddìau pren y bydd 
dyddiau fy mhobl } a'm hetholedìgìon 
a hir fwynhant waith eu dwylaw. Ni 
lafurìant yn ofer, ao ni chenediant i 
draUod." Yn awr y mae dynîon yn 
ymdreulio mewn Uamr blin wrai dyau 
y cynyrch allan o'r ddaear, ao mSÌ 
yn gwarîo y cynyrch hwnw mewn ofer- 
edd ; ond y pryd hwnw bydd yr hoU 
gynyrchion yn cael eu deâiydâio i'r 
dybenion goreu. Yn awr yr jrdys yn 
cenedlu i draUod, plant bjchain yn 
dyfod i'r l^d gyda sicrwydd tod traUod- 
ion yneu haros : *' Dyn aanediflittder 
fel yr eheda y wreichionen i fyny." Pa 
morfvnych y maey fam bryderus wrth 
edrych ar wyneb ei byehanyn ei gryd yn 
fîofyn iddi ei hun— " Pa fainto draUed* 
»m, obrofedigaethaa,ogyBtaddiaa, Ac. 
a raid i fy mhlentyn byohan weledr 
Ond yn yr amser hwnw geUI y €ai 
deimlo yn sicr na bydd òml bywyd o 
rinwedd, obarch, o Iwyddiant, a ded- 
wyddwoh yn aros ei phlentyn hi. Y 
PQrd hwnw, nineiUduir dynîoni fod 
vn ieddygoa, p gyfreithwyr» wêc yn 
«recethwyr. Bydd pa wb yn 'ááàigom o 
f eddygon i ateb gc^yaion yr anmeroedd 
ìacbus hyny ; bydd pawb yn ddigon o 
gyíreithwyr i ddeali cyfreithiau afol 
yr amseroedd cyôawn hyny; a bydd 
pawb ^ ddigon o bregethwyr i fod yn 
seraphaidd eú doniau ýn yr ainaoroedd 
ysbiydol hyny. " Myfi a ddodaf fy 
nghyfìeithian yn ea meddwi, ae ym ea 
eúonatt yr ysgrìfenaf hwynt^ a mî a 
fyddaf iddvntlìwÿ yn Ddbw, ahwy^ 
tnau a fydaynt i minaa ynlMbU «pm 



Digitized by 



Google 



*isà^BatnÄÂÌD "lebttäliÊËiàt. 



ââjMMl tob ttii ei gymydog» * phob 
HÄ « ímrd, gan ddywedyd, aänebydd 
yr- Aiglwydd : oblegid hwynthwy oU 
a^ hadnabyddaat i, o'r Ueiaf o hoaynt 
Hyd y mwyâf o hoinmt ,•" acam y bydd 
ganddynt y cyfrmthmu a'r adnabydd- 
íaeth o'u mewn, hwy a fyddimt yn 
freninoedd ac yn offeiriaid ; nea yn 
Ireninol offeiriadaeth, acadeymaaant 
gyda Chnst ar y ddaear, a'r hoU ddaear 
a fydd lawn o'i ogoniant Ef. 

W. D. E. 



BÜGEILIAID BETHLBHEÄI. 

" Suddw blare qf mng . 
Snrêad o'er the e»pam6 ofheaten; 
In tüaveê ef üffht U thrüíe along, 

TK anffeüe signal ffit>en— 
*' Olory to Ood /" From yonder centraljire 
fl&m out the eehoinf/ lajf beyond th$ etarry ohoir." 

SCOTT. 

"Au>n hyd Bethlehem, a fftoelwn y. peth hwn a 
wnaethptoydf yr hwn a hyŵyêodd yr Ärfflwydd 
^ ^ fr ouffeüiaid.-^Luc ii. 15. 

§ND Haul cyfìawnder a 
gyfyd i chwi'* meddai 
Malachi, yr olaf o broçh- 
wydi vr hen Destament, wrth gloi i 
fynu demlfawr dadguddiedigaethau yr 
hen oruchwyliaeth ; ac ar ol ysbaid 
nmith amser wele, — 

. *' Àwrgloch greí arfaeth y nefoedd 
Tnry y nef yn taro yr awr." 

A dacw yûtau yn gwueyd ei ymddan- 

gppiad, ac yn vmdayrchafugyda mawr- 
ỳdi dwyfol dros y gorwel pell, ac yn 
Uöwyrchu gyda gogoniant ac ysblan- 
der digyffelyb ar wlady ddaear, ac nid 
at neb yr anfonwyd y Uysgenadwr 
nefol i hysbysu ei gyfodiad, ond at y 
I^Hgeîliaide^rml a swladaidd. oedd yn 
" fP^^iö öu praidd liw nos '* 'yn maes- 
ydd BethlehenL 

Ymddengys wrth ddarUen yr Hŵ 
Destament fod Duw wedi anrhydeddu 
y dosbarth hwn mewn modd arbenig 
â ^dedìjgaethan gogoneddiis. BugeiUo 
defaid ei chwegrwn yr oedd Moses, 
pan yr arweiniwyd ef " o*r tucefn i'r 
anialwch," ac v daeth i Horeb, myn- 
ydd Duw, piyd y galwyd ef wrth ei 
eswgan aogelyr Arglwydd o ganol y 
beith ry&d4 hono, oedd yn íSamîo, ac 
0to yn parhaa ya wyrddẁ jn nghanol 
y Ûn, ac y cyhpeddodd ei hun ¥n 
Dduw iddo^ ac. y gorcAymynodd ef i 
fyned i'r Aipht i ware4u y genedl 



40d 

gyfamodd o'r caethiwed bUn ÿr oedd 
ynddo. Yn mhen oesau ar ol hyn yr 
etholodd Duw Dafydd i fod yn was 
iddo, ac a'i c^pierth "o gorlanau y 
deûûd '* i bortm Jacob ei bobl ac Israel 
ei etifeddiaeth. Cymerwyd Amos hef yd 
fysg bueeiliaid Tecoa, ac o gasglu 
ffigyB gwyUtion, heb ìddo fyned trwy 
ffourse yr addyÉfç a gyfremd y pryd 
hwnw yn ys^hou y prophwyai, a 
gorchymynwyd iddo gan ysoryd sant- 
aidd Dnw i fyned a phrophwydo i 
bobl Israel, 

Yn Wir, ymddengys yr edrychid ar 
y buçeiliaid gynt gan yr luddew cref- 
yddol, fel yn meddu ar gymhwysder 
naturiol, ac wedi eu dys^yblu a'u darpar 
drwry eu galwedigaetnau dyddiol i 
dderbyn dadguddiedigaethau o'r nef- 
oedd. Treulient eu by wyd yn nghanol 
unigrwydd a thawelwch yr hen fryn- 
iau oesol, ac i syllu ar eangder a phryd- 
ferthwch y fturfafen yn nos fwyn y 
dwyrain, ac yr oedd hyn yu deffro, ac 
yn cynýrchu ffydd ynddynt, yn yr 
anweledig a*r ysbrydol, fel ýr oedd 
ganddynt yn naturiol gredinìaeth 
gadam yn y goruwcbnaturiol. Y mae 
unîgrwydd a thawelwch yii deffro yr 
ymwybyddiaeth o anfeidroldeb yn 
enaid dyn. *' God," meddai un, " seems 
more near in the awful silence of the 
mountaîn shadows." 

Wrth wyUo'r praidd yn nghanol 
unigrwydd hen fryniau Oanaan, y 
dysgwyd y Salmydd i deimlo presenol- 
deb yr hwn oedd yn ei amgylchynu 
yn ol a blaen, ac y dygwỳd ef i 
sylweddoli agosrwydd un yr oedd ei 
íeddyliau mwyaf dirgelaidd yn ber- 
ffaith hysbys iddo yn y dystawrwydd 
mwyaf, pan oedd hyd yn nod curiaäair 
ei galon ef ei hunan i'w clywed, ac un 
oedd yn çwylio drosto pan oedd y nos 
dywell, a'i bydoedd aneirif yn pelydru 
ac yn ymsaethu drwy*r eangder di- 
deríyn, wedi taflu ei veü ddu dros y 
dolydd a'r biyniau. Y mae'r nos yn 
hynod o ffafriol a manteieiol i gynyrchu 
parch ac y sbryd addolgar yn y gal<m :— 

*^ Y gantaidd Nos a'n luedda ni— fwy, fwy, 
At fyfyr a gweddì, 
£i ne^d'deg adeg bi, 
Sydd hwyloa i addoli/' 

Màe 3ma ryw fawredd dwyfol yii 
perÿhyn i'r nos fwyn, glir, a serchog, a'ì . 
golygfeydd mawreddus ac annherfynol, 



Digitized by 



Google 



41Ö 



tootiûâEb ÒẄÎtíttítíL 



fel y denernfiaybaidd Üws o E^yllt 
hi— 

*' Mwya nr'r Aot, 

lilenAd aìot, 

Ser digyíAro, 

Wedi ea plnio 

Ar hYd f uiaa'r 

Nef^lrhos." 
Afae mwy o Dduw, fel y sylwa mi, i'w 
weled yn y nos nâ^ 8vdd yn y dvdd 
Y mae nefyd i'w demuo yn agoeacL 
**Tn nhrrmder, yu nyfDderj noi,— mewn hodd 
A mod nnigedd, O mae IDaw'n agOB." 

" Yes" meddai un meddyliwr mawr, 
"ÌH golüar^, süentf mgue darhnesSi 
the aw/ul One m near, 'Does yma 
ddim i'w gly wed y dydd wrth gerdfded 
ar hyd heolydd y ddinas drystfawr, 
ond Bwn hen olwynion machinery y 
byd, dwndwr masnach, digrifwch y 
cwmni Uawen^ nes gwneyd y meddyl- 
gar yn barod i gredu yn aml mai rhvw 
freuddwydwyr penboeth yw y dymon 
hyny syad yn son am fyd aralí. Dy w 
y dyn jtl gweled dim, yn teimlo nac yn 
protì dim yn nwndwr a berw'r byd sydd 
yn cadamhau ei gredinîaeih mewn 
bodau a sylweddau anweledîg. Ond 
gadawer i ddwndwr hen oTwynion 
trystfawr y byd ostegu yn nystaw- 
rwydd ac unigrwydd y nos, dim ond 
clustfeiuio te geir cly wed, fel y dy wed y 
bardd— 

*• Drag'wyddoldeb trwy y ser yn Uefarn." 

Mae yna filoedd o dystion yn siarad 
yn hyawdl fod yna Dduw yn bod, a 
Dod yna wlad i*w chael — 

'* Uwch ser y nef 

Sydd fil o weithiaa yn well" 
na'r hen ddaear yma. 

Fe anrhydeddwyd y bugeiliaid syml 
hyn mewn modd neülduol can y nef- 
oedd. Yr hyn y bu yr hen batnarch- 
iaidyn dyheu yn hiraeihhiwn am dano, 
a'r prophwydi yn ei hir ddysgwyl, a 
welsant hwy wrth wylied eu praidd 
liw noB yn maesydd. Bethlehem. 
" Canys ganwyd i chwi heddy w geid- 
wad yn ninas Dafydd, yr hwn yw 
Crist yr Arglwydd." "Pel y mae'r 
morwr yn aml yn dringo i ben yr 
hwylbren, i gael golwg ar ymylau y 
wlad y mae yn agoshau iddi, felly y 
byddai yr hen brophwydi yn fynych 



yn esgyn i ben heaälaŵi pfophŵyäol- 
iaeth^ 1 geisio cael golwe ar y " brenin 
yn ei degwoh," a chael cipolwg ar y 
'*tirpell"^ag yr oeddent yn ei wded 
weitniau, er— 

'* Nid yu amlwg nao yn glir, " 



iM peri iddiyal f(redtt a Uâmomb. 
Fe irêlodd y Dngeiliaid y gwrtUdiydi 
mawr hwnw y bu y paferiardiìjûd a'r 
proffwydi yn gweled eî gysHod wrtìi 
oleuni Uoeryr hen orachwyjiaatìi n 
sylweddol yn mhreaeb BethMieiiL Fe 
giliodd nos y cyí^odaii, ac fe doiodd 
gwawr ffontäiwyliaeth cyftawnder yr 
amaeroedd amynt hwy. Tr oedd 
yna gwmni o ddoethion urdJaaol a 
.dyogedig wedi oychwyn o'r dwynûn 
bell i daln ffwarogaeth ac i gyfli^yoo 
addoliad i*r " H wn a anwyd yn frenin ;" 
ond cyn iddynt hwy dino yn " ninas 
Dafydd," yr oedd y bi:^eiliaid iloditm 
ar ol cly wed y fintai awyrol yn caau 
eu hanthem orfoleddus, wedi cefnn ar 
"filoedd eu defaid " a'u gada^ fel y 
dychymyga nn bardd Seisnig, i ofal yr 
angefion hyd nea y dychwelent, ae 
wedi rhedeir i hwyl addoliadol i Beth- 
lehem i ymgrymu ger ei fron a'i addoli^ 

"5«e how the th&pherd tand 
Speed on toUn, Mgtrfeét, 
Coìne to the haUoìoed cave with them 
' The Holy BaJbé to greet:* 

Arwyddair priodol iawn i fugeiliaîd 
syml Bethlehem fyddai y geîrìaa hyny, 
*' Megys yn anadnabyddus, èr hyny yn 
adnabyddus ; er yn adnabyddus yn ol 
y cnawd, y maent yn adnabyddns ìawa 



yn ýr ysbryd ;*' er eu bod yn anadna- 
byddus wrth eu henwau, er hyny y 
maent yn amlach yn meddylîaa mil- 



oedd ar y ddaear heddyw, ac yn an- 
wylach vn eu serchiadau na llnoedd o'r 
dynion hyny y mae eu henwau yn ber- 
ffaith adnabydduB iddynt, ac yn fynyeh 
yn eu genau. 

Mynych y mae ein dychymyg wedi 
bod yn ceisio tynu darlun o honynt ar 
y noson fyth gofiadwy hono, wedi ym- 
gasglu at eu gilydd i ry w ^ilfach gys- 
godiawr ar ocnr un o fryniau Beuue- 
hem, ac yn eistedd o gwmpaa y t&a 
oeddent wedi ei gyneu er mwyn tynem 
yctiydig ar anadl oer nos Syna, ae 
hefyd er dychrynu a chadw draw v 
blaidd a'r anifeiliaid rheibus, yn gwyí* 
ied eu praidd, ac yn dyheu am weled 

*' T wmwr a'i dwyUw tyner 
Yn agof doitta*r dydd,*' 

ac bosibl yn meddwl aae ya bioa- 
ddwydio dim fod y dydd wwfài 
hwnw i wawrìo ar y byd : " Y dydd 
wnaeth yr Aiglwydd,'' cyn y iHnaai i 
wawr natar dori. nae i haul natiff ^ê^o^ 
yn uwch na phen y biyn g^law. 



Digitized by 



Google 



toŵmiâti> înrámÉ. 



4Ú 




ÌÈStmd ni fyiMgWTd newfddioa 
ddpŵonnft chenadwrl yr 



i 
iaiä Bethlehem : *' Y newyâdion (ta o 
lawenydd mawr," eto yr jdym yn eael 
iddynt '* ofìii yn ddir&wr ;*^ ac yn wir 
nid rkyfeddpaayry»tjrrìom yramgylch- 
iadaa a'r arwyddion rhyteddd eyd- 
i^medol à chyhoeddiad y genadwri ; nid 
niyledd iV cyffin> cyntu fod yn oa o 
ofn yn hytraoh nag yn nn o lawenydd. 
17îd rfayredd os ceinwn ni amgyffred 
djreîthrwch yr oiygfo, ac oe cofiwu 
ni M mae rhyw donad allan disymwjrth 
— rhyw outbwrst—Byád yn jrmddangos 
yn ddydthr a gorawchnaturiol ; rhy w- 
Wh sydd yn tori ar drawB cylchdro 
arferoi pethaa ; nid rhyfedd i'r bagdl- 
iaid tlodion gael eu dirchryna, ntn 
gofiom ni íel y mae amlygiadau felly 
yn dylanwada ar, ac ya cynhyrfa y 
galon ddynol. Yr oedd y bugeiliaia 
wrth eu gorchwyliou cyflÉredin— wrth 
ea gpalwedigaeth. Yr oeddent wedi 
arwain eu praidd i ryw gilíÌEush neu 
3rsmotyn cysgodol lle y gallaaent or- 
wedd a Uechu yn ddyogel dros y nos, a 
diael poiẃ wedi i'r boreu wawrio. Yr 
oeddent wedi ymgasglu o gwmpas y 
tän, rhai o honynt yn gwyüed, ereiJl 
yn cysgu, neu hwyrach eu ood vii canu 
eu salin hwyrol ; neu os oedd hi yn 
gynar yn yr hwyr y maent yn ym- 
adyddan a'u giiydd cyo rhanu gwyliad- 
wnaethau y nos rhyngddynt, fel y 
dy wed y bardd Milton, — 

" The ihephérd» on thé lawn, 
Or e'er the point qfdawn, 
Sat simpty chattinff in a rustie row." 

Pur debyg hefyd, fel yr awgryma y 
bardd yn ei gân odidog, fod testynau 
siarad y bugeUîaid yn Uuosocach y 
dyddîau yma nag anerol. Yr oedd 
BeẀlehem fechan yn llawn o ddyeithr- 
iaid yr adeg yma, ac yn eu plith yr 
oedd llawcr o'u hen gyfeillion, ac 
hwyrach rai o'u perthynasau wedi 
dychwelyd i'w pentref genedigol, i'w 
cofrestru yn y cyfrif a'r trethiad oedd 
iredi eio rcnymyn gan Angustus C»sar. 
Ac fel yr oeddent yn ymddyddan neu 
jrn canu, òbles;id dywedir fod y bogeîl- 
laid dwyreimol yn arfer canu wrth 
wylied eu pnüdd, ffallwn tod yn bur 
sicr en bod yn dyrcnafu eu golygon yn 
'fjrmych tua'r nef i wylied cyfnewidiad- 
au*r no0, ac i syllu ar y ser dysglaer 
sydd 3rn llewyrchu yn ffurfaíen giir a 
mfwmwl y owyrain gydag ysblander 
•ydd yn anadnabydwis yn '" ' ' 



niwiog a chymjniiglyd ein gwlad nL Ac 
fel yr oeddent yn edrych i fyna yn 
ddy&l tua'r nef, wete y ser fd pe 
yn cael eu trawsnewid, ac yn ym- 
ffurfio yn llu o angelion dysglaer, ac 
yn ymsymud o'u lle : ac y mae holl 
ogoûiant y nefoedd feí pe yn dysgyn i'r 
ddaear. 

Beth allasai fod yn fwy brawychus 
i'r bugeiliaid syml a gwladaidd, ac yn 
fwy ofnadwy hyd yn nod yn eu hys- 
blander na'r olygfa ryf edd yma ? 

"Sore afraid, and in anuue, 
They iaw the heaeene grow aU oWofif ." 

Diau eu bod wedi dywed lawer gwaith 
am y dydd rhyfedd hwnw, *' dydd yr 
Aiÿlwydd," yn yr hwn y byddai i'r 
nefoedd gael ei hysgwyd o'i lle, a'r 
ddaear i ráel ei çhuro megys trwy dân. 
Pa ryfedd ynte iddynt *' ofni yn ddir- 
fawrî" Rhaid yr ymddangosai iddynt 
hwy fbd y diwmod. hwnw wedi dyfod, 
abodydldaear íel y ser uwchben ar 
gael ei symud o'i lle. Ond fel yr 
oeddent yn edrychi fynu gyda syndod 
a dychryn ar yr arwyddion nefolaidd, 
wele un o'r angelion yn ymsaethu allan 
o'r "gogoniant" oedd yn dysgleirio 
uwch^n, ac yn agoshau atynt, ac yn 
llefain allan fel y dy wed y bardd— 

In a divinely toarbled voiee" 

•^Nac ofnwch ; canys wele yr wyf fi 

£1 mynegu i chwi newydmon aa o 
wenydd mawr, yr hwn a fydd i'r hoU 
bobl; canys ganwyd i chwi heddyw 
Geidwad yn ninas í)afydd, yr hwn yw 
Orist yr Arglwydd." Wedî ì'rýavourke 
nefol yma draethu çi genadwri, ac 
esgyn yn ol i blith y llu angylaäddj 
wele ogoniant newydd yn cael ei 
ychwanegu at y dysgleirdeb dwyfol 
oedd yn Uewyrchu o'u hamgyich. 
€k)goniant mawl a chân at ogoniant yr 




'* Oogoaiant yn y goruchaf i Dduw, ac 
ar y ddaear tangnefedd, i ddjrnion 
ewyllys da.'' Fe anfonodd y neíbedd 
rai o'i cherddorion goreu, a'r Ueiswyr 
melusaf i gynal (grngherdd fiiwreddog 
uwchben maesydd, Bethlehem y boreu 
ygosodwydî lawr sail ygreadigaeth 
newydd ar y ddaear :— 

Such tnueió (as *ti8 said) 

Bêfare wae nmer mêde, 
SìU wken i^oldthe eont of momiiMÇ «un^ 

While the Creator ffreat 

Hie oontUUationt wet, 
AnA thtmUlMUtmMd worM «n hii^ Amy*'* 



Digitized by 



Google 



41^ 



ẃant^UÍD wẁsjÊàÈÍL 



'i'Naeofairali,''aieddai yr Migeivrth 
y bogeHiaid brawychua, 'dy w j nefoedd 
Ba> ddaear ddim i gael eu din^pitrio 
íẃ yr ydyeh chwi o miaibl yn ofni, ond 
i gael eu bailimo a'u cymodi : — 
" Nid i gondenaiio dyaolryw 
Yr ymddMigoiodd gmi Fab I)aw« 
Un aif ni welwyd yn ei law 
N« tbanUyd gledd i beri braw." 

Ailuno y gwas^redigion ydoedd ei 
amcan mawr er wrth bîtchio ei dent 
yn mhlith dynion, dyfod i roddi hedd- 
wch a thangnefedd ar y ddaear, " £m- 
manael''ywef, "Duw gyda ui" Fe 
dredd om y bugeiliaid yn Uawenydd 
wedi dywed y newyddion da, ond ym- 
ddengya i'w lUiwenydd gael ei ordoi 
vn bur foan ag amheuaeth, fel y can- 
fyddodd yr angel hyny, neu paham yr 
oedd eisieu rhoddi arwydd îddynt " A 
hyn fydd aiwydd i ohwi." 

Yr oedd y newrdd da yn ymddangos 
iddynt yn rhy dda i fod yn wir— fod y 
Meaaiah, yr hwn yr oedd eu tadau 
wedi bod yn hir ddysgwyl am dano yn 
oíer wedi dyfod. Ymddangosai yn 
anghredadwy iddynt hwjr o bawb dyn- 
ion, fod y **gra8 hwn ^'^'^' '^'^^ '^' 



wedí cael ei 



L y ^ 

L iddynt hwv ; bugeîliaid tlod- 
ion ao anadnabyddus yn 



ylied eu 
praidd liw noa yn maesŷdd^thlehem, 
yn hytrach naji; i Babbîniaid ac 
athrawondysgedigy^oUon Jerusalem, 
neu i'r offeinaid oedd yn gweini gerbron 
yr allor, eu bod hwy y cyntaf o bawb 
wedi eu dewis i weled y pethau y chwen- 
ychodd Uawer o brophwydi ei weled 
ac nis gwelsant, ac i gly wed y pethau 
y bu llawer o*r rhai c;yfiawn yn dyheu 
^m eu clywed, ac nis clywsant. Yn 
ffodus Vt bugeiliaid, fe ddarfu i'w 
amheuaeth eu sjrmbylu yn mlaen'i 
ymchwiliad. "A bu, pan aeth yr 
nngylion ymaîth, y bugeiiiaid hwythau 
a ddywedasant wrth eu gilydd, awn 
hyd fiethlehem a gwelwn y peth hwn 
a wnaethpwyd, yr hwn a hysbysodd yr 
Arglwyda i ni." 

Yr oedd dau beth yn jrmchwiliad y 
bugeiBaid yn ei wneyd yn un gobeith- 
iol. Yn ((yntaf, fe ddarfu iddynt fyned 
i gryn drafferth ac anturiaeth er cyr- 
haedd sîcrwydd boddhaol. Yn ail, yr 
oedd vna ragdueddiad yn eu meddyliau 
i gredu cenadwri yr angel. Yn n^ym 
y gobaith bywiog ddarfu iV eiriau 
eBÿn yiiddTnt, y maent yn gadael y 
praidd yn ddiamddiffyn ac yn brysio i 
ddiiàaa Dafydd, ao yno hwy a welftant 



yr arwyèÌT^iahui wmjààesÊÚ^ weüu 
rwymo meim eadaohaUÿ ac im gorwedd 
ya y preaeb. âù nid oedd hon úMm 
ym royw arwjrdd eglor, anwrthwyBeb- 
ol ÌAwn chwaith i amheawyr, i se^Oiet' 
Oblegid allai baban newydd aá ddim 
bod jm rhyw newyddbefth mawTi hyd 
yn iM>d yn Bethlehem.fechan ; ac yr 
oedd ei fod yn gorwedd yn y preaeb jn 
hawddiawnoTOÌfam dano y dyddîaa 
hyny. Yr oedd y trethiad wedi áwjn 
oyniler o ddyeiihriaid at ea gíbrdd nes 
Uanw gweatoi y pentref byenaii, fel 
nad oedd dim lie i'r dyerthrìaid olaf 
ond yn y preseb. Ond fe ddarfu i^r 
arwydd syml yma foddbni y biig»l- 
ìaid : fe welaant hwy yn y bMMUL iMnr- 
ydd eni "Grist yr Ar^wydd." Fc 
orfii i amhenaeth gilio i roddi üe i 
ffydd. Hwy a'i hsuädolasant ef fel y 
Mesfliah hir-ddy^wyliedig aGwaredwr 
Israel. Ac mor gryf oedd eu ffydd M 
j áarfu iddynt yn ddijrmaroe ddeehnn 
cyhoeddi y newyddion da i eialL 
Hwy a ddychwelasant at en praidd 
gan ogoneddu a moliana Dnw am 
y datguddiad gogoneddua» giui gymeryd 
ì íynu, fel y baina un eaboniwr enweg, 
anthem y côr angylaidd, nea yr oedd y 
wlad yn adseiniogan alawon dodfoniB. 
Ar fogeiliaid ^thlehem, ynte, fe 
gynyrchâd cyhoeddiad genẃedigaeth y 
Oeidwad amyntofh mawr,ac feeogorodd 
yr ofh yma ar amheuaeth, aymbylodd 
yr amheuaeth ymchwiHad, ac arweia- 
iodd yr amheuaeth hwn i ffydd, irr hoa 
a amlygodd ei hun mewn addoliad, 
gwasanaeth, a chlod* 

Y mae hen olwimion dystaw amaer 
wedi eich cludo chwi a minau, ddar- 
Uenydd hoâ, hyd o fewn ychydig 
ddvddiau at un Nadolig eto. Ae er 
fod " môr oesoedd *' rhyngom ni a'r 
noscn hono y ba y seren yn sefyU 
uwchben maesydd Bethlehem, ac yn 
airioli bythynod y bugeiHaidy y mae 
TU Ilewyrchu mor danbaid ^rn ffnriîŵi 
loesol y byd heddyw ag erioed. Hi 
daffodd y fath ffiwd o oleunì ar dywj!]!- 
wch a cholledigaeth y byd na phyla yn 
dregy wyddol mwy : — 
-*0 doriftd gwM êx h«ii ayfandir peèteá» 
Ac i dylwyÌbau'r codwm ULwn «Uy^yAod.** 

£r fod yn agos i ddwy fil o flynydd- 
oedd wedi myned heimo er pan y ba 
yr angel yn cyhoedii y '* newydidion 
da" i*r bugeiUaid Bjaú jnm>, j mae 
adfiain y genadwri nefol wedá treiddio 



Digitized by 



Google 



filTCffilIt Ald BtftBUBBtlt 



m 



lawr drwy^ oeaau li^rd atòm ni, ac yn 
Ilefiura mor gtoyw wrtbyia y Nràong 
ajáà ar y trothwy ag erioed, '^Nac 
CTiweh ; canys ganwyd i chwi heddy w 
CMdwad ya ninas Dafydd, yr hwn yw 
Coat yr Áfglwydd.'' Ond y mae hyd 
TBi nody *'iiewyddioB d&*' yma, pàn 
y dygir dyn i sylweddoli eu hystyr a'u 
gwinonedd am y waith gyntaf erioed, 
yn oynyrchu ofii a ìa«w yn y fynwes. 
ÎW y bugeüiald gynt, rhy w fywyd un- 
ffiarf— rhyw rotUine ydyw b/wyd y 
rban hioeoeaf o law^ o Inreswylwyr y 
ddaear. Hanesundiwmodydywhanes 
hywyd y rhan fWyaf yn y byd hwn. 
Y mae dyn yn ymdroi drwy ei oes o 
iewn cylcn yr nn arferion, yr un dyled* 
swyddaaaphleserau, aoanfynychiawn 
y mae dim yn .toori ar imdonaeth á 
íywyd ; fcl y mae ei feddyliau, ei serch* 
ìadau, a'i amcanion yn cael eu cyfyngu 
ofewn cyldi amser a syniadaa daeafol; 
ac os dygwydd i ry w beth dori ar y 
bywyd tawä ac unffurf yma y mae 
ayndod a toiw yn dal y dyn. Pan 
fyddo yr ysbrydol— y goruwchnatnriol 
ym gwasgu ar derfynau, ac ^m tori ar 
dnaws arferbn dyodiol y dyn, o fel y 
mae yn cael ei gynroi a'i aflonyddu. 

Ai nid chrma ftl y dygwyddodd hi ar 
hrwer o ddarDenwyr y Oylchgbawn. 
pan yr enîUwyd eu sylw gyntaf OTÌoea 
at bethau byd tragywydaol, ac at eu 
^üwr a'u sefyllfa cer bron Duw, ac y 
Ilewyrchodd gwerth a chyfaddasder 
lesu Orist fel Gwaredwr iV heneidiau 

fyda thanbeidrwydd yr haul ganol 
ydd î Ac yn y cyfryw, fel yn y bu- 
geüiaid gynt, oni ddaifu i'r ofn yma 
gynyrehu amheuaeth ynddyntl Ai 
nM oedd y newydd da yn ymddangos 
yn rhy doa î fod yn wir nes peri aml 
W oíjái, gyda Solomon yn y cyfddydd 
gynt, '*Aigwirywî*' Ai md anghred- 
adwy genym ar y cyntaf fod Da w wedi 
caru dynion, er fod hoU dueddfryd cu 
<»Qon 1 ymddyeithrio oddiwthro, ac 
tiwchkwT cwbl d fbd erioed wedi ein 
oaru ni er dn hdl wrthryŵîgarwch i'w 
érbyn, ac yn yr olwgar lawredd ei gar- 
iad tuag atom yn anfoniad ei Fab i'r 
byd, onid oeddem yn barod i ofyn gyda 
yr hen fardd gynt— 

'* D'wed i mi, ai fi oedd hwnw 
Ooftodd eariad ih»á moi fawr?" 

Os dygwydd i chwi, ddarllenydd hoff, 
gael eich aflonyddu gau amheuon o^ 
ëitìi yma, bydcied id^t, fel yn y bu- 



^iaid gy^t, eich symbylu yn mlaen 
1 ymehwihad. Codwn, ac awn o ran 
ein myfyrdodau hyd Bethiehem, yn 
nghwmni y bugeiliaid^yr hen hioTMerê, 
Y mae yr eglwys Grisiionogi^ yn myn- 
ed yn eu cwmni ar nn dáwniod arbẁig 
bob blwyddyn er ys triugaia o genedl* 
aethau^ i gdsio syìlu lawr i ddy&der* 
oedd diwaelod yr ymgnawdoliad yn 
mherson y Babim fu yn gorwedd yn y 
preseb, yr hwn, fel y dy wed y bîirdd 
am dano,— 



"Fortooìc the eourti < 
And ehose tríth U8 a i 



feverUutùtffday, 
drhisorM houae qf elay.** 



Ac fel yn y bu^iUaid, fe arweinia eich 
ymchwiliad chwithau, os yh cacl ei 
wneyd mewn ysbryd a gwirionedd, i 
ffydd yn y Person Dwyrol ; yr hon a 
amlyga ei hun mewn parch ac addoli^ 
iddo, ac awydd am wneyd rhyẅbéth 
drosto. 

Fe drodd ymchwiîiad y bugeiBaid 
aDsm yn un llwyddianus, Pan y darfu 
iddynt ddyfod o hyd i'r trysor dwyfd 
oedd yn gorwedd yn mhreseb Bethle- 
hem, fe daaríu iddynt daro wrth ddigon 
i*w gwneyd yn gyfoethog by th. Y mae 
]Juw, meddai un meddyliwr mawr, yû 
llswyrchu coleuni ysbrydol i'r enBÍÍ 
fynychaf, M gwobr am ymofyniaa 
difnfol am dano. Os ydyoh chwî, 
ddarllenydd, wedidechreu chwilio vn 
maes yr efengyl, daliwch ati nes dyiod 
o hyd i'r perl dwyfol sydd wecu ei 
guddio ynddo, a'ch gwna chwi a minau, 
ond ei feddu, yn gyfoethoÄ am dra- 
gywyddoldeb. Daliwch ati i chwilio 
wrth oleuni y ser. fel y doethiori a*r 
bugdîiaid gynt, hyd nes i r Haul dwyfol 
lewyrchu i*ch calonau chwi— hyd nes 
iddi íyned yn ddydd tragywyddol ar- 
noch. 

Y mae'r uchelwyl swynol— y îüadolíg, 
fel yr awgrymwyd, ar y troth wy megys. 
Bydded iddi gael ei chroesawi genym, 
md yn unig am ei bod yn adqg; o f>ẁn- 
had, pan y mae pertnypasau hoff a 
chyfeillion mynwesol yn ymgasglu at 
eu fflyddL acynymdoddi i'w gilydd 
mewn oyíeillgarwch a chydymdemuad; 
omi am ei ŵd yn dwyn ar gof ì,m 
gymwynasgarwch Duw tuag atom yn 
îíghrist lesu. Bydd ffrwd haelfryd- 
edd, haelioni, ac elusengarwch dynol 

Srhedeg yn feinach, obosîbl, mewn 
wer cyfeiriad y Nadolig hwn nag jm 
y rhai a aethant heibio; a hyny o 
herwydd yr amseroedd caled yma 



Digitized by 



Google 



414 



TBTHIO DBWT SWSU. 



wjáà wedi gofddiweB ein ^lad : ond 
fe fedr dyDgarweh gwinoneddol— ]r 
CArìad hwnw sydd yn chwilio am le i 
doitttrío, wneyd llawer yn yr aieg 
dlawd a phrin yma ar luoedd 

Y mae y Gylchorawn wedi gweled 
Hawer l^olig bellach, ac yn Tm- 
ddangos moriach aheînif ardrothwy 
MidoUg 1879 ag eríoed. Boed hir oes 
iado, a Nadolig Uawen iV holl ddar- 
Uenwyr, 

W. (Glanllwyd) Powbll. 

TEITHIO DRWY RWSIA. 
Gán Mn. T. Llotd Jonss, Taltsabn. 

fR ydym yn awr yn croesi y wlad 
o St Petersborg i Moscow. 
Mae y wlad yn wastad, heb na 
mynydd na bryn— gwastadedd eang yn 
ymestyn i bob cyfeiriad— yn croesi pa 
un y mae ffyrdd llydain lleidiog. heb 
na gwrych na chlawdd. Ar y ffordd 
ffwelir ugelniau o bedrolfeni br^ns yn 
liawn ỳd a chynyrch y tir. Ge?lir 
weithiau weled canoedd o bedrolfeni 
fel hvn yn un linell hir tu ymestyn 
am nlldiroedd, yn aTafaîdd symud i 
gyfeiríad un o'r afonydd mawríon i 
anfon eu Uwythi ar hyd iddynt i'r príf 
ddinasoedd. 0*r diwedd ar ol myned 
heibio î dref ar ol tref, a syllu ar y mil- 
oedd trígolion ar hy d y wlad yr oeddym 
yn myned trwyddi, yr ydym yn cyr- 
haeda dinas enwog Moscow. Mae 
Moscow, ar lawer ystyr, v ddinas en- 
wocaf yn yr holl ymherodraeth. Wedi 
cyrhaedd y ddinas y cwestiwn pwysicaf 
oedd, pa fodd i gael ^afael ar westdy 
da a chysurus ; ar oî holi yr ydwyf 
yn clywed am westdy Rwsiaidd a ys- 
tyrid yn un o'r rhai goreu yn y ddinas, 
«c nid oesdim i*w wneyd ond^yn 
goreu gallaf am dano yn iaîth y Kws* 
BÎaid, sef Ratoroi darogoi mré iiti 
Oostanitaa? Du$eaux, Pogaiìista, Da 
Blagodoeriw f sef yn Gymrae^, " A fy dd- 
weh cystal a dangos y ffordd 1 mi i'r 
Gwestdyr Duseaws ; Gwnaf. Poêhol 
dalshe; Diolch i chwi. Najpravo; 
Ewch yn mlaen ar y dde. 

Wedî cyrhaedd y gwestdy mawr 
Rwsiaidd, a myned i mewn trwy y 
porth oedd yn cael ei addumo â choed 
a blodaa prydferth, yr wyf yn y brif 



ystafell (mẁtm)^ ao oddiyno 3m ead 
fy arwûn i wéled yr yBtifell wely, pa 
un sydd wedi ei gwisgo A drycluHi d^ 
|[laer a lleni dmdfiiwr digon prydferai 
1 dywysog. Yn un gongl yr oedd 
gwely enly ond erbyn eoryeh y swelT 
nid oedd dim ond olankeí dywell, héo 
ddim êheets na ffwrthban, ac yr oedd j 

Srely yn mhell islaw i'r ystafèU yn eí 
eüuad. Wedi gorphwyso yr ydwyf 
yn myned i'r brif ystafell i gael bwyd ; ' 
yn yr ystafeü mae UaawB mawr o 
Bwyddogion rhyfel newydd ddyohwelyd 
o Saa Stefano, a*a cleddy^m yn tmcian 
wrth ea hochrau. Wedi eìstedd wrtìi 
y bwrdd mae yr obedt neu y cimo, yn 
etuA ei barotoi, a'r peth cyntaf yw 
êonp — eawl nea hroth fel ei gelwir 

5n rhai rhanau o Gymra — ac y mae 
on'd Uestr o hwn yn cael ei roddi 
o'm blaen. Yr oedd amaf eisieá 
bwyd : ac yn penderfynu ceisio bwyta 
fel y Rwsiaid os ^Uwn. Yna yr wyf 
yn cymeryd tamaid o'r bara du^ ae yn 
anfon y ifwy i lawr i'r cawL Yr oedd 
y cawl hwn yn ymddangoe yn meddn 
ar lawer o frasder ar ei wyneb, yn 
lelyn iawn ; ac ^rr ydwyf yn aAfi«y 
Uwy yn Ued isel, igael rdiydìg o^r 
cawl oedd heb fod yn fi'os. Ond y 
foment y rhoddais Iymaid o heno yn 
fy BgenaUf yr oedd allan o'r cwestiwn 
î mi allu ei ddal yno. Nid yn unig yr 
oedd yn fras, (mi hefyd yn chwerw a 
iur, Ond eisieu bwyd gwrw oedd ar- 
naf, ac yn meddwl ond i mi îoá yn fwy 
penderfynol y byddwn yn sicr o aUn 
eorchfygu y cawl, ac anfonaÌB y Uwy 
drachefn i le dyfóach, ac ami daeth i 
fynu ddam o esgym rhy w byqgodyn ; 
rnoddais ychydig o'r cawl yn fy ngenaiL 
Ond os drwg gynt, gwaeth wed'yn; 
nid allaswn ar un cj^rif Iynea dìm o 
hono. Tu ol i mi yr oedd amryw o'r 
gweision, yn edrych ao yn gwyUo y 
Sais yn bwyta ; a phan welsaat fod yr 
ymborth yt gyíry w nad aUwn wneyd 
dim hono, gwaeddent, **BaJko, 
rasho,*' lë, meddwn yn Gymraeg, 
'ddyUwn mai Masho ydi, dalla'i wneyd 
dim hono. Ac erbyn i mi hoU a 
deaU, yr oedd y cawl hwn yn csel ei 
wneyd i fynu o luaws o wahanoi beth- 
au Ued ryfedd. Y peth cyntaf oedd 
Ilaeth sur, yua caws wedî eifalu yn 
Uwch, yna cig pysgod, yna cig arul, 
yna dipyn o garUeg (garliej^ yna 
dipyn go lewo oKv€ oî4 7^ hwn oedd 



Digitized by 



Google 



yilDDYDDAiaO» DTDDOBOL. 



418 



jrn nofio jm drwchus ar ei wyneb. Ac 
feUy yr oedd cyllay Oymro yn dygwydd 
bod yn rhy wan i* w dderbyn. Mae ym- 
borth rhyfedd iawn jrn Kwsîa. Mae 
dinas Moscow yn ddinas fawr iawn, a 
phoblogaeth o ry w 600,000 ynddi. Yn 
nghanol y ddinas mae y Eremlin, sef 
hen ddinas gvsegredig, ag sydd yn 
cyn^s yr Eglwys ag y bydd yr Ym- 
erawdwr yn cael ei goroni ynddi. Mae 
lluaws o byrth yn arwain i'r ddinas 
hon, a muriau uchel yn ei hamgylchynu. 
Ac wedi cyrhaedd y Porth Cysegrodig 
mae yn rhaid i bawb dynu am ei ben, ac 
y mae y Rwsiad yn croesi ei hunan, ac 
yn edrych yn ddefosiynol iawn. Wedi 
cyrhaedd oddimewn, yr ydym yn 
myned i'r E^lwys ag y mae y Tywysog- 
esau Rwsiaîdd wedi cael eu claddu 
ynddi, ac y mae hon yn un cyfanwaith 
o ddarluniau wedi eu goreuro ol mewn. 
Darlun o Mair, ac o amgylch pen Mair, 
goron berlau yn werth 40,000 o 
roubles. Yn yr Eglwys hon deacon- 
esau sydd yn oflfeiriadu rhan o'r gwas- 
aoaetn, ac yn eu gwisg ddu, laes, mae 
lluaws honynt yn canu ac yn darllen 
yr efengylau. Ac mae eu Uais swynol 
yn llenwi'rlle. flaen yr allor y mae 
cynulleidfa gymysg yn sefyll j îe, nid 
oes lle i neb eistedd yn eglwysi Rwsia, 
pawb yn sefyll; ae yno yr oedd y 
boneddSgîon yn eu gwisgoedd drudfawr, 
a'r pererinion tlodion yn eu gwisg fras 
ac mewn crwyn defaid, a ffyn hir yn 
eu Uaw, a'u gwallt gwyn yn llaes dros 
eu hysgwyddau. Nid oes yr un wlad 
Gristionogol â mwy o bererinion jmddi 
na Rwsia. Miloedd o honynt yn dyfod 
o*r wlad i'r eglwysydd yn y Prif-ddin- 
asoedd, ac yn y monachdai; ac yn 
enwedig i Kien, i weled gweddiilion yr 
hen seinfciau, a'r darluniau cysegredig o 
Mair, Joseph, Sant Nicholas, a r seint- 
iau, ac i addoíi ; ac yr ydwyf yn credu 
fod j miloedd welais yn Eglwysydd 
Rwsia yn difrifol gredu yrhynoeddyDt 
yn wneyd. Gwybod dim yn well. 
Gerllaw mae Eglwys yr Archangel 
Michael, lle bydd yr Ymerawdwyr yn 
cael eu coroni, ac nid oes y fath fawr- 
edd yn nglyn ag unrhy w goroniad a 
choroniad Ymerawdwr Rwsia, Wedi 
myned i mewn i'r Eglwys hon, yn mha 
un mae beddau patriarchiaid Eglwys 
Rwsia, luaws mawr o honynt, cyrff pa 
rai a ystyrir yn gysegredig iawn. 
Uwchben mae darlumau drud&wr, i 



ba rai y telir parch mawr, ond nìd oes 
yr un ddelw gerfiedig. Cynycoroniad 
bydd ympryd yn cael ei ^w, acyna 
daw yr Ymerawdwr o'r Brif ddinas. yn 
cael ei ddylyn gan ei lys yn ei ndl 
rwysg. Mae ganddo 60 o gerbydaa 
ymherodrol ; 300 o feirch çorthianus, 
ac 800 hyfforddus weision mewn 
gwisgoeddoysgarladacaur. Dawyllya 
i Moscow, ac i mewn i'r brif £i^wys^ 
ac a y Czar yn mlaen drwy y dorau 
brenhmol i'r santeiddiolaf megys, ac 
yna offryma weddi dros yr Ymerodr- 
aeth — drosto ef ei hun. Cymer Iw o 
ffyddlondeb i'w wlad a'i deddfau ; yna 
cymer y goron ysplenydd a'i ddwylaw 
ei hun, ac a'i gesya ar ei ben ei hun, ac 
yna cymer y cymun santaidd ; daw yn 
ol, bendithia y bobl ; ac felly nid ýw 
Ymerawdwr Rwsia yn ystyried fod 
neb yn ddigon mawr i w goroni ef, ond 
efe ei hun. Gwelais ei wisgoead y 
coronwyd ef ynddynt yn Moscow. 



gmìrìr£Ìrìram0ní íiöìrjír^röl. 

Dr. Arthüii Jones yn "Rhostio" 
y Studbnt. 

Prin yr ydym yn meddwl i neb 
_ jò\ ei rostio yn fwy erioed na my- 
fyriwr a ddaeth trwy y whwi yn 
nyddiau y Parch. Dr. Arthur Jones,-o 
Fangor, ar daith bregethwrol. Myfyr- 
iwr oedd wedi fcreulio blynyddoedd yn 
yr Athrofa heb fyfyrio, ac o ganlyniad 
wedi dyfod trwyddi ac o honi yn hynod 
onest. Fel y gellid tybíed, yr oedd yn 
dra diffygiol mewn talent: ac rw 
wneyd yn ẅnaeth fyth, yr oead yn isel 
ei foesau, ac heb fodmor loew ei fuchedd 
ag y dylasai. Cariai gydag ef Desta- 
ment Groeg, yr hwn a ddiu*llenai yn y 
tai y Uetyai yn yr ardaloedd gwledig, 
er mrfawr adeiladaeth i'r werinos na 
f edrent Roeg. Yr oedd hanes ei ddryg- 
foes, a'i rodres, a'i ddysg pwl wedi cyr- 
haedd i Fangor o'i flaen ef, gan hynjr 
nid oedd y Dr. wedi ei gyhoeddi i 
bregethu, ond parotodd bregeth iawn 
ar ei gyfer erbyn y deuaL Prydnawn 
dydd y cyhoeddiad, gwnaeth y myfyr* 
iwr ei ymddangosiad wrth ddrws y Dr. ; 
aeth y forwyn i ddweyd wrth ei meistr 
fod gwr dyeithr wrth y drws. 

" Gofynwch iddo pwy ydyw o,** medd- 
ai y Doctor. 

44 



Digitized by 



Google 



416 



yHI>DTl>]>ÁKIOV BTDDOBOti. 



" Myfyriwr o " oedd yrateb. 

"Gofynwch iddo pa beth ydywei 
enw." Wedicaelgwybodhyny,"gofyn- 
wch iddo i ba le y niae jm myned." 
Wedi cael ateb mai dyfod yno i breg- 
ethu yr oedd, dywedai, 

" Perwch iddo ddyfod Tr tỳ." 

Pan ddaeth i'r tŷ, cymerodd yr ym- 
ddydxlan canlynol le :— 

"Myfyriwr ydych chwi î" 

" le, syr." 

" 0, eisteddwch, y mae araoch eisieu 
b^d i'w fwyta." 

''Nac oes,* meddai y Myfyriwr. 

" Nac oes í" meddai y Dr., "a fuoch 
chwi yn bwyta bwyd yn Mangor î" 

«Naddo.'' 

" A ydych chwi yn gallu gwneyd heb 
fwytabwydf 

" Mi fum yn bwyta gynau." 

"Gynau ; pa bryd, yn mha le, gyda 
phwyr 

Ar ol derbyn atebion i'r gofyniadau, 
ychwanegai y Doctor, 

" 0, y mae arnoch ei«ieu bwyd eto ; 
dyna fegin yn y fan yna, chwi gewch 
fwyd yn gynt os chwythwch chwi y 
tân|i afedrwch chwichwythu y tân.** 

Cymerodd y Myfyriwr y fegîn, a 
dechreuodd cnwytbu y tàn, pan syl- 
wodd y Doctor, "Chwythwr gwael 
iawn ydych chwi, a fedrwch chwi ddim 
chwythu yn well na hyna î A ddarfu i 
chwi ddysgu chwythu tân yn yr Ath- 
rofal" 

"Naddo," atebai y Myfyríwr, gan 
deimlo ei urddas yn cael ei harcholli, 
**Nid myned Tr Academy i ddysgu 
chwythu tân a wnaethum i/' 

" Nage !" pa beth oeddych chwi yn 
ddys^u yu yr Ácademy T 

" Groeg a Lladin, a phethau felly." 

" Groeg a Lladin : pa beth arall oedd- 
ych chwi yn eu dysgu yn yr Academyf 

** Geography ac arithmetic, a pheth- 
au felly." 

" Geography ac arithm^eticj a pheth- 
au felly : pa beth arall f 

' Saesoneg, a darllen, ac ysgrifenu ; 
dim byd arall am wn L" 

" Dim byd arall ; a ddarfu i chwi 
dáysgn physiology, a botany, B,zoology, 
ac astroTwmy P 

"Dimllawer." 

" Dim llawer i Pa faint o amser fu- 
och chwi yn yr Academy ì" 

" Chwe^ blynedd." 



"A ddarftt i chwi ddysga Virg^i 
jEHÌd and GeorgicsT* 

" A oes yma gyhoeddiad i mi heno, 
syrr 

" Cyhoeddiad heno ; a ddarfu i chwi 
ddysgu Tacüîia a Horace yn Lladin V* 

"Os nad oes yma gyhoeddiad, mi &f 
fì at Mr. Samuel." 

" At Mr. Samuel : a ddarfîi i chwi 
ddysgu Homxr^% Itiad a Zeìiophon^ yn 
Groegr 

"PaleymaeMr. Samuelynbyw.syrr 

"Dim dysgu algebra JSuelidy geo- 
metry, trigonometry, a higher branches 
o/ mathematics T 

Tra yr oedd y Myfyriwr, druan, 3^1 
oeisio yfed tê, daliodd y Doctor i'w 
holi 0*r diẃedd cododd ar ei draed 
gan ddweyd, " Pe gwyddwn yn mha le 
y mae Mr. Samuel yn byw, awn yno." 

" Wel, mi'ddywedaf fi i chwi y flTordd; 
ewch yn mlaen nes y deuwch i olwg 
Uyn." 

" Llyn !" gofynai y Myfyriwr. 

" le, ond ni bydd eisieu i chwi fyned 
f r Uyn ; cedwch ar y Uaw dde." 

" Dyma fi yn myn'd, syr." 

" Myn'd ; na, gorphenwch fwyta, i 
mi gaei gwybod pa mint ddarfu i chwi 
ddysgu mewn chwe' blynedd yn yr 
Acaaemy ; a ddaifu i chwi ddysgu 
j^ewtons' Frincipia, Hydraulicê, a 
Pneumatics f* 

" Yn wir, rhaid i mi fyn*d, syr." 

"Myn'd, syr ; a ddarfu i chwi ddysgu 
chemisi/ryy a moral philosophy, a,poíi' 
tical ecwiomy, a Butler's Analogy, a 

"Dyma fi yn myn'd, syr." 

** Na, aroswch ; ac wedi eiddal o flaen 
y tàn nes oedd yn toddi fel cwyr, rhoes 
iddo amryw synghorion ; a chan fod 
yn w^I ganddo gael ei ollwng i ry w le 
o'r boenydfa hono, ymaith ag ef ; ond 
y mae Ue i ofhi na wnaeth cynghorion 
y Doctor, mwy na bywyd athrofaol, 
ddim llawer les i'r gwr ieuanc di- 
synwyr ac ymhongar hwn. 

T PABCH. EVÁN HABBIES, A BECH6YX 
Y COLBOAU. 

Bu amser yn Nghymru pan oedd 
bechgyn y colegau jvl defnyddio iaith 
hedc^g, anghynefin, ysgoleigaidd, yn 
ymylu ar fodí yn goegaidd, wrth bre- 
gethn yr efengyl. Yr oedd un o'r gwyr 
wedi bod yn pregethu mewn cymydog- 
aeth, ac wtdi gwneyd cryulawer son 



Digitized by 



Google 



Ì^A&ŴÉOAÌD BRlVrFWẄb Ý WìJ^tth 



4Ŵ 



am dano. !Da9th y diweddar Barch. 
Evan Harries, o Ferthyr, yno ryw 
Sabboth, yn fuan ar ol hyny ; ac wedi 
iddo fyned i dy'r capel, ac eistedd yn 
y gadair fawr wrth ochr y tân, hysbysai 
îhyw frawd wrtho fod gwr ieuanc o 
goleg Aberhonddu wedi bod ynpregethu 
yn y gymydogaeth yn ddiweddar yn 
hyawdT a hedegog ìawn, mewn iaith 
goethedig a goleuedig, a bod son mawr 
am dano trwy yr holl fro. 

"Felly yn wir," ebe Harries, "mae 
bechgyn y colegau yn meddwl eu bod 
y n smart iawn. Digon smart í addurno 
yr efengyl" 

" Sut na bae'ch ch'i, Mr. Harries," 
ebe y brawd, "yn pregethu mewn rhyw 
iaith anarfereaig a chlasurol? Mae 
rhywrai yn dweyd yn y gymydogaeth 
yma, na ellwch ch'i, yr hen bregethwyr, 
ddim arddangos y fath hyawdledd a 
choethder a'r stuaerds yma." 

"Felly," ebe Harries, "ch'i gewch 
clywed beth a allwn ni wneyd yn fuan 
fe allai." 

Aed i'r capel, ac wedi i Mr. Harries 
gymeryd ei destyn, dywedai : — 

**Mae brawddegau y testyn hwn yn 
tueddbenu i ddedwyddoli y dynol deulu 
yn eu hamrafael gysylltiadau a*r byd- 
ysawd, gan eu symbylu i sylweddoli y 
ffaith efelychu bodau deallawl, rhes- 
ymawl, a dichlyn, mewn gwahanol 
gyfeiriadau, yn gymdeithasawí a pher- 
sonawl. Dyna i ch'i eiriau " meddai, 
" yr wy' i bron a neidio o ^moots wrth 
eu gweyd. Peidied neb o honoch o 
hyn allan a chymeryd yr hyfdra i 
ddweyd na allwn ni yr hen bregethwyr 
yma ddim arfer iaith mor uchel a 
bechgyn y coHege, Yr achos na baem 
ni yn eu defnyddio y w, fod arnom fwy 
o awydd i ddangos gogoniant ein 
Meistr na n medrusrwydd ein hunain— 
y gweision. Yr y'm am i chwi son mwy 
am y Meistr, a llai am y gwas. 'D'yn 
ni ddim am baentio yr efengyl, mae 
Duw ei hun wedi ei phrydfertliu yn y 
fath fodd fel na all bechgyn y colegau 
yn eu holl oçoniant ei himprom a'u 
harliwiau. Diolch am efengyl blaen— 
efengyl gogoniant y bendigedig Dduw." 



BYWm 

Bywyd ! Beth yw ? Rhy w ddyf nder o'n- -gòlẁg 
Ni ; gwaelod dirgelioa 



Yw yn ngolwg angylion, 
Un hyawdl yw^anadl Ioq« 
ChrmbwTla, 



CÀDiroa. 



BASGBDAID BRÍWPWYD t 
PWLPÜD. 

** Cesglwoh 7 hriwf wyd gweddill, f el na choUâr 
dim." — ^IoAN vi. 12. 

GwNEUTHüR A. Allom. — " Hyn a 
allodd hon hi a*i gwnaeth." Y fath 

glod ac o'r fath enau ! 0, na byddai 
yn yn wir am danom ni 1 Yr unig 
beth o bwys am bawb ydy w eu hym- 
ddygiad at Fab Duw. Y mae Ue i ofni 

fod y rhai sydd yn gwneyd yt hyn a 
allant gyda cnrefỳdd yn hynod o anaml. 
Pa beth a wnaethoch chwi dros Grist 
mewn cymhariaeth i'ch rhwymau, eich 
cyfleusderau, a'ch proflTes? Edrychwch 
dros eich bywyd beth ydyw y cyfan- 
swm ì A oes rhyw enaid yn y nef, neu 
ar y ôbrdd yno, y darfu chwi fod yn 
lles iddo, er cadw enaid rhag angeu ì 
Pa beth a fu eich dylanwad ar ereill 1 
Beth yr ydych yn awr yn ei wneyd? 
Pa ddyfais sydd genych at ddefnydd- 
ioldeb î A oes rhyw sefydliad da yn 
edrych aruoch chwi fei ei brif gynal- 
ydd ì Ar ba gwr o'r maes yr ydych yn 
gweithio ì Mae cydwybod, cyfiawnder, 
a chariad, yn gofyu i chwi wneyd yr oll 
a ellwch. A ydych yn gwnèyd dim. 
dros y Gwr a'ch carodd, ac a'i dododd 
ei hun drosoch? Meddyliwch beth 
fyddai y canlyniad pe gwnelai pob uu 
yr hyn a allai. Y fath bentwr sydd o 
gyfoeth, dalentau, nad ydyw achos 
Crist ddim gwell o'u herwydd— nid yn 
unig yn y byd, ond yn yr eglwys ! Pe 

i byddai holl allu ffydd, a thaerni gweddi , 
a'r holl gyfoeth a ellid yn hawdd ei 
hebgor, yn cael eu dwyn allaa dros 
achos yr Arglwydd, nid hir y byddid 
cyn clywed, " Aeth teymasoedd y byd 
yn eiddo ein Harglwydd ni a'i Grist 
ef." A wnewch chwi, ferched y wlad 
hon, efelychu Mair o Bethanial £r 
na chenadwyd i wragedd lefaru yn yr 
eglwys, eto gallant wneyd Ilawe;\ Hy- 
nod mor enwog fu y gwragedd santaidd 
gynt ! Y gwragedd yn yr anialwch a 
roddasant eu drychau at wasanaeth y 
babeli ; Debora a antuiiodd yn erbyn 
Jabin a'i naw cau' cerbyd haiaru ; 
merch o gaethes a gyfeiriodd Naamau 
at y prophwyd. Esther a achubodti 
ei phobl er gwaethaf deddf y Mediaid 
a'r Persiaid ; gwragedd o G^ililea a 
ganlyaasant yr lesu, ac a weiniasant 
iddo j a Jiydia a agorodd ei thý i wẁ^ 



Digitized by 



Google 



4U 



BAsoiüAíD BBíwnrÝD Ý Heipüb. 



ion Orìitffyda j bregeih mtaf a slyw- 
odd; ••B^dd y rhai dylynwch."— 
Parch. W, Morrisy Ty Dìŵn. 

HUKAirYMOHWILIAD ANTTOOIOL.— 

Mae rhai pobl grefyddol yneadweu 
ffwydr-mwyhaol yn barod, ar mynyd y 
byddo teimlad crefyddol yn rhoi ei ben 
aUan, hwy al daliant ac a'i lladdant» i 
edrych amo trwv eu microscope. i 
weled a ydyw or iawn fath. Oni 
wyddocb chwi, fy nghyfeillion, nas 
f^wch ^u, ac ar 3rr un pryd chwilio 
1 mewn i ansawdd eich cariad ? Ceir 
rhai pobl, yn Ue ceirio sicrwydd trwy 
redeg yn ffordd y bywyd, yn cvmeryd 
lantem dywyll, ac yn myned i lawr ar 
eu gliniau, ac yn ymlusgo i fynu ac i 
lawr ar y tir terfyn, i fod ^ sicr a 
ydynt hwy wedi ei groesL Os oes ar- 
noch eisieu gwneyd y oeth yn sicr i 
ohwi, rhedwcn, a phan adeloch i olwg 
y ddínas nefol, ac y clywoch ganiadau 
yr angelion, chwi a wybyddwch yna 
cich bod wedi croesi y terfyn.— ParcA. 
Dr. Lyman Beechfr, 

GwEDDL— Penaf peth mewn gwir 
grefydd yw gweddi : ysgol y nefoedd 
jrw, aberth y crefyddol, noddfa y cyf- 
lawn, ffrewyll y cythraul, dyfodfa at 
Dduw, offer iachawdwriaeth. — Esgoh 
Griffithè. 

Dau ladd ar unwaith. — Pan 
byddo y duwiol yn marw, bydd ynddo 
ddau ladd ar unwaith ; bydd angau 
yn lladd y corph, a Duw yn lladd ei 
bechod; angau yn lladd a Duw yn 
Ùadd— a phan bo angau yn rhoddi yr 
ergyd olaf i*r corph, bydd Duw yn 
rhoadi yr ergyd olaf i bechod ; a chaiff 
y Cristion gyfodi yn y boreu mawr yn 
fwy na choncwerwr ar bechod, angau, 
a'r bedd. — Parch. R, Lloyd, Beau- 
maries. 

Pkbygl Llwyddiant Bydol. — 
Gellir cael mil o ddynion a ddichon 
y mgycál dan anffawd a blinder am un 
dyn a ddichon ymgynal dan Iwyddiant. 
Pa fodd yr oedd gyda yr Israeliaid î 
Hwy a aethant yn mlaen yn Ued dda 
cyhyd ag yr oeddent yn newyiiog a 
sychedig, ac yn flinedig gan daith yr 
anialwcn: ond yn mhen enyd, yroedd 
amynt eisieu ymborth amgen i'r hyn 
oeddganddynt Yr oedd amynt eisieu 
cig, am çîg y Ilefasant, ac wele yr 
awyr wedi ei duo gan soflieir, heidiau 
Uuosog soflieir, soflieir o*u hamgylch 
.yn mhob cwr. Yr oeddynt yn teimlo 



ynnewynllyd, ac yn eu glythìneb hwf 
a f wytasant ac a fwytasant nes iddynt 
farw. FeDy y mae yn mhob oes o*r 
byd ; mae dynion yn jrmddangos, yn 
gallu ymddangos, yn gallu myned yn 
mlaen yn Ued wych tra byddont yn 
cyfarfoa a dyddiau o helbul a phrofŵi- 
igaeth ; ond rhodder iddynt ryw 
Iwyddiant mawr, Dwyddiant adeiniog, 
heidiau o Iwyddiant, a dyna hwynt 
wedi eu handwyo. Nid trallodion ac 
adfydau bywyd sydd yn dyfetha dyn- 
ion ; nage, ond y syflieir, y soflieir.— 
Parch. Dr, Talmage, 

Cyfnewidiadau Bywyd. — Grellir 
edrych ar gyfnewidiadau amgylchiadiiu 
y by wyd hwn yn gyÔelyb i anwadal- 
wch wyneb y môr ; weithîau yn dawel 
ac weithiau yn ystormus, a'i donau yn 
ymlid eu gilydd yn barhaus. Weithiau 
y mae y cwch bychan yn cael nofio yn 
esmwyth, ac weithiau y mae yn esgyn 
i'r nefoedd ac yn dysgyn i'r dyfnder ; 
weithiau y mae o'r goiwg rhwng dwy 
don, ac yn fuan drachefn y mae ar frig 
y don yn sefyU allau yn amlwg ; ond 
pan y mae un don wedi ei gyfodi yn 
uchel, mae hono yn ddiymaros yn 
prysuro i gilio ymaith iV oUwng i'r 
dyfnder, ond pau y mae efe yn dyçgyn 
i'r dyínder, mae ton araU yn dechrea 

Îmweithio oddidano i*w ^yfodi i fynu. 
)yma ddarlun Ued gywir o oes dyn 
ar y ddaear, weithiau yn dawel, ac 
weithiau yn dymhestlog, weithiau 
rhwng dwy don yn ei dristwch, ac 
weithiau ar frig y don yn gysiuns. Pan 
y mae yn nghanol ei gysuron, mae y 
rhai hyny yn ymsymud yn brysur i 
giUo ymaith i*w ollwng i dristwch ; a 
phan y mae wedi dysgyn i dristwch 
mae rhyw gysuron yn dechreu ym- 
weithio oddi dano i'w gyfodi i fynu 
drachefn, tra y mae'r don olaf yn 
prysuro yn mlaen i'w daflu i dir sycb, 
gan roddi terfyn am byth i*w fordaith 
fer a chyfnewidiol. — Parch, D. Jonesy 
TrebortL 

Pwysigewydd. — Mae cariad yn 
rhoddi rhagoriaeth, ffurf, a bywyd i 
bob rhinwead, fel hebddi nad oes un 
weithred yn werthfawr ynddi ei hun, 
nac yn dderbyniol gan Dduw. Ysgar- 
wch gariad oddiwrth wroldeb — ^a pheth 
y w hwn w ond hyfder neu ffyrnigrwydd 
bwystfìl ì oddiwrth dduwioldeD— a 
pheth yw hwnw ond tynerwch merch 
neu wendid plentyn) oddiwrth £Me- 



Digitized by 



Google 



í'l'RAẂH-bfeŸẂEbÌAbÀÛ Ý ^ÀbAtr. 



\ú 



^atwch— a plieth y w hwnw ond mur- 
sendod neu gyfrwysdra ì oddiwrth gyf- 
iawnder — a pheth yw hwnw ond mym- 
pwy neu gallineb Uywodraethol ì oddi- 
wrth ddoethineb—a pheth yw hwnw 
ond dichell ac ystrywî Heb gariad, 
mae ffydd yn myned yn syniad sych— 
gobaith yn rhyíyg dall— elusen yn ym- 
ddangosiad clodgeisiol — a phob ymar- 
feriad crefyddol yn watwar Duw,— i>r. 
Isaaç Barrow. 

GoLEUNi HAUL.--Yr ydoedd y cyn- 
ddylifiaid yn myned yn mlaen gyda'u 
seremoniau, megys wrth oleuni'r ser ; 
yr luddewon megys wrth oleuni'rlloer ; 
ond wele ni yn y dyddiau diweddaf 
hyn wedi cyfarfod a goleuni yr Haul 
o'r uchelder. — Farch, T, Lloj/d, Äher- 
gele, 

CiasTioNOGioN Anghyson a*u 
pROFFES. — Mae y rhai sydd yn wir bobl 
i Grist yn weision, yn ddeiliaid, ac yn 
gyfeillion iddo. Ond am lawer o'i 
Dobl broffesedig gellir dywedyd, 
gweision rhyfedd yn wir ! yn gweithio 
bob amser iddynt eu hunain, ac heb 
wneuthur dim dros eu Meistr ! Deil- 
iaid chwithi^! yn cymeryd awenau 
y llywodraeth iV dwylaw eu hunain, 
ac yn gwneyd eu hewyllysiau yn gyf- 
raith iddynt eu hunain. Cyfeillion 
gwych ! yn dewis cymdeithàs ofer- 
ddynion, a chyfeillach y byd, o flaen 
cymundeb a'u Harglwydd. — Dr. 
Nevin, 

Rhwystr I Fyfyrdod. — Pan elot 
1 fynu i fynydd myfyrdod, cymer ofal 
rhag i'r byd ddyfod ar dy ol, a'th 
daflu i lawr o ben y pinacl hwn. — /. 
Watson, 

Y Byd.— -Y mae y byd yn Iwmp 
rhy oer mewn calon, ac yn faich rhy 
drwm ar gefn i redeg yr yrfa— ParcA. 
Ahraham Jones, LlanfyÙin, 

Cydwybod Dda. — Nid oes un 
aderyn yn canu mor felus a'r aderyn 
sydd yn ein mynwes. Ein cyfaiU 
goreu neu ein gelyn gwaethaf yw ein 
cydwybod ein hunain, yma y mae 
nefoedd neu uffern wedi dechreu eisoes. 
Gall y byd ysbeilio y Cristion o'i 
feddianau daearol ; ond byth nis gall 
ddwyn ei drysor goreu oddiarno, yr 
hyn ydyw cydwybod dda.— -2>r. Man- 
tom, 

Arfau nid ydynt Gnawdol.— 
fewn ei deymas ef ni fyn Crist i 
dâka gwaed gael ei dywaUt ond yr 



eiddo ei aberth ddyhuddol ef ei hun— 
nac i un cleddyf gael ei drin ond 
cleddyf yr Ysbryd, dyrnodiau paun 
sydd yn dysgyn yn unig ar y gydwybod, 
a min pa un sydd wedi ei eneinio â 
balm i iachau pob clwyt a weinyddir 
ganddo.—- ParcÄ. Dr, ffarries, Llun- 
aain, 

Eglwys Dduw fel y Lleuad. — 
I fynu ac i waered y w hi ar Eglwys 
Dduw yn y byd yma. Mae " yn deg 
fell y lleuad." Gellid meddwl pan 
mae y Ueuad yn gwanhau, ei bod hi yn 
myned i ddarfod, ond myned i newid 
y mae hi ; hi fydd cyn hir ar ei 
chynydd yn hyfryd eto. — Parch, John 
Evans, Líwynffortun, 

FFEAETH DDYWEDIADAÜ 
Y TADAU. 

Atebiad Pbtoüol.— Fel yr oedd 
y Parch. Mr. Field, >r hwn oedd yn 
byw yn Yermont, amryw flynyddoedd 
yn ol, yn myned i roddi ei bleidlais, 
gan fod y swyddog oedd yn ei derbyn 
yn gyfaill iddo, ac yn un o'r plwyfol- 
ion, ond o opiniynau gwladol gwahan- 
ol, efe a sylwaî, "Mae yn ddrwg 
genyf eich gweled chwi yma, Mr. 
Field." "Paham?" gofynai Mr. 
Field. " Oherwydd," ebe y swyddog, 
"fod Crist wedi dweyd nad oedd ei 
deymas ef o'r byd hwn." "Ai nid 
oes gan un dyn hawl i bleidleisio," 
ebe Mr. Field, "oddieithr ei fod yn 
perthyn i deyrnas Satan 1 " 

Brathiad ar le gwell.— Galwyd 
am y diweddar Mr. Meikle, llaw- 
feddyg yn yr Alban, un tro at un 
boneddig, yr hwn a frathwyd ar ei 
wyneb gan wenynen, ac a*i cafodd yn 
bur aflonydd, ac yn tyngu yn ecn- 
ryslon : " O Doctor," meddai efe, "yr 
wyf mewn poen dirfawr ! a ellwch 
chwi sut yn y byd fy esmwy thau 1 " 
"Peidiwch a dychrynu," ebe Mr. 
Meikle, "fe fydd y poen drosodd 
yn fuan." Yr oedd y gwr boneddig 
yn parhau i dyngu ; yr hyn a wnaeth 
y Doctor yn bur anesmwyth, ac yn 
chwenych ei geryddu, dywedoedd 
wrtho, "Nid wyf yn gweled dim 
niwed, ond gallasai y brathiad fod ar 
le gwell." " Pa le î " ebe y boneddwr ; 
" Arflaen eich ta/od, syr \ " 

Pregethwr neu Ysgolfbistr. — 
Aeth ei dad À glas^angc go hurt ei 



Digitized by 



Google 



tíO 



OKBlAŴ T ÌDOlBtÖIOẂ. 



olwg at ysgolfeifltr yn Tsgotland o'r 
enw Mr. Linton :— Beth ydych yn 
ei feddwl wneyd o'ch bachgenî" 
*• Wel," meddai y tad, " os eaiff e' 
ras, yr ydyin am wneyd gweÌDÌ<log o 
hono." *' Ond beth os na chaitf efe 
rasl" gofuai yr ysgolfeistr. "Wel, 
08 na chaiff ras, ni a wnawn ysgolfeistr 
hono ! " atebai y tad. 

GwAiTH CALED.— " Nid 068 genj'ch 
ond eich hunan yn unig iV foddloni," 
meddai gwr priod un tro wrth hen 
langc. " Y mae hyny yn ddigon gwir," 
atebai yntau, " ond nis gellwch ddir- 
nad y fath waith ealed ydy w hyny î " 

Pregetuü "ei hun" a Phe- 
OETHü CaisT.- Un boreu Sabboth, 
pan oedd y diweddar Barch. John 
Williams, Aberduar, ar ei daith i 
bregethu, cyfarfu ag un o weinidogion 
yr Undodiaid, yr hwn oedd yn eithaf 
adnabyddus ifldo, ac yn un o*i hoff 
gyfeillion, "Wel, I.G.," meddai Mr. 
Williams, b'le yr ai di i wrando hedd- 
yw 1 " " Nid gwrandawr wyf i fod, 
canys byddaf yn pregethu fy hun yn 
y Cribin," oedd yr atebiad. " Yr wyf 
finau," ebai yr hen dad, "yn myned 
i bregethu Crüt i Bethel, Silian. 

DiM Bhyfeddod. — "Dyma'r peth 
rhyfeddaf a welsoch chwi erioed onide," 
ebai cyfaill wrth un o fechgyn Hibernia 
ag oedd newydd f^d yn edrycli ar 
Baiadrau y Niagra. "Dim o'r fath 
beth," ebai Pat ; " welais i ryfeddod yn 
y byd yno. Dim ond y dwfr yn dysgyn 
pryd nad oedd yno ddim yn y byd i'w 
at^. 

Cebydd Llym.— "Yr wyf," ebe 
areithydd ffraethlym, " yn sefyll ar dir 
rhyddid." " Nac ydych, " ebe ei grydd, 
*' yr ydych yn sefyll ar bar o fotasau 
sydd heb dalu am danyt." 



GEIRIAU Y DOETHION. 

Llyfraü. — Nidyw llyfrau wedi eu 
bwriadu i wasanaethu yn lle dodrefu, 
eto nid oes dim araU a brydfertha dy 
mor fawr. Rhoddwch i ni dŷ wedi ei 
brydferthu â llyfrau yn hytrach nag â 
dodrefn— y ddau os gellwch, ond 
llyfrau beth bynag. Llyfrau ydynt y 
ffenestri trwy ba rai yr edrycha yr 
enaid allan. Y mae tỳ hebddynt fel 
ystafell heb ffenestr. 

Rhywbeth yn ffafr Priodas.— 
Ysgrifenodd uu cyfaill at gyfaill arall 



ar yr hyn a eilw pobl yn ffoìinéb 

Î)riodaA heb fodd i gadw teulu, yn am- 
ygu yn rhydd ei ofnau pan gi^odd ei 
hun yn y sefyllfa hon ; ond chwan^ 
gyda thegwch hynod : — " A dweyd y 
gwir, pa fodd bynag, fe wnaeth teula a 
thlodi fwy i'm cynal i nag a wnaethom 
i i'w cynal hwynt. Gorfodasant fi i 
wneyd ymdrechion nad oeddwn erioed 
wedi meddwl y gallaswn eu cyflawna ; 
ac yn fyuych, pan ar fìn anobaith, 
gorfodasant fi fel bawgi mewn congl i 
ymladd fel gwron dros fy ngwraig a fy 
rhai bychaÌD." 

Nefoedd ar y Ddaear. — ^Y mae 
yn ddiau yn nefoedd ar y ddaear i 
ddyn íod a*i feddwl yn symud mewn 
cariad, yn gorçhwys mewn Rhaglan- 
iaeth, ac yn troi ar begynau y gwirìon- 
edd. 

"Elw Mawr yw Düwioldeb."— 
Gofynodd gwraig foneddig un tro i hen 
wraig dduwiol dros bedwar ugain o«i, 
yr hon yr oedd yn gorfod gofalu am 
chwaer afiach rai blynyddauyn hŷn na 
hi ei hun, ac wrth wely yr hon yr eedd 
yn gorfod gwylio y rhan fwyaf o*r nos, 
ac nid oedd gan y ddwy ond pum* punt 
n y flwyddyn i*w cadw, gofynodd, Pa 
eth oedd eisiau ami fwyaf î " Cym- 



l 



horth Duw," ebe hi "i fod yn fwy 
diolchgar am yr hyn sydd genyf." 
Cly wch bobl rwgnachlyd 'ac anniolch- 



gar, a chywilyddiwch — "Elw mawr 
yw duwioldeb gyda boddlonrwydd." 

AWGRYMIADAU I BrEGETHWYB.— 

Nid doniau mawrîon a fendithir gym* 
aint gan Dduw, ond tebygrwydd mawi 
i w Sant Fab lesu. Mae pr^tha 
uchel ei santeiddrwydd yn gleddyi 
miniog yn llaw Duw. Glynwch wrtíi 
yr Arglwydd, cofiwch ; nid wrth ddyn- 
lon. 

Mae rhagoriaeth pregethwr iV weled, 
nid mewn dywedyd y pethau gorea yp 
y modd goreu. 

Na phregethwch yn rhy faith. Gwdl 
vw i*ch gwrandawyr ddywedyd, O u 
buasai yn para yn hwy, nag ocfaaô, 
pa bryd y derfydd î Luther a 
ddy wedai mai camp fawr i brçgethvT 
oedd gwybod »a hryd i roddi ifynnL 

Bydded eich nod ym mhob pregi^ 
nid i foddio y bobl, ond i foddio ^Sw^ 
a lleshau y gwrandawyr. 

Bydded eich ymarweddìad bob amser 
yn esboniad ar eich pregethau. 
Piegeth fo yn cynwya mwy o tai 



Digitized by 



Google 



BAEDBONIASTB. 



m 



j dyn nftg o*i galon, nì effeithia mor 
rymus ar galonau y gwrandawyr. 

Os gadewir enw'r lesu allan o'n 
pregethan fe ddiffoddir yr haul allan 
o'r tfurfafen. 



LLWCH AUR. 

Yr AnnuiDiol.—Y m&e dynannawiol yn gwer- 
tìia y nef am fenthyg byd. 

I*wra Owag.—Y mae pwrs heb arian yn debyg 
i gwch ffwenyn heb f êL 

Mawadfyd. — Y mae hawddfyd yn enill cyfeill- 
ion, ac ad^d yn en profi. 

y fordd i adnabod dyn.— Gellwch adnabod 
dyn wrth gymeriad ei brií gyfeillion. 

-Dyn rhufedd.—Yr hwn mae pawb yn ei ofni, 
lieb ei gam, a ddylai ofni pawb. 

Dymuniad y Cmíion.— Gwell gan y Cristion 
farw yn f erthyr na byw yn wrthgiliwr. 

Cynghor Da.— Mewn amgyicnian o amhea- 
aeth, gwell dewis y Ileiaf derbyniol. 

Cyhuddiad Gelyn.—Oa yw cyhuddiad dy elyn 
yn wir, dlwygia ; ond os anwir ydyw, gochel. 

Cymdeühcu Bêryglus.—OochLÌ y gymdeìthaa 
yn yr hon ni eUi wneyd na fîerbyn dim daioui. 
Oôrfoledd ScUanaidd.—ìé^. nsenycha yn ngwyneb 
ereiU sydd orfoledd yn muddagoliaeth Satan. 

Co/î tPcA.—Gwrerdy Duw y galon heb y geir- 
iau ; ond ni wrendy y geiriaa heb y galon. 

Yr Athrodun: — Y mae yr athrodwr, fel y 
g^bedyn, yn hofla disgyn ar friwian pawb o i 
gydnabod. 

Yr Anonestnoydd muíyaf. —Yt anonestrwydd 
mwyaf yw eniU ymddiried dyn, ac wedi hyny 
ei fradychn ef . 

Dyn Anv}ybodu8.—Y mae djni anwybodus f el 
pedrolfen wâg— yn tyrfu mwy na'r hon sydd 
dan ei llwyth. 

Gwirionedd ì^w í?o^.— GaU pysgod meirwon 
nofio gyda'r lUf, ond pysgod by w sydd yn nofio 
yn ei erbyn. 

Dyn Bydoî.—Y dyn a wertho ei hunan at 
gref ydd, a wertha grefydd, ond iddo gael digon 
o bri8. 

Oorehwyl Anhawdd.—Y maeyn anhawdd eniU 
dyn i gredn yr hyn y mao yn anfoddlawn iddo 
f od yn wirìonedd. 

Dyn Trymlwythog.—Y míLe dyn sydd yn ceisio 
rliagofala am yfory, yn ceisio cario daa faich 

g.—'Dyn cyf oethog sydd 
1, a dyn tlawd sydd â'i 



cefn ar yr an pryd. 
Y Tlawd aV C"* 



yneniU mwy na'i drau 
draol yn f wy na'i enill. 

Trallodau y CrÌ9tion.—Y mae frallodau y 
CMstion fel y dyfroedd i areh Woah, yn curo 
«umo er ei godi taa'r nef oedd. 

Adnodau y Beibl.—Y mae haner adnodan 

gm Satan yn temtio, ac adnodau cyfain gan y 
ristion i'w wrthwynebn. 
Cadw CyfaUl ac enill öe^yn.— Bydd ffyddlon 
rth gyfaiU, i'w gadw rhag troi yn elyn ; gwna 
ddaionî i'th elyn, i'w eniU yn gyfailL 

Teyrnaa JDduw.— Rhaidi deymasDduw fyned 

ra gyntaf i mewn i ni, cyn y gaUwn ni f yned 
mewn i deyrnas Dduw. 

Y Doeth a'r Annoeth.—Y doeth a gymera 
addysg oddi wrth elyn; ond yr annoeth a 
gyfrifa yn elyn yr hwn a'i haddysga. 

Y Ffordd i Wasanaeth Duio.— Khaid daros- 
twng y corph i wasanaetLa yr enaid, cyn y 
geUlr darostwng yr enaid i wasanaethu Duw. 

Cofia. — Y mae yr hwn sydd yn dangos mwy o 
ofal am danat nag arferol, wedi dy dwyUo, nea 
yu bwriadu gwneyd hyny. 

Dyledswyad yr ieuanc.— Dylai yr ieuanc mewn 
cymdeithas ystyried cyn UefaruL a pheidio Ue- 
|ara nes y gof ynir iddo ddwywaith. 



Dyn (^i Ofidiau.—Y mae cysgod dyn o*i ol trft 
byddo yn edrych ar yr haul : y mae ei ofidiaa 
felly tra byddo yn edrych ar Grist. 

Peìdio rhoi Achos.—^ÌA gellir rhwystro ereiJI 
i Biarad yn ddirmygus am danoci ; ond gellir, 
drwy wylladwriaeth, beidio rhoddi achos iddyut. 



HEN WALIA. 

Hen Walia wen anwylwn, 
Ei gwrol f eib a garwn, 

Mawrygwn hon yn rhydd ; 
Hen f rynlaa hon a f reiniwyd 
Gan anian, ao eneiniwyd 

Ëi dolau, blodau blydd ; 
I ry wioff feib yr awen— 
Gwyr odiaeth hen (^eridwen, 

Llwyn Eden ynddi sydd. 

Rhai iesin drwy yr oesan 
Yw breninol wyr y brynian, 

A'u doniau sydd yn dân ; 
Kin barddaa a'n Uen burddoeth, 
Ac hufen cerdd yw'n gwiwf oeth, 

A'n cyfoeth y w ein cân j 
Mae agwedd a edmygir 
Yn brwydro moes ein brodyr, 

Molienir Gwalia lân. 

Hen wlai y gan oludog 1 

Mewn rhinwedd mae'n wir enwog, 

Dihalog ydy w hon : 
Rhai difwlch yn Ngair Dofydd, 
A chryfion gyda chrefydd 

Yw naws ei Uuaws llon ; 
Tywyned Duw ei wenau 
A'i riniau uwch ein bryniau, 
Tra dawnsia hanl ar don. 
Cvmŵvjrla, Cadifor. 



ER COF AM MR. W. J. REES, ABER- 
AYRON. 

Paham o hyd y gelwir angeu 'n elyn ? 
Paham mae trwst ei draed yn peri dychryn ? 
Fel toriad dydd ar ol rhyw nos gaddugol, 
Agoriad cirysau i rodfeydd anforwol, 
Yw angea i'r Cristion : er ei ddirfuwr ofnau, 

Y culfor olaf yw cyn cyrhaedd ailreu. 

Ni hebryngasom ef i lawr i'r glanau, 
Lle mae r trag'wyddol fôr yn gíúchi traethau. 
Hen draethau amser. öafem oll dan grynu, 
Wrth goflo'n bod ar drothwy'r byd yn suugu. 

Ni glywsum, do fllwaith, am ruthr y touau, 
Am ddig yr eUenau, a hagrwch y creigiau, 

Y niwl sy'n gordoi y culfor arswydol, 
ArgwyUtlif sy'n cludo i'r breahers trag'wyddol. 

Pan groesodd ein brawd 'roedd y dyfnder fel 

Uyn, 
Ar haulwen yn dawnsio ar gymyl gwyn : 
Gwynt teg addewidion yu gweini 'u fad, 
A chip ambell waith ar y nefol wlad. 
Ffarweliodd yn dawel a ni'r cchr hyn, 
A iledodd i'r awel ei hwyliau gwyn ; 
Wrth oUwng ei afael, ni gly wsom ei lef, 
*' Caf fyuediad helaeth i uef y nef." 

Trwy lew ddrychan Ffydd syUasom yn hir ; 

Ah ! dacw f e'n glanio ar nefoi <iir, 

Can croeaaw ! can croesaw ! medd torf rif y 

dail, 
A chwyddwyd yr anthem i Adda'r Ail. 
Na wylwch gyf eUlion, edrychwch i'r lan, 
Cewch fyned ato, " yn y man, yn y man." 
Aberayron, Cadwöan, 



Digitized by 



Google 



«tt 



NYTH T DÄYW. 



GA.HTRBF T WRAIG FBDDW. 

CartREP, Gartref, O ! anwyl air, 

Wjt Iftwn hyd yr ymylon, 
O dan y nefoedd nid oes le 

Fel cartref dedwydd ffwiwlon ; 
A ewraig y w coron cartref da, 

Ä hono'o wraig ddidwrw; 
Ond byliaf ddarmn f u erioed 

Yw oartref y wraîg feddw ! 

Ty f n'n llawn ond llwm heb d&n, 

A golwff aflan amo , 
Dodiefn Uawd geir yno'n lirln, 

Yn frwnt ac eiaieu mendio ; 
T bwrdd yn ddn bron holiü'n ddan 

Gan feichiaa gwlyb y cwrw ; 
Pob llestr dan ei bwn yn frwnt 

Sy'n nghartref y wraig feddw I 

ÌAmò*t awrlaia dman bron yn ddall 

A'i wyueb bardd yn rhychian, 
A chreithian duon ar ei wêdd, 

A'i f ysedd anr yn ddarnau ; 
Bi ben ar ogwydd ar y mnr, 

Fel dyn ar ymyl marw, 
Tn dyst o'r hoU ymladdau dig 

Sy'n nghartre'r feny w fcddw ! 

Wrth sylln ar yr hyllig fan, 

I lawr a lan, mae'n sobor, 
Ceir pob peth ynddo dan ei bwn 

Yn dweyd mor llwm eu çwobor ; 
ClJed gweithia'r gwr yn wir ; 

Er hyn ca'i dria yn arw, 
Ar wyneb ne\vyn edrych ga, 

Am fod ei wraig yn/eddìe I 

Y plant yn garpiau yma thraw, 
in faw itÍ9V>eep8 simneiau. 



Eagidlan, ^sanaa f n eiioed 
Yn cnddio'u traed na'n cc 

Y liwon cás a'r erch regf eydd 
A glywant gyda'r cwrw ; 

Dysg a moes nì chànt un r&n, 
Yn nghartref y wraig feddw ! 

Bu yno Feibl hardd cyn hvn 

Yn dyst fod Duw i'w goflo, 
Ond gwystl aeth i'r luddew da 

Yn hir cyn taln am dtno ; 

Y Sabboth glàn, wiw harddaf ddydd, 
Mor ynfyd haiogir hwnw ; 

Pechodaa duaf dan y nef 
Sy'n Dghartref y wraig feddw ! 

Meithrinfa yw ei chartref hi 

l'r llof rndd a'r hysbeiiwyr, 
A miloedd oddiyno geir 

O hyd yn erch droseddwyr ; 

Y btttain fegir yn eithy 
Trwy enyn blys at gwrw, 

A miloedd meibion Cymry lân 
Ddyg yno gyda ìú*nfBddw ! 

Cymeriad gollir yma byth 

Gan bawb fynycha'r drìgf a, 
Holi flodau rhinwedd ger ei bron 

£r teced hwy a wy w» ; 
Mor llydain yw eî henbyd ffyidd 

A'r moroedd mawrion llydan, 
A phawb a sango'r ilwybrau certh, 

A werth ei hun i Satan. 

Ty i flindir. ty du aflan— foddodd 
Lu o feddwon penwan ; 
Ty uffem ddu, aiff ar dân 
Ty i angau it a hongian 
AleráAr R. C&ITO JONES. 



f tlgnlbn: 3î pis, 



NYTH Y DRYW. 

Yn bresenol, tra yn ysgrifenu, v mae y 
tywydd yn dda iawn, yn ddiwedd 
blwyddyn ddymunol ; eithr y flwyddyn 
hyd yn hyn sydd weii bod nid yn unig 
yn fygythiol, ond mewn gwirionedd, yn 
ddiìiì/striol. Gwanwyn caled, coUedion 
ar anifeiliaid yn ddychrynllyd ; haf oer, 
gwlybaidd, anôrwy thlon, ; a chynhauaf, 
s'i wair a'i ydau, sydd yn wir yn taflu 
gwedd gymylog a du ar sefyllfa ein 
gwlad jrn bresenol. Y mae llawer yn 
cablu, eithr ychydig yn gydmarol sydd 
yn gweddio. Fe allai nad oea ond 
ychydig yn cydnabod fod Arglwydd y 
cynhauaf yn bod, heblaw arglwydd 
neu y meistr tir a'r amaethwr. leiaf, 
ychydig sydd yn ymostwng, ac yn ei 
gydnabod trwy weddi gyson, a'ibroffesu, 
ac yn ymdrechu o blaid rhinwedd a 
duwioldeb. Gwelir cydgyfarfyddiad o 
bethau dinystriol, ac erbyn heddyw, 
nid oes nemawr mewn cylch cymdeith- 
aaol heb deimlo gwasgfeuon a chyfyng- 



derau aruthrol yn ymyluar ddinystr 
amgylchiadau. Ac y mae Ue i ofoi, er 
fod miloeddwedi suddo, íod miloedd 
eto yn debyg o fyned i'r dyfnder, cyn j 
daw pethau iV Ue ; neu yn a^os i V Di 
Eto, y ffòrdd gyntaf i hyny i ddyfod, 
fyddai i bob un gydnaboi eî &i, a 
dychwelyd oddiwrth ei ffyrdd dryeìoii- 
us, gan gydnabod fod Lly wodraeuiwr, 
yr Hwn sydd yn trefnu holi amsyldi- 
ladau y bywyd hwn, a*r hwn a ddaw. 

"Aroswch, y mae yn dda genjf 
Jywed y traetfa hyna, mor wired i, 
[yna beth y bum i yn ddweyd wrth j 
bechgyn acw yn ein cymydogaeth m 
echdoe. Yr oedd ganddynt ryw snintld 
mawr ar y Garth i areithio ac i arefim 
amgylchiadau'r byd hwn, os nid J 
bydysawd yn gyfan. Penderfynwyd, y 
mae yn wir, amry w o benderfyniadao 
cryfion, ond beth gwell o hyný, pan iia 
allesid cario y pethau hyny i weithied* 
iad eilwaithl Dy wedais wrthynt yr 
hen adnod, * Yr Arglwydd sydd ya 
teyrnasu,' a phe baecE chwì yn troi j 



a; 



Digitized by 



Google 



KTXH T B&7W. 



tybrfod ar y mynydd, i weddio am ei 
uawdd Ef, ac aner eich dawn felly, y 
byddech ynfwytebyg o Iwyddo gan- 
waith." 

Wel Dafydd, yr oeddem yii meddwl 
myned yn y blaen ; canys nid oeddem 
wedi eich gweled, nes cly wed eich llais ; 
ac y mae yn dda stenym eich bod yn 
cymeradwyo ein traeth^ fel y gelwch y 
peth. Y mae yn sicr fod eich traeth 
chwithau wrth y bechgyn acw o ran 
egwyddor yn Ued gyfifelyb ; a gobeith- 
iwn fod eîch gweinidogaìeth wedi bod 
yn effeithioL 

. " Yn wii, wn i ddim ; ni weiais i 
arwydd yn y byd ; yr oeddynt fel 
addawon Lot er ys llawer dydd, *yr 
•oeddwn yn eu golwg fel un yn cellwair.*' 
Er nad oeddent yn haeru nad oedd un 
IDuw, eto yr oedd yr holl gynulleidfa 
yn sawru o hyny." 

Wel, Dafydd, y mae yn ddrwg gen- 
ym os buoch yn aflwyddianus ; eto, y 
mae mwynhad mewn cysylltiad a chyf- 
lawniad dyledswyddau. Ac hefyd, 
wyddoch chwi údim yn iawn a ydyw 
yn aflwyddiant ai peidio, canys ni bydd 
flfr wyth yn ymddangos yn y íynyd wedi 
planu'r pren, na chwedi hau r had, na 
chwedi bwrw'r bara ar wyneb y dyfr- 
oedd, " canys ti a'i cei wedi Uawer o 
ddyddiau." Felly, Dafydd, dywedwch 
chwi wrthynt, pa un bynag a wnelont 
ai gwrando ai peidio, gan ddysgwyl 
rywbryd edifeirwchi gydnabody gwir- 
ionedd. Ac os na welir cyn y bydd- 
wch yn dyfod o dan y gymeradwyaeth, 
" Da was. da a ffyddlon," gwelir fod y 
byd, heblaw ei fod yndlawd, yn hynod 
o derfysglyd gydá llaw ; ac yn wir, yr 
eglwys heîyd am hyny : nid o herwydd 
tîodi gymaint, eithr cystadleuaeth am 
swvddau ; yr hen wahanglwyf, Pa un 
o tonom a fydd fwyaf. i mae wedi 
bod erioed yn muriau teml Janes, a 
theml Duw'r nefoedd ; eithr y mae ar 
hyn o bryd tel pe bae*r pla yn cynyddu 
ac yn tori allan o'r muriau, gan redeg i 
bob cyfeiriad, a Uadd y ffordd y mae 
yn cerdded. Nid oes nemawr, medd y 
meddygon, yn gwella ar ol i'r pla redeg 
yn ddwfn i'r cyfansoddiad. Gwelir y 
pla yn tori allan .ac yn rhedeg fel triagl 
ar hyd hen furiau St. Stephen ; eithr 
nid mor felus a thriagl, y mae yn wir. 
Ac nid yn unig St. Stephen, ond yn 
rhedeg yn rhwydd drwy dref a gwlad : 
Whig, íory, ^ Radieal yn ddiwaban- 



iaeth. Braidd y gwelir " man glàn na 
chyfan" yn un lle, eithr o wadn y troed 
hyd goryn y pen o dan effeithiau y pla 
— Gaerdydd i Gaergybi, o John 
Groat i'r Land's End, gwelir dynion yç 
wylltion dan effeithiau y pla dinystr- 
iol ; ac yn rhedeg yma ac acw dan 
waeddi, " Wbwb, Gladstone, Disraeli, 
Beaconsfield, Hartington, 0' Oonor, 
Bigger, Power, MacGarthy, a Macdon- 
ald. Beth sydd ar y bobl, Dafyddî 
Oni wyddoch mai'r gwahanriwyf sydd 
yn annyodddfol,a bod y bobl yn rhedeg 
yma a thraw am gragen i ymgrafu â hi, 
ac yn methu cael o hyd i gregin yn y 
byd; felly yn wyUtion, acynwallgof, 
yn gwaeddi am yr uwchaf,— ** Glad- 
stone. Disraeli," fel yr oedd y bobl yn 
gwaeddi ar Baal ys flawer dydd, ac yn 
tori eu hunain â chyllill. Pwy fydd 
f wyaf y w'r cwestiwn i gyd ; pwy sydd 
yn blaenori, pwy fyad yn arwein- 
ydd. Wel, dyna sydd yn myned yn 
y blaen yn mhob dinas, yn mhob plwyf, 
yn mhob pentref, darpar ar gyfer ym- 
laddfa am y swyddogaethau.' Y mae 
coron rhwng y Uew a'r unicom, a'r 
ddau sydd yn gwneuthur awgrymiadau 
bygythiol at eu gilydd ; bydd y goron 
yn rhwym o fod dan draed rhwng y 
naiU a*r llall, ac fe allai yn yr ymladcife 
y gall y ddau farw, a sathru y goron yn 
yflaon gyda Uaw. Y mae wedi dygwydd 
felly yn aml cyn hyn. 

Gwelir yr un pla yn rhedeg drwy'r 
edwys hefyd ; y mae chwenych y 
blaen yn gwneutnur dinystr truenus, 
nid yn unig yn St. Stephen, ond hefyd 
arfynydd Sion. Ac y mae brwydrau 
ar uchelfeydd Sion yn fwy dinystriol 
nag ar ben Gerazim. Gwelir syched 
am gyfnewidiadau, er mwyn swyddau, 
o'r gynulleidfa fwyat wledig i fynu i'r 
uwchaf, ac oddiyno i'r Synodau, a'r 
Court^ of S(ssions, Y mae eisieu newid 
y blaenor yn y pentref. I beth 1 Wel ì 
fe wneir rhyw esgusodion, ond y 
gwaelod yn aml yw, eisieu myned i'w 
le ; a bydd pob moddion annheg ^ti 
gyfreithlon er mwyn cyrhaedd y dyben 
ystrywgar. Er fod dyn yn berffaith 
foddhaol yn cyflawnu ei swydd ; eto, 
bydd eisieu cyfnewidiad, a ffurfioplaid 
i gario yr amcan i weithrediad. Paham 
y dymunir am gyfiiewidiad, pan y bydd 
pob peth yn cerdded yn y blaen yn 
briodol 1 Wel eisiau'r swydd sydd ar 
un arall ; {ao nìd oes gobaith am ei 
45 



Digitized by 



Google 



424 



nrm T DBTf^. 



mwynhau os na fydd cyfnewidìadaa 
buan. Felly, gwell de&yddio moddion 
dinTstriol yn hytrach na marw heb 
gaei prawí ar felusion swydd. Gwelir, 
Dafydd, fod y gwahanglwyf yn y 
muríaa o*r bwthyn pentrefol hyd y 
bendefígaeth achaf. Chwi welwoh. 
Dafydd, nad oedd bechgyn y mynydd 
ryw lawer yn wahanol i'r capel, y 
Cwrdd Ghwarter, y Oymanfa, îe, a'r 
Courta ofSfsaioHSfíLT CourU otArches ; 
gwelir yr ysbrydiaeth yn rhedeg drwy 
y cwbl, fâ y mae byd ac eglwys mewn 
perygl oddiwrth yr yspryd anan hwn. 
Dyma'r sarph a rwygodd ein rhienì 
cyntaf Dafyad, ac a daflodd i mewn y 
ffwenwyn marwol, a " chwant bod yn 
ddawiaa ;" ac wrth chwenycha bod yn 
ddawiaa aethant yn gythrealiaid, ac 
feUy y mae yn dragywydd. 

Y mae yn debyg fod y pla yma yn ei 
nerth y dyddiaa hyn o amgylch Óreen 
y Bala, yDe cysegredig hwnw, lle y 
mae pob peth yn gysegredig sydd yn 
porí amo a cherllaw iddo. Cly wsom 
ddywedyd fod ymenyn y Bala yn 
rhagorí, a'r gwyddaa yn fwy hyfryd ea 
blas, os byddent wedi porí gerllaw. 
Yr ydym yn foddlawn i bawb i fwyn- 
haa eu hopiniynau, pan nad oes drwg 
moesol na naturíol yn hyny ; ond am 
danom ni ein hanain, nid ydym yn 
teimlo pwysigrwydd mewn credu, 
neu anghredu peth felly ; bydded yn 
wir, bydded yn anwir, nid yw yn 
hanfodol i gysur na dyogelwch 
neb ; ar yr nn pryd y mae adgofion 
melus mewn cysylltiad a Green y Bala. 
Eto gwelir y pla hwn, pwy fydd fwryaf 
yn lladd yn anferth, aT anwiredd, a'r 
anghyfanedd-dra yn sefyll yn ddigy- 
wilydd yn y lle santaidd. Ý mae yn 
ddigon tebyg fod hwn wedi cychwyn 
yn agos i'r un gymydogaeth ag y 
cychwynodd pechod ar y cyntaf, sef 
mewn awyddam "fod yn dduwiau." 
Ac, yn gymaint ag yr aeth y pla yna i 
Ardd Eden, pa raid i ni ryfeddu iddo 
lifo dros gysegredigrwydd y Bala. Y 
mae'r cwestiwn pwysig o Ännibyniaeth 
a Henaduriaeth wedi dyfod i mewn i'r 
ddadl. Gwyr y Bala yn ymgadw at 
Annibyniaeth, ac yn cyhudào gwyr yr 
Amwythig o fod yn Henaduriaethwyr, 
ac felly yn Fethodistaidd. lë, yn 
myned mor bell a galw un o'r brodyr 
yn Hen Fethodist, ac un anúl yn ei 
ganlyn. Na, chwareu t^ na wnewch 



gam a'r brodyr, canÿs bmont er yt 
ychydig yn ol yn cabla Myfyrwyr y 
Meâiodistiaid am wneathur aireolaeth 
mewn Cyfarfod Annibynol yn Aber- 
honddu, ao yn edrych aílan am dystion 
i brofi y cyhuddiad, ond erbyn edryoh 
nid oedd tyst i gael i gyhuddo y dyn- 
ion ieuainc. Peidiwch a galw y rhai 
hyn yn Fethodistiaid, da chwi ; y mae 
yn gam a'r bi'odyr, canys y mae hyna 
yn ddigon o brawf nad ydynt yn 
Fethodistìaid, onite ni fuaaent yn c^ 
hoeddi hyny yn y papyr newydd. Y 
mae'r brodyr yn eithaf Annibynwyr ; 
ond yn unig pan y bydd hen weinidog 
wedi methu a gwasaoaethu eglwys, y 
mae y Methodistiaid yn gyfleas y pryd 
hwnw, yn gymaint a bod gweinidoeaeth 
sefydloe yn gwneuthur i ffwrda a'r 
angenrheidrwydd am eu gwasanaeth ; 
feffy nid oblegid egwyddmr^ eithr cyf- 
leusdra pwlpudau y Methodìstíaid. 
Ac yn lle danod iddynt eu bod yn hen 
Fethodistiaid, dylai yr Annibynwyr 
fod yn ddiolchgar i'w brodyr y Meth- 
odistiaid amroi rhywbeth i'w wneyd 
i'r hen bobl y maent hwy yn eu troi o'r 
neilldu. Pan y deuanti dymheraa da» 
yr ydym yn gwybod y deuant i wnea- 
thur hyny. Gwelir yn amlwg, os yw 
Methodìstiaeth yn gwneyd tn^aredd ft 
hen bobl sy dd wedi eu gweithio allan yn 
ngwasanaeth Anmbjŵteth, nad ydyw 
- , ^ - , * myn 

traidd 
UaU 

ÿn wêrth ffiraeo yn nghŷlch pa un sydd 
oreu, gellir gwneuthur daioni drwy y 
naill ar Hall, ond cael egwyddoríon da 
yn y meddwl. Os bydd genych halen 
ynoch eich hunain, ac os ydych yn 
heddychlon, bydd iachawdwríaeth yn 
gweithio allan " mewn ofii a dychryn," 
a bydd yr efengyl, nid mewn gair yn 
anig, eithr mewn nerth, a sicrwydd 
mawr, ac yn yr Yspryd Glân." 

" le, ie, dyna hi, pe bae yn dyfod i'r 
fan yna, byddai yn hyfryd ; byddai sect 
y n myned yn Uai a chrefydd wirioneddol 
yn mhob sect yn myned ar gynydd. Y 
mae un peth da gyda ni acw, y mae'r 
Annibynwyr a ninau yn un a chytun ; 
ac y mae dyn bach o weinidog gyda 
hwy, yn wir y mae yn un rhesymol ; 
bydd yn wastad yn hel ar ol rhy w dda- 
ioni — naill aî tea partynen concert^ nea 
ry wbeth at y capel, for ever ; chy&r- 
fy ddwch chwi ddim o hono yn un j — 




Digitized by 



Google 



iSrmR Y D&TW, 



425 



lieb fod Honed ei boeed o gardiau, gan 
eu cynyg i bob dyn a dynes, gwreng a 
boneddig yn ddiwahan ; ac yn siwr, y 
mae yn gwerthu Uawer iawn yn y fel 
hyn ar ei deithiau, acyn gwneuthur lles 
mawr iawn. Bydd, wrth bob tebyg, 
wedi talu dyled y capel erbyn dechreu 
y flwyddyn. Y mae un peth, yr wyf yn 
teimlo wrth ei ddyweyd, tebyg iawn y 
bydd rhaid iddo ymadael pan ddar- 
fjrddo dalu am y capel, y maent yn 
dy weyd nad ydy w nemawr o bregethwr, 
y bydd amynt eisieu dyn mwy talentog 
ynypwlpud," 

wál Drysur, Dafydd, nid yw hyny 
yndyweyd yn uchel am grefydd gydâ 
chwithau hefyd; canys ar ol i'r dyn 
bach dalu am y ca]. el, ei droi oddiyno 
am nad yw yn ddyn talentog yn y 
pwlpud. Clywch y dyn, dywedwch 
wrtnynt ei fod yn dalentog i werthu 
tocynau, a'i fod wedi arfer ei holl dal- 
entau al ddawn i gerdded y flfordd 
fawr, ac dỳ i dŷ, a chwedi llwyddo 
yn rhyfedd, a bod yn anmhosibl i ddyn 
fod yn dalentog yn mhob peth ar un- 
waith, ac amiddynt roi cyfleusdra iddo y 
flwyddyn nesaf i aifer ei ddawn a'i 
dalentau yn y pwlpud, fe allai y bydd 
mor dalentog yn hyny a gwerthu tichets, 
ond iddo gael cyfleusdra a hamdden i 
alw ei ymadferthoedd yn nghyd, a'u 
cyfeirio i'r pwynt hyny. Yr oedd hoU 
.ddoniau y dyn al feddyliau yn myned 
'ar werthutocynau, a'idraed yn chwydd- 
edig wrth ^erdded o le i le, eithr pan 
caiff gyfle i daflu yr hoU nerthoedd 
yna i wasanaethu y pwlpud, gall fod y 
àyn mwyaf yn y byd ; pwy a ŵyr ì 
Dafydd, byddwch gystal a dyweyd 
wrtn y brodyr Annibynol y byddai yn 
well, ac yn llawer anrhydeddusach 
ìddynt roi blwyddyn o brawf iddo, ar 
ol talu am y capel, al bod yn ddigon 
tebyg y cant weled fod y dyn allasai 
wneuthur y fath wrhydrimewn gwerthu 
tocynau tea parties a concei^ts, yn allu- 
og iwneuthur nifer o bethau ereill, ond 
iddo gael blwyddyn o amser i gyieirio 
ei dalentau. Da iawn genym, serch 
hyny, Dafydd, eich bod chwi a brodyr 
yr Annibynwyr ar dir mor dda, ac 
yu cydweithio o blaid yr un ffydd. 

"A'm clywch y dyn, paham laiî 
Beth y w y gwahaniaeth rhwng Anni- 
bynwyr a Methodistiaid T 

Wel, Dafydd, dyna gwestiwn an- 
hawdd ei ddeall ; ac felly yn anmhosibl 



ei ateb. Y mae y naill a'r Ilall 3m 
credu'r Beibl, a'r athrawiaethau iachus 
am iachawdwriaeth dynion drwy Grist, 
ac nad oes iachawdwriaeth yn neb arall. 

•* Wel, dyna hi, beth arall sydd o 
bwysr 

Wel, yn wir, Dafydd, nid ydym ni yn 
gwybod ; ond bydd ambell ddyn sydd 
â mwy flew nag o synwyr a gras, yn 
rhoi pwys mawr ar natur eglwys ; un 
yn Annibynol a'r llall yn Henadur- 
iaethol. Yn hyn hefyd nid oes 
gwahaniaeth, ar y cwbl; braidd nad 
yw yr Annibynwyr wedi myned yn 
fwy Henaduriaethol na'r Methodist- 
iaid, a'r Methodìstiaid yn f wy Annibyu- 
ol na'r Annibynwyr. Yr ydym yn 
cofio dywedyd ys amser yn ol, fod y 
ddau wedi cyfarfod ar ganol y ôbrdd 
fawr, ac am iddynt gydio yn nwylaw 
eu gilydd y pryd hwnw ; ond yn Ue 
achub y cyfle hwnw heibio yr aethant, 
yr Annibynwr i Henaduriaeth, a'r 
Methodist i Annibyniaeth ; a dyna 
lle y ii*aent yn awr, yn ediych yma ac 
acw, ac yn ceisio dyfod oddiyno. 

"Pw, Nonsense/ fater fawr am 
stwff fel yna, efengyl yw'r cwestiwn, 
nid yw pethau felly ond gwair, gwellt, 
a sofl, byddantar dân igyd yn yman." 

Dîrfydd, peidiwch a bod yn rhy wyllt 
hefyd; y mae eiiieu rhyw ffurftra yr 
ydym yma ; a chofiwn y gall y naiU a'r 
llall fod yn fuddiol ar wahanol amserau, 
ond ni ddylid rhoi pwys mawr ar beth- 
au felly, canyg nid ydynt ond ffurfiau 
hyd amser y diwygiad, neu amseroedd 
adferiad pob peth. Oerddwch yn y 
blaen, Daiydd bach, a gwnewch ddaioni 
mewn undeb â'ch gilydd, a pheidiwch 
ag ymrafaelio ar y ffordd yn nghylch 
dìm. 

0, îe yn wir, dan gofio, Dafydd, cly w- 
som eich bod chwi wedi bod yn y Gon' 
gress gyda'r offeiriadon ys ychydig yn 
ol ; fe allai y byddai yn fuddiol i gael 
gair yn nghylch eu helynt hwy ; rhaid 
i ni eu cydnabod hwynt yn rhan o deulu 
y ffydd, er nad ydynt hwy yn ein cyd- 
nabod ni. Nid ydynt hwythau, gallem 
feddwl, yn dianc yn hoUol rhag y gwa- 
hanglwyf sydd yn cerdded mor gryf 
drwy yr hoU gylchoe^d cymdeithasol. 
Y mae ei ddichellion ef yn eu cyrhaedd 
hwynt ar amserau ; dylem ofidio am eu 
I profedigaethau hwythau, fel rhan o 
! deulu y ffydd. 

"Wel, mi fum i yno yn siwr, ond yr 



Digitized by 



Google 



m 



LLYFEFÁ TSITIOOA. 



oeddi 

of fianwythaa ; îe,yr oeddwn ýn teimlo 
gagendor mawr ac annhramwyadwy 
rhyngof fi a'r archesgobion, yr esgob- 
ion, y deoniaid, a*r gwir-barchedigion, 
a'r parchedigion, ac nis gwn i beth yn 
y byd. 0, rhyfedd ! yr oeddwn yn 
teimlo'r pellder lawer yn fwy rhyngof 
a hwynt na rhyngof a'r Arglwydd lesu 
— diolch am hyny." 

lë, Dafydd bach, peidiwch a myned 
i hwyl fel yna, onite dyma lle y byddwn 
drwy y dydd ; dywedwch ry wbeth o'r 
pethau a gl^wsoch. 

**Wel, nid oes genyf fi nemawr i 
ddyweyd ; siomwyd fi yn ddirfawr yn 
y cyrddan, canys aethum gyda'r 
Dwriad gael lles ysprydol: ond yn 
siwr, ni chlywais nemawr i bechadur 
fel myfi. Ni chafodd lesu Grist 
nemawr o le yno, yr oedd archesgobion, 
esgobion, deoniaid, ac ereiU, fei cymyl- 
au rhwng pechadur a Cheidwad. Yr 
oeddent yn rhy ffurfiol, yn rhy swydd- 
ogo), yn rhy ddynol, i'm tyb i ; o leiaf, 
ni theimlais i ddim drwyddynt. Siarad 

Ìr byddent o hyd am y Sanctaidd Eg- 
wys Apostolaidd, a bod yr Ymneilldu- 
wyr wedi crwydro o'r gorlan, ac yn awr 
fod eisieu trefuu mesurau i'w cael yn 
ol i'r E^lwys Sanctaidd Apostolaidd. 
Mai colled a bai mawr oedd Ymneill- 
duaeth ar y cyntaf , ond nad oedd dim 
bellach i'w wneuthur ond trefnu modd- 
ion adferiadol. Achos Ymneillduwyr 
oedd y cwbl yn agos ; ni chlywais 
ddim braidd am ddyfnder coUed dyn' 
truenus, ac anfeidrol olud gras. Pe 
buasent yn cael yr Ymneillduwyr yn 
ol yn mha le yr oeddent ar fedr eu 

gosod 1 Yr oeddwn yn meddwl am yr 
oll gynulleidfaoedd mawrion, yr holl 
ysgolion Sabbothol, yr hoU bregeth wyr, 
dyn cato pawb ! yn mha le y geííid 
cael lle iddynt yn yr holl eglwysi bych- 
ain ar hyd y wlad ì Yr un peth fyddai 
sôn am gauad. y môr mewn cragen ! 
Gwynfyd na fuasent yn sôn am achub 
pechaduriaid ; y mae digon o'r cyfryw 
i'w cael i lanw yr eglwysi ddengwaith, 
heb sôn dim am aíiferiad yr Ÿmneill- 
duwyr. Yr oeddent yn dyweyd fod 
Deon Bangor yn dyweyd gair o wir, 
nad oedd pawb o'r urddasolion ddim 
yn cael blas mawr arno." 



le, felly y clywsom, Dafydd ; y mae 
rhywbeth yn y dyn hwnw sydd yn 
haeddu parch oadiwrth ei wlad j y mae 



3m allu, ac yn dyweyd llawer o wìr, ac 
yn teimlo yn gywir dros Gymru mewn 
cysylltiad â phob peth sydd yn pjerthyn 
iddi. Yr ydym yn edmyffu ei lafor 
dros gadw Ooleg yr lesu yn Ëhydychain 
i Gymry, yn ol y dyben gwreiddiol. Y 
mae yn haeddu cydymdeîmlad y wlad, 
fel dyn yn ymdrech i gadw iawnderau 
Cymru, heb un amcan sectyddol na 
theuluol. Pan y gellir aberthu rhag- 
orfreintiau ein glad i ddybenion sect- 
yddol neu deuluol, nid yw hyny yn 
gymeradwy mewn un llys na Uan. 
Blwyddyn newydd dda i chwi oll! 

LLYFRFA TREFEOOA. 

Yr ydym yn cydnabod gyda diolch- 
garwch dderbyniad y llyfrau canlynol 
at y Llyfrfa: — Oddiwrth y Parch. D. C. 
Evans, Rhyl, Pregethau gan y di- 
weddar Barch. David Jones, Cyf. IL 
Oddiwrth Mr. Curtis, Aberdar, Fîney 
aradfywiad Crefydd ; Clorian y Cy- 
segr, gan y Parch. Mr. Davies, Mynyda- 
bach; Arch y Cyfamod gany Parch. J. 
Davies, Aberdare ; Morgan's ar y Dat- 
guddiad ; Seren Gomer am 1857. 
Byddwn yn ddiolchgar am y Seren 
Gomer o 1835 hyd y rhifyn presenol. 
Oddiwrth y diweddar Capt. David 
Nicholas, Newpoot, Penfro, Mona 
Antigua Restauranta. Oddiwrth Mr. 
John Rice Lewis, Liverpool, Beibl 
gan y Parch. Samuel Clark, wedi ei 
gyfieithu gan John Humphreys. Oddi- 
wrth Mr. John Davies, Peel-street, 
Liverpool, gwaith Dafydd lonawr; 
Panorama of North Wales gan Heming- 
way ; Celtic Nations gan Leatham, 
Lewis' Topographical Dictionary, four 
vols. Oddiwrth Mrs. Evans, Llanidloes, 
Canwyll y Cymry, gan Yicer Uanym- 
ddyfri, 1808 ; gydag Ychwanegiad, o 
gasgliad y Parch. Griffith Jones, Lkui- 
ddowror— gwerthfawr. Hanes Prydain 
Fawr, gan Titus Lewis, 1810, Myfyr- 
dodau Harvey, wedi ei gyfieithu gan 
D. WiUiams. Oddiwrth y Parch. 
Thoinas R. Jones, America, Moody, 
sef hanes ei waith a'i deitbiau, wedi ei 
gyfieithu gan Mr. Jones. Yr ydym yn 
ddiolchgar iawn ; a byddwn yn dra 
diolchgar i'r wasg Gymreig American- 
aidd am anfon ei Uyfrau i ni at y Uy£rfa 

În Trefecca, Oddiwrth Mrs. Meyrick 
ones, DolgeUey— hen Feibl Oymraçg, 
Rhydychain, 1778. Ymaebwnynhen 



Digitized by 



Google 



TWB Y OWYMEDYDD. 



427 



afoL ac yn Haaw diffyg yn y ẃes o'r 
Beiolaa Cymraeg — tra gwerthfawr. 



Morgan i lawr. Yr yaym 
yii hynod ddiolchgar i Mr. Meyrick 
Jones a Mrs. Jones am eu cynorthwy 
gwerthfawr gyda y gorchwyl hwn. 
Oddiwrth y Parch, John Jones, Llan- 
«rchrugog— Geiriadur Oymreig aLladin 
Dr. Davies, Mallwyd. Gwerthfawr iawn. 
Tr Aelwyd : cylchgrawn misol am y 
flwyddyn 1860. Oddiwrth y Parch. 
Ezra Jones, Lodge Church, mabMr. 
Jones, Llewyllyn Parry, a Chofiant 
Thomas Rees Davies. 

Gobeithio y cawn gopi oddiwrth bob 
awdwr neu gyhoeddwr o'u Gweithiau. 

Ctor g (Üfajglwìrgìrìr. 

'* ŵoeod wyliedydd, a myneged yr hyn a weL" 
HYN A*B ICiLÁLL. 

Y Farch, C. H, Spurgeon a J, B, 
ŴwöTÄ.— Cyflwynodd Mr. Spurgeon ei 
bregethau, mewn pedair ar hugain o 
gyfrolau, yn anrheg i John B. Gk)ugh 
ar « ymadawîad â Lloegr. 

Adfeüion /*om/)m. —Wrtharchwilio 

Îr adfeilion yn ninas henafol Pompeii, 
taly, yr hon a fu dan y ddaear 17 cant 
o flynyddoedd, deuwyd o hyd i dy 
gwerthwr adar, lle yr oedd cannoedd o 
y^rbydau adar mân, hadau, ffa bych- 
ain, &c., oll wedi eu cerigo gan amser ! 
Arhotiad Cymdeitha^aoí y Oogledd. 
— Oynhaliwyd yr arholiad hwn yn 
Llanrwst, Hydref 27aia, 28ain a'r 29am. 
Yr arholwyr oeddynt y Parchn. Joseph 
Thomas, Camo; D. Charles Davies, 
M.A. Llundain ; a O. Jones, F.S.A., 
Llandudno. Terfynau yr arhoiiad oedd, 
yn 1, Holiadau cy tfredinol o'r Ysgiyth- 
yrau; 2, Bedydd 1 3, Oymanfa West- 
minster : 4. Yr Epistolau Timotheus 
a Titus. Safai yr ymgeiswyr fel y can- 
Ìyn : — Dosbarth cyntaf— loan Davies, 
Birminfirham : W. Byle, Clwtybont ; 
D. Oharles Edwards, B.A., Bala; a 
Ẁchard Jones, Millom. Ail ddosbarth 
— John Morris, Gronant ; à Charies 
Williams Crewe. Trydydd dosbarth 
— John J. Hughes, Cemmaes, Môn ; 
John Jones, Penycae. Rhiwabon ; T. 
Jones, Llanelian, a W. Roberts, Beth- 
lehem, Môn. 



BYD T DABLITHIO. 

"OamapmeriadauCíeŷredin."'-'Tm- 
ddodwyd darlith ar y testyn uchod yn 
Merthyr^ gan y Parch Georffe Lamb, 
Liverpool. Llywydd, Mr. V. Wiliiams. 

'* Y Bihl a*i Bdeonglj/ddiaetL"— . 
Dyma oedd testyn darlith a draddod- 
wyd gan y Parch. O. Thomas, D.D.. 
Liverpool, yn Ysgoldy Princes Road. 
Llywydd, Mr. John Lloyd, Uywydd 
y Gymdeithas Lenyddol berthynol i 
Gapel Prìnces Road. 

" George Whitfield a*i AmserauP — 
Bu y Parch. E. Matthews, Tresimwn, 
yn traddodi ei ddarlith ragorol ar y 
testyn uchod, yn Nghapel Bethel, Dol- 
gellau. Llywyddwyd gan y Parch. R. 
RobeHs. Yr elw at gael Harmonium 
at wasanaeth y capeL 

" MahometaniaethP — Traddodwyd 
darlith yn Gcthsemane, Swydd Benfro, 
ar y testyn uchod, gan y Parch. D. 
Sjonmons, Abergwaun. Uymerwyd y 
gadair gan J. W. Stephens, Ysw., Lle- 
chryd. Catwyd hanes y gau brophwyd 
o'i felyd hyd ei farwolaeth, aV achos- 
ion fod cymaint © gynydd ar ei grefydd; 
a dangosodd y darlithydd fawr rag- 
oriaeth y grefydd Gnstionogol ar y 
grefydd Fahometanaidd. 

" Dr. 6hUhrie.''—YT hen efengylwr 
santaidd oedd testyn darlith a draddod- 
wyd yn Nghapel Engedi, Oaemarfon, 
gan y Parch. Evan Roberts, y gwein- 
idoç. Y Parch. Evan Jones, Moriah, ' 
ynllywyddu. 

" Barddoniaeth y ŵŵí."-- Traddod- 
odd y Parch. D. Phillips, Abertawe, ei 
ddarlith ar y testyn uchod, yn Nghapel 
Owmdar. Rhanodd ei destyn i bedwar 
pen : 1. Beirdd y Bibl ; 2. Cyfansodd- 
ladau y beirdd hyn ; 3. Y OymeriadaM 
Barddonol yn eu gweithiau ; 4. Y gwa- 
hanol fathau o farddoniaeth. Ni chan- 
iataodd amser i'r darlithydd draethu 
ond ar y ddau ben cyntaf. " Melus, 
moes eto," medd pawb; gan hyny- 
dyÉfgwyliwn y rhan olaf ar ryw adeg 

SL y dyfodol. Cadeirydd, y Parẃ. R. 
organ, Llwydcoed. Yr elw at dalu - 
dyled y capel. 

''^Hen Bregethwyr Cymru.''-- Oafodd 
cyfeillion Dolgellau y fraint o wrando 
ar y Parch. Dr. Owen Thomas yn tra- 
ddodi eiddarlith ddyddorol ar "Hen 
Bregethwyr Cymru.'^ Gellir dyweyd 
am y Dr. ei fod yn gystal darlithydd 
ag ydy w o bregethwr. Dyna ddigon. 

Digitized by CjOOÇIC 



488 



TWB T OWnJEDTDD. 



YB ÜOHBL WYLIÁU. 

Bontddu, ger DolgeUau.-^Y Parchn." 
W. Thomas, Dyffryn, E. Matthews, 
Tresimwn, a Joseph Thomas, Carno, fîi 
gydag arddeliad neiildaol yn gweini yn 
yr uchel wyl yn y lle hwn. 

Llanuwchlyiu — Bu y tri wjrrcanlyn- 
ol yn mynegu ffordd yr iachawdwriaeth 
yn y lle hwn, sef y Parchn. £. Mat- 
thews, Tresimwn ; J. Thomas, Oarno ; 
a W. Thomas, Dyffryn Ardudwy. 
Daeth yr Arglwydd gyda hwynt, ar 
ìachawdwriaeth yn afonydd a ffrydiau 
Uydain i ddangos cadernid amddiffynfa 
ei bobl, ac yn af on àl ffrydiau i lawen- 
hau dinas Duw. 

il6^úí«^M.— Pregethwyd yn yr wyl 
flynyddol yn y Fforest yn y Ue hwn 
gan y Parchn. Moses Thomas, Besol- 
yen ; Eben. Jones, Oastellnedd ; a T. 
H. Jones, Llansamlet Oyrhaeddodd 
y casgliad £24. 

Boíton,'—YvL nghyfarfod blynyddol y 
dref hon, pregethwyd yn O-ymraeg a 
Saesneg gan y Parch. D. Oharles Eyans, 
Rhyl 

Ôlosygraig.—Yn y lle hwn, pregeth- 
odd y Parchn. J. Lewis, Oaerfyrddin ; 
J. Oynddylan Jones, Oaerdydd ; a T. 
Thomas, Llanymddyfrì. 

8iloh, Llandli, — Pregethwyd yn y 
capel hwn gan y Parcnn. D. Lewis, 
IJanstephan ; a E. Rees, Owmpark. 

Abercarn. — Oynaliwyd gwyl flyn- 
yddol yr eglwys Bresbyteraida Gym- 
reig yn y lle uchod, pryd y pregethwyd 
gan y Parchn. D. Phillips, Abertawe ; 
a O. Thomas, D.D. , Liverpool. 

PenyhoTU-ar'Ogwy. — ^Y Parchn. W. 
Jones, Owmafon ; G. Parry, Aberyst- 
wyth ; a J. Oynddylan Jones, Oaer- 
âyddy fu yn gweini yn yr wyl hon. 

Oía Walls. — Oafwyd gwasanaeth y 
Parchn. J. Lloyd Jones, (A.), Pen- 
dawdd; J. Oynddylan Jones, Oaer- 
dydd ; a S. Pnce, Burry Green, yn y 
Ue hwn eleni. 

TBMLAU NEWyDDION. 

Dolyddelen. — ^Y mae y cyfeillîon yn 
V Ue nwn wedi penderfynu adeiladu 
teml newydd, yr hon sydd i gostio 
uwchlaw tair mu o bunau. 

Hermon, Mynydd Llandygain. — ^Yn 
tighyfarfod agorladol teml newydd yn 

Îlle, ndganodd y Parchn. D. Lloyd 
ones, M. A. ; a Jehn Hughes, D.D., 
LÌYerpooL Yr oedd traul yr adeiladu 
yn £2,e60. 



Fenrh^ndeudraeth, — Cynhaliwyd 
cjrfarfod pregethu mewn cysylltìad ag 
aü-agoriad capel Minffordd yn y lË 
hwn, yr hwn sydd wedi cael ei helaethn 
herwydd fod Ue y preswylfod wedi 
myned yn rhy gyfyng. Pregethwyd y 
bregeth gyntaf gan y Parch. W. Jones^ 
y gweinidog, ac yna cafwyd pregethaa 
nerthol gan y Parchn. J. Lewis, Oaer- 
fyrddin; G. Parry, Aberystwyth, a 
Dr. Httghes, Liyerpool. 

CYMDSITHìlSFA t deheudib. 

Oynhaliwyd y Gymdeithasfa hon yn 
Ty Ddewi, Hydref 22ain, 23ain a'r 
24ain. Lly wydd y Parch. D. Phillìpfl^ 
Abertawe. 

Lle ac amser y Gymmdeithasfa nesa/, 
— Trefnwyd i'r Gymdeithasfa nesaf i 
fod yn Owmafon, gorllewin Morganwg, 
Mawrth 16eg,17eg, a'r 18fed. 

A droddiad Pwyllgor yr Etholiadau, 
— Darllenwyd adroddiad Pwyllgor yr 
Etholiadau, yr hwn oedd fel y (»uilyn. 

Penderfynwyd : — 

1. Fod Lly wydd y Gymdeithasfi^ a'r 
brodyr i draethu ar Natur Eglwys a 
rhoddi y Oynghor, ar achlysur ordeia- 
iad, yn ngbyd â*r arholwyr Oymdeith- 
asfaol ac Athrofaol, i'w dewis trwy y 
tugel, gan gynrychiolwyr y Oyfarfod- 
ydd Misol a'r Henadurìaeth ; a bod 
amser yr etholiadau uchod, a thymor 
eu parhâd, i aros fel yn bresenol. 

2. Mai d^munol fyddai i'r Oynrych- 
iolwyr nodi un o bob Oyfarfod Misol a'r 
Henaduriaeth i gyfansoddi Pwyllgor 
(N'ominaíion CommiUee) i enwi brodyr 
cymhwysi'ramrywiolswyddau o'rgwa- 
hanol Gyfarfodydd Misol a'r Henänr- 
iaeth. Ond na byddo hyny yn gwneyd 
i ffordd a hawl cynrychiolwyr ereill i 
enwi, os bamant hyny yn bríodol. 

3. Fod Ysgrìfenydd y Gymdeithasfa 
i'w ethol am dair blynedd, yn yr nn 
dull a'r swyddogion blaenorol. 

4. Fod YsgriíenyddionyGJenhadaeth 
Gartrefol, Ysgrifenydd yr Athrofa, ac 
Ysgrifenydd Orona y Gweinidogìon, 
yn nghyd a Thrysorydd y Gymdeith- 
asfa, Trysoryddion yr Athrofa, T^sor- 
ydd y Genhadaeth Gartrefol, a Thiy- 
sorydd Oronfa y Gweinidogion, iw 
hethol am dair blynedd, yn yr unmodd 
a'r swyddogion ereill. 

5. Fod etholiad yj: ysgrìfenyddion í 
gymeryd lle yn mis Awst nesa^ ac 
etholiad y Trysoryddion yn y mis Awst 
canlynol. 

6. Ad-drefhu cylch y Gymdeithasfiw 



Digitized by 



Google 



AMB7WIAETHAU. 



m 



Ar ol maith ystyrìaeth, penderfynwyd 
«yflwyno y ddau cynllun canlynol i 
ystynaeth y Gymdeithasfa, gan aw- 
grymu y priodoldeb o of|^n barn y Oyf- 
arfod Misol aV Henadunaeth aniynt. 

(1.) Fod y Gymdeithasfa i*w chynal 
unwaith bob tair blynedd, yn mhob un 
-o'r cyfarfodydd Misol a'r Hsnadur- 
iaeth, yn y drefn ganlynol : — 

18Ö0. — IMawrth, Grorllewin Morgan- 
irg ; Awst, Gogledd Aberteifi ; Tach- 
wedd, Mynwy. 

1881.— Mawrth, Brycheiniog ; Awst^^ 
Dwyrain Morganwg ; Tachwâd, Pen- 
ŵo. 

1882.--Mawrth, Deheu Aberteifi ; 
Awst, Caerfyrddin ; Tachwedd, Henad- 
fiiriaeth. 

(2.) Fod y Gymdeithasfa iV chynal 
^T cylch yn mhob Gyfarfod Misol yn y 
fath fodd fel na byddo yn dyfod ar yr 
un adegau o'r flwyddyn i'r un lleoedd 
yn olynol. Tuag at hyn cynygir y 
'^nllun canlynol :— Yn 1881—Mawrth, 
<;aerfyrddin ; Mai, Penfro, Awst, 
Deheu Morganwg; Tachwedd, Gog- 
ledd Aberteifi. Yn 1882— Mawrth, 
Brycheiniog ; Mai, Gogledd Morganwg 
Awst, Deheu Aberteifi ; Tachwedd, 
Mynwy. Yn 1883— Mawrth, Gogledd 
Aberteifi ; Mai, Caerfyrddin ; Awst, 
Penfro; Tachwedd, Deheu Mor- 
.:ganwg. Yn 1884— Mawrth, Myn- 
wy: Mai, Brycheiniog ; Awst, Gog- 
ledd Morganwg; Tachwedd, Deheu 
Ab^ifi. Yn 1885— Mawrth, Deheu 
Morganwg; Mai, Gogledd Aberteifi ; 
Awst, Oaerfyrddin ; Tachwedd, Pen- 
fro. Yn 1886— Mawrth, Deheu Aber- 
teifi; Mai, Mynwy ; Awst, Brych- 
^emiog ; Tachwedd, Gogledd Morganwg. 
Yn 1887.— Mawrth, Penfro; Mai, 
Deheu Morganwg; Awst, Gogledd 
Aberteifi ; Tachwedd, Caerfyrddin. Yn 
1888— Mawrth, Godedd Morganwg ; 
Mai, Deheu Aberteifi ; Awst, Mynwy ; 
Tachwedd, Brycheiniog. 

Os Rpnderfynir mai tair Cymdeith- 
asfa a gjrnelir bob blwyddyn, awgryma 
y pwyllgor fisoedd Mawrth, Awst, a 
Thachwedd, fel yr adegau priodol. 

Eithr 08 cynelir pedair, awgrymir 
Mawrth, Mai, Awst, a Thachwedd. 

Cymeradwywyd y penderfyniadau 
oU, a bod cylch y Gymdeithasfa i fod 
yn ol yr ail gynllun, sef pedair yn 
flynyddol. 

Y Drymrýa Gynorthwt/oL—Tenoá' 



wyd y personau canbmol yn Bwyllgor 
ar yr achos hwn : — Y Parchn. J. J ones; 
Tregaron ; J. Watfcîns, Gorwydd ; D. 
Morgans, Llandilo ; W. J. ẄillianuL 
Hirwaun ; D. Saunders, Abertawe ; TC 
Edwards, Rhymni ; H. Hughes, Dow- 
lais ; J. R. Owen, Penfiro ; Mri. D, 
Jones, Bank, Aberystwyth: J. J. 
Dayies, U.H., Cwrtmawr ; W. Lewidy 
Talyliyn; H. Dayies, Wbitland; D. 
Dayies, Aberdar; Henadur PhillipSy 
Abertawe; H. LL Harries, U.H., Cefh- 
ydre ; E. Harries, Beaufort ; J. JonefiL 
Merthyr. Y Parch. J. R.,Owen i fod 
yn gynuUydd. 

ir Arholiad Cÿmdeithas/aol, — Pen- 
odwyd y Parchn. JL>. Saunders a Griffith 
Parry, yn nghyda'r Arholwyr presenol, 
i gyfarfod y brodyi sydd wedi eu pen- 
001 gan Gymdeithasfa y Gogledct, er 
ymgynghori gyda eu gilydd a awvn yn 
mlaen yr Arholiad yn ol penderryniad 
y Gymanfa Gyffredinol. 

Yr Ârholiad ìiesaf ì gael ei gynal 
yn Abertawe, Rhagfur 30ain a'r dlain. 
Yr eisteddiad cyntaf i fod am chwech 
o*r gloch y dydd cyntaf. Yr ymgeis- 
wyr i anfon eu henwau i Mr. Alderman 
Phillips, bythefiios cyn yr amser. 

Yr Èthoiiad Gyffrediiwl Tieaaf, — 
Dangoswyd y owysigrwydd ini^w 
mewn cof sefyllfa bresenol y wlad yn 
amser yrEtholiad Cyffredinol nesaf, yr 
hwn nis gellir ei oedi yn hir iawn. 

Y Brodyr Ymadawedig. — Gwnaeth- 
pwyd sylwadau mewn eoffhad am y 
Parchn; Abel Thomas, Llanddowror; 
B. HoweUs, Castellnewydd Emlyn; 
J. Mortimer, Caeríyrddin; a J. Thomas 
Jones, Penybont, gan y Parchn. T. Job, 
Oynwil ; J. Symmonds, Wdig ; W. 
Powell, Penfro ; a W. John, Penybont. 



GTMDBITHAS ER LLEDáBNU GWYBODABTa 

ORI8TI0N000L.— Yn nghyfarfod Uynyddol y 
gymdeithas uchod, a gynaliwyd yn ddiweddar, 
nysbyswyd f od y derbyniadau yn ystod y flwydd- 
yn ddiweddaf yn £26,708, y rhai a gyfranwyd fel 
y canlyn :— Cyfraniadau gwirfoddol, £18,981; 
casgliadau cyhoeddus, £6,726 ; mewn cymun- 
roddion, £7,051. Bwriada y Gymdeithaa adeil- 
adu sefydllad newydd gyda thraul o tua £10,000 
yn Llundain. 

Pbyd Bwyd Crocodil.— Daeth yr hanes 
dychrynUyd a ganlyn o Lahore :— ''Boren dydd 
Gwener, y I9eg o fls Medi. aeth y Mri. Harries 
allan i saethu i'r Afon Kavi, a dygwyddasant 
weled crocodil yn gorwedd yn yr haul, oddeuta 
mÌUdir ialaw y boâ gychod. a thros 250 o latheai 
oddiwrth y lan. Taniodd Mr. Sam. Hairief 



Digitized by 



Google 



4» 



ÁiatrwiAiSHAu. 



Bo^ nm «1 MAthn drwj ei ocbr. TDwaddodd 

' aausil Tr dwfr ae Mth o'r golwc ; ond sr ol 

iddTiit siciiiaii cwcli * myned toag wo^ oftWBant 

' iyl jvf% syfAgo^ wodi ei archolli jb 

TaniaaMit bûn ersyd yn ychwaneff 
iddynt ei Iwyr orafygn. Cafwyd e! 



Iddo cyn . . .„ 

íedynmeatir'pedair trôedleddw dd^g a'deng 
OMMUedd o hya, a chwech troedledd o gwmpaa. 
T diwmod canlynol, pan agorwrd yr anifail, 
cafwyd oly^ cchrydna i'r eithaf. Cafwyd yn- 
ddo gyrff dau blentyn—nn yn faban bydian, a'r 
Uall yn fachgen coIyffnB toa cfawe' mlwydd oed, 
yr h^n oedd ganado rwndel e yd wedi ei rwymo 
mewn llian am ei yigwyddau. Tebygol yw fod 
y bachgen yn porfauanifeiliaid ary drâethell 
pan y rhuthrwyd amo can yr angheniU liwn. 
zr oedd y cyrff mewn cyflwr o ymddatodiad, a'n 
penaa wedi eu tnfihiriOÿ ond yr oeddynt mewn 
yttyriaethau ereill yn beiffaith. 

iMR. SPUHGEOir A& WeDDIáU POLTBtCAIDa— 

Oherwydd i'r Parch. C. H. äpurgeon weled aylw 
Ár perwyl ddarfod iddo ** weddio yn gyhoeddus 
am gyfnewidiad buan yn y liywodraeth," ya- 
nifenodd i'r WMtem Moming Ntw» fely 



Olhyfiawnder. < a ydyw hyn yn mfddwl oyfnew- 
UUad LWwodiaeth, bydded íddo fod feUy ; ond 
idd wyf yn coûo i mi ei oaod yn y ffnrf hono. 
Kid yarwfy mhol'Uicê wedi eurhwymo ifynT 
gyda phlaid, oiid yr wyf yn cam gwneuthnr cyf- 
láwnder a beddwch." 

MuK Mawr China.— Bu nifer o befaianwyT 
AmericaDaidd yn archwUio mur mawr China yn 
ddiweddar, ac y maent o'r farn ei fod y gwaitli 
mwyaf aruthrol a gyflawnwyd eríoed gan fodau 
dynol. Mae j mur yn 1,728 o füldiroedd o hyd, 
wedi ei arleiladu dros wyneb y wlad fel yr oedd, 
lieb ofaltt dim am y bryniau a'r pantiau. Méwn 
rhai lleoedd y mae yn myned i lawr i ddyffiryn- 
•edd mü o droedfeddi o ddvfnder. Ownaed 
pontydd drofi yr hoU af onydd a^r ffrydiau. 

Pfaith Ofnadwy !— Yn yatod y ddadl a gym- 
erodd le yn ddiweddar yn *' ScmitaTy Congreu " 
yn Croydon, o berthynas i'r defnyddiad o ddiod- 
ydd meddwol, dywt-dodd Dr. Kerr, fod cant ac 
ngain o filoedd (120,000) yn marw bob blwyddyn 
yn y BeymaB 0>íudo1 oddiwrth effeitliiau düi- 
jltiiol y diodydd meddwuL 

NiWYDDioN Da. — Ni chaed cystal erop o 
wenlth yn IUinois eríoed o'r blaen ag a gafwyd. 
elenL Cyrhaedda 45,000. 000 o fwyseU.— Cynydd- 
odd rhifedi y meJinau yd yn lUinoia, Wisconain, 
lowa^ a Minnesota, o 1,138 yn y flwyddyn 1860 i 
8,000 yn 1878.— Dy wed yr Jndianapolis Joumal 
ybydd y cnwd gwenith yn Indiana o 40,000,0001 
$0,900.000 o fwHieU, adwg i'rdalaeth o 86.000,000 
i'40,0(>0,000 o ddolerí. 

Dant Cawhfil.— Ymddengys fod danty cawr- 
fll(elephant) a anfonw>d gan Cetewayo at Ar< 
glwydd Chelmsford fel arwydd o'i ddymuniad i 
syflareddu am hedd wch, newydd gyraedd Lloegr. 
líygwyd 'ef drosodd gan S>r £velyn Wood, a 
rhoddwyd ef yn ngufdl y iäwyddfa Drefedigol yn 
lVhitehall. Y mae'r dant hwn o fainti<ai an- 
fsrth, yn saith troedfedd o hyd, a'i gylch fesur 
^n haner Uath. Bwrìedir ei ddangos yn y Ken- 
Aington Mnseum. 

Tht Heb ei Osod.— Dywedfr fod ar etlfedd- 
iaeth Syr Robert Peel yn siroedd canolborthol 
Uoegr saith mil o erwau o dir heb ei osod. 

HlROEDLEDD.— Pa mor hir (meddai T èrydi) 

yj^S^,^.^? ^^^^^ 'y^ ^^ y «ngylchîadau mwy- 

nf ffafnofsydd yn bwuo dadleua«th rhwng na- 

turiaethinrr er's canrifoedd. Arferai Ewropeaid 

liaeru nad oedd pobl America yn byw jn hen 

ond erbyn hyn, ar ol sefydlu a diwyUio y wlad' 

thalu mwy o sylw i ddeddfau iechyd. y maé 

atadegau yn proü fod pobi America yn tyw yn 

wy ax gyfartaledd Hüg JLwropeaid. Adroddwyd 



èleni am amrw fuont fehrw' yn lOSL 103, 105, W^ 
10& a 110 mlwydd oed. Dadleu rhni meddraoi 
nad y w yr adroddiadau uchod yn gywìr, aMNl 
camgymeriadau (anfwriadol) wedi eu gwneard 
wrth gofnodi dyüdiau genedigaethau, ac nad 
oes cof nodiad sicr adiamlieuoi am neb yn yr 
oesoedd diweddaraf wedi by w i f od yn hynaÌBh aa 
106 nuwydd oed. Oddiwrthyr ystadegan man- 
yiaí, ymddengyafod 102,881 o bttnonsu yn Kwrop 
oros 90 miwydd oed, ac o honynt y mae 60,000 
yn ferched. Crrhai ynhynadi n» 100, ymaa 
248 o ferched a 161 o ddymon yn Itali, 229 o . 
f«rched a I8i o daynion yn Awstria, a 62S o 
ferched a 624 o ddymon yn Hungari. Prof^. 
ytttadegau hefydfod hiroedledd wedicynyddn 
. cryn lawer trwy yr hoU f yd gwareiddjâdic^ yn 
ystod y pum' mlynedd ar ugain diweddaf, 

Ctmtdd t wlad yma mewn Mwn Flwm. 
^Tmddengys fod cynyrch mwn plwm yn y wlad 
hon wedi amrywip o 70,000 o dunelli i lOäOOO o 
duneUi am flynyddau ; a'r gwenh, ar gyfartal- 
edd ugaÌM o fl>nyddau, yn l,2M),000p. yn y 
flwyddyn. Cyimru, Yagotìand, a swydd I>«**5r» 
ydyntynmysg ycynyrchwyr mwyaf. Yroedd 
y cynyich yn Ngtiymru, yn 1874, yn itfiẅ o 
duneUi ; yn 1876, 23, 224 ; ac yn 1878, 26,178. 

HlROEDLBDD MOR CRWBAN {Sta ToTtoiae).'- 
Oddeutu canol mis Mehefin diweddaf, gweiwyd 
yn af on St. loan, Florida, f or-grwban yn dwyn yr 
achen icoaí'qf-arìn8) Yspaenaidd, ar^aenad 
1700 wedi ei argraphu ar ei gefn- Yr oeddi hefyd 
yn ar«raffedig yn yr Hyspaenaeg y frawddeg:— 
^' DaUwyd hwn yn 1700 gan Herapanelo Uomey, 
yn y si Sebastian, a chludwyd ef oddqrno i 
Mantansas. gan Indiad; acoddiyno rt Wekm 
Tawr." Wekiva Tawr oedd henenw afon St. 
Ioan.-Nid ywy gair^ C:?m«^ " °í*'"^^*l^ 
yn gyfystyr âr gair S^uigueO'tortoi&e, ond mao 
ystyr y niu mor naturiol a'r UaU. Os dosremr 
y cyntaf. sef crwban, yn ddau air, fel.hyn, erw^ 
a ban, ceir f od y ddau yn sylweddaur, ac fod 
crwb yn dynodi telpyn crwn, a oai^ yn dynodi 
uchélder ; a chan fod y creadmr dan syrw m 
dwyn ar ei gefn delpyn crwn. uchel. m-. oesUj 
i amheu nad oddiwrth ei ffurf {shape) yr enwyd 
ef yn •• crwban." Nid yw y gair •mpr ondyii 
dynodi mai o'r elfen ddyfrawl, ac nid o r secli» 
neu dirawl y mae. Mae un petb yn hynodi yr 
uchod yn fawr, sef fod y sibr («««») *,d3^ «^ 
gyfansoddiad ym dra dymunol a maethlawnjac 
y mae chwart o'r cyfryw yn Upndam yn wertH 
glni.— TarddiadygairSeianigöto. Osedrychir, 
ceir gweled mal o'r gair liadin toHue mae y gair 
Seisnig Éoríowe wedi tarddu, ws mae 7 gair 
Lladin tortiut yn dynod i gwymi, trwaaedd, ŵc.^ 
f eUy rhoddwyd yr enw Seianig tortou arno, nn 
ai oddiwrth wymi ei draed neu <ü»wsedd el 
symudiad,-hyny yw, am fod rhyw ddyrwyniad 
nydd-droadawl ynddo pan yn ymsymud. 

LLYTHyR-NODAU CEINIOG- — ^ÎÇÍy"*^***! .î 

Llywodraeth £826.669 oddiwrth y Uythyr-nodan. 
cemiog, a werthwyd yn y flwyddyn ddiwedanj. 
Hysbysir fod £1 lls. lc. ar gyfer poh »n o bob^ 
ogaeth Lloegr a Chymru wedi eu rhoddi yn y 

BancCynilo. . ^ 

DiWTrGWYR.— Y mae pob diwygiwr mawr ya 
debyg o fod yn anmhoblogaîdd yn ei oes « bnn. 
Y maeyn gyffredin yntreuUo ei fywyd mewn. 
anesmwythder a pherygL Y mae gan oynyjp^ 
weddus i goffadwriaeth y cyfry# nu gael cyd^ 
nabyddiaefli barchus, a'u bod eu ^î^^^^iy 
cynal yn ngwyneb gwawda gelyniaetn ea cyar- 
ddynion gan y gobaith o adaelo'u hol ^'y'^ 
anfarwoL Y mae gwasanaethu gwinonead yn, 
anturiaeth beryglus, ac nld oes neb a ymgsrmer 
Ag ef oni wel «i fod hefyd yn wasanaetn anrnya.- 
eddufir. Y mae yn ddigon hawdd' ŵel dliiio^J J 
blauu y f aner ar ben y twr, ar ol i'r castell g»ei 
eigymeryd; ond yr anhawsder ydyw cael dynion 
yn barod i wneuthur yr ymosodiad cyntaf. 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



